
This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project 
to make the world's books discoverable online. 

It nas survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject 
to copyright or whose legał copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books 
are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover. 

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the 
publisher to a library and finally to you. 

Usage guidelines 

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the 
public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to 
prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated ąuerying. 

We also ask that you: 

+ Make non-commercial use of the file s We designed Google Book Search for use by individuals, and we reąuest that you use these files for 
personal, non-commercial purposes. 

+ Refrainfrom automated ąuerying Do not send automated ąueries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machinę 
translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the 
use of public domain materials for these purposes and may be able to help. 

+ Maintain attribution The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find 
additional materials through Google Book Search. Please do not remove it. 

+ Keep it legał Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legał. Do not assume that just 
because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other 
countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of 
any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner 
any where in the world. Copyright infringement liability can be ąuite severe. 

About Google Book Search 

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers 
discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the fuli text of this book on the web 



at jhttp : //books . google . com/ 



t 



•'-.••' 



v? 




fe 




7? o 




o. 



/a 



f S-S 




'ffj 



/?.. 



i7?pSS" 



-7*? 



/v 



■y 



. ' 2. 2. 



Digitized by 



Googl 



Digitized by 



Google 



Digitized by 



Google 



Digitized by 



Google 



Digitized by 



Google 



"M»EU ARF, ARF DYM." 



Y f AfE; 



SEF, 



CYLCHGRAWN LLEENYDDOL A CHELFYDDYDOL. 



Goreu Arf, a darf derfy«g, 
I ^r.fo doeth, yw Arf Dysg; 
A rhoddodd, Y Wawr hyddyflg, —i lu< 
Ar y mynyddoedd rym mewn addygg. 




CAERDYDD: 

DAVHM-VANS, HIGH STRKKT; 

LLUNDAIN: A. HALL A ł t> 65T., 25, PATERNOSTER ROW. 
MDCCCL-LI. 



Digitized by VjOOv Kl 



D. EVAN8, ARGRAPHYDD, 8WYDDFa'R PR1NCIPALITY, CAERDYDD. 



Digitized by 



Google 



AT Y DARLLENYDD 



Wrth gyflwyno Cyfrol gyntaf Y •' Wawr" i'r cyhoedd, yr 
j dym yu cydlawenychu a chwi yn y llwyddiant a fu gydiynedol a'n 
llafur. Mae'r derbyniad croesawus a'n cyfarfyddodd, y ganmoliaeth 
annogaethol a gawsom, a'r lles mawr a glywsom i ddynion ei 
dderbyn, yn y lleoedd na chafwyd erioed gyffelyb gynnorthwyon o'r 
blaen, yn ddigonol seiliau i ni lawenychu yn nhoriad gwawr addysg, 
na ellir dadlu nac ymryson o'i herwydd. 

Bydd i ni barhau, yn ddiflino, i ddylyn ein gorchwyl, gan 
ymehangu hyd at gyrhaedd cangenau gwybodaeth fuddiol i ddwy- 
law 'r werin, mewn Ilawn hyder y parhair i estyn y cyffelyb gynnorth- 
wyon i ni, a'r hyn a roddwyd pan oedd ein cynllun yn fwy anadna- 
byddus, a ffyrnigrwydd cenfigen, oblegid hynny, yn rymusach nag y 
dichon ei fod yn awr. Ni arbedir im ymdrech at wneuthur "Y 
Wawr" yn doilwng o'r hyn yr ymgeisiwn ani ei gyflawni; gwnaed 
ni yn h>-f gan yr hyn a aeth heibio, i obeithio y bydd i'n hawydd am 
wella chwaeth, a chyfarwyddo meddwl y Cymro g) da dysg, gael ei 
goroni a chyflawnder llwyddiant rhai 'n ymdrechu o blałd lledaeniad 
gwybodaeth. 

Cymmerwn y cyfleustra hwn i ddychwelyd ein diolchgarwch 
didwyll, i'r rhai a estynodd i ni eu nodded a'u cynnorthwy, ynghanol 

"" "- ; - • — ^-^ : D l y l i i zed b"y VjQOQ[g 



llawe*- o enllib, athrod, a dirmyg dynionach nad oes yn eu gallu i 
wneuthur y fath eu hunain, nag yn eu tuedd adael llonydd i r neb a 
fedr. 

Cyfeillion addysg werthfawr, derbyniwch eindiolch; gwerth- 
fawrogwyd eich cynnorthwyondyddorol, gan y gorfiiwyd arnom gych- 
wyn ein llafur yngwyneb gwrthwynebiadau cyngreiriol, ac ar adeg y 
defnyddiwyd moddion dyeithr i wirionedd, ac hollol groes i burdeb 
boneddigeiddrwydd crefydd, at ein di galon i. Ein hymddiried sy 
fawr yn synwyr cyffredin y bobl; ein proflfes, ywCristionogaeth; ein 
plaid, yw dysgeidiaeth fuHdiol; ein grym, yw gwirionedd; a llonder 
ein henaid, yw'r sicrwydd sydd o fendith y nefoedd, ar bob ymdrech 
didwyll yn mhlaid gwneuthur daioni i ddynion, ac yn helaethiad go- 
goniant mynegol y Goruchaf Fod. 



Y GOLYGYDD A'R CYHOEDDYDI). 

Maihafhin 1, 18^1. 



Digitized by VjO OQ[C 



TAFLEN CYNNWYSUD. 



Y GOLYGYDD AT BI GYDWLADWYR. 

Anweechiad— Am gynnwysiad y Wawr, t~d 1, 3 
Bbrnwch chwi— annogaeth i'r darllenydd, 49 
Cabbdiorwydd— Breintiau, 245 ; Cymmelliadau, 

241 ; Cyfleuaterau, 243; Crynhoad, 246; Mwy- 

had, 242 ; Moddion, 243, 
Dy&obidiaeth— annogaethau Cymmwysiadol, 25; 
Eowtddoeion— arwiredd, 217 : Cyflymdra, 218 ; 

Cyffelybiaeth, 222; Cyffroad disymwth, 223; 

defnydd, dwfrbwysyddiaeth, 218; duwinydd- 

iaeth, 219; d?chvmyff bywiog, 224; Egwyddor- 

ion cyntaf, fferyłl iaeth, ac hysbysai trydanawl, 

218 ; hen arfenad, 223 ; hen deimladau, 224 ; 

meddwl, moesoni, 219 ; nefoedd, 220 ; rhaglun- 

iaeth, tybosodiad, 221. 
Gwboldbb mbddwl. — angymewidioldeb gwir- 

ionedd, 73 ; Cyngrair Cymdeithas, 76 ; dyn i 

barchn ci hun, 74. 
Gwybodaeth— cara doethineb, 97 ; llespersonol, 

98 ; lles eraill, 99 ; rhith wybodaeth, 97. 
Gogoniant tłodi Cbistionogaeth, amąylch- 

iadau, 171 ; CYfundraeth, cymmeriad, a gwirion* 

edd, 169); cyĆawnder, dylanwad, eglurdeb, 170 ; 

daioni, hyfiorddlant,nawdd, 171 ; ei chyferbynu, 

a pbethau eraill. a phaham v mae'n dlawd, 172 ; 

Effeithiau ar y byd, cennaaon, a'r Egwys, 173 ; 

Sylfaenydd, gogoneddns mewn tlodi, 174. 
Moesoni, cynwysiad, 

hóad, 267; dyn yn gr 

chyfrifol, 268; dyledr 



266 ; cysondeb, 266 ; cryn 
readur moesol, 267; 



; dyledswyddau cariad, 268; 
efteithiau, 266 ; golygiadau cywir am Dduw, 
gwaddoliad dyn, 268; perffeithiad, 266; sail, 
266 ; ychwanegn daioni, 270. 

Ttb, anaawd, achos, ac etfaith tyb, 193 ; achos, 
eflaith, ac achylysur, 196; Creawdwr, cread, 
cynnildeb gwladwriaetho), 196; Cristionogaeth, 
196 ; engreiffttau a rheol i'w ochel, 194 ; dadl- 
dreithiau, hanesyddiaeth, a llywod-ddysg, 196 ; 
moesddysg, pregethu, 196. 

Unoliabth, amser, crefydd, 147; cyfosodiad a 
difyniad, 146 ; deall, 146 ; gwyddoriaeth, achelf, 
a mamach, 148 ; moes, 147 ; natur a rhaglun- 
iaeth, 146 ; tragwyddoldeb, 148-9. 

Urddas dyn, amryw farnau, 122 ; enaid a mawredd 
dyn, 121 ; mamau, 122 ; uniondeb, 123. 

ANIANYDDIAETH. 

A wyr— Gweinyddu symmudiad, gwrthneidiad, 
hyliflad, a phwysau, 104-6 

Canolbwykt Pwysdynniad, 103; llinelleigyf- 
eiriad. 31, 32, 103. 

Cyftuwoddiad, egni, a phenderfyniad defnydd, 34. 

Cyflymdra Symmudiad, afon, awyr, cerbyd, 
corwynt, colomen, ffirwd. gwynt, goleuni, hebog, 
Hong agerdd a hwyliau, pełen i, rhedegfarch, 
Min, troad y ddacar, trydaniad, yttorm, 260. 

Canlyniad egwyddor pwyswaagiad, 162. 

Defnydd a v ibbiodoliabthau, cangenau athron 



27; gorsafalrwydd, 28; hyranrwydd, 29 ; 
•ymmudolrwyild, penderfyniad, ac egni, 29, 34-6. 



iaetb,i 



Dyfrbwysiant, 197 ; ammheuol, 163 ; cyfwasgiad, 
160; canlyniad, 163; egwyddor, 161; esboniad, 
149 ; gwastadu, 163, 165 ; gallu dwfr, Ferguson, 
164; natur hylifoedd, 149. 

Dyfr-fesurydd, 197; Archimedes, 180; p wy san, 
179; tymmercdd hylifoedd, 198. 

Dyfr-drosglwyddiaeth, angraifft, 249; anwrth- 
neidiolrwydd, 226; cyfeiliornad, 247; cogwrn 
Archimedaidd,246; dyfrhwrdd, 249; galwyn 
gwinfesurol, 250; gallu i'w gael, 271—273; 
olwyn Persia,246; olwynion yn dri mnth, peiriant 
pwyswasgiad, 248 ; peirianau codi dwfr, 246 ; 
peiriant Ilungary, 248 ; rhaglith, 224; rheol, 
249 ; sugnedyddion, 247, 2-19 ; symmudiad hy- 
lifoedd trwy bibellau, ffosydd, athyllau, 226. 

Egwyddor Mudalluobdd, 50; amdrdad 
blwyddyn, cyflymdra, mnint, a phellterau 'r ser, 
63 ; seryddiacth yn amlygu^ egwyddor, 60. 

Egwyddor peirianwaith, 66-6. 

Egwyddor pwyswasgiad, 151-2. 

Egni pwysdynniad, 100; "nid yw symmudydd cyn 
taf, 75 ; rheolau at ei ddeall, 34-5, 76. 

Elfenau peirianwaith, anrhegiad natnr, gallu, 
pwys, 124 ; peiriant, 126. 

FfynonauDyspeidiol, Laywell, Morganwg,200 

Gwreb, 105 ; angraifft, 106 ; peiriant uchelwasg, 
108 ; tewychiad tarth, 107. 

Gwaatadu, 156, 

Meddwl, deddf, 3; sylwedd, ieuangc, ac ym- 
ehangol, 4. 

Peirianau codi Dwfr, cogwrn, celwrn, 246; 
flurf sugnedyddion, 217 ; pedwarmath, 246—249; 
uchder codiad dwfr, 249. 

Pibeli fwaog, 200; pibellau, ffosydd, tyllau, 224-5. 

Priodoliacthau, defnydd, 28. 

Pwysiaut priodol, angrcifftiau, 179; llostri, 177; 
pwysiant aw, dwfr, ac amryw hylifoedd, 199. 

Pwyswasgiad dwfr, 174 ; amgylchedd, 176 ; gwasg- 
iad arwynebedd gwyrgam, dwfrglawdd, 176 ; 
grym, 177. 

Rhaglith, 224. 

Rheol pwysdynniad, amrcsymiad arddangosyddol, 
101 ; tanen cwympiad carrec, 102. 

Rheol maintiolaeth trwy ddyfrddor, 274. 

Symmudiad defnydd, 33. 

Symmudiad hylifoedd, 225. 

Tynniad owalltaidd, 200; nofiad cyrph, 202 ; 
olew, 201. 

Taflen cynnwysiad pibeli un fodfedd, 249. 

Tynniadaeth dcmydd, cydbwysol, 30 ; canolbwynt, 
31 ; gwefrol a maendynniadol, 32. 

Ysoooyddion, 66-6; oeongliad 126; trawstiau 127 

Yr yagogydd syth,127; atteg,ac amryw mth, 128-9. 

TRAETHODAU. 

Alsawdd, arwyddion ac engreifftiau, 132. 
Anifciliaid, llinell gamog, natur, pysg, pwynt, 
rhif-fefiureg, symmudiad, 57-8. 



hron- AdeiUd, «d», gwenyn, W$*rf$ Goog \ 



TAFLEN CYNNWTSIAD. 



Anifeiliaid a llysiau, 78; afangc, camel, 81 ; plan* 

higion, 79. 
Amaethyddiaeth, arddadwy, porfadwy, 203; cnwd, 

204-6. 
Btd, 252. 
Cklf a Gwyddoriaeth, amre^ymiad, 40 ; ar- 

ddangosyddol, 38; hirgylch, 39; llinell gam- 

mog, 39 
Daearyddiaeth, beth yw, 229. 
Daearyddiaeth, y rif-fesurol, ffurf. hydr od, lledred, 

230; {ftanedou, ser, haul, 232; trofannau, cy- 

fochfiadau, gwrcgysau, poethder, 231. 
Daearyddiaeth, y naturiol, arwynebydd, 250 ; byd, 

252; cyfandir, 250; ccfnfor, 251; hinsawdd. 

rhannau, cyfagosrwydd i'r mor, 252; chwythiad 

y gwynt, 253; delta, 252; pellter, o'r cyhydedd, 

uchder, 252 ; ynysoedd, 250. 
Daearyddiaeth, y wladwriaethol, ei dosparthiadau, 

253-4. 
Daearyddiaeth, Europę, 278. 
Daeareg, dymder mwnglawdd, lles gwybodaeth, 

maint y ddaear a'r haul, uchder mynyddoedd, 

254-5. 
Dwfr, cyflymdra, gweinyddiad, olwynion, mesur, 

ywysau, 85-6. 
Eppaith hinsawdd ar bobl y byd, 253. 

GWYDDORION ARDDANOOSYDDOL, Cymmysg, 

meddylaidd, pur, ym arie roi, 108. 
Gwrthalluoedd, aiag, grisdroell, rhafl, pwys, syni- 

mudiad, 155-6. 
Lles ac hyfkydwch gwybodaeth, anghenion, 

athrouiaeth, 5; creulondeb, 7; difyrwch, 8; 

gwella crefft, ynnill, 7. 
Llywodraeth Lloegr, arglwyddi, brenin, cyffredin. 

184 ; gwerin, pendefipaath, unbenaeth, 183. 
Mesureg, dirprwyol, 10, 110; onglau, 109. 
Met.elyddiaeth, ca:ifyddiad, 157; cynnydd gweith- 

feydd, 158-9; daoarol. nlumiol/halenog, met- 

telog. pwysau, triniaeth, 158. 
Mudalluocdd, cynnorthwy, egni, pwysau, sym- 

mudiad, 129; sugnedyddion ac ysgogyddion, 

130-1. 
Nsrth anifi.iliatd, eglurhad, 83; effaith, 

llwyth, rhifnodau cyflymdra, 84. 
Nerth dynol a*i fantais, 84-5. 
Rhif-f {suriad, dosparthiadau gwyddoriaeth. 9; 

dirprwyad, lliosogiud, rhif, rhanniad, ac ych- 

uanegiad, 9-10. 
Rhugiiad, 180; ei ddeddf. 181 ; ci rif-fesariad 182. 
Senedd frydain, dybenćyfraith, 206; (h we mis, 

galw y ty, rhagofyniad, trem y dycM 206-7. 
Taflen, ofluith fuddiul, 81, jcilter a thrwch 

planedau, 232. 

Ysorifenyddiabtti, bwriadwyd dyn i wybod 

■15 ; iaith, lluniau, llvthyrenuu, rhiiuodau, 36, 

37, 38. 

HYFFORDDIADAU. 

Ieithadur.— AccpnyddiacthlS, IGO; liorf, 62-3; 
Cydteiniaid a llufariaid, 86-7, 133; En w cadarn, 
18, 207-8 ; Enw gwann, 232-3, 255-6 ; Geirydcl- 
iaethl85; Łlythyrenau, 17, 110-11; Rhannau 
ymadrodd, 18,"l8o; Rhagenw. 281; Sillau, 17-8, 
159. 

Amresymmf.g.— Amgyffrodion a threfn 134; Ad- 
fyfyriad a meddylddrych, 14; Barn, 186,233; 
Cyfansoddi. 40-1; Cynnullddadl, 87 ; Cadwen, 
8Ś; Cynuwysiad, cstyniad, a ncillduad, 208-9; 
Didoliad, 401; Dcfnydd ac yspryd, 111; 
Dyfeisydd 160-1 ; Dirnadaeth, 186 ; Esboniad, 
1601; Esty niad. 208-9; Gosodiadau, 233; Hun- 
aniaeth, 186; Hydraethiad, 256-; Meddyliau, 
moddau, priodoliaethau, unoliacth, ac ymddi- 
byniaeth,63-4; Meddylddrych ac en wad, 185; 
Priodoliacthau annibynol gosodiadau, 282 ; 
Rhywogaethau, 256 ; Yr hyn y w amresymmeg, 
13. 



GWALLAMRESYMMEO, 135, 136. 

H yawdledd.— Areitheg. 136-7; Amean a chwaeth 
15: Addasrwydd ąeiriau, 41 ; Aralleg, 186-7, 
209; Bywiogrwydd ymadrodd ffugwrol, 161-2; 
Cyforddwyn, 257 ; Cymmeriad, dylanwad, grym, 
112-3; Gwatwariaeth, 282; lawn ystyr geirlau, 
88 ; Llais, 69 ; Iaith a chymmariaeth, 64 5 ; 
Pwnc,89; Trefn, 136-7; Trawsymddwyn, 186-7, 
209; Trawsenwad, 233. 

Prydyddiaeth.— Arweiniad, 16; Arwrgerdd, 
canrydd, 42-3; Beiau cerdd, 257, 282 ; Beiau 
synwyr cerdd, 283 ; Cyhydedd, 65 ; Cynganedd, 
89 ; Croes rywioc a disgynedig 113-4 ; Cymmer- 
iadau cynganeddol, 209; Cymmysgedig, 162; 
Cynganedd sain, 137; Goddefladau, 233-4; 
Llythyrenol, 187; Synwyrol a thrycholltol, 210. 

Cbrddoriaeth.— Arwyddion, cywair, 89; Dy- 
lanwad, 16 ; Dyn yr unia ganiedydd, 17 ; Dyben, 
yn gelfyddyd ac yn wyddoriaeth, 65-6 ; Enwan 
y nodau 137-8 ; Elfenao, organ, telyn, 44. 

HANES DYNION NODEDIG. 

, Bardd Nantglyn,90: Blackwell, Parch. J., 11. 
Cyfieithwyr y Bibl, 234 ; Charle*, Mr. Wm., 11. 
1 Dayies, Parch. Walter, 66. 
| Esoob Daries, 234 ; Esgob Morgan, 235. 
I Griffith8, Mr. John, 12. 

| Harris, Mr. John, 12 ; Hughes, Mr. Griffith, 44. 
! Jones, Parch. A., D.D.,236; Jones, Mr. John, 

12; Jones, R. R., 12. 
i Pritchard, Mr. Daniel, 210. 

Riciiards, Barwn. 12. 
I Roberts, Mr. John, 162. 

j Salisbury, E. G., Ysw., 236; Saunderson, Thos. 
YW., 138; Salesbury, WiUiam, 234 ; Salesbury, 
W. M., 236 ; Shion Ysgubor, 283. 
Thomas, Mr. J. W., Thomas, Mr. Llanrwat, 12. 
Watson, 13 ; Williams, Parch. P. B., 44; Wil- 
liams, Mr. E. G., 44; Williams, Mr. Taliesin, 
114; Williams, Mr. Thomas, 187; Williams, 
Parch. Morrus, 357—260- 

ADOLYGiAD. 

A w dl marwnad, 91 ; Awdl y Greadigaeth, 139 ; 
Ab llangc, 211 ; Adgyfodiaa 188. 

Beod Gwr Duw, 45 ; Bedydd 211. 

CofianT Parch. J. Kvans, Hebron, 67; Ceinciau, 
I 260. 

I Darluniadur anianyddol, 91 ; Dysgeidiaeth ,i*r 
; Cyrary, 115. | 

Han es bywyd Parch. J. Evans, Llwynffortun,284. 

Li.useun, 260. 
[ Pb a 1. 1, w Y ii a*r 11 wy ddyn Eglwysig, 236. | 

; T ebta m ent daearj^ddof, 91 . 

i BARDDONIAETH. 

Achos ac effaith, 20 ; Adar o'runlliw, 262 ; Adcryn 
dn,238; Adgohant mebyd, 237; Alice Gray, 
262 ; Ardderchog lu y Merthyri, 237. 
Bedd y Morwr, 212 : Bibl fy mam, 116 ; Bwthyn ; 
| mynyddig, 18 ; Bywyd yr uuig, 69. i \ 

i Ca ru r r ffwir, 261; Caethlong, 117; Clychau 'r ; 

hwyr 261 ; Creaduriaid, 68 ; Croeshoelio f r byd, 
1 261 ; Crwydryn, 92 ; Cyfiawndcr a*r euog, 46 ; 
■ Cymrnfy ngwlad, 92; Cynnulliad y dyfroedd, 
I 261 ; Cysur y pererin, 213 ; Cwymp Lly welyn, 

18 ; Cwyn yr amddifad, 69. 
| Dawnus, 238; Deigryn y milwT, 92: Diolch 
plentyn, 141 ; Di^gwyliad, 262 ; Dwy Fair wrth 
I y bedd, 46. 
Effaith erlid, 238 ; Emyn, 93 ; Esgyniad, 20. 
Fbwyw siomedig, 212. 

Gelwir ei en w ef Rhyfeddol, 93 ; Golenni, 141 ; 
Gorphenwyd, 213; Y Groes, 20; Gwir, 69; 
Gwirionedd, 20; Gwbr Mawr,286. ,^^T^ 
Digitized by VjOO^LC 



TAFLEN CYNNWYSIAD. 



Heddwch, 140; Hen dy yn nhref, 93; Hen 
I gadair fraich, 262 ; Hen gredadyn, 46 ; Hunmiu), 

262. 
Lochiel, 116; Llong ar dan, 68; Llwyn cauad- 

frig* 92. 
Maith ddyddiau 'n ol, 93 ; Meddwyn, 285 ; Mae 

pryd da yn dyfod, nes, 285. 
Na chedwch ddigofaint, 68 ; Naill ar gyfer y Hall, 

117; Nefoedd, 213; Nodiadau ar ddyttryn 

Llwchwr, 189. 
Odl, 69 ; O bvth na enwa'r marw un f 286 
Paso, 286 ; Pręg. vii, 1. 262 ; Pwnc, 238 ; Pwy 

yw hwn, pwy y w hon ? 212. 

i Senw y bugeiliaid, 46. 

i Teml natur, 140; Tlodi gogoueddus Crist, 140; 

I Traeddynion,261. 

' Uchexaid am Gvmru, 18. 

' Y Weunol, 286 ; Ysgrifenyddiaeth, 68. 

I CANUGWASGAROG. 

| Ctwtddau.— Adeilad, 210; Colli teulu, 187; 
1 Haelioni, 172; Parch. Walter Davies, 07 ; Syn- 
i wyr, 44 ; Trychollt i'r Wawr, 210. 
| Pbnillion.— Bai fel as, 44 ; Deddf dcigryn, 30 ; 

Enllib. 42; Gloen byw, 5; Golwg fry, 65; 

I Gweithred dda, 139 ; Hyfrydwch, 42 ; LI u w nd er 

i hyfrydwch, 143: Synwyr, 119; Tlodi gogon- 

, eddus, 174 ; Unoliaeth, 149. 

Ynolynion.— Bardd Nantglyn, 90 ; Bedd argraff, 

187 ; Colli plant, 187 ; Dysg, wyneb dalen. 

Enaid, 5; Eos, 187; Gallu łon, 78; Gwefriad, 
! 4; Mawredd y Creawdwr, 255; Meddwl. 4; 

Moesoni, 271 ; Oen, 187 ; Pryddestodl, 188 ; 

Parchedigion Dr. Morgan, Dr. Jones, W. Sales- 

bury, ac E. G. Salisbury, Y»w., 236 ; Peirch. L. 

Powell, M. Williams, 260; Meiatriaid Daniel 

Thomas, 211 ; Thomas Saunderson, 139; Taliesin 

abIok>,*115; Thomas Williams, 118; Unoliaeth 

dyben, U9; Wawr, 24. 

GEMMATT Y CYMRY. 

Achau, 142 ; Allor, 21 ; Amser, 2£ 7 ; Angau, 214 ; 
Angrhedadyn, 118.— Bai ar dvn, 118; Bedydd, 
263 ; Bedd argraffk, 70 ; Bibl, 263 ; Briwaion, 21; 
Byr dra einioes, 263.— Caru Crist, 167 ; cariad, 
287 ; cof da, 21 ; credu o honoch, 287 ; creu dyn, 
239 ; Crist a dyn, 118 ; Crist a phob peth, 191 ; 
cyfoeth, 142, 287; cyfraith. 263; cyfrifiad, 142; 
cyhuddwyr, 239.—- Daioni Hollalluognwdd, 70; 
darllain, 214; dawn, 214; delw Wid, 239; 
dilead bai, 118 ; duwioldeb, 94 ; d wyła w Crist- 
ion, 142; dydd ympryd, 287.— Egwyddorion 
Cristionogaeth, 70;* ein bara, 118; enaid, 94; 
esgus, 214; etto mae Ile, 118.- Gobaith, 70; 
gofal am y by chan, 21 ; gormes, 214 ; gorphenais 
fy ngyrfa, 94 ; graddau gwynfyd, 47 ; gras, 142 ; 
£ris uchaf, 47 ; gwobr mawr, 94 ; gwrtbddywed- 
ladau, 47.— Iechyd gweddi, 287; Milwriaeth, 
167.— Natur ddynol, 191; nerth dwyfol, 21; 
nerth gweddi, 287.— Parod i faddeu, 214 ; pechod, 
239 ; perffeithrwydd, 21 ; pregethwr, 94 ; pwys 
mwyaf, 47.— Rhyddid, 191 ; rhoddwch eich hun- 
ain, 94.— Sicrwydd gobaith, 47; tafod, 191 ; 
trugaredd, 167; trugareddan, 167.— Yr Arg- 
lwydd, 142 ; yr awr hon, 142. 

AMRYWIAETHAU. 

Absenwr, 47 ; adlewyrchiad, 263 ; agerdd, 264 ; 
amser a'i raniadau, 22; annolchgarwch, 94; 
arian, 287; athraw, 191; aw, 264; awel, 240; 
awenydd, 95 ; awyr, 239 ; awyr bwysiant, awyr 
denenedig, awyr dewychiad, awyr dynrwydd, 
awyr lestr, awyrgylch, 240 ; awyrgylchoedd, 264. 



— Bardd, balchder, 95; beio eraill, 142; beiau 
pobl, 47; bod yn ddiolchgar, 22 ; boddlonrwydd, 
71; bywyd, 95.— Cariad, cariad a'i donau,' 22 ; 
cenfigen, 47, 287; cof, 95 ; cred, 216 ; creiydd u 
mocsoldeb, 22; cwsg, 118; cybydd-dod, 95; 
cyfaill, 118; cyferbyniad, cyfiawnder, 22; cylch, 
215; cylla, 287; cymmwynasgarwch, 287 ; cyn- 
gtor, 118; cywilydd a dwysbigiad, 71.— Dadl, 47; 
daioni, 95; dawn heb wybodaeth71; dcfnydd, 
47; diflasdod, 287; difyrwch a dedwyddwch, 
191 ; digofaint, 192 ; diogi diwyd, 287 ; doeth- 
ineb, 23 ; drygioni, 95; duwioldeb, 192; dwy*- 
bigiad ; 71; dygasedd, 288; dvn, 95; dysg, 47, 192 
— Edltwiaeth, effaith dy wedyd yn ddrwg am un, 
71 ; epwyddor, 48 ; eluseu, 71 ; engraifft, 95 ; 
enllibiwr, 22 ; enwogrwydd, 95 ; ewyllys, 48. — 
Ffrae, 288; ffydd, 119; ffyddlondeb, 142.-Gog- 
an,71; gorchymmyn moesol a phendant, 119; 
gwahaniaeth barn, 48 ; gweniaith, 142 ; gwir, 
288 ; gwirionedd a thybiaeth, 23 ; gryin By n wyr, 
192 ; gwron, 288 ; gwroldeb, gwrthod y gwir, 1 1 8; 
gwybodaeth, ffwyrth, 23.— Haeifrydedd, 119; 
haerllugrwydd, 71; hanneru bai, 143; hawl, 48; 
hen berthynas. hyawdledd, 143.— Llnwnder hy- 
frydwch, 143; llef v celfyddydau, 23; llid, lly- 
wodraeth, 143.— Mawredd cariad efengylaidd, 
143: mesur, 215; moesoldeb a eh refy dd, 22; 
mwyaf rif, 71.— Natur ddrwg. 119; natur a 
gwyrth, 23; nerth, 143; nodi gwendid, 143; 
nwyfre, 240.— Oed ymerodraethau, 167; ofn,192. 
— Parhad, 168; nechod, 119; pethau buddiol eu 
g wy bod, 215; pobl, 119; pwysau,215: pwysiant 
a gali u, 216; pwyswa»ffiad, 240.— Rhagoriaeth, 
288 ; rhyddid gwladol, 192 ; rhyddid y wasg, 143. 
— Siarad, 192— T ad a'i blentyn, 119; Taenu 
drwg, 71 ; Tafleni pwys a mesur, 215 ; Tonau 
cariad, 22 ; Tosturi, 288 ; 'Ireigl, 119; Trioedd, 
216.— Y celfyddydau coethedig. 23 ; ychydig yn 
llawer, 168: y*grifen, 167; ysgrifenwyr diwyd 71. 

DYDDANION. 

Anoen mwyaf, yr areithfa, 144 : arwydd ryfedd, 
216 ; attal absen, 71 ; atteb yn ynfyd, 48; awydd, 
143.— Bachgen cyfrwys, 96 ; bedydd trochiad, 48; 
brawd aau, bywioliaeth, 216.— Canu 'n iach a 
chrefyddwyr, 72 ; caledrwydd, 216 ; caru plant, 
144; cellwair a pherygl, 120; cigrdd, 288; 
coron y bvwyd, 48 ; croes ewyllysio, 288 ; cuddio 
ffaeledd, 144; cwrw, 119; cyfraith, 119; Cymru, 
143.— Darllen, 144 ; darllen testan, 240; Deon 
Swilt, dieaog, 144; dim i dalu, diogi, 24; di- 
wygiad, 120 ; diwydrwydd, 216 ; doniau nielus- 
ion, 72 ; drwg y V fawr, drwg rhyfel, 96 ; drwg 
euro, 144 ; dwyn ffrwyth, 24.— Evans, Parch. J. 
96, 192; Erans, Parch. Christmas, 96; effaith I 
yfed, 72 ; elusen, 96.— Ffol, 120 ; flbwc, 168 ; | 
ffraethineb, 144 ; fiuleriaeth, 120.— Gair am air, i 
288 ; gofyniad o bwys, 48 ; gostyngiad, 96 : gres- 
yndod, 24 ; gwagedd, 192 ; gwers i ddadleuwr, ! 



72 ; gwnewch lwybrau union, 24 ; ffwraig dlawd, 
120 : gwylio tros blant, 216.— Haelionus o eiddo 
arall, 192; Hughes, Parch. E., 168.— Jones, 
D.D., Parch. A., 96; Jones, Parch. D., 168; 
Jones, Edeyrn, Parch. J., 71, 168; Jones, Caer- 
gmle. Parch. J., 264 ; Jones, Bangor, Mr. John, 
264.— Lladrad.120; llyfr, 288; Uyfr y Vicar, 
llygaid dolurus, 120. — Medr pawb rhywbcth, 
216 ; merchgall, 288 ; Mr. Morgan, 96; methu 
gwelrd, 24 ; moeswer, 192. — Na ddyro gyfoeth 
na thlodi, 23; nad, 144.— Offeiriad, 288; Offeir 
iad, Llanengan, 71; Offeiriad LlanyciL 24. — 
Parcher henaint, 96 ; Parry, Parch. H., 96 ; 
perffeithrwydd, 120 ; pesweh, 144.— Rum, 168 ; 
rhybyddrhyfedd, 288.— Salan, 144; Shian Llan- 
ddeiniolan, 23 ; synwyr lodes, 240 — Tawelu'r 
fam drallodus, 23.— Un a elwid yn ddwl, 72.— 
Yicar, PwUheli, 48— Yswain, 168. 

Digitized by VjOOQ 



I 



ATHRONWYR, 

TR TMOTNOHOHWTD A'U LLYFRAU. 

Dyfr bwysiant, yn gyffredinol— Abbe Nollet, 
Bornit, Brewster, Cotet, Delangers, Euler, Emer- 
son, Fontana, Giuelmini, Marriotte, Millington, 
Br. Olinthus Gregory, Playfair. Pascal, Itobin 
■on, Dr. T. Young. 

Ctrph nofikdig— Atwood, Bernouilli, Parent, 
Paul Horti. 

Ttnniad owalltaidi>— Arglwydd Cavendi*h, 
Biot, Carre, De la Hire, La Place, Monge, 
Rohault. 

Offbrynau dyfrbwysoł— Brisson, Fahrenheit, 
Homberg, lrwin, Montigny, Robinson, Schme- 
isser. 

Dyfrdro8GLWYDDIAbth. — Banks. M. Belidor, 
Du Buat, Frisi, Jacob Leupold, Syr Isaac 
Newton, Nicholsen, Olinthus Gregory, LL.D., 
Yentrurius. 

M ud alluoedd— Arglwydd Brougham, Bridge, 
Desaguliers, Emerson, Ferguson, Graresande. 
Lagrange, Syr Isaac Newton, Poisson, Whewell, 
Yenturoli. 

Rhuołiad — Bulfinger. Conlomb, Perronet, Smea- 
ton, Southern, Tifioch, Ximenes f heryd yr Bn- 
cyclopsBdia Brit.. Trathodau Cymdeithas cel- 
fyddydau, a Darhthoedd Thomas Yonng, M.D., 
mewn perthynas i'r holi amrywiol gangenau 
anianyddol, er mwyn cywirdeb. 

AWDURONY GEMMAU. 

Aubrbt, Parch. J., 142. Black well, J., 142; 
Bryan, J., Caernarwm, 214. Charles, T., 287. 
Cadwaladr, D., Bala. 94 ; Cotton, Deon, 
Ban^or, 214. Darie*, D., Abertawy 70; Daries, 



S., 47, 191; Daries, Walter, 191. Erann, 
Christmas, 21. 142, 167, 263; ETans, J., Bala, 
94; ETans, Bristol, 142; ETans, J., Hebron, 
47; ETans, J., Lwynfortun, 47,263; £vans, 
W., Tonn yr afail, 22, 142; ETans, £., Glan- 
geirionydd, 47 ; Eiias, John, Jfon.. 21, 118, 191. 
Foulkes, John, Bettwye Abergele, 214. Harris, 
Eran, Merthyr, 118, 239 ; Herring, J., Aberteifi, 
214 ; Hughes, D., Bangor, 94, 239 ; Hughes, 
G., Groeewen, 70; Hughes ,H., 263. Jones, Dr. 
A., Bangor, 21, 94, 118, 191. 239, 263 ; Jones, 
J. (TegidJ, 70, 94, 118, 239, 287; Jones, J. 
Emlyn, 167; Jones, W., Peny bont ar Ogwy, 
214. Lloyd, R , Beaumaru, 191. Morgan. E., 
Caerdydd, 70 ; Morgan, L., Yicar, Caerdydd, 
167; Morris, E., Yicar, LUmelU, 118. Owens, 
O., Zoar, Merthyr. 142. Powell, L., Caerdydd, 
94, 118. Richards, R., Vicar, Meifod, 263, 
Roberts W., Caergybi, 142. Williams, P. B., 
Llanrug,2\\ WOlianis, W., Wern, 21, 176. 

BEIRDD. 

Datid, Mr. Thomas, Dinaepowu, Cywydd y 
Wawr, 164. ETans, Ysw D., Caenewydd, Y 
Feny w simiodeg, 212. Hughos. Mr. W., Ban- 
gor, Cywydd y Wawr, 189 ; John, Mr. W. O., 
Glan Taf, Nodiadau ar Ddyffryn Llwchwr, 189. 
Joues, Mr.D. Merthyr, 69, 141 ; Jones, Parch' 
J. {Tegid).YGm, 69; Adar o*r unlliw,262. 
Roberts, Mr. E. {lorwerth Glan Aled), Y 
Llwyn cauadfrig, 92; Teml Natur, 140. Wil- 
liams, Mr. T. (Ab Iolo). Lochiel, 116; Wil- 
liams, Ysw. D., Ynys Cynon, Adgofiant Mebyd, 
237. Williams, Parch. M., Nieander, Ar- 
dderchog Lu y Merthyri, 237 r Pasg, 287. 



Digitizer] hy 



Google 



1 GOREU ARF, ARF DYSG." 



Y WA¥R; 

SEF, 

CYLCHGRAWN LLEENYDDOL A CHELFYDDYDOL. 

Rmr. 1.] GORPHENHAF, 1850. [Pris 4c. 



TOOŁTOT9DAT BZ OYDWUkir 

ANNERCHIAD. 



Gydwladwyb Sebchus — Henffych i chwi oll:— 

Gelwir ein Cyhoeddiad " Y Wawb," am ei fod y Misolyn Lleenyddol a 
Chelfyddydol cyntaf a ymddangosodd yn ein hiaith. Ein rhesymmau dbrosto ydyw — fod 
angen ar y Cymry am y fath wybodaeth ; mae'r Uyfrau Cymreig Lleenyddol a Chelf- 
yddydol, yn brinion ; ni ddyall llawer o'r Cymry y Saesneg ; mae Uyfrau dyscedig y 
Saeson yn ddrud i'r neb a*u dyallo ; ac ni all dyn fod o les iddo eihun nag i eraill, ond 
i'r graddau y cyrhaeddo ei wybodaeth. Benditb fawr yw dysg ; ond costus yw athrofa i'r 
gweithiwr ; am hynny cynnygir i chwi hyfForddiant rhad a rhwydd yn y pethau sydd 
anhebgorol angenrheidiol i wneuthur dyn yn fawr a demyddiol. 

Disgwylir rhai pethau i'n Cyhoeddiad oddiwrth gedyrn dysgeidiaeth yn yr Eglwys 
Sefydledig, yn mhlith y gwahanol enwadau, ac hefyd oddiwrth ysgolfeistri, afwynhant 
gymm wysderau . 

Gorfuwyd arnom ni ysgrifenu y Rhifyn hwn oll, am na chafodd ein cyfeillion 
nemawr amser etto i ohebu. Ceir yma ychydig gyfieithiad ac ychydig o'r eiddom ein 
hunain ; a'r pethau mwyaf a obeithir oddiwrth ddarllain y Rhifyn hwn yw dangos y 
cynllun mewn golwg, tueddu y rhai medrus i eynnorthwyo, ac enyn awydd y werin 
am wybodaeth egwyddorol. Mae llithrigrwydd ymadrodd, cadernid ymresymmiad, 
naturioldeb cymmariaeth, a deheurwydd meistrolgar, wedi eu gwisgo gydag iaith a 
dawn cyfrodeddog, yn boddhau dynion bob amser ; eithr sain miwsig yw'r cyfan i rai 
na wyddant egwyddorion sylfaenedig yr hyn a rynegir, ac na ddyallant y rheolau y 
gwnai eu gwyboa beri iddynt ymadroddi ac ysgnfenu'n gampus eu hunain. 

Trwy iawn ddemyddio'r Uyfr hwn gellid sefydlu ysgol yn mhob ty Cymro a'i der- 
bynio ; a dichon i'r amrywiaeth sydd ynddo roddi gwaith a difyrwch myrdd gwerth- 
fawroccach na'r duli y treulir oriau'r hwyr mewn llawer o ardaloedd. 

Ymddengys pennodau yn mhob Rhifyn o'r Wawe yn y drem ganlynol : — 

1. Y Oolygydd at ei gyd-wladwyr am bethau perłhynol Vw cysur. — Cynnyddu mae'r 
goleuni o lewyrchiad gwawr hyd hanner dydd ; — ar ei wraidd y tyf pren ; — ar ei syl- 
feen y saif adeilad ; ac ar egwyddorion y sefydlir gwybodaeth. Gwybodaeth a a fwy- 
fwy ond ei harfer; am hynny, eglurwn, ymhelaethwn, ac ymdrechwn at gael pob 
Cymro'n garwr gwybodaeth egwyddorol. Gydag ymborth, o bryd i bryd, y cynnelir 
y corph, ac o wybodaeth i wybodaeth werthfawr y dylid meithrin y meddwl. 

2. Anianyddiaeth. — Cynnwysa hyn Athroniaeth Naturiol a Meddyliol (Natural and 
Mentol Phuosophy), y Ćelfyddydau Breiniol (Arts and Sciences), y Celfyddydau Mud- 
ol (Mechanice), Pwysyddiaeth I)wfr ( HydrosłaticsJ, Symmudiaeth Dwfr (Hydraulice), 
Awyroliactl- (PneumaticeJ, Gwresogrwydd (Heat), Golygyddiaeth fOpHcsJ, Gwrth- 
dona& dwbl, a Thueddiad Pegynol Goleuni (Double Refraction and Polarization of 



oyp. i. 



Y WAWR. 



LightJ. Darlunir OfFerynau Celfyddyd y Golwg (Optical Instrument* ), banes y cyfryw 
a arferid gan Syr Isaac Newton, Mesuriad Gwres (ThermomcterJ, ymchwyddiad 
Cyrph Mettelog gan wres (Pyrometer) y Gwefriad (Electrieity), ei Effeithiau Fferyllol 
(Gafoanism), ei Dynniadau Gwefraidd (EUctro-magnetism), Tynniadaeth (Magnetiem), 
Seryddiaeth (Astronomy), Daearyddiaeth Arddangosyddol a Naturiaethol (Mathema- 
tical and Physical Geography), Morwriaeth (Navigation), Fferylliaeth (ChemistryY 
Llysieuwriaeth (Botany), Anłan-dreithyddiaetn am natur cyrph (Animal Physioloęy), 
Mildraethyddiaeth (Zoology), Galluoedd Symmudiaeth Cyrph a'u dibenion {Antmal 
Mechanics), Cerddoriaeth, Athroniaeth Dealltwriaethol, neu Anianyddiaeth Bodau 
Meddyliol (Metaphysics), &c. Nid ymdrechu am ddull mawreddog i ddenu sylw at 
ddawn ymadrodd a wneir ; eithr amlygu pethau, gan eu dwyn agosaf a ellir i ddeall- 
twriaeth y cyffiredin; a'r bennod gyntaf yn y Rhifyn hwn sydd am y Meddwl, er ei 
annog i ymddeffroi at ei waith trwy wybod ychydig o lawer am dano ei hun. 

3. Traethodau a Gohebiaeth. — Ni allwyd hynny yn y Rhifyn hwn, am nad oedd 
gennym Ohebwyr; eithr derbyniasom addewicuon oddiwrth foneddion sydd a'u 
henwau'n uchel am eu dysg. Diagwylir y daw'r Wawb ynnerthol ddydd ar y pethau 
yna. 

4. Hanes Dynion nodedig.—Ceu hanes gwyr cyhoeddus yn y Misolion oll ; gan 
hynny hoffem hanes y rhai rhagorol am rinwead a dysg yn mhlith y werin, yn nghyd 
a gwyr cyhoeddus yr esgeulusir argrafEu eu hanes hyd yn hyn ; megis y Parchecug 
J. Jenkins, Vicar Kerry (Ifor Hael) ; y Parchedig Carnhuanawg ; a'r Parch. P. B. 
Williams, Llanrug ; hefyd Beirdd, megis y Parch. J. Blackwell ; Gwenffrwd ; Bardd 
Nantglyn ; Mr. Taliesin Williams, Merthyr ; Iolo, a Gwilym Morganwg ; yn nghyd a 
rhai ydoedd enwog mewn rhyw gangen o ddysgeidiaeth, ac yn Gymry. 

5. Hyfforddiadau yn nhrefh Rhesymeg {Logic); HyatcdUdd (Rhetoric); a Phryd- 
yddiaeth— Ymdrechir denu ein cyfeillion ieuaingc al chwaeth dda ; — mae rhai rhin- 
weddau sydd anhawdd eu henwi heb dueddu'r meddwl atlygreddcyferbyniol ; oblegid 
hynny dylai fod gofal mawr rhag arfer geiriau a darluniadau anfoneddigaidd ; ac nis 
gellir gwadu nad llesol a fydd pob addysg a arwain ddynion i feddwl, i ymddiddan, ac i 
ysgrifenu yn ddichlynaidd a hawddgar. 

6. Adolygiad Uyfrau Newyddion. — Ymddengys hyn fel y delo Uyfrau attom i'r 
perwyl o ł u hadolygu. 

7. Barddoniaeth. — Mae ein Uygaid ar amryw o Feirdd enwog ; hofiem i bawb o'r 
enw bob llwydd. Os anfonir attom yn y mesurau caethion, bydded cywirdeb ynddynt ; 
ond a garwn yn benaf ydyw syniadau awenyddol. Tueddiad cryf sy can y Gymry at 
yr Awen ; gwyddant, yn gyffredin, y gwahaniaeth sy rhwng Barddoniaeth a'r peth a 
elwir felly ; a gallwn addaw na siomir hwynt yn Marddoniaeth Y Wawe. 

8. Amrywiaethau. — Gan mai anhawdd cael rhai cynnwysfawr na fuont argraffedig, 
gofynwn i'n Gohebwyr caredię gyfensoddi Uawer mewn ychydig, onide, megis yn y 
Rhifyn hwn, rhaid myned i waith ein hunain. 

9. Diddanion. — Gwelir ini eu dethol trwy roddi hanes am aelodau yn yr Eglwys 
Sefydledig, ac am rai nerthynol i'r enwadau yn Nghymru ; rhaid oedd enwi rhyw un 
yn gyntaf ac yn olaf, eithr dymunem i'n darllenwyr goelio ini eu gosod fel eu gwelir, 
heb fod yn rwy pleidgar i'r naill nag i'r llall. Dymunem dderbyn pob hanes 
ddiddan (anecdote) a gynnwys nraethineb ac addysg, deled o*r Ile y delo : cymmeryd 
addysg gan bawb, a thaenu addysg i bawb ydyw ein ewyllys ; a meddyliem mai der- 
byniof gan ein darllenyddion a fydd cael rhyw chwedl mch lesol a dueddo i' w sirioli ar 
ol bod yn myfyrio ar y pennodau a eilw am beth diwydrwydd yn y rhai na chynnyg- 
iasant o'r blaen ar y fata wersi a rhai'r Wawb. 

Mae yn Nghymru wladgarwyr trwyadl, rhai o honynt mewn sefyllfaoedd nad aliant 
bebgor nemawr amser i ysgrifenu ar unrhyw gangen o'r naw uchod ; etto diolchem 
iddynt am anfon gair a roddo awgrymiad i ni o'r pethau a feddyliont fwyaf eu pwys ; 
diolchem hefyd i'r rhai cyfarwydd, a moddion ganddynt, am gofio rhoddi goleu'r Wawr 
i'r awyddus na all brynu o herwydd tylodi. 

Llawer o wyr ieuaingc gobeithiol sydd yn awr o fewn caerau Coleg Dewi Sant, 
Athrofaau Caerfyrddin, Hwlffordd,Bala,Trefecca, Aberhonddu, Pontypool, iianymddyfri, 



Y MEDDWL. 



Abertawy, ac Ysgol Iesu, yn Rhydychain : byddai iddynt ysgrifenu ychydig i'n Cyhoedd- 
iad yn ner o lesu'r wlad ac o loywi eu haml ddoniau hwythau ; hyderwn hefyd nad 
anweddus gan foneddigion a fyddai gweled eu myfyrdodau yn argraffedig ar ddalenau 
Uyfr na chynnwys ond geiriau cariad. 

Ewyllysiem i'r Cymry oll ddyaU fod pob grls a ddringont ar ysęol gwybodaeth yn 
myned a hwy yn nes at bob rhinwedd a demyddioldeb ; — myfyrio deddfau natur a 
wnaeth un mor ddifrifol fel na ałlai glywed enwi Y Bod Mawb, heb dynnu ei het ; 
ysgolhaig a anfonodd am fab cyfoethog i weled sut y medrai Cristion ferw ; dysgedig- 
lon oedd y Diwygwy r Protestanaidd ; gwyr a wyddai lawer a gyfieithodd yr ysgryth- 
yrau ; yr hyn a wnaeth yr apoetolion trwy wyrth a wneir gan y cenhadau trwy ddysg, 
sef Ueiaru wrth y gwahanol genhedloedd, a phawb yn eu dyall yn eu hiaith eu hunain. 
Ysgolhaig oedd Kaikes, sylfaenydd yr Ysgol Sabbathol ; ac Ysgolhaig oedd jsgrifenydd 
ein Gteiriadur Ysgrythyrol, yr hwn a ddechreuodd yr Ysgol Sul yn Nghymru, ac a fu 
yn fbddion i gychwyn y Bibl Gymdeithas. 

Cofleidier addysg, ymgeledder y gweiniaid, adgyweirier y beius, parcher dynion, ac 
ymdrecher am gael pob gwybodaeth a wnelo bob ty annedd yn gysur, pob ardal yn 
ftngre heddwch, a phob calon yn deml cariad, glendid, purdeb, a bendith. 



Ydwyf, gydwladwyrserchus, 



Ewyllysydd da pob dyn byw, 

Y GOLYGYDD. 



Y MEDDWL. 



Creadur mawr ydyw dyn, a mawredd 
dyn yw y Meddwl. Rhoddwyd mewn dyn 
ddeall i ymoleuo, syniad i ymwybod, dir- 
nadaeth i amgyffred, a meddwl i ymgyff- 
roi, i ymegnio, ac i gychwyn gweithio 
mewn pethau a fydd yn nefoedd iddo weith- 
redu ynddynt byth. 

Yr uq yw Awdwr a Chynnaliwr Natur, 
Bhaglaniaeth, a Gras; mae'r cyfan trw/r 
bydoedd oll yn arddaogos ei Alin anfeidrol, 
ei Ddoethineb aonherfynol, a'i Ddaiooi di- 
eitbafoedd; a gweddai i'r oll a ellir ei wy- 
bod am ei weithredcedd fod yn destnnau 
myfyrdod pob meddwl is yr haul ; a bydd- 
ant, yn eu gorfawredd priodol, yn wrthrych- 
au aatudiaeth ddiflino yr yabrydoedd glin am 
oes oeaoedd anfarwoldeb : — ond er yr amlyga 
Natur, Rhagluniaeth, a Gras, y priodoliaeth- 
au Dwyfol yn mherflfeithrwydd disgleirdeb 
en gogoniant, etto megis pereiddlaia i fyddar, 
heirdd-liwiau i ddall, ac arddercbogrwydd i 
nn marw, yw tanbeidrwydd prydferthwch y 
cwbl i'r dyn nad y w yn meddwl, yn sylwi, 
yn myfyrio, ac yn mwynhau a allo o'r An- 
weledig yn yr boli weledig bethau amgylch 
ogykb. 

Cael y Meddwl at ei briodol waith a 
ddylai fod ymdrechiad pob dyn; ac er mai 



y drydedd ran yn nosparthiad y celfyddyd- 
au ydyw Anianyddiaeth y Meddwl, tybiwn 
mai rhesymmol ydyw ei annog i ymddefiroi, 
a'i hyfforddi at ei orchwyl cyn iddo ddech- 
reu ymaflyd mewn astudio pethau dieithr 
iddo. 

1. Derbynir pob meddylddrych trwy*r 
naill neu'r Hall o'r pump synwyr corphorol. 
Ni all y dyn a anwyd yn ddall a byddar 
dderbyn raeddylrith heblaw a feddianna trwy 
y tri synwyr eraill ; ni all ddirnad lliw, am 
mair llygad y w cyfiwng y meddwl i hynny ; 
nis gwyr beth yw sain, am na chlyw; ac o 
herwydd y ddau ddifiyg rhaid ei fod yn fud; 
dichon iV arogl ymbyfrydu mewn pereidd- 
dra, ac ymwrthod a drygsawr ; geill ei 
archwaeth hoffi melasder, a throi heibioV 
cbwerw; athebygol yderbynfwy mwyniant 
wrthdeimlopethesmwyth nag wrth symmud 
ei law dros beth garw: eithr y mae'n hollol 
ymddifad o enwau arnynt; ni fedd ond 
greddf, megis yr ymduedda un newydd 
ddyfod i'r byd at sugn; maintioli a llun yd- 
ynt ddieithr iddo ef— ei enaid sy'n nghdl, a'i 
yspryd ni all amgyffred; ac felly y buasem 
oll pe heb ein synwyrau corphorol; prawf 
hynny mai hwynt ydynt gyfryngau pob 
meddylddrych. 

2. Mae i Feddwl ddeddf. Gwahaniaethir 
deddf oddiwrth gyfraith; oblegid rheol 
i greadur moesol ymfucheddu 



Digitized by VaOOQ \\C 



Y WA WR. 



wrthi ydyw cyfraith ; cyrhaedda gofynion y 
gyfraith foesol hyd at chwenychiad y medd- 
wl ; a chroesi ei gorchymmynion trwy wnenth- 
ur drwg, nen beidio gwneuthnr daioni, sy 
drosedd cospadwy: eithr deddf sy r&>l an- 
ianyddol, megis Uanw a thrai y mór, my- 
nedfa afon ar i waered, Uosgiad tta, a 
chwympiad carreg a oUynger oddi rynu hyd 
nes cyrhaedd Ile i orphwys ; yr un modd y 
maeymweithiad y Meddwl ynuool 4'i ddeddf; 
ei ddeddf ef ydyw ei dneddiad i ymollwng o nn 
meddylddrych i feddylddrych arall a ymde- 
bygo i'r blaenorol : — ond megis y gellir troi 
afoa i fyned y naill ochr iV llifle cyffiredin, 
felly y mae'u ddichonadwy gogwyddo'r 
meddwl oddiwrth destnnao o un natur at 
destunan o nator wahanol ; etto efe a ddilyn 
y llwybr y gogwyddodd iddo, nes i ryw 
gyffroad ei dueddn at feddylddrych arall. 
Pan y clywom hanes, dwg hynny hanes 
gyffelyb i'n cof na feddyllasem am dani oni 
bai clywed y llall; nn yn crybwyll am ddeg 
darń ar hngain arian, nen am werthn Joseph, 
sy dra sicr o'n tneddn i gofio am hanes 
Jadas ; ac o'r taeddfryd yna y deillia'r peth 
a eilw Rhesymeg " Cymdeithasfa o feddyl- 
ddrychau." Dylai ystyriaeth o hyn ein 
dysgu i fod yn wyliadwrus ar ein meddyliau; 
oblegid pa nn bynnag ai ar ddrwg ai ar dda 
y myfyriom, ymlithra'r Meddwl, megis yn 
ddiarwybod, i eithafion. 

3. Sylwedd diddefnydd yw y Meddwl. 
Teimlwn a gwyddom ei ysgogiadan a'i 
weithrediadau ynom pryd na wyr y cyfaill 
agosaf ; nis gallwn lunio na ffurfio tebygol- 
rwydd iddo; nis gwyddom na hyd nalled 
arno ; nis dangosir ef a bys, a dywedyd 
dyna enaid, nen y bod meddykidd ; y mae 
felbywyd, gwyddom ei fodoliaeth, eithr 
yr oll a welwn o hono yw ei effeithian. 
Mae rhoddi defnydd mewn defnydd, megis 
dwfr mewn llestr, yn peri i'r naill ddefnydd 
lenwi y llall ; ond nid yw dwyn y maintioli 
mwyaf a welsom erioed Pr meddwl yn 
Uenwi mwy ynddo na'r meddylddrych am 
flaen gorfain nodwydd dddr. Nid a defnydd 
y tu draw i ddefnydd heb naill ai myned 
trwyddo, nen heibio iddo: eithr y meddwl a 
wna daith o bellafoedd byd hyd iV fangre 
gyntaf a welodd Uygad ei gorph gyda chyf- 
lymder amrantiad, heb ynidaro'n erbyn un- 
rhy w rwystrau ar ei ffordd ; a chan mai 
sylwedd diddefnydd ydyw, rhaid mai syl- 
wedd anfarwoL 

4. Ymeangydd yn ymgryfhaa yw y 
Meddwl. Ar ei chynnydd mae r enaid yn 
mhob gwybodaeth; ceid digon o rym ynddi 



yn fore iawn at gymmwyso dyn i lywod- 
raethn creaduriaid cryfach fil-waith en cyrff 
na'r eiddo ef; daeth gwedi hynny i drofr 
elfenan'n llaw-forwynion mawreddog ei gy- 
snron ; adeOadodd weithfeydd helaethion, 
ac & braich ei wybodaeth daccw ef yn troi 
holi olwynion periannan'r byd, gan ddyfeisio 
beth a all ei wnenthnr nesaf ; saerniodd long, 
gwthiodd hi i v r dwfr, Uedaenodd ei hwylian, 
mae ei law wrth y lly w, ac & hwnnw mae'n 
troi ei phen, fel pe byddai beth byw ac ufudd, 
at y portbladd a ddewiso ; ac er i'r mór a'r 
dymhestl rno, trwy en twrf trystiog, yn 
enbyd— dyn — y bychan a'r gwan ei gorph — 
a ymeifl yn ngalln ei feddwl, a eistedd yn 
ei lestr, ac a chwardd ar ymchwyddiad my- 
nyddog y donn. 

Y meddwl a ffirm iddo,— wrth y lly w, 
Tw nerth llong yn hwrlio ; 
Ceir ei threfn cywir, a r i thro, 
A'i llam manwl Ile mynno. 

Nid oes mwy egni mewn agerdd heddyw 
nag ydoedd fil o flynyddoedd yn ol ; eithr 
ni wyddafr hynafiaid y gellid gosod agerdd- 
beiriant i lusgo tnnelli o bwysan, gan deithio 
tringain milltir mewn awr ; a'r rheswm pa- 
ham y gwneir hynny y dyddinn hyn ydyw 
i'r meddwl ymeangn nes gwybod y modd i 
gymmwyso'r fath rym nerthol i'w allaog 
weithrediad. 

Meddylid gynt mai rhywbeth jm y cym- 
mylan yn mbell oedd Gwefr (ElectricUy) ; 
gwyddlr yn awr ei fod ynom ac o'n ham- 
gylch yn mhob Ile ; daeth y meddwl a fh mor 
fychan a chwareu gyda barcutan bapnr i alln 
tynnn y fellteu luchedog i gostrel wydr. Ych- 
ydig gwyr o glust, neu wlybyr o lygad, ar 
ben nodwydd, a'i ddwyn yn gyfagos i arwyn- 
neb dwfr gordoedig gan fón lwch ysgafo, a 
wna i'r llwch ymwahanu, a gadael cylch 
agored gyferbyn a'r nodwydd; hyn sy 
brawf fod gwefriad ynom a geidwY glust a'r 
Uygad yn lan ; ac yn mblith Uawer o bethau 
a wneir gyda gwefr, gosod wyd ef o'r diwedd 
i siarad ar hyd gwifr (wire) gyda phobl 
bellenig, gan redeg mor gyflym ag wyth can 
mil o fllltiroedd mewn ysmiciad Uygad ! 
Digynnwrf dawoc enau— yw'n sytnmud 
Ei dan ar fbnud i unrbyw £annau ; 
Ag un gwefr o'i egni gwyllt— rhed filoedd 
O flin fllltiroedd Fel un follt orwyllt ! 

5. Ieuengctid na heneiddiayw y Meddwl. 
Ar ei dyfiant y mae tra yn y corph ; ac er 
nad iawn tebygoli cyrph gweledig iddo, bn i 
rai gwyr da geisio goleuo pobl trwy ddarlnnio 
yr ymgynnyddiad hwnnw a ddaw allan o 
abwydyn, ac a eiwir Gldenbyw (Butterfiy). 
Rhoddwn yma aralleiriad o nn awdwr Seis- 
nig— 



Jigitized by V. 



LLESOLDEB, &c 



Plentynyrhanl! etifedd nn prydnawn ! 
Ei li w a'i lun sydd y n odidog iawn ; 
Khoeynan ynt ei deg gwppanau hardd 
Pan yf o fel a nectar por yr ardd ; 
Tra adar mwyn yn adsain gornweh ben, 

Y dawns yn wycn ar fron y liii wen ; 
Os 'hed o r r ardd i dramwy bryn a doi, 
Serchiadan gant ehedant ar ei ol ; 

Ae megis o gorph abwydyn awrth a gwyw 

Y daw i'r gwawl y prydferth Gloen by w, 
0'i charchar clai yr enaid naid yn rhydd 
Feleeraph cann, i fythol danbaid ddydd. 

Ac wedi myned i'r dydd, i mewn i'r eithaf 

perfieithiaf ddedwyddwch, bydd yn gydst&d 

aV angylion. CrBwyd angylion o flaen dyn; 

nis gaUwn ddywedyd pa sawl mil o flynydd- 

oedd en hoedran ar ddydd adgyfodiad ein 

Hiachawdwr grasnsol ; ond pan aeth Mair at 

y bedd gwr ieuangc a welodd. Dechrenad 

diddiwedd yw yr enaid; bywyd anfarwol yw 

yr yspryd; ac ieuengctid na heneiddia'n dra- 

gywydd yw y Meddwł. 

Petfadirfawr heb byth derfyn,— anadliad 
Duw'n hoedlog o'r cychwyn, 
A'igwiaff, am dro, mewn pliagyn 
O gnawd teg, yw enaid dyn. 



LLESOLDEB AC HYFRYDWCH GWY- 
BODAETH 0'RCELFYDDYDAU. 

Natur yr nndeb sy rhwng enaid a 
ćhorph, sefyllfa'r enaid 'yn y corph, nea 
a ydyw yr enaid mewn cyssylltiad ai peidio 
& rhyw gyfran mwy neillduol na'i gilydd o'r 
corph, sydd hyd hyn yn gnddiedig oddi- 
wrth ddyn, ac yn debyg o fod felly tra ar y 
ddaear. Ond gwyddir gystal ag y gwyddir 
nnrhyw wirionedd fod gan ddyn alk medd- 
yliol a elwir Enaid; a meddiannir prawf 
mor anwadadwy o'i fodolaeth ag a feddian- 
nir o fodolaeth y corph: pe byddai iddo am- 
mhen ei fodolaeth, profai'r ammheaaeth ei 
fod, cyn y gallai feddwl]nad yw. Y mae i'r 
ddan en dibenion a'n bóddh&d. Rhoddodd 
baelioni Rhaglnniaeth i ni synwyran corph- 
orol i'w gosod mewn gweithrediad, a chyf- 
rannodd i ni gyflawnder o foddion i'w bodd- 
han mewn mesur ehclaetb, a da ydyw tra 
na archwaethom ddifyrwch croes i reolau 
gweddasrwydd. Dylem foddhan ein syn- 
wyran corphorol mewn cymmedroldeb, er 
ein mwyn ein hnnain; ac mewn rhoddi cysur, 
er mwyn ein cym my dog; ac felly gyflawni, yn 
hytrach na chwttogi, diben ein bodolaeth 
corphorol. 

Rboes Rhaglnniaeth i ni hefyd y natnr 
nchaf ar y ddaear, sef Enaid deallawl, gyda 
chynneddfan gallnog i fwynhin hyfrydwch 
rhagorach nag a ddichon y corph ei wasan- 



aethn ; a thrwy fyned ar ol difyrwch eneid- 
iol, trwy ymdrechu gwybod yr oll a ellir am 
weithredoedd Natnr, Rhaglnniaeth, a Gras, 
yn hytrach na dilyn tneddiad corphorol, cyf- 
lawnir nchelaf ddibenion ein creadigaeth er 
gogoniant i'r Bod a wnaeth bob peth. 

Y mae gwybod y Celfyddydan, y mae 
astndio Natnr, yn ychwanegn dedwyddwch 
dyn yn bersonol, yn cynnyddn cysnron ei 
rywogaeth, fel y mae'n aelod cymdeithas, ac 
yn gogoneddn ei Wnenthnrwr fel y mae yn 
greadnr i barchn, i addoli, a charn ei Gyn- 
nalydd. Pa orchwyl bynnag a ddilyno dyn 
at ei gadwraeth, o*r llafarwr wrth y dydd i 
fynn at benaeth gwlad, ei ddyledswydd yw 
dyall y celfyddydan gan belled ag y caniatta 
ei foddion, ei amser, a'i amgynrediad. 

1. Y peth blaenaf gan y dyn cali, sy raid 
iddo ymddibynn ar ei ymdrechion ei hnnan, 
yw gofaln am ei angenrheidian bywyd : y mae 
pob gorchwyl o*i waith megis yn gweddio, 
" Dyro i mi heddyw fy mara bennyddiol." 
Swydd nchel aphwysigyw hon ; mae'n cyn- 
nwys rhan o'r dyledswyddau mwyaf cyssegr- 
edig dyn ato ei han, atei denln, ac at ei wlad; 
er y dichon na fyddo dibenion nwch na hnn- 
an les yn ei gymmell, etto hyn a'i gwna yn 
gymmwynaswr i eraill o'r wladwriaeth y per- 
thyn iddi; rhaid i bob difyrwch roddi Ile i 
hyn ; yr orian a roddo dyn i ddysgeidiaeth 
a ddylent fod ar ol iddo ddiweddu ei waith. 
Byw ar ei orchwyl a'i gwna yn ddyn ; ac 
heb ofaln am ei denln nis gali fod yn GrisŁ- 
Ion. Nid oes hawl ganddo i ymddifyru 
mewn dim cyn y gwnelo hynny ; a pha 
mwyaf a ddysgo ac a gynnyddo mewn gwy- 
bodaeth o'r celfyddydan breiniol, mwyaf i 
gyd y gwerthfawroga ef ei hnn fel dyn, y 
gwel werth diwydrwydd mewn Uafur rheol- 
aidd, ac y bydd yn ddiolchgar am yr hyn a'i 
gallooga ef i fwynhan y fath fendith a chyn- 
naliaeth mewn cysnr eneidiol. 

Mae'n wir, hefyd, y gwna ei wybodaeth 
o'r celfyddydan ei gynnorthwyo yn ei ym- 
drechion beunyddiol. Nid oes grefit na 
sefyllfa na ellir cael gwersi bnddiol iV pher- 
ffeithio yn nghanghenan'r celfyddydau. 
Mae'r anghenrheidrwydd o'u gwybod yn am- 
Iwg i'r rhai a broffesant en hnnain yn feddyg- 
on, cyfreithwyr, gornchwylwyr gweithfeydd 
&c. Nid llai amlwg, chwaith, ydyw'r 
bnddioldeb o wybod ychydig yn rha- 
gor na'r hyn a'n rhwym iV galwedigaeth 
an cynnaliol. Ennill mawr a fyddai en gwy- 
bod i bob sefyllfa o ddynion. Y fath les i 
liaws o weithwyr a fyddai dyall athron- 
iaethsymmndiad! Y fath ychwanegiad medr- 



6 



Y WAWR. 



usrwydd a chyflog i rai a fyddai dyall Ffer- 
ylliaeth! Peiriannwyr, gwneuthurwyr awr- 
leisiau, 7 rhai a wnant offerynaa gweithio, 
cannwyr, a'r dynion sy'n lliwio pethan, ydynt 
oll mewn angen am wybodaeth o'r ddwy 
gelfyddyd a nodwyd; a rhaid y gweitbiai 
seiri coed a meini yn well, pe gwybyddent 
gelfyddyd rhif a mesur; a rhaid y dyallant 
yn well nerth pren, grym gwai, a chryfder 
ł>wa, pe yn gwybod yr athrawiaeth rudawi. 
Daionl mawr i weithwyr yr amryw fetteloedd 
a fyddai dyall natur y rhai bynny, en per- 
thynas iV gilydd, i wrea, i'r awyr, ac i*r 
gwlybyroedd sy*n dyl an wadu arnynt Yr 
amaethwr, er yn gweithio wrth y dydd, a 
fyddaTn well gweitbiwr, ac yn fwy bendith 
iddo'ihun ac i eraill pe gwyddai fwy am nat- 
ur tir a gwrtaith, yr hyn a allai ei wybod trwy 
ddy8gu'r gangen o Fferylliaeth a berthyn 
i natur daear a'i diwylliaeth ; llawer 
rhawiad o bridd a daflwyd i atteb ycbydig 
ddiben, y cawsid arian da am dano pe 
gwedi darllain gwaith Dr. Dalton ; y fath 
fudd a fyddai iddo wybod ychydig o Hanes- 
yddiaeth Natur a Fferylliaeth tuag at ddyall 
ansawdd anifeiliaid, tyfiant a rhinweddau 
llysiau f " Aml ddail fel y mel-ddiliau ddi- 
brisir, y rhai na wyddir eu rhinweddau.*' 
Mewn gwir, pe na byddai dyn, na chrefttwr, 
na gwas gwledig, ond yn un y byddai arno 
eisiau berwi crochanaid o fwyd, byddai yn 
sicr o gael gwers gan y wybodaeth fferyllol 
a'i cyfarwyddai i goginio ei dammaid yn 
well, i arbed ei danwydd, i amrywio ei 
ddysgleidiau, ac i wnenthor ei ymborth yn 
fwy blasus.ac iachusol. Mae coginiaeth ddaa 
rhad yn gyBsylltiadol ag egwyddorion Ath- 
roniaeth Fferyllol. Derbyniodd coginiaeth 
lawer, a derbyn etto fwy gwelliant, trwy 
fferylliaeth. Nid digon yw y gwna athron- 
wyr chwilio allan bethan, ac y gali gwasan- 
aeth-ddynion glywed y ffordd i wneuthur, 
heb ddyall yr egwyddorion. Ni all dyn 
wneuthur yn iawn, bob amser, heb ddyall 
egwyddorion sylfaenol yr hyn a gais at ei 
wneuthur . Y mae amrywiaeth gymmaint 
fel na ddichon dyn fyned yn mlaen ag un- 
rhy w waith fel y dylai heb wybod y rheswm 
panam, yn gystsl a'r rheol pa fodd y gwneir 
y petb. Hyn, ynte, yw y lles cyntaf o 
ddysgu y celfyddydau breinlol ; sef gwnenth- 
nr dynion yn gywreinacb, a defhyddiolach 
yn eu goruchwylion at ennill en bara, ac i 
goginio eu hymborth yn well, yn helaethach, 
ac yn rhatach ar ol ei ennill. 

2. Lles arall i weithwyr o wybod y celf- 
jddydau ydyw eu bod yn rhoddi i bob dyn 



y cyfleustra yn ol ei alluoedd natnriol, i wella 
ei grefft ac hyd yn nod i ddyfod yn gan- 
fyddwr ac amlygwr pethan buddfawr o'r 
newydd yn ei grefft ; y mae yn ymarfer 
yn ddyddiol &'r offerynau aydd i wneuthur 
profion newyddion. Dyn yn dyall egwydd- 
orion gosodiad trosol a wna fwy, a gwell 
gwaith nft thri heb eu dyall ; a chan ei fod 
yn gweled, bob dydd, amryw weithrediadau 
natur, yn symmudiad a gobwyaiad cyrph, 
a'u heffeithiau fferyllol ar en gilydd, ni 
ddylai adael i ddim fyned heibio heb ei 
sylw ; ni ddylai droi heibio un cyfleostra i 
gynnyg prawf newydd ; ond eagenlu8o'r 
oll a raid os heb wybod yr egwyddorion. 
Anfynych y caed allan nnrhyw ganfyddiad 
newydd gan ddyn anwybodua ; dynion 
meddylgar ydynt sylfaenwyr pob peth budd- 
iol mewn gwaith : gwellhaodd Watt yr 
agerdd-beiriant, trwy ymchwiliad dyaged- 
ig yn ngwirioneddau'r celfyddydau arddang- 
osyddol, y fndol, a fferyllol; bu Arkwright 
bump mhnedd, o'r lleiaf, yn gwella'r troell- 
au nyddu s/n porthi mUoedd; ac yr oedd 
yn gyfarwydd yn egwyddorion peiriannau 
troellog cyn hynny ; chwiliodd yn fanwl, 
a gwyddai effaith y naill ran ar y llall, er 
na chafodd ddyageidiaeth gelfyddydol mewn 
athrofa ; ond pe cawsai ddyag, tebygol y 
canfyddaaai beth newydd, yn gystal a 
gwella'r peth oedd hen. Y lluaern diogel- 
wch (są/ety lamp), sydd wobr am brawfiadan 
diflin ac athronyddol gwr tra chyfarwydd 
yn mhob cangen o'r gelfyddyd fferyllol. Y 
duli newydd o buro suwgr, trwy yr hyn yr 
ennillwyd mwy o arian, gyda Uai o amser a 
Uafur, na nemawr ddyfais, a gafwyd allan 
gan fferyllydd medrns, Edward Howard, 
brawd Dug Norfolk ; y mae pnro suwgr yn 
firwyth llawer prawf; ac wrth ei gael allan 
arferid egwyddorion adnabyddus athron- 
iaeth yn feonyddiol, a chafwyd hyd i ddwy 
egwyddor o'r newydd. Rhydd gwybod yr 
egwyddorion agoriad i ddynion at welcd yr 
hyn sy goli, ac at gael gafael ar yr 
hyn a fyddo'n welliant yn mhob hen drefn; 
y dynion sy'n eu dyall sydd ar y ffordd i 
ffawd dda ; oblegid y maeganddynt y fantais i 
gyrhaedd canfyddiadau. Hyn, ynte, yw 
ail les dysgu egwyddorion y celfyddydau 
breiniol ; sef, galluogi dynion i wellhau y 
pethau sydd, ac i gael allan bethan newydd 
at waith, er ennill iddynt en hunain, ac er 
buddioldeb i bawb. 

Y trydydd lles yw^r hyfrydwch a 
rydd gwybodaeth o*r celfyddydau. Cyn- 
nysgaeddwyd pob dyn gan natur agalluoedd 



LLESOLDEB, &c. 



i ennill gwybodaeth ; chwaeth at wybod, 
a'r dnedd i ymfbddhan ynddi, sydd hefyd o 
gyfansoddiad natur 711 nghynncddfau'r enaid. 
Bai'r dyn, nen fai ei ddiffyg addysg, os nad 
yw yn cael hyfrydwch mewn gwybodaeth. 
Mae boddhad mewn gwybod a wyr eraill— 
mewn peidio a bod yn anwybodusach sag 
eraill— ag y mae boddlonrwydd mewn gwy- 
bod mwy nag eraill— mewn bod wedi der- 
byn mwy hysbyeiad na'n cymmydogion ; er 
mai anbyfryd, gan ddyn da, fod pagan yn y 
byd, etto boddlon ganddo nad y w bagan ei 
han. .Bhaid mai mawr yr hyfrydwch pnr 
o wybod yr hyn a'n harwain i ddyall yn 
well y greadigaeth ein gosodwyd ynddi, a'r 
natur ein gwisgir ni oll a bi. Gresyn fod 
ud heb adoabod moddion iecbyd o eisiau 
gwybod ansawdd ei gorff, ei fwyd, ei wisg, 
a'i feddwl anfarwol. 

Ystyrier cymmaint sydd yn darllain llyfrau 
ermwyn difyrwch, na roddant un Ues na 
bndd ; yn boddlonfr meddwl a chwedlan 
digrif, er diryrwcb, heb nn ennill ; cwmni 
Uaweo, rhigwm at chwerthin, ac eistedd yn 
bwyr i yfed, er difyrwch a cholled ; — colli 
arian, iechyd, parch, a bywyd, er mwyn 
ychydig ddifyrwch. Rhaid fod serch dyn 
at ddifyrwch yn fawr; a rhaid, felly, y 
byddai darllain er difyrwch, a chael ennill 
buddfawr hefyd, yn cyduno a chyfansoddiad 
dyn bob ffordd. Y fath golled i gyrff ac 
eneidiau dynion oedd cael, pan yn blant, 
rhyw hanesion a llyfrau am ysbrydion, 
brenddwydion, a phethan disail, i grebychn'r 
meddwl mewn ofh, a hynny i'w difyru ? 
Ac y mae effaith y fath ddysg annheilwng o 
ddyn, yn attal hyd hyn, i lawer Ikw 
wenn plentyn anwyl, y fath lyfrau agydyw 
gwerai buddiol Mrs. Barbauld, Miss Edge- 
worth, Dr. Lewis, y Parchedig Charles o'r 
Bala, yr hen sani y Parchedig Jones o 
Landdowror, a'r Pyngciaa Athrawiaethol y 
Dr. Jones, Bangor. 

Byddai darllain hanesion gwir, am dro- 
seddiadau creulondeb, yn well defnydd o 
amser na throseddn trwy chwareu a 
meddwi, i fagu troseddiadau eraill. Ond 
dyna ddigon, gobeithio, o son am arferion 
flfol a drwg ; eithrgan y bod chwilo amddi- 
fyrwch yn nbnedd dyn, a difyrwch iddo 
mewn pethan gwael, pwy a all ddarlunio 
gwerth difyrwch pur, a glan, ac ennillfawr, 
y fath a geir trwy wybod celfyddydaa natnr. 
y fath drysorau mae natur yn en cynnyg 
i'w bysgolbeigion I Sylwer ar ganfyddiad- 
an'r gelfyddyd fudol. Mor ryfedd yw rhe- 
olau symmndiaeth dwfr ! A oes yn holi 



lyfran chwedlau dychrynllyd y fath hanes 
wir ryfeddol a'r ffaith y gwna ychydig 
ddwfr, trwy wasgiad, heb beiriant, ond ei 
ddodi mewn He ac agwedd neillduol, gyn- 
nyrchn grym anwrthwynebol ? Ai nid 
difyr gwybod sut i osod gwiail haiarn te- 
neuon mewn duli a wna i nn wns fantoli 
cannoedd 'o bwysau. Sylwer ar gelfyddyd 
o£ferynau'r golwg. Onid rhyfedd a difyr 
allu canfod mai cymmysgm o'r holi liwian 
eraill ydyw gwynn ? Arferir dywedyd* 
w Nid yw gwynn liw yn y byd," eithr y 
mae'n gymmysgfa o bob lHw, medd y lly- 
gaid. pan yn edrych arno trwy offerynau 
priodol iV weled. Fferylliaekh sydd ddi- 
fyrwch a lles ; onid rhyfedd gan rai afyddai 
gwybod fod yr adamant yn gyfansoddedig 
o'r un defhyddian a glo, — fod gan mwyaf 
o gyfansoddiad dwfr yn sylwedd hylosg tan- 
Uyd, — fod y defnyddiau sur a elwir 
acids, sy'n troi gwyrdd-liw dail yn goch, ac 
yn cyfansoddt amryw fath o halen, yn ffurf- 
iedig o wahanol fath o awyr ; a bod un 
math sydd a'i nerth yn ddigon i ddad- 
gyssylltu metteloedd, yn cynuwys yr un- 
rhyw bethau a'r awyr a anadlwn ? Ai 
nid rhyfedd fod amrywiol halen a'i natur 
yn fettelaidd, yn gyfansoddedig gan mwyaf 
o fettel, a gwlybyr tebyg i arian byw, eithr 
ysgafhach na dwfr, yr hwn, heb ei boethi, 
a gymmer d4n ar ei ymddangosiad i'r awyr ; 
a'r hwn, wrth losgi, sy*n ffurfio*r sylwedd a 
geir mor liosog yn lladw coed Uosgedig ? 
Ac etto nid yw y pethan yna ond bychain 
mewn cymmariaeth i ryfeddodau a egyr 
seryddiaeth i'n golwg, — maintioli erfawr y 
cyrph nefol,— eu pellafoedd hirfeithion, — 
en llnoedd dirifedi, — eu symmudiadau cy- 
wir, — yn nghyda'u buanrwydd cyflym a 
chwyrnwyllt, sy megis yn chwerthin ar 
holi dithafion egni dychymmyg dyn ! 

Difyrwch mawr yw olrhain y tebygol- 
rwydd a'r berthynassydd rhwngpethau a ym- 
ddengys i ddirnadaeth gyffredin yn dra gwa- 
baniaethol. Gwybod maintioli cyrph nefol, 
yn ngbyda'u pellder oddiwrth y ddaear, sy 
ryfedd ; gwybod fod tair ongliad pob triongl 
yr nn faint, gwybod y byddai unrhyw ffurf 
rheolaidd, ar y Hinell hwyaf i'r triongl un- 
ionsyth yn gyfartal i'r ddau a wneid ar yr 
ochran eraill, a gwybod fod ansoddau hir- 
gylch yn gyflfelyb i'r cylch crwn, sydd ddifyr 
i'w ddysga, ac yn ein cynnorthwyo i egluro 
ymddangosiadau uatnr. Difyr gwybod fod 
Uysiau yn anadln felninnau, eithr yn wahanol 
y dydd i'r nos ; a bod yr awyr a losgir 
yn ein llusernan yn anfon yr awyren i fynu, 



Diaitized bv V 



8 



Y WAWR. 



yn peri i bełeni hacUllychog llysiau gyfodi a 
nofio trwyV awyr nes disgyn i liosogi en 
rhyw, achefyd yn peri i'r porfeydd dyfn. 
Lled wahaniaethol Pr golwg yw halen sur 
a rhwd, anadliad a lloegiad, rhwd mettel a 
Uosgiad, dylanwad planhigyn ar yr awyr 
yn y nos, dylanwad anifail ar yr unrhyw 
awyr bob amaer, ac hefyd dylanwad corph yn 
llosgi yn yr awyr, etto y cyfan yr un 
gweithrediadan, gan yr un achosydd. Yr 
awyr a roddir gan losgiad, anadliad, a llysi- 
au sydd yr nn peth a'r awyr laith yn y gwaith 
mwn, a'r awyr sydd yn achoei marwolaetb,os 
esgenlnsircerwynddarllawdy, acynperisnrni 
mewn amryw ffynnonau. Annhebyg oedd 
ymweithiad agerdd-beiriant yn yr hen ddull 
i ymlasgiad cylionyn ar wydr ; ac annhebyg 
y ddan i ddringiad y mór-farch ar fynydd- 
oedd yr ia ; etto'r tri, trwy yr nn moddion, 
sef pwysiad awyr. Onid hyfryd yw gweled 
offerynau natur yn en gwaith i ławr ac i 
fynn? Y ddeddf a geidw ein daear yn y 
ffurf y mae, yn ei llwybr, ar ei phegynau o 
gylcb yr bani, sydd yn ymestyn dros y byd- 
oedd eraill, yn nghyfansoddiad y grcadig- 
aeth, ac yn rhoddi i bob nn ei ffurf, ei le, a'i 
symmndiad priodol ei hnn. Y dylanwad 
sydd yn peri llanw a thrai y mór, ffurf a thro- 
elliad y ddaear, ffurf a thro y lloer ogylch 
y ddaear, a'r planedan i gadw hir-lwybrau 
eu hamgylchoedd, yw y ddeddf sydd yn peri 
Pr garreg fechan gwympo i ławr pan ei 
gollynger oddi fynn. 

Fel cwymp aderyn to yn fud, 

Pan dreng, heo ynddo reddf, 
T chwyrn blanedau droella 'ngl , 
Gan dynnn 'r naill y Hall o hyd, 
Yn ufodd i'r un ddeddf. 

Os yw yr hanes yn ddifyr rbaid mai dl- 
fyr iawn yw dysgu'r modd i ddyall ac i 
bron* gwiredd trem pethan fel en ceir. Ceir 
mwy-mwy mór o ddifyrwch hyfryd ond 
myned yn mlaen, er gorfod dechreu ar dir 
lled sych. Difyrwch y bydd yn ddifyr 
edrycb yn ol arno wrth fyned i gysgu ac 
wrth ddefiroi. Yn Ile segura, nen fod gyda 
cbwmni o rai ansynwyrolach na ni ein hnn- 
ain,gallwn ar ol astudio, ddywedyd ein bod yn 
carn doethineb ; ein bod fel yr athronwyr 
gynt, yn gweithio trwy'r dydd, ac yn ym- 
ddifyru mewn gwybodaeth ar ol rhoi beibio 
y gorchwyl ; ac ond bod felly, uwch o lawer 
ein henwan na'r enwan glytbion ariannog, 
meddwon yn perchen tir, ac anwybodus cyf- 
oethog. Mae arian, tir, a chyfoetb yn hwy- 
luso a chynnorthwyo cariad at ddysg, os ceir 
hwy ; eithr nid yw tylodi yn bollol rwystr ; 
" Lle ceir ewyllys ceir gallu. B 



Ni wyr dyn, nes yr astudio Athroniaeth 
a chrefydd y bu i Raglnniaeth gyfaddasu ei 
feddwl i allu mwynban y fath raddau gor- 
fawreddog o wybodaeth y nef, ar y ddaear ; 
a pha hyfrydwch a ddichon nefoedd ei roddi 
i ddyn sydd anwybodus yma trwy ddiogi ac 
esgeulusdra? Y fath wahaniaeth sy 
rhwng ei nerth naturiol a galluoedd eang ei 
feddwl ; y fath egni a berchen trwyddynt ! 
Y bychan ddyn egwan yn golygn ar gyfwng 
di ben draw yr eangderau, — yn dechreu 
mesur bydoedd, a phrofi, mewn gwiredd, 
nid yn nnig beth yw gwahaniaeth maint en 
cyrph a'u blynyddau, ond faint a bwysai 
pwys o blwm ein byd ni, yn mhob planed ! 

Hyfryd i ddyn ar fryniau Cymry yw 
cymdeithasu gyda'r fath w^r nwch dynion a 
Newton a Laplace. Y gw^r sydd ddysg- 
awdwyr y byd deallol — y gw^r »y 
megys yn fwy na'n golygiad gyfiredin am 
fodan dynol. Cymro, mwnwr, cloddiwr, 
pob dyn, pob sefyllfa, pawb ; a Chymro'r 
mynyddoedd yn eistedd gyda phendeffgion 
dysgeidiaetb, ac }n syllu yn ddeallgar ar 
waith gwybodaeth y Bod Mawr ! 1 

Y difyrwch mwyaf, yr hyfrydwch Uawn- 
af, a'r boddhad penaf yn y celfyddydau, 
ydyw y cyfodant ni i ddyall graddau he- 
laethach o lawer nag a wyddom, am y 
doethineb anfeidrol, a'r daioni diderfyn a 
amlygodd y Creawdwr yn ei waith. Nis 
gellir myned nn cam i nn lle heb ganfod 
rhagluniad, cyflawniad, a dyben. Y mae 
cymnsoddiad pob peth er cysur creaduriaid 
byw, ac yn neillduol er cysur dyn; fel y 
gellir dywedyd am y cwbl, O ryfedd gar- 
edigrwydd, haelfrydedd, a'r oll a ellir ei 
gynnwys yn y gair serchoglawn Cabiad. 
Mawredd gallu a daioni sydd Pw weled o'r 
lleiaf hyd Pr mwyaf ; nid oes blino ar ddi- 
lyn 61 llaw ein Tad yn y gwaith gógoneddus 
a wnaeth efe ar y greadigaeth. Rbaid nad 
iawn dywedyd yn isel am un rhan o'i waith 
perffaith er mwyn canmol rhan arall ; y 
mae oll yn dda, ac yn dda iawn ; hefyd y 
mae y dyn, y gwas, y gwledig, y tylawd, 
a'r helbulus, yn meddu ar gymmwysderau 
meddyliol i gadw cyfeillach, gan gael difyr- 
wch par, ennill buddiol, a gwybodaeth 
fawr ; nid yn unig gyda phrif ddysgedigion 
y byd, gan fyned i olrhaiu a dyall deddfau 
anian, ond hefyd i gymdeithasu trwy Anian, 
trwy Raglnniaeth, trwy Ras, gyda'r Bod An- 
feidrol a wnaeth y cwbl, a gynnal y cwbl, 
ac a biau'r cwbl— ARCHADE1LADYDD 
y greadigaeth gyfa oll. 

■ 



Y CELFYDDYDAU. 



9 



Y CELFYDDYDAU. 

RHIF A MESUR. 

Mantais fawr, a difyrwch boddhaol, yd- 
yw dyall y celfyddydau breiniol. Argraff- 
wyd llawer o lyfrau i'w darlunio, a sonir yn 
fytiych mewn tracthodau ara danynt ; ond 
ychydigmewn cyinmariaeth yw rhify llyfr- 
au eglur i gynnorthwyo'r aughyfarwydd i'w 
dirnad ac f w medru. 

Y celfyddydau ydynt dri dosparth. Y 
cyntaf a bcrthyn i Rif a Mesur ; yr ail i 
Ddefnydd; a'r trydydd Pr MeddwL Y 
flaeuaf a gynnwys yr oll a ellir ei rifo nea 
ei fesur, a gclwir hi naill ai sengl nea gym- 
raysg ; y sengl yw Rhif a Mesur, heb gys- 
sylltiad a sylweddau gweledig, y mae'n wa- 
banredol oddiwrtb ddefnydd, ac yn bender- 
fynol trwy ymresymmiad; y gymmysg sydd 
nnedig gydag ystyriaethau am ddefnydd, 
ac i'r graddau yr ymddibyna ar ddefnydd 
y mae'n ymarferol. Yr ail ddosparth yw 
Athroniaeth Naturiol, i'n dysgu am bethan 
sydd amgyffredadwy trwy gyfrwng ein syn- 
wyran corphorol. A'r trydydd dosparth 
yw Athroniaeth DealłttwiaethoŁ, neu foesol, 
i'n cyfarwyddo yn anianyddiaeth y meddwl, 
bodolacth yr hwn a dystiolaethir yn ddiym- 
wad gan ein teimladan ; neu, mewn geiriau 
eraill, i*n hyfforddi yn athrawiaeth moesau, 
am setyllfa foesol dyn fel y mae'n fod unigol, 
ac am ei ddyledswyddau, megis aelod o 
gymdeithas. 

Mae Hanesyddiaeth am ffeithiau perthyn- 
ol i bob cangen o wybodaeth mewn undeb 
agos a\'r celfyddydau, ac yn dra gwasanaeth- 
gar iddynt; ac er nad yw nn o honynt, etto, 
y dyn a dreulio ei oes heb fod yn gyfarwydd 
yn Hanesyddiaeth arogylchiadau'r byd sydd 
ar hyd ei oes yn blentyn. 

Y dosparth cyntaf yn y Celfyddydau 
Breiniol ydyw anianyddiaeth Rhif a Mesur: 
y mae*r naill a'r Hall yn fawr iawn. Yr 
enw olafa ddeilliao eiriauGroeg, Geometry 
— Geo, daear, a Metry, mesur; oblegid mai 
mesur tir a dueddodd sylw dynion ati gyntaf ; 
ac y mae'n cynnwys yr oll a berthyn i 
Ddefnydd, Maintioli, Rbifedi, Cyfwng, Am- 
ser, Grym, a Buander. 

Rhif. — Dylid dechreu gydag addysgiadau 
hawdd eu dyall, a myned yn mlaen; a cheir 
gweled fod cyssylltiad agos rhwng yr hyn 
sydd hawdd k'r hyn sydd anhawdd a dyrys. 
Y mac'r oll y sydd hawdd iV cyfarwydd yn 
beth uwchlaw amgyffredion un nad yw yn 
gwybod. Gwirionedd rhifyddol hawdd ei 
ddirnad yw y gwna 2 a *2 bedwar; ac amlwg 
yw fod 10, wediei liosogi gan 5, a'rlliosog- 



iad ei ranu gyda 2 y§ gyfartal i pe rhennid 
100 gyda 4 ; sef, 25. Rhifedi y ffyrllingau 
mewn 1,000 o bunnau, a'r munudau sy mewn 
blwyddyn, a wyddir trwy ddysgu rheolau 
egwyddoroi y gelfyddyd. Lliosogi'r punn- 
oedd pyda 20 a'u gwna'n sylltau — ^y sylltau 
gyda 12, a'u gwna yn geiniogan, y ceiniogau 
gyda 4 a'u gwna'n ffyrllingau. Lliosogi 24 
gyda 7 a ddengys nifer oriau'r wythnosj 
sef 168; lliosogi oriau'r wythnos gyda rhif- 
edi wythnosau'r flwydd)Ti, 52, a ddengys 
oriau'r flwyddyn, sef 8736, a lliosogi 
oriau'r flwyddyn gyda rhifedi munudau 
awr, 60, a wua rif y munudau sy mewn 
blwyddyn, sef 524,160. Neu lliosoger oriau'r 
wythnos gyda 60, a hynny gyda 52, a cheir 
yr un fath. Gelwir egwyddorion Rhifydd- 
iaeth — Rhijiad, Ychwanegiady Lliosogiad, 
Lleihdd, a Rhanniad. Rhifiad a wneir o'r 
aswy iV dehau, euwer y flwyddyn olaf yn 
angraifft, 1849 — y 9 sydd unau, y 4 sy 
ddegau, yr S sy gantoedd, a'r un sy fil. 
Ychwanegiad 3 a 3 sy clfwech, a 3 at 
| hynny sy 9, &c. Lliosogiad 2 waith 12 sy 
24. Lleihad, sef tynnu ychydig o swm 
fwy, fel hyn — tynner 2 allan o 8 a 6 sy'n 
aros. Rhanniad,— os eisiau rhannu ugain swllt 
rhwng pedwar, gofyner pa sawl 4 sy mewn 
ugain, atteb 5 ; sef pum swllt i bob un : fel 
hyn — pa sawl 5 sy mewn 896? 179 ac 1 
drosodd. 

Rhifyddiaeth sydd hwylusat bob masnach, 
llesol i bob dyn a ł i gwyr, a hi y w'r hawddaf 
ei gwybod o'r celfyddydau ; hawdd gwybod 
y swm olaf, sef pa sawl 5 sy mewn 8, ateb 
1. a 3 drosodd; rhodder y 3 o flaeny 9, a 
gofyner pa sawl 5 mewn 39, ateb — 7, a 4 
drosodd; yna rhodder y 4 o flaen y 6, pa , 
sawl 5 sy mewn 46, a cheir 9, gydag 1 tros- 
odd. Eithr er ei hawdded, ac er ei budd- 
ioled, ni ddysg ond rhifnodau adnabyddus. 
Pe ewyllysiem ychwanegu, lleihau, lliosogi, 
a rhannu rhifnodau nad ydynt adnabyddus, 
a gorfod ymwneuthnr k hwynt fel pe bydd- 
ent adnabyddus, nes gwybod yr hyn ydynt, 
byddai yn angenrheidiol cael cynnorthwy 
raatb arall, a elwir Rhifyddeg Lythyrenol, 
Algebra. Mae Rhifyddiaeth gyffredin yn 
cynnwys had y gelfyddyd lythyrenol ; ang- 
raifft — Pa rif wedi ei liosogi gyda 5 a wnai 
10? Rhanner 10 gyda 5, sef sawl 5 mewn 10, 
dau ; yna pum gwaith dau a wnai 10; ond 
cyn cael y 2, na gwybod ei rif, nis byddai 
adnabyddus; a phe'r ewyllysiem ychwanegu 
y rhif nad yw adnabyddus at ryw rif a wydd- 
em, byddai yn rhaid gosod nód, megis 
Uythyren, i sefyll yn Ile y rhif nad y w hys- 



CTF. I. 






10 



Y WAWR. 



bys. Pe gofynid pa ddau rifnod a wnai 9 
wrth ychwaneger naill at y Hall ; ac a 
wnai 20 wrth HosogTr naill gyda'r Hall, 
gwelem fod amryw ddau i wneud 9, 
megys 1 ac 8, 2 a 7, a 8 a 6 ; eithr pe 
Hiosogid nn o honynt gyda'r Hall ni cheid 
ugain ; ond y maeY gelfyddyd lytbyrenol 
yn dangos y modd i gael y naill a'r Hall ; er 
bod yn hawdd dyall mai 5 a 4 ydynt, gan 
ddywedyd 5 a 4 a wna 9, a 4 gwaith 5 
sydd ngain, etto, ni ellid cael rhyw rifhodau 
o'u cyffelyb heb wybod y rheolau ; megis, 
Gwerthodd bngail ei braidd am 80 pnnt; a 
phe buasai ei braidd 4 creadur yn ychwaucg, 
acn yr nn swm, derbyniasai bunt yn Uai am 
bob un; ai amser maith heibio cyn galln 
gwybod nifer y creaduriaid, os heb ddyall 
rheolaa Rhifyddiaeth Lythyrenol, er nad 
oeddynt ond 16. 

Mae'r gelfyddyd hon yn amlygu rh&>l i 
wybod 8wmiaa ar un olwg, heb goUi amser; 
sef, Rhifyddeg Ddirprwyol, Logańthms. 
Yn angraifft, doder rh& o rifnodau i ławr, a 
phob rhifnod yn fwy o un naV rhif o'i flaen, 
a rhes arall dani, a phob rhiraod yn fwy 
ddwywaith na'r nód o'i flaen, megis — 
12 8 4 5 6 7 
2 4 8 16 82 64 128 
Ychwaneger rhyw ddau rif at eu gilydd yn 
y rh6s uchaf, ceir tan y cyfanswm yr un 
rhif a phe Hiosogid y ddau rifnod cyferbyn- 
iol yn y rh§s isaf : fel hyn — 2 a 4 yn y 
rhes uchaf a wna 6; gwelir Lslaw y rhifnod 
2 fod 4, o tan y 4 mae 16 ; ac o dan y 6 
mae 64. Deuer etto at y 4, a'r 16, yn y 
rhes isaf gyferbyn a'r 2, a 4, a dywedir 4 
gwaith 16, sydd 64, sef y swm sy tan y 6. 
Yr un mor rhwy dd yw Lleihad ; tynner 4 allan 
o 6 mae 2 yn aros; ts y dau sy'n y rbes uch- 
af mae 4; ts y 4, 16; actsy 6, 64; rhannery 
64 gydar 16 sy tan y 4, a gofyner pa sawl 
16 sy mewn 64? atteb-—4; a dyna y 
y rhifnod sy dan y 2. Cymmerai saith o 
rifnodau, a'u Uiosogi gyda'u hunain, a'r 
cyfanswm yr un ddnll, un res a'r hugain o 
rifnodau, tra yn y reol uchod nid oes ond 
tair rhes. 

Mesub. — Dysg hyn bethau perthynol i 
faintioli corphorol a dychymmygol yn nghyd 
a'u pellder oddiwrth eu gilydd. Os gwneir 
llinell nnionsyth oddi fynu i ławr, ar ochr y 
Uaw aswy, i garreg neu bapnr, a llinell union 
ar y pen isaf iddl, o'r aswy i'r deheu, ceir y 
Hun ynbedwerydd ran o gylch crwn, neu han - 
ner pedair ongi, sef ongi nnionsyth; tynner 
HineU o flaen uchaf y HineU ar yr yswy, i flaen 
dehenol y HineU arall; ac os rhoddir llineUau 



wrth bob nn o'r tair ongi, fel ag i wneuthur 
tri ysgwar, bydd ysgwar y llinell bir, a 
wnaed o'r naill flaen i'r llall, yr un faint 
yn gymmwys a'r ddau ysgwar araU gyda'u 
gilydd ; o ganlyniad, os gwyddis hyd dwy 
Unell mewn ongi, digon didrafferth y gellir 
dywedyd hyd y drydedd heb ei mesur, heb- 
law a Rhifhodau. Os yw hyd HineU o 
flaen fy nhroedat ddrws t£ yn 4 troed- 
fedd, ac hyd y lHneU o'r drws iV ffenestr 
yn 3 troedfedd, pa sawl troedfedd a ddylai 
fod hyd y llinyn a gyrbaeddai o flaen fy 
nhroed at y ffenestr? Atteb— o flaen fy 
nhroed i'r drws sy 4 troedfedd; ysgwar 
pob rhif yw ei liosogiad gyda'i hunan; 
feUy ysgwar 4 yw pedair gwaith 4, sef 
16. Y mae 8 troedfedd o'r drws i ł r ffenestr, 
a 8 gwaith 3 yw 9; ychwaneger y ddau ys- 
gwar at eu gilydd, 9 at 16, a cheir 25. 
Gwreiddyn pob ysgwar yw y rhifnod al 
gwnaeth wrth ei liosogi gyda'i hnnan : Uios- 
ogi 4 gyda 4 a wna i 16, yna gwreiddyn yr 
ysgwar 16 yw4; bellach, pa rif ydyw 
gwreiddyn yr ysgwar 25 ? Rhaid mai 5 ; 
oblegid 5 gwaith 5 ydynt 25; felly, os yw 
o'r ffenestr i'r drws yn 8, ac o'r drws at 
flaen fy nhroed yn 4 troedfedd, a 4 gwaith 
4 yn ychwanegiad at 8 gwaith 3 yn 25, yna 
mor wir a bod 2 a 2 yn 4, union 5 troed- 
fedd sydd o flaen fy nhroed at y ffenestr. 
Mantais fawr yw dyall y rheol hon, triangle, 
gyda hi geUir mesur Uynoedd heb fyned ar 
nac i ddwfr, y pellder o'r naill ynys i'r llall, 
maintioli mynydd hebeigerdded oll; ac hyd 
y cyfwng awyrol sy rhwng ciib y naHl fyn- 
ydd a choppa'r HaU, heb esgyn yn uwch 
na'r dyffryn a fyddo rhyngddynt. 

Mesnriad cylchau (drcles), sy rwydd iV 
gelfyddyd hon; y mwyaf adnabyddus ibawb 
ydyw yr hollol grwn fel modrwy; y mae 
ymyl crwn y cylch oll bob mjnmryn, yn gy- 
fartal yn ei bellder oddiwrth y canol; deiHia 
Uiaws o agweddau eraill allan o'r rheol hon, 
yn ddilynol; a darlnniwn hwy os by w, mewn 
Rhifynan dyfodol ; ni ddywedwij yn awr 
rbag beichio gormod ar y gwan, ond a gan- 
lyn; geUir profi, os gwneir HineU o un pen i 
drwch cylch, a llinell o'r pen wali i'r trwch, 
ac iddynt gyfarfod eu gilydd yn rhyw le o 
fewn y cylch, y byddant yn nnionsyth iV 
gHydd, sef yn dair ongi. Hefyd y mae pob 
cylch, y Ueiaf a welodd Hygad dyn, aV mwy- 
af mewn bodolaeth, yr un faint o raddau 
a'u gilydd, ond bod y graddau yn myned 
fanach fanach fel y lleihao'r cylch; maeV 
b^s yn cyd symmud yn gyfan ar yr awrlais, 
eithr fod ei flaen yn myned trwy fwy o gy- 

_ 



HANES DYNION NODEDIG. 



11 



fwn& ac felly yn gyflymach nag on man arall 
arno ; ceidw'r Ddeial fechan yr amser mor 
reolaidd a symmudiad yr haul yn y cylch 
mawr; a chofied pawb a ddarlleno hyn fod 
pob cylch, o'r oriawr i'r Haul, a'u mesuriad 
mewncyfartalwch cywir i ysgwar pellder yr 
ymylon bwiiog oddiwrth y canol; neu, os 
dirnedir yn well, yn cyfatteb i ysgw&r y llinyn 
a gyrhaeddo o'ga no1 Y g7 lcn l ' w T^y^- — 
Bydded hyd llinyn o ganol rhyw gylch i'r 
ymyl yn 5 troedfedd: a hyd llinyn a gyr- 
haeddo o ganol cylch arall i'w ymyl yn 10 
troedfedd; er nad yw ymyl yr olaf ond dwy 
waith pellach, o'r canol, nag ymyl y llall, ctto, 
bydd ei fesur arwynebol yn bedair gwaith 
mwy ; oblegid, ysgwar 5, nen 5 gwaith 5, 
sy 25. eithr ysgwar 10, sef 10, gwaith 10, 
ay 100, aef pedwar gwaith pump a'r hugain. 
Tryfesur cylch, neu ei drwch, y w llinell trwy 
ei ganol o ymyl i ymyl; felly y cylch a fesuro 
10 o'i ymyl i'w ganol, sydd a'i drwch yn 
20, gelwirhannerytrwch, o*r canol i'r ymyl, 
Badtus, 3 gwaith hyd ac un ran o 7 yn hyd y 
trwch ywhollgamogycylch: ysgwfr yitodiiw, 
hanner y trwcb, y w arwyneb y cylch. Ceisicd 
y darllenydd na chafodd fanteision bcndithol 
ysgol y pwyntl yn ci law, a dyweded fod 
cylch y ddaear, yn y cyhydedd, yn 24,000, 
y drydedd ran o'r cylch, yw ei thryfesur; 
o'i chanol i'r gwyneb yw y RcuUus; a faint 
bynnag a fo rhifnodau hanner y trwch Uios- 
oger hwy gyda'u hunain, megis 6 gwaith 6, 
9 gwaith 9, neu 12 gwaith 12, a chaiff ein 
cyfaill weled pa sawl milltir ysgwar yw ar- 
wyneb y ddaear; ac, ond iddo ei mesar oll, 
yn gywir, a chyfrif yn iawn, daw i wybody 
byddafn rhaid i ddyn a gerddo 80 o fiUtir- 
oedd ysgwar bob dydd, fyw a cherdded felly 
am ddeunaw mtl o flynyddoedd, cyn y gallai 
orphen cerdded holi arwyneb y belen ddaear- 
ol; ac etto nid yw ond ystol droed i'r un a'i 
gwnaeth ! 

Galla gwybodaetłi y bod mawr a wnaeth 
y byd hwn yn nghyd a bydoedd sy fwy o 
lawer ; " Bydded, a felly y buT Myfyrier 
ei weithredoedd, a defnyddier pob manteis- 
ion at eiadnabod a'iaddoli. RhifaMesur, 
sy gelfyddyd a ddwg ddifyrwch mawr Pr 
ysgolhaig, yn nghyd a bwyd a dillad i'r 
medrusgar; mae'n gallu mesar eangder yr 
wybren, ac yn gwnenthur dyn duwiol megis 
hanner y fibrdd i fod yn angel cyn gadael y 
corph; ac os yw dyn mor fawr yma, beth am 
yr ysprydoedd a bcrffeithiwyd? A phwy a 
feiddia gynnyg darlunio Anfeidroldeb (ior- 
fawreddog t bod a gwblhaodd y Bydysod? 



Iok a'i fysedd wna fesur— adeilad 
Bodolaeth heb lafur ;— 
Llun iota yw holi natur, 
A llai peth, — i' w Allu pur ! 

BAJflTSS BTVZOV WOBBBZO. 

+. 

Llawkr rhosyn amryliw a fn brydferth- 
wch gardd, a bereiddiodd yr awyr, a ym- 
agorodd yn ei ogoniant, a roddodd ei^fynwes 
wlithog yn neuadd, yn ymolchfa, ac yn en- 
einiad i liaws o fywioHon, sy'n awr wedi 
gwywo a {dychwelyd i'r ddaear gan adael 
arogl hyfryd ar ei ol, heb i ond^ychydig 
weled ei harddwch na gwybod ei goili, o 
herwydd amlder a lliosawgrwydd blodau 
tebyg iddo : felly hefyd y bu tadau a mamau 
anwyl yn ymbrydierthu mewn rhinwedd, a 
phobl ieoainc yn harddu dynoliaeth, yn 
addarno en cymmydogaethau, ac yn caru 
crefydd gyda gwybodaeth a dysg, gan agor 
tegwch eu synniadau i'w cydoesoHon allu 
ymborthi ac ymlanbau mewn dirnadaeth a 
dealltwi-iaeth dda ; eithr ehedasant ymaith, 
gadawsant eu cyrph fw dodi yn y pentwr, 
heb ond ychydig berthynasau yn cofio idd- 
ynt fod, a rhyw nifer fechan o gyfeillion yn 
arogli, tros amser, y mwsg perlesmeiriol a 
wasgwyd allan gan sengiad angau, yn des- 
tun mynych adrodd am y daioni a wnaeth- 
ant tra ar y ddaear. 

KR. WILLIAM CHARLES, O FON. 

Y llangc serchus hwn ydoedd wr 
ieuangc rhinweddol, yn gwneuthur a allasai 
o ddaioni i bob dyn. Pan y soniai am 
ddynion absennol byddai i'w dyrchafu yn 
nhyba'i gwrandawai. Pan y grybwyllid 
beiau rhyw un wrtho, os na allai amddiffyn 
tawai a son. Casglodd wybodaeth eang, 
a ba ddoeth iV thaenu er budd i eraill ; ac 
yn fore, yn ymyl ei fedd, gosodwyd ef gan 
ragluniaeth a gras i bregethu yr efengyl yn 
mhlith y Trefnyddion Calfinaidd ; a chan 
amledd ei rinweddau, helaethrwydd ei wy- 
bodaeth, melusder ei ddoniau, a grym tan- 
beidrwydd ei sel, daeth yn boblogaidd i'w 
ryfeddu trwy'r lleoedd a deithiodd. Hoffid 
ei hanes, a chofleidiai y rhai gwybodus a 
da ei gymdeithas a'i gyfeillgarwch : yr oedd 
fel udgorn arian cyfanwaith ; efe a seiniai 
yn beraidd Jubil yr hedd, nes y cerddai yr 
i4s treiddgar trwy fryniau Salem, — y gog- 
leisid clustiau y caletaf ei deimladau, — yr 
anfonai yr Ysbryd Glan saeth o'r bwa hyd 
rhwng C3rssylltiadau'r llurigi lawer calon,— 



Digitized by VjOOQ 1C 



12 



Y WAWR. 



y dychrynafr euog,— yr wylaTr edifeiriol, — 
ac y gorfoleddai Zioa dSg. 

mr. harris (leuan Ddu). 
Y gwr ieaaogc a hawddgar hwn ydoedd 
fab y Parch. J. Harris, Abertawo, gweinidog 
gyda'r Bedyddwyr, golygydd a chyhoeddydd 
cyntaf '• Seren Gomer," a bu gyflawn o 
rinwedd a mawr ei wybodaeth. Yr ydoedd 
yn wr boneddigaidd a thirion, cyfarwydd yn 
nghyfansoddiadau yr awdnron profedig, 
hyddysg mewn rhifyddiaeth, ac yn no hynod 
hwylus mewn cerddoriaeth. Rhaid hefyd 
y bod ganddo yuddo ei han ryw ddeniadaa 
serch y tu hwnt i'r cyffredin ; oblegid er 
i' w dad fod yn wr cali, arafaidd, a chyflawn 
o nerth yn mhob ffordd, dihoenodd am Ieuan 
Ddu, a chyflymwyd ei fynedfa i d£ ei hir 
gartref. Ysgrifenodd cyn ymadaei hanes 
ddifyrus am ei fab, a hoffera i bawb a ewyll- 
ysient ymdebygu Yr gwr ieuanc ddarllain yr 
hanes. 



MB. JOHN JONES. 

Yr anwylaidd John oedd rab y Parch. A. 
Jones, D. D., gweinidog yr Annibynwyr yn 
Mangor, a bu fab rhinweddol a dysgedig, 
er marw o hono yn 18 mlwydd oed. Cyf- 
lawnodd lawer o bethan mewn daioni, ac 
ymeangodd ei enaid yn f iwr neillduol er yn 
fore iawn. Moistrolgar ydoedd yn y rhif- 
yddiaeth lythyrenol, a mesuriaeth : ysgrif- 
enai yn hardd. ymresymmai yn fedrusgar, a 
bn fyw a marw yn ddu wiol. Dcngys hyn 
fod tuedd at ddysgeidiacth yn cyduno yn 
hyfryd gyda chrcfydd. 



MR. JOHN GRIFFITHS, CAERNARFON. 

Hen wr pwyllog a chall, ac yr ydoedd 
ysgrifenydd meistrolgar er yn fachgen. 
Cynnyddodd mewn gwybodaeth rifyddol, 
ac addysgodd ei hun mewn cerddoriaeth. 
Daeth yn nn o'r aelodan cyntaf gyda'r Wes- 
leyaid yn Ngogledd Cymru. Hyfforddodd 
blant mewn darllen, canu, a gwybodaeth 
ysgrythyrol. Gwehydd wrth ei alwedig- 
aeth, a sant mewn buchedd grefyddol oedd 
John Griffiths. Bu yn fendith i lawer yn 
ei fywyd, a bu farw mewn oedran teg a 
Uawn o ddyddiaa. 

MR. THOMAS. 

Efe ydoedd fab Mr. Lewis Thomas, 
Fferyllydd (chemisł). Llanrwst, a chafodd 
ysgol ddyddiol o'r cychwyn ; yr oedd yn 
ddiwyd gydag Ysgol Sabbofhol y Trefu- 



yddion Calfinaidd ; ond hob yn ychydig 
gogwyddodd at yr Eglwrys Setydledig, ac 
aeth i Goleg yr Iesu, yn Rhydychain. Yr 
oedd yn deall Cymraeg, Saesonaeg, Lladin, 
a Groeg, yn h wy Ins. Rheolau rhif a mesur 
oeddynt megis ar flaen ei fysedd. Daeth 
yn fardd campus, tebyg i'w daid, Mr. John 
Thomas, Pentrefoelas. Synnodd rhai oed- 
rauus ar ei nodiadau ar hyd ymylau dalenog 
y Beibl a gludai ef bron bob amser ; a 
chof gennym sylwi gyferbyn a'r aduod, 
"Cain a ddywedodd wrth Abel," i Mr. 
Thomas ysgrifenu fel hyn, — " Nid oes yma 
wrthddrych i'r ferf ; ' Cain a ddywedodd,* 
sydd i ławr, heb adrodd y peth a ddywed- 
odd. Dylasai y cyfieithiad fod, 'Cain a 
ddywedodd wrth Abel, awn €r maes ; ac 
fel yr oeddynt yn y maes, Cain a gy fododd 
ei law yn erbyn Abel ei frawd, ac a'i Uadd- 
odd ef.' Gwclir wrth hyn i Cain ddenu ei 
frawd iV maes gyda'r dyben o'i ladd : yr 
oedd felly yn Ueiddiad bwriadol a gwir- 
foddol." Sylw lled ryfedd gan fachgen ! 
Daeth y bachgen i syn wyr y tu hwnt i'r 
cyffredin. Yr oedd ei ysgol heigdod mawr, 
ei fywyd dichlynaidd, a'i angau tangnef- 
eddus, yn destunau parch i genedl y 
Cymry, yn anwyldeb i Lanrwst, ac yn ych- 
wanegiad i dysgleirdeb i ffui fafen serenóg yr 
Eglwys Sefydiedig. 

mr. j. william thomas {Arfonwy8<m) % 
Oedd fachgen yn gwcithio yn nghloddfa 
llechi Cae braich cafn ; ac wrth weled dyn- 
ion yn mesnr adeilad, a g wy bod ei maimioli 
trwy rifyddiaeth, penderfynodd y mynnai 
wybod y modd i allu hynny ci hu nar. 
Ymaflodd mewn llyfrau, rhoddodd ei feddwl 
ar waith ; daeth yn gelfyddydwr rhif a 
mesnr ; argraffodd Elfenan Rhifyddiaeth yn 
y Gymraeg. Aeth i Lundain ; cafodd W. 
Joues Ysw., (Gwrgant), G. Davies, Ysw., T. 
Edwarda, Ysw. (CaerfcUłwch), ac eraill, yn 
gyfeillion calon iV wahanoi dalentau ; a 
rhoddwyd sefyllfa iddo yn Nhremynfa 
Greenwicb ; a rbyfedd o fawr.y daeth ei 
feddwl. Ysgrifenai Gyirraeg yn gampus ; 
argraffodd Athraw bnddiol i athrawon yn yr 
Ysgol Sul ; cyhoeddai amseroni cywirol bób 
blwyddyn ; meistrolgar ydoedd mewn Rhe- 
symmeg, ac yr oedd efe yn ysgolhaig cyflawn, 
heb nemawr o gynnorthwyon ond a gasgl- 
odd trwy ymdi*ech ddiflin yn yr hwyr gwedi 
noswylio oddiwrth ei waith yn y gloddfa. 
Deallwn y bwriada Cymdeithas Anrhydeddus 
Cymreigyddion Llundain gyfodi maen coff- 
adwriaeth am dano. Ewyllysiem i ryw nn 



)initi7Pfl hy { 



RHESYMMEG. 



13 



adnabyddus ag ef anfon i ni hanes lled gyf- 
lawn am dano ; a thra thebjg y gwnai dar- 
llain hanes y fath wt roddi cychwyniad yn 
eraill i' w efelychn. 

RICHARD ROBBRT JONES. 

Dic Aberdaron oedd fab i lifiwr tylawd ; 
gweithiodd gvda'i dad nes y daeth i glywed 
am lyfrau, i' w darllain, ac i' w hoffi. 
radd i radd daeth yn fath o Ieithiadur 
troediog. Medrai gynnal pwys myfyrdod 
heb gysgu ond ychydig ; dealłai Hebraeg, 
Galdaeg, Arabaeg, Groeg, Lladin, Ffranc- 
aeg, Yspaenaeg, iaith yr Idal, Ellmynaeg, 
Gwyddelaeg, laith Portugal, y Saeaonaeg, a'r 
Gymraeg. Clywsom y medrai un ar bura- 
theg, a gwelsom Eiriadur a }sgrifenodd 
mewn amryw ieithoedd; a deuodd felly 
heb gynnorthwyon dynion yn ychwaneg nag 
astadio en llyfrau. Myfyriwr oedd Richard 
o*i ienengctid i'w heuaint ; a gresyn na 
fyddai i ryw wr dysgedig grynhoi ei 
eiriadur at eu gilydd, a'i gyb oeddi. 



PARCH. JOHN BLACKWELL. 

Glon Ałun oedJ fab i wr goncst yn y 
Waeddgrug; acyn fath o gynnullfan a gasglai 
bob gwybodaeth iddo ei han, nes y pelydrai 
olenni tywynedig i bawb o'i amgylch, syl- 
wodd boneddion ar ei athrylith, anfonwyd 
ef i Rhydychain, ba am dro yn Ddarlithydd 
yn Eglwys plwyf Treffynon, Callestr; gwedi 
hynny aeth yn Vicar plwyf Manor Deifi, 
gwlad Caredigion, ac yno y bn efe farw. — 
Yr oedd yn Fardd medrns llawn archwdeth 
dda, hoffir ei Farwnad am Esgob Heber, tra 
darlłener Cymraeg ; yr oedd yn Saisnigydd 
rhwydd, a dealłai y Lladin, y Groeg, a'r 
Ffrancaeg. Yr oedd yn Areithiwr hyawdl 
er pan yn ieuangc, a daeth yn Bregethwr 
poblogaidd. Adroddaihanesion diddanus ac 
addysgtadol, nesycarai pawb o'i gwinniaeth 
aros gydig ef ; a chanai nea y teimlai myn- 
wesau yr oll a'i cly went fath o hyfrydwch a'u 
hymdoddai. G wr syn wy roi, bonedd ig hawdd - 
gar, ewyllysiwr da i bob dyn, a chyfaill 
calon ei ffyddloniaid, ydoedd yr ysgolhaig 
medras loan Ddu Olan Ałun. ! Na chy- 
fodai ya nihlith ein darllcnwyr ieoaingc lawer 
o'i gyffelyb; megis cynllnn iddynt hwy y 
cyboeddasom hyu o hanes am un oedd gu 
iawn gennym yn ei fywyd. 

ARGLWYDD BARWN RICHARDS. 

Barwn Caerynwch, Meirion, a ddechrenodd 
ei daith ddaearol trwy anfanteision, yn nghanol 
mynyddan cylchog y Gadair Idris ; cynnydd- 



odd yn ysgolhaig enwog, yn neilldnol yn y 
gyfraith ; daeth yn Ynad, ac oV diwedd yn 
Arglwydd Prif Farnydd Llys y Drysorfa. 
Teimladau rhyfedd carwyr creigiau cribog 
Cymru a'n meddiannai pan yn syllu aiy 
Barwa aurdorchog yn eistedd ar orsedd 
barn ; a phan y gwrandawem arno yn 
egluro y gyfraith, gan hyfforddi gw^r a 
gafodd fwy manteision nag ef i fyned yn 
arglwyddi. Hoffai y Gymraeg, a dar- 
llenai Gymraeg yn eglur a chywir ; mab 
iddo ef yw yr Aelod Seneddol tros 
Feirion yn awr; a bydd enw a chlod arg- 
lwydd Barwn Richarda, Caerynwch tra 
Cymru, Cymro, a Chymraeg. 

Dechreun ieuangc. — Galluoedd cryfion 
sy'n nghel oddiffyg addyag foreuol; eithr 
cafodd rhai'r fendith fawr o berchen Rhieni 
gofalus; Rhieni, y byddai well ganddynt 
oddef eisiau danteithfwyd nag i'w plant oddef 
eisiau ysgol. 

Bachgen 12 oed, or enw Urias Watom, 
yn Llundan, sy fab Cymro a Chymraes, yn 
medru darllain, ysgrifeuu, a chwareu offer- 
ynau cerddoriaeth ; — cyfarwydd ydyw yn 
Nhdnau cftn, a cbywrain ar y delyn gymreig; 
a diammheuol gennym y canfyddid yn fuan 
nad yw nerth synwyr a medrusrwydd wedi 
gadael plant y uiynyddoedd ond iddynt gaci 
addysg. 



VOXBBIAlMLV 9 4*. 

♦ 

RHESYMMEG. 

Rhesymmeo sy gadernid a nerth i'r 
meddwl tra'n ffynonellu ac yn ymgasglu 
ynddo*i hun ddyfroedd gloywon gwirion- 
edd; Hyawdledd a gynnorthwya iaith i 
arllwys a rheiadru dyfroedd y meddwl i 
eraill, nes y chwennychont ac y derbyn- 
iont y Uifeiriant iachus yn ddiolcbgar; ac 
y mae Prydyddiaeth archwaethlawn yn 
ail i flodeu'n harddu a melusu y cymn o 
bob tu'r afon. 

Y peth cyntaf mewn Rhesymmeg ydyw 
amgynrediad. Ond arolygu y pethau a 
ymweithiant yn y meddwl, canfyddir ein 
bod yn alhiog i dderbyn argraflBadau oddi- 
wrth wabanol wrthrycbau a welir, neu a 
geir trwy ł r naill neu ł r Hall o ł r synwyran 
corphorol; ymgynnygiant i'r deaJl, ac y 
mae ymwybodaeth o*u presennoldeb yn y 
meddwl gwedi y symmuder y cwrthrychau 
rhaedd. Ail-arddangnosiad, neu 
o*r pethau a wnaeth argraff 
ar y deall yn flaenorol, ac sy megis yn 
loli ynom, ydyw y peth a elwir 



===== 



14 



Y WAWR. 



meddylddrych. Gwedi uuwaith weled 
casteU erys ei lun yn y meddwl; wedi 
gweled aur, erys darluniad o hwnnw'r un 
modd; ac felly mae dyn yn alluog i 
fiurfio meddylddrych am betu na welodd 
erioed ; — megis am gastell aur, &c. Ar ol 
gwybod sut greadur yw dyn, a dyall y 
mth beth yw march ac ych, dichon iddo 
feddiannu meddylrych cyssylltiadol, trwy 
ddychymmygu anghennl a phen dyn, 
corph ych, ag aelodau march ; etto, hawdd 
gwybod mai o'r meddylddrychau cyntefig 
y deilliodd y rbai cyssylltiadol oll ; ac os 
sylwir yn ofalus ar yr hyn sy'n myned 
trwy^r meddwl, camyddir dwy agorfa i 
wybodaeth fyned i'r deall, a'i gynnorth- 
wyo i dderbyn yr holi wrthrychau a 
feddylia am danynt; y ddwy agorfa ydynt 
ymsynniad ac adfyf^riad. Wrth i wrth- 
rycnau o'r tu allan i ni, weithredu ar ein 
hamgyf&ediad, cyfydamrywiaeth synniad- 
au yn unol a'r amryw fodd vr effeithias- 
ant arnom, megis y meddylddiych am hyll 
a hardd, cariad a chas, goleum a thywyll- 



_ aywylJ 

wch, chwerw a melus ; a gelwir y cyffro- 
ad hwn yn ymsynniad am yr oll a dros- 
glwyddir i'r meddwl, etto, er mor liosog y 
meddylddrychau, deuant oll, ar y dechreu, 
oddiwrth bethau allanol i ddyn; o gan- 
lyniad y mae agorfa arall i wneud argrafF- 
iad ar ein dirnadaeth, sef i'r meddwl droi 
i mewn ato ei hun, sylwi ar ei ymddygiad 
ei hun, ar ei synniadau ei hun, yn nghyd 
ag ar y duli yr ymweithreda tuag attynt. 
Gelwir hyn Adfyfyriad, sef taflu golwg 
tros y synniadau, oblegid ymae ł r meddyl- 
ddrychau a gynwynwyd gan yr amgyffred- 
iad yn dwyn cyfleusdra i'r meddwl i roddi 
egni yn ei hoU alluoedd; a chan fod ein 
holi feddyliau o bob agwedd, yn ganlyn- 
iedig ag ymwybodolrwydd, y mae'r ar- 
graffiadau a adawant yn cyfoethogi y 
dealltwriaeth gydag amgyfiredion ne- 
wydd, Uawn mor amlwg a'r Ueill a dder- 
byniwyd trwy'r synwyrau corphorol ; 
megis y meddylddrych o ystyried, credu, 
ammheu, ewyllysio, a charu, &c, y rhai 
ydynt wahanol weithredoedd ein medd- 
yliau, ac a arddanghosir i ni gan ein 
hymwybodolrwydd. Maer gair a'r weith- 
red o adfyfyrio neu rwrw golwg tros 
ymdriniaethau'r enaid yn cynnwys rhag- 
dybiaeth o ddirnad blaenorol; oblegid 
nld yw yr argraffiadau meddylaidd o 
ammheu a chredu, &c, amgen nag am- 
rywiol alluoedd y deall mewn cweithred- 
iad ar y synniadau a fodolai eisioes yn y 
meddwl. 



Yr ystyriaethau hyn a ddangosant i ni 
ymgyrch naturiol y dealltwriaeth dynol 
yn ei fynedfa'n mlaen i wybodaeth. Ni 
ddichon i neb ddirnad mawredd galluoedd 
gweithgar ei feddwl nes iddo ymegnlo; 
ac nis gellir ymegnlo cyn i'r deall gael ei 
gynnysgaeddu a meddylddrychau i weith- 
redu arnynt ; a chan mai amlwg yw fod 
y meddylddrychau a rydd y cynneddfau 
ar waith yn ddirnadaeth a dderbyniwyd 
trwy rhyw synwyr corphorol, mor amlwg 
ydyw y rhaid i'n holi wybodaeth ddechreu 
yno. Nis gali peth fodoli a pheidio 
bodoli ar yr un ysmiciad ; nid oes medd- 
ylddrych am reolau Rhif a Mesur mewn 
plentyn na fedro ddarllain: gwedi dysgu 
iddo ddyall rhifedi ugain, a bod mwy rhif 
na hynny, dichon iddo droi i fewn at ei 
feddylddrych a myned yn mlaen ; gwyr 
plentyn wahaniaeth rhwng melus a 
chwerw ar ol eu harchwaethu, ond nid 
cynt ; ni wyr eu henwau nes eu gwybod 
yn yr iaith a addysger iddo ; ac ni wyr y 
gwna aaith a naw un-ar-bymtheg, nes y 
dysgir iddo rifo. Felly cymmwysder 
cyntaf y meddwl dynol ydyw ei gyfaddas- 
rwydd i dderbyn argramadau oddiwrth 
wrthrychau o'r tu allan yn effeithio ar ei 
amgyfirediad ; yna, gwedi i'r meddyl- 
ddrychau wneuthur eu harosfa yn y deall, 
y mae'r meddwl yn chwilio iddo ei hun, 
ac yn amgyffred, cofio, ystyried, a chym- 
maru, &c, y rhai ydynt oll yn deimladau 
ac ymwybodaeth fewnol : gwedi hynny 
dichonadwy i ł r meddwl ddangos ei weith- 
redoedd iddo ei hunan, a diwalluY deall 
a meddylddrychau newyddion yn olynol. 
Ni chredodd neb mewn un na chlywodd 
am dano, ac na wyr ddim am ei fodol- 
aeth. Gwedi clywed a dyall, daw yr 
enaid o'r dechreuad bychan, i ychwanegu 
ei lawnderau'n feunyddiol ; ac mewn unol- 
iaeth ag amrywiaeth y meddylddrychau, y 
mae dyn yn dyfod i weithredu mewn 
cymmaru y naill synniad gyda'r llaU, i 
mirfio barn, ac i ymresymmu, nes y delo'n 
eang, trwy ychwanegu canfyddiad at 
ganiyddiad, ac ymgyrhaeddyd y tu hwnt 
i fodau defhyddiol, a flPurfio tybiadau, ar 
seiliau Rhesymmeg, am fodau rhesymmol 
byd anweledig ; yma gwelwn holi ymdaith 
yr enaid o ddechreuadgwawr y ddirnadaeth 
gyntaf hyd i berffeithiad dynol wybodaeth 
o fewn cylch y byd hwn; ac ni cheir, yn 
mhlith ei fawr amryw feddylddrychau, 
un meddylddrych gwreiddiol nad yw'n 
6eiliedig ar synniadau o wrthrychau allanol 
a dderbyniwyd trwy un o synwyrau y 

=========================== 



HYAWDLEDD. 



15 



corph ; sef synniadau a fyddo argraffedig 
eisioes yn y deall. 

Bellach awn yn mlaen i ddosparthiad 
meddylddrychau, — i Iaith, ac i'r gyfun- 
draetn sy'n galluogi dyu i ymsefydlu yn 
ei fiurn am wirionedd y casgliad a wna am 
bethau nad ydynt adnabyddus ar sail y 
gwirionedd sydd hunan-dystiol ac an- 
wadadwy. 



HYAWDLEDD. 

Pbip amcan Hyawdledd yw darbwyllo 
neu berswadio eraill i fod yr un feddwl 
Ł'r areithiwr; pen draw ei gyrfa i'w 
tneddu'r gwrandawydd i gydweled yn 
gydwybodol gyda'r Hefarydd; ac nis 
gellir gwneuthur felly heb oleuo'r deall. 
Annichonadwy goleuo'r deall heb ym- 
adroddi a throsglwyddo'r meddwl yn 
eglur, yn amlwg, ac yn hawdd ei am- 
gyffired ; a thuag at ennill gwrandawiad 
deallgar rhaid denu serch y gwrandawyr 
trwy en hannerch yn barchus ; gan arfer 
duli ac iaith a feddianno chwaeth a bon- 
eddigeiddrwydd. Blair a ddywed yn 
gywir, mai chwaeth, fel y bodola yn y 
meddwl dynol, ydyw. " Y gallu i dder- 
byn hyfrydwch oddiwrth brydferthwch 
natur a chelfyddyd." Mae y gallu hwn, 
ym meddwl dyn, yn debyg i* w arch- 
waeth corphorol, yn nes berthynas i 
reddf nag i ymresymmiad ; ernaallbaban 
ymresymmu a dywedyd paham y gwna 
wrthod neu dderbyn, etto, efe a ym- 
wrthyd a'r chwerw, ac a dderbyn y 
melus, trwy dueddiad naturiol ei ar- 
chwaeth; ac er fod rhai yn nychu'r 
archwaeth gan ymarfer a phethau chwerw- 
on, gwell ganddynt y per weóTr cwbl. 
Felly er i rai, trwy arferiad, ymhyfrydu 
mewn cyinmariaethau isel ac iaith arw, 
gan arddangos sut eu magwyd, hoffder 
naturiol dyn sydd at ymadroddion glan, 
hardd, a gweddus ; a chcir dynion felly 
pryd na allont ddywedyd paham. Ceir 
lliaws i wrando neu ddarllain araith neu 
bregeth, neu mrddoniaeth, na wyddant 
ddim am reolau'r naill na ł r llall ; ond os 
bydd y llefarwr neu'r awdwr yn eu dyall, 
ac yn eu trin yn feistrolgar, y mae rhyw 
chwaeth yn y bobl a gydnebydd bryd- 
ferthwch y gosodiad, cryfder yr ymresym- 
miad, a chymddasrwydd y darluniadau 
bywiog. 

Eilwaith, y mae a wnelo rheswm a 
chwaeth ; nid digon gweled tegwch y 



gelfyddyd, rhaid ei dyall, ei theimlo, a'i 
harf er: nid teimlo i ddyben da ydyw 
teimlo oddiwrth lais a geiriau, heb ddyall 
ac amgyfEred y meddylddrych : a'r bobl 
sy'n teimlo gan ddyall a ganfyddant yn 
fuan os cymmysgir y gwael a'r gwych, 
fel y del, heb ofalu am ddewis y goreu. 
Y chwaeth oreu ydyw ymdebygoli i natur, 
fel ei crewyd, gyda nyddlondeb, grym, a 
gweddusrwydd. Y mae amrywiaeth 
chwaeth yn mhlith dynion ; eithr delai'r 
amrywiaeth yn llai pe byddai dysgeid- 
iaeth ynfwy. Canfyddir y gwir o hyn 
ond cymmaru ymddygiad pobl dirion a 
dyngarol gwlad foesgar gyda'r barbariaid 
a ymhyfiydant mewn creulonderau. Y 
mae chwaeth dda yn eneithiol ;— cóf gen- 
nym wrando ar y Parchedig John Elias 
yn dysgrifio gwrthgiliwr, ac yn dywedyd 
fod clustiau rhai yn rhy foneddigaidd i 
wrando ar ddarllain y geiriau sydd 
am wrthgiliwr yn y Bibl glan; "gan 
hynny," meddef, M Enwaf y Uyfrau, y pen- 
nodau, a'r adnodau y gwelir y dysgrif- 
iadau ynddynt." Yn awr, grym ei 
chwaeth ef oedd denu mwy o sylw y bobl 
i gofio nag a allasai wrth adrodd y geir- 
iau ; ac i eh wilio a darllain y Bibl yr 
aeth llawer ar ol eu myned adref. 

Gellir diwygio chwaeth megis y gellir 
dysgu cenedl anwaraidd i barchu moesau 
da, onide ni fyddai o un lles i ni ym- 
drechu dyfod yn adnabyddus gyda Rheol- 
au Hyawdledd. Ymarferiad yw y modd 
i ddiwygio chwaeth; mae ymarfer a 
cherddoriaeth yn dwyn "y glust i ledneis- 
rwydd ; ac y mae darllain gwaith awdur- 
on dysgedig yn tyneru'r chwaeth, fel y 
byddo^ duedd reddfol at harddwch yn 
cael ei chyd-dymheru a chynnydd y deall 
mewn gwybodaeth. Os bydd y darlun- 
iad yn naturiol mewn araith hoftir y pryd- 
fertnwch yn reddfol ; ond barnu a yw y 
naill ran o'r cyfansoddiad yn cyfatteb i'r 
Hall, a chanfod a fydd pob rhan yn rheol- 
aidd a thremus, ai peidio, sy waith y 
deall ; agosrwydd pryddest i natur a 
effeithia ar natur y darllenydd; eithr 
dyall fod y bryddest yn ddichlynaidd 
drwyddi a ddengys wybodaeth a synwyr ; 
felly y mae perneithrwydd chwaeth yn 
eynnwysedig mewn dau beth, sef pryd- 
terthwch a chywirdeb. Gwna y rhai hyn 
chwaeth ddestlus a boneddigaidd i deimlo 
yn gryf ac yn gywir; Ile y bo'r naill y 
mae'r llall ; y naill a ddewis y gwych, a'r 
llall a wrthyd y gwael; mae'r naill yn 
teimlo, a'r Hall yn barnu; y flaenaf ev 

... 



16 



Y WAWR. 



rodd natur, a'r ail yn effeith ymgeleddu y . 
deall gyda chelfyddyd. Tuag at ber- 
ffeithio chwaeth goraler am ddarluniadau 
naturiol — cymmerer esiampl oY awduron 
dysgediccaf — ymdrecber i ffurfio barn re- 
gymmol a ellir bod yn well ai peidio; gad- 
awer chwedlau gan ymarfer a pbethanpur 
a synwyrol, ac aros ynddynt. 

PRYDYDDIAETH. 

Megis y niae'r ymresymmydd yn chwilio am 
seiliau cedyrn gwiriocedd i'w feddylddrych 
adeiladu arnynt, ac megis mai ymdrech yr 
Arcithiwr yw ymaddnino ag hyawdledd i 
gyfarch y dealltwriaeth, trwy fynegi, cyffroi, 
perswadio, ac addyagu; felly prif ymgais y 
Bardd, i'w cael yr nnrhyw gynnorthwyon i 
foddhan a cbynnhyrfu'r meddwl, gan gyfarch 
y Dychymmyg a'r teimladaa. 

Ceir ymdaeddiad at Gan a Miwsig yn 
natur dynion; — arferwyd hwynt yn yr ocs- 
ocdd borenaf; maent yn hoflf bethau gan y 
bobl anwareiddiaf ar wyneb y ddaear; a'r 
gwahaniaeth sy rbyngddynt a gwyr dysgcdig 
y gwledydd moesgarol ydyw bod yr olaf 
gwedi addurno a thryioywi Prydyddiaeth, 
a cherddoriaeth,gyda mesurau celfyddydol.— 
Y gofal cyiitaf mewn Prydyddiaeth, a ddylai 
fod chwaeth, yn nghyd a phurdeb ac amlyg- 
rwydd iaith ; a chan y crybwyllir yr oll 
oY pcthau angenrbeidiol mewn cyfansoddiad 
Lleenyddol yn rhcolau Rhesymmeg ac Hy 
awdledd, awn ar nnwaith atJReolau gwa- 
hanol Fesuran. 

Mae tneddiad cryf, ym Meirdd ieuaingc 
yr oes hon, i gana'n rhydd ; yr hyn a elwir 
yn gyffredin "Duli y Saeson;" ond gan fod 
i'r Saeson en Rheolan campus, a ni heb weled 
ond ycbydig o linellau Cymreig yn unol a 
hwy, danghoswn y modd i fod felly. — Gwedi 
hynny amlygwn hfin drefn <ł Odl Arwrol;" 
yr unig un Gymraeg, unol a*r drefn, yw 
cyfieithiad Coli Gwynfa — a'r oll, yn ndna- 
bydJus felly ydynt Iliad Homer, jEneid 
Virgil, a Paradiae Lost, Milton ; eithr gwir 
y cyhoeddwyd amryw, yu Gymraeg ac ieith- 
oedd eraill, aydd eithaf Arwrol o ran en dys- 
grifiadau. Yn olaf, eglurwn a elwir " Mes- 
nrau caethiou" Y Beirdd Cymreig; mor 
amlwg a hawdd i amgyffrediad ein darllen- 
wyr a fo modd. 

CERDDORIAETH. 

Ckrddoriaeth sydd gelfyddyd ddylan- 
wadol ar y natnr ddynol, ac y mae dyn yn 



ymollwng IV pbereidd-sain yn mhob 
gwlad. Pan ystyriom aurhydedd ei chyfan- 
soddwyr, gwelwn ei bod yn rhywbeth uwch 
na chrefft gyffredin, ac yn gofyn cydweith- 
rediad amgyffrediadau y deall yn ei rym. 

Eang ydyw'r hyfrydedd a ddeillia o 
gerddoriaeth, ac y mae'r holi nwydau dynol 
yn cymmeryd eu llywodraethu gan ei thy- 
nerwch iasog. Weithiau hi a gynnhyrfa wr- 
oldeb cudd y railwr nes y teimla 
" Ei fron yn galon i gyd ;" 

a phryd arall hi a esmwytha alar a thrallod 
y weddw brudd, ac a sych ymaith ddagran 
yr ymddifad wylofus. Hi a grea yspryd 
synuedig yn y meddwl ysgafn, ac a dywallt 
orla weny dd i'r enaid a fyddo drist ; hi a 
rydd fywiogrwydd diolchgar yn yr amaeth- 
wr wedi cynhanaf, ac a ychwanega hiraeth 
Cristion ara y nef. 

Ymeifl cerddoiiaeth yn y meddylgar a'r 
esgeulus, yn yr oerllyd a'r gwresog, ac yn y 
dysgedig a'r nnnysgedig yn nghyd. Yr 
hen lafurwr gwedi blino a ddaw adref gyda*r 
hwyr, a gymmer ymborth gydag archwaeth, 
a eistedd tan frigau'r dderwen ddeiliog, ac 
a swynu* i esmwythder gan dónau y gerdd- 
oriaeth a glywodd yn ei ieuengctid ; yr 
eneth ysgafudroed rhwng creigian clegyrog 
bryniau Cyraru a adgan b§r bennillion yr 
bynanaid gynt ; y masnachwr, y lleenydd- 
wr, a'r gwladwriaetliwr, yn lluddedig gan 
ymdrechiadau'r meddwl a belchian gofalon, 
a ymgeisiant am gysur gyda'r teuln gartref, 
gan anghofio, tros dro, holi wrthrychau en 
hofn a'u hawyddfryd, yn nghanol coneidiad 
melus y gan ; ac yntau y crwydryn helbnlns 
yn mhell o wlad ei encdigaeth, a sibrwd 
wrtho ei hunan yr hen dónau mwynion a 
glywodd pan yn faciigen bycban ar aelwyd 
ei dad. 

Gan fod dylanwad Cerddoriaeth yn Łeth 
cyftrcdinol dylai gael ei pharchu ei gwybod 
a'i barfer yn ei hagwedd oren, gan bob dyn. 

Y mae ieuengctid Cymrn yn ymddeffroi at 
y gelfyddyd ddeool hon; y mae Hymnau y 
peraidd ganicdydd Williams, ac eraill, i'w 
clywed yn bereiddiach bereiddiach yn feu- 
nyddiol; ac y mae'r amrywiol ddonian'n 
dylifo trwy'n hardaloedd yn loywach nag 
erioed. Mae Cerddoriaeth megis yn geni 
cenedl, a'i henw'n Handel, mewn un dydd. 

Rhoddwn ychydig gyfarwyddiadau yn ein 
Rhifyn nesaf yn ngraddan cerdd ; ac hy- 
derwn mai nid annerbyniol gan w^r de- 
allus a fydd ein gwelcd yn dechren yn yr 
egwyddor, er mwyn y rhai na fedrant y 
gelfyddyd. 

logie 



IK1THADUR. 



17 



ydau o'u cwrr, a myned yn mlaen yr un 
ddoU ag y gwelir medi ffrwyth yn amser 
cynhauaf gan yr amaethwr, sef dechreu 
wrth ei draed a myned trwy V holi faes. 

Dyn yw'r unig greadnr daearoi a fedr 
gann ; cawareu mae'r bysedd ar offeryuau 
cerdd, — telori mae'r aderyn, — tincian mae'r 
gloch, — eithr cann mae dyn. Credwn y 
derbyn rhai awyddas bob cefnogaeth ddy- 
ladwy i wneuthnr oerddoriaeth Cymrn mor 
enwogag eiddo nnrhyw wlad; athnag at 
ennill cefnogaeth dynion da dymunol a 
fyddai i'r oerddor ieuangc ofalu am dóoau 
priodol i eirian synwyrol y rhai sy feirdd. 
O I y Ueisian melusber a roddir i ofercdd 
mewn cwmni ffol gan fechgyn a allai fod yn 
addnrn i gyfarfodydd mawreddos megis a 
gynnelir yn Lloegr ac ar y Cyfandir. Rhy 
wael o beth i ddyn, — i bercben enaid, — 
ydyw cann u Can ffyliaid." Meddyliem 
lawer tro am ymadrodd y Pregethwr vii. 5, 
6, gan ymholi paham y dywedai cdn, 
unigol, % ffyliaid, liiosog, yn He dywedyd 
camadau, neu ffol, fel y byddaiY naill 
air am yr un nifer a'r Hali ; a thybiwn mai 
y rheswm droe ei galw "c&n ffyliaid," 
ydyw bod nn ffol yn cyfansoddiY gan, flbl 
arall yn canuY gin, a ffyliaid lawer yn 
chwerthin wrth ei gwrando ! 

Yrydym yn barod i ymsicrhan mai cann 
gwaith iawn a wna ein darllenwyr ni. Hyf- 
ryd gennym weled cymmaint galwad am y 
" Wawr" i gymmydogaothan y gwyddom 
mai synwyrol yw'r trigolion. En hym- 
drech gyda'r Ysgoi Sul, cymdeitfaasan dyn- 
gard, a ohyda chrefydd, a brawf en bod yn 
synwyrol. Deisyfer y doniau goren. Cyrd- 
ydder yr amryw ddonian'n nghyd, a Uoner 
y pererinion a ymofynant am wlad arall 
gyda geiriau a mesurau oelfyddgar a 
gweddaidd teilwng o sylw creadur i fyw 
byth ar frynian iachus Salem y Gftn. 

IEITHADUR. 

Ieihtadur yw'r gelfyddyd o amlygu 
ein meddylian mewn geirian ac yagrifen yn 
y modd eglnraf ac yn y duli priodolaf a 
1 dealladwy a allom. Gellir amlygu ein 
meddyliau, i ryw raddau, trwy amnaid ac 
arwyddion; ond siarad ac ysgrifenu ydywY 
duli celfyddgar a chywraiu sy'n addurno 
dyn gan ei wneuthnr yn addysgiadol i 
erailL 

Y mae i Ieitbadur bedair rhan, sef Lly- 
thyreg, Accenyddiaeth, Geiryddiaetb, aChys- 
trawen. 



Y mae Llythyreg yn ein harwain i adna- 
bod ffarf a sain pob Hytbyren, i cyssyHtuY 
naill lytbyren wrth y Hall i gyfansoddi 
geiriau, ac i gyfrannu geirian yn sillau. 

Accenyddiaeth yw seinio*pob Uythyren a 
sili a gair yn briodol ; geiryddiaeth a'n cyf- 
arwydda i adwaen gwreiddian a tharddiad 
geirian, yn nghyd a'r berthynas sy rhwng y 
naill a'r Hall ; a chystrawen sy'n ein dysgu 
i drefhu ein geiriau mewn ymadroddion yn 
gydweddol, fel y byddo i bob gair lywodr- 
aethu y naill y Hall mewn rhif a rbywog- 
aeth. 

Y modd goreu i bob dyn a ewyUysio 
fod yn feistr iaith, ydyw ymdrechu meddwl, 
llafaru, ac ysgrifenu yn gywir; gan ym- 
gyrhaedd at grynhoi synwyr yn ddealladwy 
i'r nifer leiaf o eirian ag a eUir. 

T LLTTHTRENNAU. 

Nid yw nifer y llythyrennau gwteiddiol 
ond ychydig, eithr trwy ychwanegu y lly- 
thyrennau a darddant allan o'r gwreiddiol, 
daeth en nifer i saith-ar-hugain, sef saith o 
lafariaid ac ngain o gydseiniaid. 

Y Hafariaid ydynt a, e, i, o, u, w, y. 
Gelwir hwynt yn Hafariaid am y gwnaut 
sain gyflawn a pherffaith wrthynt eu hnn- 
aiu, heb gynnorthwy cydseiniaićL 

Y cydseiniaid ydynt &, c, eh, d, dd,f,ff. 
g, ng, h, l t 11, m. n, p, ph, r, 8, t, th, 
Gelwir bwy yn gydseiniaid am nad ellir eu 
seinio wrthynt eu hunain heb gynnorthwy 
rhyw rai o'r Hafariaid i gyfrannu sain 
iddynt. 

Gwefusolion ; b, f, ff, m, p, h. 
Deintolion ; d, dd, n, 8, t, th — a 9 r 
Gorchfantolion, c, eh, g, ng, l, U, r. 
Llafarir y gyntaf a'r gwefusau, yr ail a'r 
dannedd, a'r drydedd yn nhaflod y genau. 

T SILLAU. 

O lythyrennau y gwneir sillau, ac o siUau 
y cyfansoddir geiriau ; a sili y w gair, neu 
ran o air heb gyfnewid nag ysgogiY llais ; 
angraifft, a, ąf t wyf, bydd, gumewch, 

Y mae sili unsain yn ffurfiedig o un 
lafariad, gydag un neu fwy o gydseiniaid ; 
megis t, du, ceg, drwg, trist. 

Y mae sili lliossain yn ffurfiedig o fwy 
nag un Hafariaid, sef o ddeuseiniaid ; megis 
awr, lloer, glyw; neu o driseiniaid, megis, 
iaith, gwaith, gwiw. 

Pob gair a gynnwys fwy nag un siU, sydd 
iddo yr un faint o siUau ag o wahanol sein- 
iau ; megis ar-gy, hoedd, ed, ig. Y mae 

)igitized by 



flYF. 1. 



18 



Y WAWR. 



yn y gair yna bump gwahanol sain; ac felly 
bump sili. 

SILLIADAETH. 

Silliadaeth sy'n iawn gy frann u geiriau i'w 
sillau dyladwy, sef yn amlygu pob gair yn 
ol ei lythyrennan priodol. 

Dylid rhannn pob gair lliawssill yn ei gys- 
sylltiadan perthynol, er mwyn gwybod ei 
ystyr a'i wreiddol gyfranniadan, megis Cig- 
ydd, nid Ci-gydd; gor-thrym-der-au, nid 
gorth-rym-de-rau. 

Y modd i adnabod cyfaDSoddiad geiriau, 
yw gwybod y gwreiddeiriau, megis, om, da, 
Ue, ty, yn, ys : — angraifft, gwraig-gwrry\o — 
y gair olaf a ddeillia o ryw a gwr; a'r cyn- 
taf o aig, sef yr unigol am eigion, neu ddyfn- 
der, a gwr ;--gwr-ryw—gwr-aig. 

Rhennir geiriaa i dri math ; sef, 
Gwreiddiolair ; megis, Ue, ty, gwr; saif 
y gair arno ei hun, ac nid yw yn deillio o 
un gair arall yn y Gymraeg. 

Tarddolair, megis, lleol, tyaid, gwrryw; 
mae y geiriaa tarddiol yndeilliaw bob amser 
o air gwreiddiol trwy ychwanegu sili, neu fwy 
at y gair gwreiddiol. A cbyfansoddair, a 
geir trwy gyssylltu dau neu fwy o eiriau gwr- 
eiddiol yn nghyd ; megis llet-ty, ty-lwyth — 
cyd-fod ; neu o air gwreiddiol gydag arddod- 
iad wedi ei ychwanegu a to; megis an-wiredd. 

ACCEN. 

Accen yw esgyniad nen ddisgyniad y llais 
ar ryw sili ne'i gilydd yn yr un gair, megis 
ar a yn y gair athraw. Gelwir accen yn, 

Ddyrchafedig ; pan y rhoddir pwys y sain 
yn rymas a chyflym ar sili mewn gair, yr 
byn yn gyffredin a ddisgyn ar y sili olaf ond 
un yn y Gymraeg ; ac o'r sili olaf ond un 
a cbyfrif yu ol, y mae'n disgyn bob yn ail 
sili ; megis an-e-wyll-ys-gar-w eh. 

Ddisgynedig; pan y rhoddir sain isel- 
drom ar sili mewn gair, ac y mae fynychaf 
wrth derfynu rhwng dwy lafariaid ; megis a 
yn y gair bwaau ; i yn y gair diod ; e yn y 
gair dileu ; ac ar y sili olaf o flaen diwedd- 
u od ; sef wrth derfynu ymadrodd. 

Amgylchedig ; pan y rhoddir sain hirllaes 
ar sili mewn gair ; megis a yn y geiriau 
caniattdd, ac ufuddhaer. 

Y mae hefyd i sillau ddau fath o amser, sef 
byrr i bob sili drom ; megis, cann glann; ac 
amser h!r i bob sili ysgafn ; megis cdn-gldn. 



AM BAKNAU YMADRODD. 

Y mae iV laith Gymraeg wyth rhan ym- 



adrodd ; sef, enw, rhagenw, berf. rbagferf, 
bannod, cyssylltiad, arddodiad. a chyfryng- 
iad. 

i. KNW. 

Dau enw sydd, sef enw cadarn ac enw 
gwan. Enw cadarn y gelwir pob sylwedd- 
air a ddengys synwyr a chadernid ynddo ei 
hnn, sef enw pob peth a ellir ei weled, ei 
glywed, nen ei ddeall, pa un bynnag a 
fyddo ai peth ysprydol ai corphorol ; megis, 
dyn, pren, mab, march, dwfr, gwynt, angel, 
enaid, 

Y mae dau fath o enw cadarn; sef, enw 
priodol ac enw cyffredinol. Enw priodol 
ydyw enw neiUdnol peth wrtho ei hun, heb 
fod yn perthyn i ychwaneg o bethau, megis 
Dafydd, Cymru, Caerdydd, Taf, Penmaen- 
mawr, ac enw cyffredin yw yr un a gyd- 
weddo i amryw bethau, ac nid i un yn unig, 
megis dyn, anifatl, bwysłfil aderyn. 

TRSIOL1AD ENW. 

Y mae i dreigliad enw rif a chenedl. 
Rhif enw sydd ddau; unig a lliosog; 

ac adwaenir hwy trwy gofio mai unigol yw 
enw un peth, megis gwr, a'r Uiosog yw am- 
ryw yn nghyd, megys gw^r — ^unig, mab; 
Uiosog, meibion. 

Lliosogir enwau unigol naill a'i trwy gyf- 
newid eu Uafariaid, megis Bardd, beirdd ; 
ffordd, ffyrdd; dafad, defaid; oen, wyn, 
neu trwy ychwanegu eu terfyniadau ; megis 
dyn, dynion ; ład, tadau, brawd, brodyr. 
Eithr nid oes rhif neilltuol i ryw bethau, y 
mae aur, gwldn, arian, fel heb rif liosog ; ac 
y mae rhieni, ac ymysgaroedd, megis, heb rif 
unigol. 

CEKEDL ENW. 

Cenedl enw sy dair; sef, gwrryw, benyw, a 
chyffredin— cenedl wrrywaidd ydyw pob 
enw a dreiglir i hwn neu ef; megis gwr, 
gwas, marek, ych. Cenedl fenywaidd yw 
pob enw a dreiglir i hon neu hi ; megis, 
gwraig, morwyn, ewig, dafad; a chenedl 
gyffredin yw pob enw uad ydyw na gwrryw 
na benyw, yn rahellach na bo dynion yn ei 
arfer mewn ymadrodd, megis, maen, pren, 
bywyd, angau. 

Gwahaniaethir cenedl enw mewn tair 
ffordd — yn gyntaf trwy wahaniaeth geiriaa; 
megis, tad, mam, brawd\ chwaer; yn ail, 
trwy gyfansoddi yr enw a'r rhyw yn nghyd; 
megis, prtodfab, priodferch ac yn drydydd, 
trwy estyn y gwrrywaidd i es ; megis, dyn, 
dynes; arglwydd, arglwyddes; bremn,brm- 



mes. 



=^=== 



RARDDONIAETH. 



19 



CWYMP LLYWELYN. 

(O* tylwir ar y ddau sili olaf yn mhob ttinett a 
yanłyn canfyddir un duli o etddoW Saeson.) 

Mib cestyll gwroniaid 

Heb wledd na Hawecydd, 
A gwlad y Brythoniaid 

Heb gan nag awenydd ; 
Ow! Rhyddidsy'nnychu, 

Heb dant ar ei thelyn. 
O herwydd bradychu 

Tywysog Llywelyn. 

Yn brudd a Uuddedig, 

'Nol ymgyrch llafurus, 
A phen gogwyddedig, 

A monwes ddolurus, 
A rhwymyn ei dwylaw 

Yn ngafael ei gelyn, — 
Cymru sy'n wylaw 

Ar Oarnedd Llywelyn. 

Yn ieaango trwy f r oeeau, 

Saif parch y Cadfridog ; 
Ond draen a rydd loesau 

Sy'n nghysgod rhós gwridog ; 
Fel pigog wyrddlesni, 

'Naddurno dail celyn, 
Neu ofid mewn tesni 

Yw coflo Llywblyn. 

Dai'r estron ryfelwyr 

Fel cefnllif y gauaf, 
Neu dyrfa medelwyr 

Yn amser cynhauaf ; 
Ac fel mewn dryghinoedd, 

Y cuddir haul melyn, 
Yn nhrwst y byddinoedd, 

Y cwympodd Llywblyn. 



UCHENAID AM GYMRU. 



{Sylwed yr ieuanac ar y ddwy sili olafyn y UneU 
gyntafar drydedd obobpenniu) 

Ha Gymru ' i'th fynwes ehed fy ncbenaid 
Mewn adgof o'th foelydd yr wyf yn pruddhau ; 

Yn nghadwen dy enw ymglymmodd fy enaid, 
Nid oea ond dy gerdded a all fy rhyddhau. 

Ucbeldrem dy gribog fynyddoedd a garaf . 

Clogwyni'th gademid a ddenant fy mryd ; 
Ymwiagant yn mhletbiad melynwyn niwl araf, 

Ireiddioo gynunylau gusanant yn nghyd. 

Tryliwiog yw*th ddaear o feillion a bwysi, 
Teg emmaa pefr natur a drwiiant dy fron ; 

A*th wyrddfor griaialaidd, ymdorchog ei gwyai, 
A chwardd ar dy orcbeat yn nrylliad ei donn. 

Didaw ddisgyniadan y rheiydr i'th lenny dd, 
A felys chwarenant trwy'th nentydd en sain, 

A pherydr goreurog yr heulwen ysplenydd, 
A ddawsiant ar lygaid y grisial yn gain. 



Ha, Gymru ! dy dlyaau y'nt dra gogoneddus, 
Pob ogof o'th eiddot sy ddengar ac erch; 

Serth feini crogedig uwch ben sy fawreddus, 
Addumant dy goron, gorlyngcant fy terch. 

Prid orllwyn a chromlech' sydd urdd i'th lech- 
weddau, 

Maen eh wyf dy Dderwyddon a adgan dy fraint; 
Hidl ddagrau toaturi a seliant y beddau 

Lle huna dy ddewrion. Ile gorphwys dy saint. 

Ymwibied meib gloddestyn ngrym eu blynyddoedd, 
Y destlus wastadedd a hawddfyd iw myag, 

Clegyrog ysgithriad y erychion fynyddoedd, 
Ynt benaf anwylion myfyrdod a dyag. 

0'm gwydd aed per erddi a'u blodau deniadol, 

Encilied arogtiad y liii wen lan, 
I mi rbowch y moelydd a'r creigiau aerchiadol . 

Hwynthwy a gyssegrwyd— iRHYDDID A Chan. 



Y BWTHYN MYNYDDIG. 

( Y ddau nil olaf ,[ bob yn ail UneU, $y*r un fath 
yn kyn etto.J 

Mynyddau ban ysgythrog sydd 

Yn gaerog dorch o gylch fy llannerch, 
Lle mae murmurog ffrydlif rydd 
Ae ad^ain megis yn ymannerch. 

Yr harddfrith goron uwch y pen, 
Yw eira, rhew, a thrwyth cymmylau ; 

A bolwyn niwl, yn bwyrol len, 
Yw gwlanog addurn eu hymylau. 

Pan guddia nos y faenol werdd, 
A theg lusernau'r nef yn wychion, 

Gordroellog gurwynt chwyrn wna gerdd 
Yn nghrombil holltau'r creigiau erychion. 

Tabwrdd y&tonn yw muriau'r ty, 
Tra duon aeliau'r hwyr yn cuchio ; 

Chwim folltau melltachenllyiglu, 
0'r ucbelderau iy'n ymluchio. 

Ymrwyga^ nen, ymaigla'r llawr, 
A'r Uoer mewn caddug yn ymdduo; 

Yinhyrdda cróch daranau'n fawr, 
A thwrf y corwynt yn ymriio. 

Er hyn wrth dan o fawn heb sen, 
Y tylwyth sydd yn ymddiddanu; 

Fy mam a'i throell,— gwna'm tad lwy bren. 
Tra'm chwaer yn gwau a minaa'n canu. 

O ! dyma grwydryn ar ei daith, 

Ac angen arno ei achlesu ; 
Rboi iddo fwyd sy hyfryd waith, 

Yn nghyd a gwely i'w gynhesu. 

A chyóVr wawr daw'r heulwen iach, 

A doran'r dwyrain yn agori ; 
Caf arwain fy niadell fach 

Gexllaw'rgrisialaidd ddwfr i bori. 

Y rheiadr ar ei gwymp a chwardd, 
A sibrwd gan wrth ymddylifo; 



20 



Y WAWR. 



A natur yn ei lifrai hardd, 
Aiddengyi dlysau uwch eu rhifo. 

I blentyn gloddest, swrth, a gwan, 
Y drem fawreddog sy ry arw ; 

Ond rhwng y creigiau,— dyna'r fan, 
T carai Cym no fyw a marw. 



T GROES. 

Mae'r cymmod yn y groes ; 

Clymmwyd y bydoedd oll yn nn 
Pob rhodd a ddaeth yn rhwydd i ddyn, 
o'r defiryn dwfr hyd goron nef, 
Trwy Grist a r i Iawn anfeidrol ef; 
Symmudwyd rhwyttran o bob rhyw, 
Fel yr heddycher dyn a Dow ; 
Cyflawnder lor syddi barhau, 
A'r euogun ei gyflawnhau. 

Mae'r cymmod yn y groes. 

Mae'm hymfirost yn y groet ; 

Byd, cnawd, a Satan, er en grym, 
Ger bron y groes ni safant ddim ; 
Mwy na gorchfygwr ydwyf fi, 
Tn haeddiaut aberth Calfari, 
Tmgtlia draw bob gwyll ac ofh, 
Troi'n 61 mae r r hen Iorddonen ddofn. 
Anfarwol ydwyf yn y gwaed, 
Ao angau'n trengn tan fy nhraed, 

Mae'm hymffrost yn y groes ; 

Mae'r nefoedd yn y groes ; 

Er perflaith burdeb glan y nef; 
Sanoteiddrwydd lor. a'i alla ef, 
Aeth pechod yno'n afon fawr, 
Angylion soddodd fyrdd i ławr ;— 
Ond nid a r r gelyn yno mwy, 
Amgaerwyd hi a marwol glwy ; 
T wledd yn Ngwynfa, gan bob gradd f 
Yw*r Oen sy megis wedi ei ladd, 
Mae 'r nefoedd yn y groes ! 



YE ESGYNIAD. 

Clywch ! angylion Ilon eich llef, 
lB8V'r brenin, dod mae ef, 
Ymddyrchefwch ddorau'r nef, 

Heddyw'ch penan ar wahań. 

Esgyn trwy ororau'rwawr, 
Hyd i wlad y mwyniant mawr, 
Cerbyd Israel sydd yn awr, 

A'i farchogion pnr o dan ! 

Aeth i ben y santaidd fryn, 
Yn y ewmmwl tanbaidgwynn, 
O mor hardd ei wedd bryd hyn, 
Brenin y gogoniant glan. 

Pob awdnrdod sy'n ei law, 
Ar fodoliaeth drwyddi draw, 



A'i ddedwyddaf saint a ddaw, 

IV foliannu ławr a man. 

Un ef goron ddechau'r dydd 
Ond eoronau lawer sydd, 
Ar ben Blaenor mawr " Y Ffydd," 
Dwg ei ryddin oll yn mla'n. 

Seren freiniol ar ei fron, 

Ydy w 61 y waywffon, 

A chael hedd yn rhinwedd hon 

Sy'n gorlenwTr nef a chan. 



YNGLYNION UNODL UNION. 



I BOB BF7AITH MAB ACHOB. 



Cysood, trapar i aros, — a i 
Fod sylwedd yn agos ; 
Mae effaith berffitith heb os, 
A'i hedrychiad i'r achos. 

Hawdded i bawb cUTweyd y bu— daear dag, 
Cyn idroed.ei sathru, 
A chywir gylch awyr gu 
Cyn hoedliad ac anadlu. 

Rhoi henlwen, a'i rheoli,— a golwg 
Yn gweled gole ani,— 
A wna agos fynegi 
Y bu hael nerth o'n blaen ni. 

Pwy'n awdwr, rhag poenydiau,— a luniodd 
Lawnaf had pob firwythau ? — 
Heinif ddyn, i' w feddiannau, 
Nid oll hwn ond llaw i hau. 

Llawer yn nwfr,— Ilu ar a nen,— a by w 
Pawb oll wrth eu helfen, — 
Ar y dybiaeth o'r diben, 
A brawf y bod rhyw brif ben. 

Os swydd oriawr sydd eirian,— i roddi 
Arwyddiad o amcan, 
Rhoi prawf glwys o*r Pbbtf glan 
A'i Uuniodd, mae holi anian. 

Toraethawg Natur weithion,— sy hoffus 
Effaith ail achosion ; 
Rhaid cyntaf, Wiwnaf union, 
Hael o hyd i hwylio hon. 

Mae rhyw im mawr a hynod— ei duedd, 
A deall diddarfod, 
Yn y gorchwyl o'n gwarchod, 
A dyna Baw ;— Mab Duw'n bod. 



GWIRIONEDD. 

Un, trwy gofiant tragyryth,— yw'r anwyl 
Wirionedd a dflyth :— 
Yn ei ansawdd unionsyth 
Nid sil ef fod yn dwyll ryth. 

Digitized by VjOO^LC 



GEMMAU Y CYMRY. 



21 



T BMWSION. 



GeuVr Iuddewon 7 fath enwau a Uewod, 
blelddiaid, a chwn, ar y cenhedloedd; ac yn 
yr ystyr yna y dyallaiY wraig ein Hiachawd- 
wr, pan y dywedodd wrthi nad gweddaidd 
rhoddi baraY plant i'r cwn. 

Cydnabyddodd y wraig wirionedd y 
dywediad; amlygodd ei goetyngeiddrwydd 
trwy ddangos parodrwydd i fod gyda'r cwn 
dan y bwrdd; tystiolaethodd ei ffydd, gan 
ddywedyd fod y cwn yn cael briwsion; a 
meddwl yr ydwyf iddi roddi arwydd o gryn 
synwyr, oblegid y rhan oren ar y dorth 
sy*n briwsioni. — Parch. P. B. Williams, 
Perigbr Lłanrug. 

PEBFFEITHBWYDD. 

Hawddgar a thyner ydyw'r natur ddynol. 
Rhaid ei bod yn anwylaidd i'w ryfeddn pan 
y daeth allan o*r llaw Sanctaidd a'i Uoniodd. 
Ac amlygwyd hi yn ngogoniant ei pherffeith- 
rwydd ym mhardeb di fai ein Iachawdwr 
bendigedig. Dywedodd, "Tywysogybyd 
hwn Bydd yn dyfod, ac nid oes iddo ddim 
ynof fi." Dichon y gallaf gynnorthwyo eich 
meddwl trwy gymmariaeth. Yroeddgwaith 
satan yn ceisio bai yn Iesn, yn debyg i >8- 
gnbwr simneian yn myned mewn bad nwch 
y cefhfor mawr, a chan gymmeryd dam o 
ddnr yn y naill law, a charreg gallestr yn y 
llaH, yn en córo yn erbyn en gilydd a'i holi 
nerth, ac yn gwaeddi, "Tania f6r! Tania 
for ! Dos ar dan for I n A'r mór, bob diferyn, 
trwyY eigion cyflawn halen, yn bwrlymn 
mewn Uith hawdd ei gwybod, " Nid oes iti 
ddim ynof fi." — Parch. Arthur Jonbs, 
D.D., Bangor. 

GOFAL AM T BYCHAN. 

• Mae rhieni fel en plant, yn y byd yma, 
yn agored i ddylanwadan nwydan drwg, 
ond ercryfed y nwydan drwg, ni adawant y 
plentynbach mewn eisian. Dyna ddwy wraig 
mewn cymmydogaeth yn ffireno, yn rhoddi 
enwau ds ar y uaill y llall, ac yn 
dangos i bawb en bod wedi digio a ffyrnigo 
wrth en gilydd yn erwinol, a rhyfedd y w cyn- 
ddaredd en nwydan drwg. Ond daccw ei 
phlentyn bychan yn myned at nn o honynt, 
ac yn dywedyd, "Mam, rhowch fara ag 
ymenyn, mam." " Dos o fy ngolwg X, w ebaTr 
finiL "Rhowch, dammaid, mam fach," 
ebe'r bychan. " Dos oddi yma yn y fanud/] 
ebaibithan. A ydyw*r fam wedi digio wrth ei 



phlentyn bach? O nag ydyw ; dig wrth y 
cymmydog ydyw hi, ac yn siarad gyda y r plent- 
yn bach, tra o dan ddylanwad ei nwydan 
drwg. Eithr y plentyn a & ati hi drachein, 
gan ddywedyd, "O mam fach, rhowch 
dammaid i mi." Ac wrth hir grefh, dyna'r 
mm, er ei nwydan drwg, yn estyn iddo 
dammaid, a sn wgr, a chnsan hefyd! "Os 
chwychwi, gan hynny, a chwi yn ddrwg, a 
fedrwch roddi rhoddion da i'ch plant, pa 
faint mwy y rhydd eich Tad, yr hwn sydd 
yn y nefbedd bethan da i'r rhai a ofynant 
iddo."— Parch. W. Williams, Wern. 

NEKTH DWTFOL. 

Geilw rhai ef nerth anianyddol ; ereUl, 
nerth moesol ; a*r ysgrythyr, " Grymmns 
weithrediad ei gadarn alln." Galin mewn 
grym a chadernid yn gweithio ydyw. Yr 
oeddwn mewn ty Meddyg nn tro, a gafaelais 
yn nghadwen peiriant tra troai'r Meddyg yr 
olwyn wydrog oedd yn y peiriant; yn fuan 
dyna hylif gwefrol yn rhedeg ar hyd y gad- 
wen, ac yn fy chwyrndafla yn gyffirbas. 
Dywedai y Meddyg wrthyf, pe byddai X 
ngain o ddynion ymaflyd, ar hyd en 
breichian, y naill yn llaw y llall, ac ymes- 
tyn felly yn rhfis, y teimla'r pellaf oddiwrth 
y peiriant yr nn faint o rym yr egni gwefrol 
a'r nn a afaelai yn mhen y gadwen. Ehed- 
odd fy meddwl i ddydd y Pentecost Yr 
Iawn mawr yw*r peiriant yn fy ngolwg yno. 
"Gld ef y flwyddyn hon" sy*n trofr olwyn. 
Dyna'r apostolion yn cydio yn ngadwen ei 
addewid ef a'r naill law, ac yn cydio yn y 
dyrfagyda'r llaw arall, gan bregethn iddynt 
yr Iesn ; ond yn y fan, daccw wreichion 
tanllyd yr Ysprfd Glftn, yn ngrym gweith- 
rediad ei gadarn alln, yn dylifo ar hyd cad- 
wen addewid Iesn, ac yn chwyrndafla tair 
mil o bobl o'r Adda cyntaf i Adda'r ail ar 
ysmiciad llygad.— Parch. Ohmstmas Eyans. 

allob. 

Y mae'r gair allor yn cynnwys cymdeith- 
asfa o feddylddrychau.— Allor, dyn gwedi 
pecha ; — allor, cyfiawnder yn hogi ei gleddyf. 
Allor, dyn yn annnwiol ; allor, Duw'n ddig- 
Uawn bennydd. Allor, dyn yn haeddu ei 
ddamnio ; allor,— Aberth!— Parch. J. Elias, 
Mon. 

COF DA. 

Y cof goren ydyw cof i wnenthur yn iawn. 
Mae galla cof i gadw yr ymadroddion fel en 

=========2==============^^ 



22 



Y WAWR. 



gwelir yn yr ysgrythyrau, fel ou darUenir 
mewn Hyfrau, ac fel en gwrandewir mewn 
pregethau yn dda; ond cofio i beidio a 
gwnenthur drwg a dysgu gwneuthur daiooi 
ydyw'r cof penaf o bob cofio. Yr oedd 
gwraig yn gwneuthur cara a'i chymmydog- 
ion trwy roddi iddynt lai na mesur ara en 
harian ; eithr ba iddi ryw dro gyfarfod ag 
un o Weinidogion Crist, a diolch iddo am ei 
bregeth dda a glywodd ganddo rhyw dro 
cynt. Erbyn gofyn iddi am y testuu, can- 
fyddid na cbofiai y wraig mor testun na 
chymmaint ag un rhan o'r bregeth. Gofyn- 
odd y Pregethwr iddi pa beth a gofiai ; a'i 
hatteb hithan oedd, " Myfi a gofiais losgi fy 
mesur prinf — Parcb. W. Eyans, Tonn- 
yr-efaxL 



.v. 



Amser a'i Ranniadau. — Amser ywY 
parhad ueu'r ysbaid sydd o ddechreuad 
peth iV ddiwedd; a'i ranniadau ydynt 
naturiol, moesol, a chelfyddydol. Dydd, 
nos, mis, tym mor, a blwyddyn, sydd natur- 
iol ; eithr wythnos sy beth na fuasai gan 
ddyn feddylddrych am dano oni bal y gor- 
chymmyn moesol sy'n peri cofio cadw yn 
sanctaidd y seithfed dydd ; a'r trydydd 
rhanniad ydyw awr a'i dosparthiadau, yr 
hyn a wneir trwy gelfyddyd dynol. 

Bod tn ddiolchgar. — Dyledswydd hyf- 
ryd ydyw bod yn ddiolchgar am gym- 
mwynasau ; a'r modd i fod felly yw 
priodoli y cyfan i garedigrwydd y cymmwyn- 
aswr, heb fod dira ynom ni i* w osod dan 
rwymedigaeth. Pan y llwyddo rhai dyn- 
ionach i dderbyn Ues oddiar law gwr, 
meddyliant, a dywedant mor fedrus y 
buont hwy yn galla denn'r caredig i roddi 
iddynt en dymnniad ; ond y dyn a briodola 
iddo ei hen yr achos o gael unrhyw garedig- 
rwydd sy sicr i fod yn ddyn anniolchgar. 

Cabiad. — Lle mae cariad at y Creawdwr 
mae cariad at y cymmydog ; ac os oes dyn 
nad yVn cara ei gymmydog, nid gwir ei fod 
yn caru ei Greawdwr: y cyntaf yw ffynnonell 
yr ail, a'r ail s/n llifo oV cyntaf. Mae 
cariad yn tywallt synniadau bendigaid i'r 
meddwl, gan felysu pob raunud o'n hamser; 
mae'n hardda Uwybr bywyd o'n blaen ; yn 
ein dwyn i nndeb hyfryd gyda holi bryd- 
ferthwch natur ; yn ein cymdeithasu'n gyf- 
eillgar gyda phob peth sy'n byw, yn symmnd, . 
ac yn bod; nes yr ymawyddom am gofleidio 
yr oll a grewyd ac a gynnelir trwy gariad 



o herwydd mawr gariad, yr un y dywedir 
gan air y gwirionedd mai "Cariad tw. w 

Cariad a'i donau. — Djwed Anacreon, 
Groegwr, fod ganddo hdn delyn, ag h6n 
dannau, yr hon na roddai dón ond tdn 
cariad ; y ceisiodd dannau newyddion iddi, 
eithr ni chwareaai drachefn heblaw cariad ; 
o'r diwedd mynnodd delyn newydd a thann- 
au newydd hefyd, ac ni allai gaei gan honno 
ond tdnau cariad! Tebyg ydyw Natur, 
Rhagluniaeth, a Gras; hdn iawn yw Natur 
a'i thannaa gogoueddus, eithr ei Uidnau oll 
sydd gariad ; mae Rhagluniaeth yn gosod 
tannan newyddion yn fynych ar yrhdn delyn, 
a'u tónau o hyd ydynt gariad. Dygodd 
Cristionogaeth delyn newydd a thannau new- 
ydd hefyd, a'i miwsig i gyd ydyw cariad. 
Un egwyddor — un Bod sy'n amlygu ei hun 
trwy bob peth mewn Cariad. 

Crefydd a Moesoldeb. — Crefydd yw 
gwir foesoldeb yn egwyddoriou yr enaid ; — 
Moesoldeb, ydyw Crefydd yn ei gwaith, yn 
myned oddiamgylch gan wnenthar daioni ; 
a lle bo'r naill yn fyw nid jrwY Hall yn farw. 

Ctferbtniad. — ^Y naill ar gyfer y Hall yw 
ffynoueU ein cysuron yn y byd hwn; heb 
achwaethu chwerwderni wybnasem am felns- 
der, ac heb felusder, baasem anwybodus o 
chwerwder. — Gwres y canolddydd, y wna i 
ni deimlo'r awelon prydnhawnol yn hyfryd ; 
a phe heb dywyllch nos, ni werthfawrogid 
goleuni dydd ; llafur, a wna orphwys yn ddi- 
fyrwch; — poen, a'n dwg i gofleidio esmwyth- 
dec ; a 9 r go6d a deimlwn, oblegid cynddaredd 
eiddigeddus gelyn, a'n gwna'n ddiolchgar am 
y tiriondeb lleiaf mewn cyfaiU. — Da y gwy- 
ddai^ ysgolhaig, a ddaeth i gael addysg weU 
na'r Biddo Gamaliel, hyn o wers wirioneddol 
pan y dywedat fod "Cystadd, yngweithredu 
gogoniant; — ysgafn gystudd, — bwys gogon- 
iant; — a byrr gystndd, — dragwyddol ogon- 
iant !" 

CTFrAWNDER. — Yr amghenog yw gwrth- 
rych elosen, — y tost yw taeddnod tosturi, — 
y truau yw prifuod tragaredd,— a phawb 
ydynt wrthrychau cyfiawnder. — Mae J n fon- 
eddigaidd tewi — rhag drygu dyn, — hyfryd 
yw adrodd am rinweddau gwr er angraifft i 
eraill, — ond os rhaid dywedyd rhyw bethan, 
— dylid dywedyd gwirionedd, a dim mwy 
uag a wyddir ei fod yn wirionedd, oblegid 
cyfiawnder. 

Emllibiwr. — Gwybedyn, ar amser gwres, 
yn byw ar ffaeleddau pawb archoUedig; a 
phe na byddai anmherffeithrwydd i*w gael 
efe a drengai o eisiau ymborth ; ac, o ddau 

initizodhyLjOOglC 



DIDDANION. 



wendid, hawddgarach mewn dyn yw Uithro» 
fel plentyn Adda, na byw ar waeledd megis 
gwybedyn hftf. 

Gwirionedd a Thybiaeth.— Yr nn yw 
gwirionedd a digyfhewid ; eithr y mae tyb- 
iaeth yn amrywio yn ei golygiadau ; sefyd- 
logrwydd gwirionedd yw mawreddei nerth; 
ond nerth coel yw rhoddi Ile i well gwybod- 
aeth pan y ceir; mae gwirionedd yn ddi- 
gyfhewid am ei fod o'r Creawdwr a thyb- 
iaeth yn gyfnewidiol am ei bod o'r creadur. 

Gwybodaeth a Doethineb. — Gwybodaeth 
yw bod yn hysbys o amryw bethau. — Doeth- 
ineb yw gweithred y deall yn arfer y modd- 
ion a farno'n debyccaf/ o'r oll a #yr, i atteb 
y diben mewn golwg. Gwyddai Solomon 
amrywiol foddion, a allasai ei ddwyn i ben- 
derfyniad pa nn o'r ddwy oedd fam y plentyn 
a ddygwyd ger ei iron; yntau a roddodd ei 
synwyr ar waith i ystyried ai fel hyn nen fel 
arall y byddai debyccaf o lwyddo yn ei am- 
can ; dewisodd fel ac i orchymmyn cleddyf 
a rhannn'r plentyn rhwng y ddwy, a'r estron 
a foddlonai i hynny ; ond y fam a ymdoddai 
mewn tosturi, gan ddywedyd mai gwell 
ganddi i'r estron ei gael nag edrych ar ei 
ladd ; attebodd y moddion i'r diben mewn 
golwg; — ac yr oedd hynny yn brawf o 
ddoethineb. 

Natur a Gwybth. — Natur, neu effeithian 
ail achosion, y gelwir amlygiad bennyddiol o 
Ddwyfol aUu.—-Gwyrth sydd enw ar yr am- 
lygiad anghyfiredin, neu anaml, o'r nnrhyw 
ddwyfol alln. — Yr heidden a heuwyd, a 
ddaeth yn dy wyseo ; nid oedd ond un eithr 
tyfodd yn llawer ; dygodd ffirwyth a rydd 
had i'r henwr erbyn y flwyddyn nesaf, a 
bara i'r bwytawr, i aros hyd nes delo'r 
flwyddyn nesaf ; eithr hyn sy beth cyfiredin, 
yn cymmeryd Ile pob blwyddyn, ac felly es- 
genlusir rhyfeddn y galln ay'n HiosogiYgrawn; 
er hynny mawr y syndod ar yr ychydig fara 
yn ymchwyddo i borthi miloedd, a denddeg 
basgedaid yn weddill , nid am ei fod yn dan- 
gos mwy galln nag a wnaeth yr heidden yn 
lliaws; ond am ei fod yn ddull anaml o am- 
lygn yr un gallu. — Nis gallwn alw Gwyrth 
yn beth croes i natur ; wrth gyfodi'r marw'n 
fyw, ni wnaed ond arddangos y uerth a greodd 
ddyn ar y cyntaf; a bawddach, i'r Bod Mawr, 
effeithio ar ffwrn o d&n, a dynion ynddi heb 
losgi, trwy ei wybodaeth fferyllaidd, nag 
ydyw i'r fferyllydd dynol dynna sylwedd 
tanilyd allan o ddwfr. 

Y Celftddtdau Coethedio. — Dywed 
Lliwiedydd •• Agor dy lygaid, a rboddaf i ti 
hyfrydwch ;" cyngor Atbronydd, " Sylwa, 



ac addysgaf di ;" medd Bardd, "Gwrando, a 
chyfirbaf dy deimladau;" ebai cerddor,"Clyw, 
a thawelaf dy yspryd;" eithr Uef Efengylydd 
ydyw, " Cred, — a ehadwedig a fyddi." 

BCDBA HTOMT. 

"Na ddtro nn gtfoeth na thylodl" — 
Yr oedd Lady Edwarda, o Nanhoron, 
swydd GaernaiTon, yn wraig gyfoethog, 
a chrefyddol ; a mawr y són am ei rhin- 
weddau gan bobl; o nerwydd anaml, y 
pryd hynny, y clywid am gyfoethogion yn 
ymnno gyda'r ymneillduwyr. Yr oedd 
hefyd ddyn tylawd ei sefyllfe fydol, eithr 
gwr bonheddig mewn gras, yn Llanerch- 
ymedd, Món, o ł r enw John James ; gelwid 
ef, oblegid ei orchwyl, yn "Dincer." 
Ai'r són yn mhell ac agos am dano yntau 
hefyd, am na chlywid er dyddiau Bunyan 
fod "Tince^ ,, yn dduwiol ; clywodd y ddau 
am eu gilydd, ac mewn cymmanfe, a gyn- 
nelid jrn Mhwllheli, gan yr Annibynwyr, 
Cyferfu y ddau a'u gilydd, ac aeth yn ym- 
ddiddau rhyngddynt. <r Wel, John James, 
nid yn aml y gwelir dynion o'ch sefyllfa 
chwigydachrefydd;" ebai Lady Edwards, 
— " Gwir Madam ;" — attebai ł r hen wr, — 
" A chyda'ch cennad, nid yn aml y gwelir 
neb o^h sefyllfa chwithau chwaith !" 

ShianLlanddeiniolan. — Shian oedd 
hen wraig dda, yn aelod gyda'r Wesleaid ; 
hynod ddrylliog a fyddai wrth wrando 
pregeth, a pharai ei " Diolch " a'i " Ben- 
digedig," rwystr i rai Pregethwyr ; rhoes 
un bar o esgidiau newyddion iddi am 
addaw peidio gwaeddi ar y Sul canlynol — 
aeth Shian i'r Capel, a'r esgidiau am ei 
thraed yn daclus ; ond, pan ddechreuodd 
y Pregethwr a són am oddefaint yr Iach- 
awdwr, aeth Shian i anesmwytho ; gwran- 
dawodd ychydig, — yns. dattododd linyn 
un esgid ; — gwrandawodd am ychydig a 
dattododd y Hall ; — o'r diwedd, tynnodd 
yr esgidau, rhoes hwy rhyngddi ar areithfa, 
ac a waeddodd hefyd ; — "Eich esgidiau i 

chwi Mr. P Iesu Grist i minnau, — 

Diolch ! ' 

Tawelu'jł Fam drałlodus. — Yr oedd 
gwr a gwraig o berchen da lawer yn ae- 
lodau yn yr Eglwys Sefydledig, a'u clod 
yn niwr am eu duwioldeb ; buont yn hir 
hebblentyn; eithr pan y cafwyd bachgen, 
aeth y fam i anwyio'r bychan nes gollwng 
yr Eglwys yn angof. Bu farw y bach- 
gen, — a mawr oedd galar y fam; — wylai f n 
chwerw ddydd a nos, nes yr omai ei 
phriod am ei hiechyd ; un dydd aeth y gwr 
bonheddig i'w ardd, a chymmerodd Rosyn 



===== 



= 



24 



Y WAWR. 



amryliw oddi yno; dododd y blodeuyn 
tylysaidd ar ei fonwes ; aeth at ei wraig 
a gofynai a oedd hi ddig wrtho am a 
wnaeth; gofynai hithau, paham yr ym- 
holai felly, ac yntau yn berchenog yr ardd, 
a chanddo hawl i gymmeryd a ddewisai ; 
"Ah fy Anwylyd," ebai'r gwr serchog, 
*• Yr Arglwydd a biau holi ardd fewr y byd; 
gwelodd yn dda, wrth rodio ei ardd, i 
gymmeryd rhosyn teg iawn o' eh ymyl 
chwi, ac ai dododd yn mhlith pwysiau ei 
ogoniant tros byth; a phaham y digiwch 
wrtho ef ?" Daeth i ystyried, gwelodd 
ei bai,— diwygiodd, — bu fyw yn Uawen 
fam plant, ac ynaddurn iV phroffes gref- 
yddol. 

Dwik ffhwyth. — GalwaTr Parch. 
Christmas Eyans yn nhy hen wraig perth- 
ynol i*r Bedyddwyr, gerllaw Caerdydd, 
Morgan wg ; ac wrth ymddiddan ambethau 
da, yn unol a'u harfer, cwynai'r Ddorcas 
garedig mai ychydig o flrwyth a ddygai ; 
"Efidlai," ebai Mr. Evans, "ond gan 
belled ac yr adwaenaf chwi, nidydych yn 
dwyn dim Winwyn, i dynnu dagrau o neb 
wrth eich trln." 

Dim i dalu. — Yr oedd teimladau 
enWn mhlith y Methodist Calfinaidd er 
ystalm, fel ac a weddai fod yn mysg pawb 
bob amser; un tro, yn y Bala, a'r dorf yn 
canu "Ac yno talu anfeidrol iawn, nes 
clirio llyfrau r nef yn llawn, heb ofyn dim 
i mi," aeth hen wr i waeddi, " Heb ofyn 
dim i mi," gan adrodd yr un geiriau am- 
ry w o weithiau ; gafaelai ei hen cymmares 
dduwiol yn ei law, a dywedai " Ie, ie, 
Thomas bach, — a phe buasai yn dy ofyn 
nid oedd gennyt ddim i dalu." 

Diogi. — Gwr synwyrol gerllaw Bangor 
fawr yn Arfon, a roddodd orchwyl dyrnu 
fd i ddyn eryf ei gorph, ac a'i troes ymaith 
arol ychydig ddyddiau. Aeth gwraig y 
dyn at y meistr, a gofynai, " Pa beth a 
wnaeth fy ngwr i chwi, Mr. Thomas ?" 
Attebodd yntau, '* Ni wnaeth efe ddim i 
mi." '* Rhaid oedd iddo wnenthnr rhyw- 
beth," meddaiY wraig, " onide ni fhasech yn 
ei droi ymaith." "Naddo, naddo," ebai'r 
meistr, •' pe buasai yn gwneuthnr rhywbeth 
cawsai aros." 

Gwnewch lwtbrau Union. — Daeth dyn 
anwastad ei fnchedd, at nn o weinidogion y 
Bedyddwyr, i ddywedyd y dymunai ymuno 
a'r Bedyddwyr trwy drochiad. "Yr wyf 
yn meddwl, "ebai'r gweinidog, " Mai Bap- 
tifit golchfr traed a fyddai oreu i chwi." 

Gresyndod. — Yr oedd y Parch. John 
Jones, periglor Llanbedr, Dyffryn Clwyd 



Archddiacon Meirionydd, yn ysgolhaig hy- 
fedr, ac yn wr boneddig tirion a chrefyddol; 
arferid rhoddi llaeth ag ymborth i'r tylod- 
ion wrth ei ddrws yn rheolaidd. Un tro 
daeth hen wreigan i ofyn cardod, a dy- 
wedai y gwaa fod yr oll a fwriadwyd ei 
roddi y borę hwnnw gwedi myned. Gyda 
hynny dechrenaiY ben wreigan a thafodfr 
erwin ; clywodd yr Archddiacon ei Uefer- 
ydd, aeth at y drwa, a rhoddodd arian i'r 
hen wraig at brynu ymborth. Crybwyllai 
un wrtho, " Onid ydych yn rhyfedd rhoddi 
arian i un a ymddygodd mor h^f?" Ei 
atteb oedd, "0 na, na, pe bnasai'r drnan yn 
gwybod gwell, ymddygasar*n well !" 

Methu a gweled. — Yr oedd hen wraig 
gali gyda'r Annibynwyr yn Llannwchllyn, 
Meirion, yn fawr ei hymdrech yn erbyn 
drygioni; a hi'n gwan hosan gerllaw ei 
drws nn prydnhawn, daeth cymmydog 
heibio ac arno arwyddion yfed cwrw. — 
"Yr ydych wedi bod yn yfed heddyw etto, 
Thomas fach," meddafr hen wraig; "Boom," 
oedd yr atteb ; " ac ni welwn yn fy myw, 
nn niwed mewn yfed ychydig o gwrw." I 
hyn dywedafr wraig, "Mae'n debygol na 
welwch, Thomas, yr ydych yn hen fel fin- 
nau, nis gallaf fi weled i wau hosan, heb 
wydr, a chyferbyn a'm llygaid y byddaf yn 
ei ddodi; ond yr ydych chwi yn dodfr gwydr 
ar eich gweras bob amser, a pha fodd y 
gellwch gweled. Thomas uch ?' 

Otfeiriad Lłantcił. — Llanynnghil 
Llyn Tegid, gerUaw'r Bala, a arferai fod 
yn orlawn o wrandawyr, cyn amlhau Ile- 
oedd addoliad yn y cymmydogaethau ; yr 
oedd yno Offeiriad o'r enw Mr. Hughes, 
cyn dyfodiad yr enwog Mr. Charles; 
yr oedd Mr. Hughes yn wr dysgedig a 
duwiol, ac yn gofiuumwy am gysur iechyd 
nag am ymddangosiad corphorol rhagor- 
ach na bod^yn tótn. — Yn y gauaf, gwisgai 
hosanau gwlan goku ; a gofynai un iddo, 
'n Ued ddifrifoL, " Pa ham yr ewch ir 
pwlput mewn hosanau gwlan, yn He 
"-^^ hosanau sidan dur" — atebai Mr. 



gwisgo 
Hughes 



[ughes, " Nid ar hosanau gwr yr edrych 
fy Meistr, eithr ar — Y Galon: — ar y 
Galon." 

Y WAWR. 

1 anwylo uooliaath, — ein meibion 
Am wybod Athnmiaeth, 
Llawn nodded Lleenyddiaeth,— 
A gwir ddjmg,— Y Wawb a ddaeth. 

Caerdydd : — Argraffwyd a Cyboeddwyd gaa D. 
Evans, Swyddfrr " PrincipUity." 

Digitized b 



' GOREU ARF, ARF DYSG.' 



Y ¥A¥R; 



SEF, 



CYLCHGRAWN LLEENYDDOL A CHELFYDDYDOL. 



Rmr. 2.] 



AWST 1, 1850. 



[Pris 4c 



T OOZiTOTBB AT BX 0Yl>WŁ&l>Wn. 

. + 

DYSGEIDIAETH. 



atwyuu gwruioaiaa tun oecnoa 
bod Eglwys heb offeiriadyn ddysg- 
r. Y cyfryw a weddai i'r weinid- 



Gydwlajdwtb Sebchus — 

"Goreu arf, orf Dysg; " — Dysgeid- 
iaeth a gynnwys yr oll sydd angenrheidiol 
i ddedwyddoli dyn yn dragywydd. Hwyl- 
uair magnach, dynolir cyfreithiau, ac 
heddychir teyrnasoedd, gan wregysu'r 
byd gyda chariad, i'r graddau y medd- 
iannir, y cynnyddir, ac yr iawn arferir 
Dysg. Arwydd gwrthodiad am bechod 

awdwr. . ..____ 

ogaeth sanctaidd yw dysgedigion yn gym- 
mwys i ddysgu eraill. Y cantorion addas 
i'r cyssegr, yw brodyr dysgedig yn 
nghaniadau'r Arglwydd, sef pob un cyf- 
arwydcL Y rhai a wrandawant oreu ar 
yr Efengyl yw y rhai 8y'n cael denroad i'r 
glust i glywed fel y dysgedig. Ac y mae 
pob credadyn wedi ei ddysgu i deyrnas nef- 
oedcL 

Mae cedyrn dawn yn ymfyddino yn 
ysgol meibion y propnwydi. Mae U3rw- 
odraetliwyr teyrnasoedd yn gweled, yn 
ngoleuni dysgeidiaeth yr Efengyl, maTr 
ffordd i ddinystrio drygau ydyw iawn 
arfer cleddyf y genau, gan lewyrchu go- 
leuni gwybodaeth, a chyfarwyddo rhe- 
swm mewn cariad. Mae udgyrn arian cyf- 
anwaith y gwirionedd yn seinio, ac hollt- 
au'r creigiau yn adseinio, nes clyw ac y 
gwyr plant Cymru o lannau Mynwy hyd 
ymylon Menai, mai banerau heddwch sy'n 
mrwydrau egwyddorion Efengylaidd ; 
lladd drwg, adgyweirio'r drygionus; 
ymlid beiau, diwygio'r beius ; dinystrio 
pechod, a chadw dyn yn fyw, ydyw'r 
egwyddor sy'n gorchfygu ac yn dwyn 
pob gelyn i'r llawr. 

Y lhrybr i lwyddo yn mrwydrau eg- 
wyddorion yw ymarfer a'r moddion sy 



debyccaf o atteb y dyben, gan ymbil am 
fendith. Ni lwydda moddion hebfendith; 
nid oes addewid am fendith ond yn 
yr ymarferiad a'r moddion; a rhaid at 
gael bendith fod y moddion yn gyfreith- 
lawn. 

Mae dynion da yn amrywio yn eu 
tueddiadau ; un a astudia'r ganghen hon 
o wybodaeti fuddiol ; yr afl y gangen 
accw; a'r trydydd gangen arall; ond 
y mae'r oll, yn yr un Uaw lywodraethol, 
yn cael eu rbeoleiddio a'u tueddu at yr 
un dyben, nes, bob yn ychydig, y ceir y 
byd megis angel yn sefyll yn nghanol yr 
haul ! 

Brwydro i ladd dynion oedd jjx 
Nghymru ; a gwnaeth ein hynafiaid greig- 
iau ł r Eryri fel Thermopyke, a Morfa 
Rbuddlan megis Maratbon ; ond brwydro 
i ladd anwybodaetb, taeogrwydd, casineb, 
gormes, a cham sydd heddyw ; argoelion y 
gwel C^mru lyfrgelloedd }ti adgyfodi o 
adfaelion Cór Illtud a Bangor Iscoed sy'n 
awr ; bechgyn sydd ar ddyfod o'n coleg- 
au a welant Ddehenbarth Cymru 311 enw- 
occach nag Athen, a Gogledd Gwalia'n 
rhagori ar Rufain mewn Lleenyddiaeth ; 
ac y mae gennym ysgoldai yn hyfforddi 
plant a synnant fwy wrth ddarllain 
hanes brwydrau ysgrifell Athrawon yr oes 
hon, nag a ryfeddwn ni wrth ddarllain 
hanes Athrawon yr oes a fu yn merthyru 
eu gilydd oblegid ychydig wahaniaeth 
mewn barn. Henffych i f r dydd ! 

Cynnyddu y mae Gwybodaeth; a 
Uwyr ddymumad ein calon yw ar i"r 
Wawr fod yn gynnorthwy i ł r cynnydd- 
iad. Gwel ein cyfeillion vrrth gynnwys- 
iad y Bhiryn a gawsant, yn mha le i 
ddechreu ar destunau; yr ydym ąm i'n 



J 



26 



Y WAWR. 



Cyhoeddiad fod yn risiau rheolaidd, ac yn 
gadwen ddolenog ; nid yn unig i bob pen- 
nod fod yn "rheolaidd ar bwngc, ond 
hefyd i bob pwngc afael yn naill y llall 
yn ddilynol. DUyn y wythien a wna 
Mwnwr nes myned gyda hi i gyfoeth; 
dilynwn ninnau addysg o radd i radd ; o 
o dda i well; ac ynwell-well, gan ddyfal 
barhau, nes myned i lawnderau buddiol- 
deb. 

Y mae £1 o wobr am y Traethawd 
goreu ar " Agwedd bresennol Lleenydd- 
taeth yn Nghymru" yn gynnygiedig i'n 
Gohebwyr ; a chan ddymuno i bob ys- 
grifenydd amcanu at ddaioni i'w gyd- 
wladwyr, dymunwn iddynt gofio cyngor 
yr y8golhaig mawr a"ddywedodd, " Ym- 
gais a thangnefedd, a dilyn hi." Oan- 
moler y buddiol, a noder yr anfuddiol 
bethau, heb enwi na llyfr nac ysgrifen- 
ydd; ac amlyger cynlluniau a dybir deb- 
yccaf o atteb dybenion bendithiol. 

Y pennodau ar Gerddoriaeth, Ieithad- 
ur, a Oemmau y Cymry ydynt ychwaneg- 
iad at ein addewid; ac ymdrechwn 
ychwanegu etto at y pethau a dueddo 
i gael dirnadaeth eneidiol dynion i'r 
mawredd, i'r iachusrwydd, ac i'r hawdd- 
garwch y gweddai ei bod. Gofala pob 
dyn cali am lendid corph, gwisgoedd, an- 
nedd, ac ymborth, er iechyd i'w ran farw- 
ol ; O ! Ai tybed yr anghofir mai glendid 
egwyddorol yn mhethau gweithredoedd 
anfeidroldeb a ddwg iechyd nefol i'r en- 
aid? Yn yr oll a d&chon dyn ar y ddae- 
ar ei wybod am y Bod sydd uwchiaw pob 
deall, y mae cysur a dedwyddwch dyn yn 
gynnwysedig; y mae pob gwybodaeth 
lan yn angenrheidiol ; megis mai gwir yw 
" Goreu arf, arf Dysg," Uawn mor wir 
mai " Gair Duw, y goreu DyBg." Etto 
gresyn gweled plant y byd hwn yn gall- 
ach yn eu cenhedlacth na phlant y goleu- 
ni. Pan y byddo rhyfelwyr yn ceisio 
dangos en medrusrwydd, mawrygant 
gampau y gelyn. Y ffordd gan m«nach. 
wyr cali yw canmol eiddo eraill, ond yr 
eiddynt hwy yn well ; eithr y ffordd a 
gymmer rhai i ddyrchafu crefydd yw 
dywedyd yn dctiystyrllyd am bob gwybod- 
aeth arall, fel pe byddai yr Hollalluog 
wedi gwneuthur rhai pethau yn annhei- 
lwne o fyfyrdodau dyn! 

Clywsom yn ddiweddar nad yw dyn i 
goili ei amser gwerthfawr i geisio gwy- 
bod natur a*i deddfiau ; nad yw o bwye 
dyall yr hen ddaear sydd i'w Uosgi ; nac 
ychwaith i ddirnad cyfansoddiad corph 



dyn ; ac mai y pwngc yw y cadw y medd- 
yliwyd am dano cyn creu na daear na 
dyn ; yr oedd arnom flys gofyn ai wedi 
meddwl am drem i gadw dyn y meddyl- 
iwyd am gorph iddo 1 Ai wedi creu dyn y 
meddyliwyd am greu daear ? Dylid cof- 
io mai <ła yw pob peth ar a grewyd, 
mai teilwngo bwys&wredd astudrwyddy 
meddyliau perffeithiaf yw holi waith y 
Bod Hollalluog. Y bwysiccaf i ddyn yd- 
yw yr Iechydwriaeth ; ei brif ddyben yn 
hynny ydyw gogoneddu Awdwr ei achub- 
iaeth ; y gogoneddwr mwyaf yw y dyn 
sy'n ei adnabod oreu ; a'r dyn a'i had- 
waen oreu yw yr un a wyr fwyaf am ei 
weithredoedd yn natur, rhagluniaeth, a 
gras. 

Prif amcan llywydd llong, a phrif nod 
teithiwr ar dir, yw pen y daith; eithr 
ystyriant mai angenrheidiol at gyrhaedd 
hynny yw gwybod ychydig am y def- 
nyddiau sydd i'w mudo, am y ffordd sydd 
iddynt fyned ar hyd-ddi, ac am y person- 
au y mae iddynt eu cymrfod ; yn gyfer- 
byniol a hynyna ymdreched pob dyn na 
byddo plant y byd hwn yn cael bod yn 
gallach yn eu cenhedlaeth na phlant y 
goleuni: na feier callineb plant y byd 
hwn, eithr ymdrecher am ymdebygu i'w 
callineb gyda f r pethau a dra-ragorant ar 
eu pethau hwy. 

Y duli goreu i gael dynion i wybodaeth 
ydyw i bob dyn ymdrechu gwybod yn 
brofiadol trosto ei Łun, ac nid i ymddi- 
bynu ? ngyianaraddywedoeraill. Diolch- 
er am bob cynnorthwy a geir gan eraill ; 
eithr chwilier fel boneddion aydjrw peth- 
au fel y dywedir eu bod. 

Dymunem i'r Beirdd ieuaingc wybod 
mai da fydd gennym weled eu gwaith yn 
ceisio cyrhaedd y gwobr o 1 swllt am y 
"Cywydd goreu i ł r Wawb." Bydd yr 
ail oreu ar hyn, fel ar y Traethawd, yn 
cael " Y Wawb ,ł am flwyddyn. Ni raid 
i'r gwann orni : os nodir bai dywedir y 
modd i'w ddiwygio; a He bo cywrein- 
rwydd, cyhoeddir hynny. Carem hyfibrddi 
yr anghyfarwydd, a llonem ond gwybod 
mai boddhaol ein cynllun gan y dysgedig. 

Cynnwys y Bhifyn hwnbennooau Kt — 

1. Anianyddiaełh. Gosodasom sylfeini 
i'r pethau a ymddengys etto ar ddemydd ; 
ac ymdrechir egluro y canghenau hynny 
sydd angenrheidiol er ychwanegu medr- 
usrwydd, cyflogau, a chysur teuluol ein 
darllenwyr. 

2, Traethodau. Dichon i'r un ar Ys- 
grifenyddiaeth roddi difyrwch a gwybod- 



==—=——- 



= 



DBFNYDD. 



27 



aeth i*r rhai na aliant gael, neu ddyall, 
Uyfirau Saesonaeg. Ewyllysiem i'n holi 
ddarllenwyr ymgyrhaedd at fedru ysgrif- 
enu fel ag i amlygu eu meddyliau'n 
rhwydcL Mynych ymarfer a arwain i 
harddwch ysgrifen ; ac ymdrechu ysgrif- 
enu'n hardd a arwain i gyflymder. 

3. ffanea Dyniom nodedig. Llawer un a 
fo lesol i'w gymmydogaeth sydd a'i enw, 
fel ei gorph, yn nghist anghof ; yr ydym 

Si gwybod am addoldai Uawnion o wran- 
wyr, a phentrefi yn llioeog eu trigolion, 
a adeiladwyd mewn cymmydogaethau yn 
Nghymru, a gychwynwyd gan wr neu 
wraig yn rhoddi t£ yn Ysgoldy Sabbath. 
ol, ac yn Ile addoliad achlysurol. Ad- 
waenom ysgolheigion, a rhai pregethwyr, 
a gawsant eu rhoddi ar ben y ffordd gan 
gymmydog a gadwai ysgol y nos yn ei 
dy am y tal o wybodei fod yn Ues i blant 
ei gydnabyddion. Hoffem gael hanes y 
cymelyb rai i'w chyhoeddi. 

4. Hyfforddicułau. Cynnwysantddech- 
reuad y pethau a amlygir; a charem i 
fechgyn y gweithfeydd, a ł r holi rai a 
wyddant, anfon cynnorthwy i'w cyd- 
weithwyr trwy gyfrwng Y Wjlwb. 

5. Adołygiad. Pwy bynnag a roddo 
ychydig amser i ddarllen Darlith y Parch. 
J. Jones, (Teguł), gwel na wemeithwyd 
i'r Awdwr. 

5. Barddoniaeth. Ar destunau teilwng — 
barned y darllenydd ai gwych y cyfan- 
eoddiadau. 

7. Gemmau y Cymry. Darnau ydynt a 
glywsom o areithfaau ; a thybiwn na ar- 
graffwyd hwynt erioed o'r blaen ; o leiaf 
nis gwelsom hwy. 

8. Amrywiaethau. A gyiansoddwn yd- 
ynt eradnerthu dirnadaeth. 

9. Diddanion. Er adloniad i'r meddwl. 
Eanger arnoch gydwladwyr yn mhob 

gwybodaeth ag y sydd anghenrheidiol er 
eich cysur amserol a thragywyddol. Ym- 
dreched plant yr Ysgol Sul, a'r meibion 
ieuaingc a gynnaliant gymdeithasau Ile- 
enyddol, am fod eu cyfleusterau yn gyff- 
elyb i wydr amgrwn [convex glass) yn 
crynhoi pelydr goleuni gwybodaeth i 
ganolmn eu sefydliadau, fel y tywyno 
ac yr ymwasgaro trwy'r ardaloedd yn 
niaglaerdeb ardderchogrwydd bendith. 
Bydded brawdgarwch gan eglured a phe 
ysgrifenid y gair ar y ffurfafen gyda lly- 
thyrennau aur mor eglur a'r Lloer. A 
bydded pawb, o ł r mwyaf i'r lleiaf ei 
ddirnadaeth yn addoli y Bod a'n creodd 
ni a phob peth. 



DEFNYDD. 

Defntdd y gelwir pob corph, pa un 
bynnag ai bywiol ai difywyd a fyddo ; a 
chan mai angenrheidiol gwahaniaetha'r 
pethaa sydd a gwahaniaeth rhyngddynt, 
rhaid rhoddi enwau gwahaniaethol fel y 
galluoger yr amgyffrediad i wahaniaethn v r 
pethaa yn y meddwl; oblegid bynny gelwir 
cyrph o bob math yn ddefhydd, a'r galla 
meddylaidd, yr enaid, yn ddiddefnydd ; ac 
y mae'r gwahaniaeth yna'n llawn mor an- 
genrheidiol a rhesymmol tnag at bwyluso'r 
meddwl i dderbyn synniadan gwahanol am 
natur cyrph ac ysprydion, ag ydyw'r enwau 
amrywiol a roddir ar amrywiaeth cyrph; 
megis carreg, pren, bwystfil, anifaiJ, a dyn. 

Dosparthir Athroniaeth Natoriol i ddwy 
gangen fawr, y rhai sy'n chwilio ac yn ol- 
rhain deddfau defnydd, sef symmndiaeth 
ac ansawdd cyrph. Y flaenaf a'r bwyaiccaf 
yw'r un sy f n olrhain symmndiadaa defn- 
ydd ; a'r ail yVr un sy'n chwilio i ansawdd 
a chynneddfau defnydd. LUosog y w dosran- 
niadau yr ail, a rhoddir iddynt wahanol 
enwau, yn ol gwahaniaeth y cyrph y 
chwilir i'w natur a'u priodoliaethau ; megis, 
os yn egluro natur gwres, a'r duedd syn y 
naill defnydd i gymmysgu gyda'r llall, yn 
nghyda blas, pwysau, neu ymddangosiad 
pethau, yrenw yw Fferylliaeth (Chemistry). 
Os yn dysgu am adeilad a swyddau cyrph 
byw, yn neillduol y dynol, gelwir hynny 
Difyniaeth Cyrph ac Aniandraethyddiaeth 
(Anatomy and Atunal Physwlogy). Os yn 
adrodd am anifeiliaid yr enw yw Difyniaeth 
GymTaui&ethol (Comparatwe Anatomy). Os 
yn hyfforddi am natur gwahanol glef- 
ydau, a'r moddion i'w hattal a'u gweUhau, 
yr enw yw Meddyginiaeth (Medicine). 
Os yn dywedyd am ddosparthiadau'r gradd- 
au iselaf o anifeiliaid, yr enw yw Zoology, 
sef Mildraethyddiaeth. Os yn son am 
fiurf, rhanniadau ac arferion planhigion, 
gelwir y ddysg yn Łlysieuyddiaeth (Botany). 
Ac os darlunir metteloedd, adeilad y crug- 
lwythi mwnol, yn nghyd a duli cyfan- 
soddiad y ddaear, yr enw ydyw Mwnydd- 
iaeth (MtnercUoyy). Cynnwysa'r ddosran 
olaf yr hyn a elwir dysgrifiad tan-ddaearol 
(Geology). Etto, y mae'r tri dosranniad a 
enwyd olaf, sef Mildraethyddiaeth, Łlysieu- 
yddiaeth, a Mwnyddiaetb, yn cael eu cyd- 
gyssylltu a'u galw gyda'u gilydd, Hanes- 
yddiaeth Natoriol, gan belledag y dysgrifir 



28 



Y WAWR. 



y dosparthiad, y tebygrwydd, a'r gwahan- 
iaeth sy rhwng amryw anifeiliaid, planhig- 
ioa, a phethau difywyd ac annhyfadwy 
yn natur. 

Dichoa mai bnddiol a fyddai sylwi yma 
ar ddau o bat hau er ein hwylusa i ddyall a 
ddywedir yn ol hyn. Yn gt/ntaf, nis gellir 
dosrannu'r canghenau celfyddydol yu bollol 
barffaith, oblegid fod y naill uiegis yn my- 
ned i'r Hall. Atigraifffc : swydd Fferyll- 
iaetb yw dangos rhinwedd llysiau, yn nghyd 
a*u perthynas f w gilydd ac i ddefnyddiau 
eraill ; otto, ni esgeuiusa Llysienydd- 
iaeth hynny, er mai ei phrif ndd yw trefnu 
dosparthiad llysiau. Amcan penaf Mwn- 
yddiaetb y w dosrannu mwnai ; a daear, er 
bynny hi ar&d i Fferylliaeth, gan ymdrin a 
natnr mwn a daear, parth gwres a chym- 
myBgiad. Yr un modd Mildraethyddiaeth ; 
ei swydd y w trefnu dosbarthiadau anifeiliaid, 
ond hi a yraeifl yn nysgrifiad en cyfansodd- 
iadau, yr hyn beth a berthyn i Ddifyniaeth 
gymraariaethol. Mewn gair, mae'r boli 
drefnu a'r do3barthu yn ymddibynu ar 
sylwi, gan eglnro'r hyn sydd wahaniaethol 
a chyfattebol mewn gwahanol wrthrychau ; 
ac y mae yn mysg yr oll sy'n cyttuno ac yn 
gwahaniaethu mewn anifeiliaid, llysiau, a 
mwn, bethan y rhaid eu hystyried yn an- 
soddau difynyddiaethol y naill, ac yn an- 
soddin fferyllol y Hali. O hyn yna, i raddan 
roawr, y deillia ein ail sylw ; sef y bod yr 
holi gelfyddydau yn cynnorthwyo eu gilydd. 
Mae Rliifyddiaeth, y ^yffredin a'r llythyr- 
ennol, yn gymmorth i Fesuriad, a'r Celfydd- 
ydau Arddangosyddol par yn gyfnerthiad i 
Athroniacth Djfuydd : rhoddaV oiaf radd o 
oleu ar Fferylliaeth, ac yn neilltuol ar Ddi- 
fyniaeth cyrph, er mai nid i helaethrwydd 
mawr, yn einsefyllfa bresennol, mewn gwy- 
bodaeth ; ac y mae Fferylliaeth yn gyn- 
northwy grymmus iawn i Aniaudraethydd- 
iaeth, Meddyginiaeth, a holi ganghenan 
Hanesyddiaeth NaturioL 

PBIOLIAETHAU DEFNTDD. 

Wrth Ddefnydd y golygir pob peth a gyn- 
nwya hyd, lled. ffyrfder, a gwrthsafiad iV 
teimlad ; ei ansodiion priodjl ydynt syl- 
wedd, gorsafolrwydd, symmudolrwydd, ac 
hyranrwydd. 

I. Mae sylwedl defnydd yn deillio o'i fod 
yn meddiannu a hyd, lled, a thewder ; ac am 
hynny y dirnedir ybod i bob corph ryw 
ffurf neu gilydd, a bod pob corph pennodol 
yn rhwystr i unrhyw gorph arall alla cyf- 



lenwi yr un gyfran o le ag a gyflenwir gan- 
ddo ei hun ar yr un cyfamser. Pe gor- 
wesgid ond ychydig bren neu ddwfr, neu 
awyr, rhwng dau lafn mettelog, ni cheid y 
llafnan fyth i gyhwrdd a 9 u gilydd. I brofi 
sylwedd awyr ni raid ond dodi cwppan 
wydr, a*i gwaelod i Jynu, mewn dwfr, a 
cheir gweled nad a un diferyn i fewn am 
fod awyr yn ei cbyla lenwi ; hefyd, am yr 
un rheswm y dichon dynion fyned mewn 
clychau soddol i waelodion y mór a gweitbio 
yno heb en gwlychu na 'u mogi. 

II. Yr ail briodoideb i Ddefnydd yw 
gorsafolrwydd neu sefydlogrwydd trwyY 
hyn yr ymdrecha bob amser i barhau yn yr 
agwedd ei gosodwyd t pa un bynnag ai i ' 
sefyll yn Uonydd ai i symmnd ; o ganlyn- 
iad, os bydd rhy w gorph yn meddiannu mwy 
ddwywaith, neu lawer gwaith, o ddefnydd 
na chorph arall, bydd ganddo gymmaint a 
hynny'n fwy o orsafolrwydd ; sef, gofynir 
cymmaint a bynny yn fwy o nerth i roddi 
iddo yr un graddau o symmudiad ag a roddir 
i'r corph arall, ac i' w attal ar ol y gwneler 
iddo symmnd. 

Addefa pawb na ddichon defnydd osod ei 
hunan mewn ymsymmudiaeth, oblegid y 
gwelir nad yw carreg ar wyneb daear was- 
tad, fyth yn symmnd o'i Ile, ac nid oes neb 
yn dychymmygu y medr. Hawdd gan 
amryw gredu fod gogwyddiad mewn defn- 
ydd, megis pełen o fagnel, i syrthio o sym- 
mudiaeth i sefyllfa orsafol a Uonydd, am 
y gwelir mai syrthio a sefyll y mae yn 
ebrwydd er cymmaint y nerth a'u hergydia ; 
eithr ni ystyriant yr ach osi r y fath attalfa 
gan, yn laf, Ymdynniad neu bwysauY belen, 
yr hyn syddyn ei disgyn iV ddaear ergrym- 
mnsed y gwthiad a'i cychwynodd ; ac yn 2il, 
gau wrthwynebiad yr awyr trwy'r hwn y 
symmudaY belen, a chan yr hwn yr attelir 
ei symmudiad yn ddibaid nes y syrthio. 

Nid a pSl ond berr ffordd ar las-lannerch, 
o berwydd fod garwder ac anwastadrwydd yr 
arwyneb gwelltog yn peri digon o rngliad 
i'w rhwystro'n mlaen; ond pe byddafr 
llannerch yn gydwastad, yn doedig a 
gwjdr gloywlyfn, a'r belen yn berffaith 
galed r gron, a Uyfn, elai yn mhellach o 
lawer, oblegid ni byddai ond awyr i'w hat- 
tal; a phe gol I id cymmeryd ymaith orbwys- 
edd yr awyr, symmudaTr bel heb un rbugl- 
iad, ac o ganlyuiad heb un Ueihad o*r egni 
mu doi a gafodd yn ei chychwyniad ; gan 
hynny, pe byddai*r td gwydr yn wregys o 
gylch y ddaear ymolwynai'r belen o amgylch 
ogylch iddi heb orphwys byth. 

,I~ 



==s 



PRIODOLIAETHAU DEFNYDD. 



29 



Pe gellid dudo pełen amryw filldiroedd 
nwch y ddaear, ac yno ei tbaflu mewn 
cyfeiriad cydwastad a'r terfyngylch gyda'r 
fath egni ag a wnai iddi gyflymn mwy o 
filldiroedd na hanner tryfesnr y ddaear, yn 
yr on faint o amser ag a gymmerai i gwympo 
i'r ddaear o herwydd pwys-dynniad; yna, 
os na fyddai un rhwystr ar ei ffordd ni 
chwympał'r belen i'r ddaear, eithr parhaii 
i* w chylchynn, cadwai'r nn dilyniad, a dy- 
chwelai i'r nn llcccyn yn olynol, a hynny 
gyda'r nn eyflymdra a'i cychwynodd ar y 
dechrou. Yn y duli yna yr yoi9ymmuda'r 
Lloer o amgylch y ddaear, er ei bod mor 
oraafol a mar w, ynddi ei han, a charreg. 

II Ł Y tryjydd priodoldeb ydyw ei sym- 
mndołrwydd. Gwyddir y bod pob defnydd 
yn beth y gellir ei symmnd, os arferir digon 
o rym i orchfygu ei sefydlogrwydd a'i wrth- 
wynebiad. Mae hyn yn briodoldeb cyff- 
redinol ; estyna gwres a chrebycha oerni 
faintiolaeth cyrph ; amrywia tymmer yr 
hiusawdd yn feunyddiol, ac felly cynhyrfir 
yr amryw ronynnan s/n cyhwrdd a'r awyr- 
gylch yn barhana ; ond eglorir hyn yn (wy 
etto pan yn son am egni r gelfyddyd f udoi 
(Mechanical force), 

IV". Y pedwerydd priodoldeb yw ei hy- 
ranrwydd, ac nid oes diwedd ar hawdd- 
ranniad defnydd. Gan na ellir fyth ddi- 
ddymmn defnydd trwy ei ddryllio nen ei 
ddarnio mae'n amlwg na ddichon i neb ddych- 
ymmygn y ceir darń mor fychan ar fwrdd 
na fyddai yr ochr uchaf yn mhellach oddi 
wrth y bwrdd na'r ochr isaf ; a byddai'n af- 
resymoi dywedyd fod gan y mynydd mawr 
fwy o hanneran, pedwar rannau, nen ddeg- 
fed rannan nag sydd gan y gronyn lleiaf. 

Ceir augreifftiau hynod o'r bychander y 
geliir rhannn defnydd iddo gan gywrein- 
rwydd liaw-gelfyddyd, Fferylliaetb, a Natur. 

1. Todder pwys o arian gydag nn gron- 
yn o aur, ac ymledaena'r aur yn gyfartal 
trwfr holi arian, fel, os cymmerir un gronyn 
o rhyw gwrr i'r pentwr a'i doddi mewa 
hylif a elwir snredd nitr (Agua fortu), syrth 
yr anr i'r gwaelod er na all fod yn rhagor 
na 5760 rann o'r gronyn. 

2. Medr morthwylwyr yr anr estyn un 
gronyn o hono i ddalen a gynnwys ddeng 
modfedd a dengain pedair onglog; a gellir 
rhannn'r ddalen i 500.000 o rannan gwel- 
edig i'r liygad noeth. Gellir dospartha 
modfedd o hyd i 100 rhan weledig; a rhaid 
o ganlyniad, y gellir dospartha modfedd 
pedair onglog i gant gwaith hynny, 10,000; 
a deng waith a dengain hynny ydyw 



500,000. Trwy'r chwyddwydr a firyhao 
dryfesnr 10 gwaith, ymddengys arwyneb nn 
ran yn 100 gwaith mwy ei faintioli nag"a 
ymddengys i'r liygad uoeth; felly, y mae*r 
lOOed ran o 500,000 yn weledig trwy'r 
cyfryw chwydd-wydr; sef deg a deugeinfed 
ran o ronyn ! Arferir y fath ddalenan i 
oreuro; ac mor deneuon ydynt na fyddai 
124,500 o'r cyfryw, yn wasgedig ar en gil- 
ydd, ond nn fodfedd o dewder ; eithr nid 
yw hynny i'w gammarn ar gwifr (wires) 
bychain a wnaed gan Dr. Wollaston, a 
thrwcb pob nn heb fod yn fwy na 30,000 
ran o fodfedd! 

3. Todder gronyn o gopr mewn suredd 
halenog a elwir aguafortis a dwfr, a bydd i 
nn diferyn ddigoni at ordoi arwyneb Hafn 
cyllell fwrdd gyda'r copr. Un gronyn o li w 
glas y golchyddion sydd ddigon i liwio tri 
galwryn o ddwfr ; felly, cynuwysa pob dafn 
o'r dwfr oddeutu 130,000 ran o ronyn ! Ac 
os eir i son am ranniadan defnydd yn y gel- 
fyddyd arddango3yddol ni cheir terfyn 
arnynt. 

4. Natnr sydd yn odidog o fanwl yn no3- 
parthiad gronynnan. Canfyddodd Mr. 
Leewenbock fwy o greadariaid byw yn ntieg 
un mor-bysgodyn a elwir Cod na hynny o 
bobl sydd ar yr holi ddaear; ac wrth eu 
cymmaru a thywod, trwy chwyddwydr, ym- 
ddangosai un gronyn tywod yn fwy na 
phedair miliwn o honynt. Rhaid y bod i 
bob un ei rannan, ei fwyd, a phob peth ang- 
enrheidiol i fyw, megis gewyaau a gwyth- 
ienau; am hynny, mae gronyn o'n gwaed 
mewn cymmariaftth i faintioli pełen degfed 
ran o fodfedd ei thryfesur, yn llai na'r cyfryw 
belen fechan mewn cymmariaeth i'r ddaear 
eangfawr. Etto, os cymmarir eu gwaed gyda 
gronynnan goleuni, ceir bod y gwahaniaeth 
maint sy rhwng un gronyn o'r cyfryw 
waed a gronyn goleuni yn fwy o lawer na 
phe cymmarer maintioli mynydd y Wyddfa 
gydag un ty*rodyn bach! 

Pan y tarawo rhyw gorph yn erbyn 
rhwystr, wrth fyned trwy gyfwng, y mae 
grym ei hyrddiad yn gyfartal i liosogiad ei 
bwysau gyda graddau cyflymder ei symmud- 
iad; ergydlo carreg deg pwys a'r hugain, 
gyda nerth cyfartal i un pwys, a wna ei 
hyrddiad yn gyfartal i un pwys a'r ddeg a'r 
hugain: yna os ergydir carreg un pwys, gyda 
deng waith ar hugain mwy o nerth na'r 
garreg arall, bydd grym hyrddiad y ddwy 
yr un faint; a chan y profir fod cyiymder 
symmudiad gronynuau goleuni yn fwy filiwn 
o weithiau na chyflymiad ergydiol pełen o 



Digitized by VjOOQLC 



80 



Y WAWR. 



fagnel, mae'n amlwg, pe byddai miliwn o 
ronynnaa golenni mor fawr ag un gronyn o 
waed 7 creaduriaid man a grybwyllwyd, na 
feiddiem agor ein llygaid i wawl dydd nac 
a feiddiwn i ergydiad tywodyu annelog o 
fagnel. Y fath diriondeb cariad at fy wiolion 
ydyw cywreinrwydd cyfansoddiad gronyn- 
naugoleuni! Y llygaid, y rhannau tyneraf o 
ddyu yn derbyn i V harwyneb gordeimladol, 
filiwn o ronynnaa cyflymach en harllwysiad 
pelydrog nag ergydiad o fagnel, er en 
boddhad! Rhyfedd a fhasai galln rdderbyn 
y fath rym hebddolurio; ond dymadderbyn 
cyflymder gorfawreddog, gan yr arwyneb 
tyneraf yn y byd gydag hyfrydwch an- 
nhraethol ! O diriondeb ein Tad yn y nefoedd ! 
— " Wele da iawn ydoedd," a erys yn wele 
da iawn ydyw,Tiydyn hyn, i ddynion er an- 
nheilynged yn mhob man trwy*r byd! 



TTNKIADABTH DEFNTDD. 

Ymddengys tynniadaeth yn drosglwydd- 
iad o v r naill ddemydd i'r llall, yn hytrach nag 
yn beth greddfol ac ymarosol o fewn nnrhyw 
ddefnydd ar wahań oddiwrth ddefnyddian 
eraill. Y mae pedwar math o dynniadaeth; 
sef cydymlyniad, cydbwysiad, maendynniad, 
a gwefriad. 

1. Ymdynniad Cydymlynol — yw yr hyn a 
wna i fan rannan deraydd aros yn nghyd; 
a chrybwyllwn ychydig o angreifftiau: — Pe 
rhoddid pibell wydr, a'i dau ben yn agored, 
mewn Uestriaid o ddwfr, cyfodafr dwfr yn y 
bibell yn nwch nag arwyneb y dwfr yn y 
lle3tr; a chyryd y dwfr felly oblegid ymdyn- 
niad modrwy o ronynnau f r gwydr ogylch y 
bibell yn gyfagos i nchder y dwfr; a phan 
gyfyd mor uchel ag i wnenthnr pwysan'r 
golofn ddwfr yn gyfartal i ymdynniad y 
bibell ni chyfyd yn rhagor. Nis dichon mai 
pwysau'r awyr ar y dwfr yn y llestr a or- 
foda'r dwfr yn y bibell i ymgyfodi felly; 
oblegid, gan fod pen y bibell yn agored, 
rhaid fod pwysau'r awyr ynddf hithau hefyd, 
yn gydbwys a'r awyr a wasg ar bob rhan 
gyfartal ei thryfesur yn y llestr; a phe 
rhoddid hwy mewn sngnbeiriant awyr, bydd- 
ant yr nn modd. Gwna darń o snwgr 
caled, sngno gwlybyr, yr nn fath ag y sagna 
yspwng ddwfr, ac ar yr un egwyddor a 
threiddiad esgynol lleithder mewn coed yn 
tyfu. Os rhoddir amry w ddefhynau o arian 
byw yn gyfagos i'w gilydd, ant yn nn defuyn, 
o herwydd en hymdynniad cydymlynol ; ac 
ar yr egwyddor hon yr ymfFurnYr gwlaw 
yn ddaman pelenog. 



Y ddeddf ty'ii ffdrfto'r ddaear mu, 

Planedau'r nos, ac haul y dydd, 
Sy'n ffurfio daffmu'r trist ei fron 
Yn grwn, i dreiglo tros y rndd. 

Pe rhwymid dau ddarn o blwm gyda 
Uinyn, ar ol crafn'n lan en dau arwyneb 
ymlynant wrth en gilydd fel y rhaid cael 
mwy grym na'n pwysau eu hunain iV gwa- 
hann ar ol dattod y llinyn. Daa glawr pres, 
nen ddau farmor gloyw, a lynant wrth en gil- 
ydd, ond gofaln am roddi olew i gadw allan 
awyr on mindyllaa, a 9 a rhygna fel y gwna 
saer a dan bren wrth en hnno gyda glacL 
Daa gorcyn cydbwyB yn agos i'w gilydd 
mewn dwfr a ymdynnant at en gilydd 
gyda chyfartal ysgogiad; ac os symmnd- 
ir nn ychydig a y Uall ar ei ol. Os ang- 
hymrtal en pwysau, bydd ysgogiad yr 
ysgafhaf yn gyflymach i'r nn faint o raddaa 
a'r mwyafiaeth pwysau a fyddo yn y trymaf. 
Nid yw^r ymdynniad yna'n cyrhaedd yn 
mhell; pe treiglid defnynan o arian byw 
mewn llwch, rhwystra'r Uwchjddynt lynu 
wrth eu gilydd. 

Pan dderfydd cylch yr ymdynniad, mae 
egni gwrthdafliad yn dechreu; gwrthdeifl 
dwfr bethau nes eu gwlychu, oblegid fod 
ymlyniad gronynnau'r dwfr wrth eu gilydd 
yn gryfach nag egni gobwysiad cyrph ysgafh, 
megis nodwydd ddur, ac felly yn gwneuthur 
gwegni bychan rhyngynt Gwydr wedi ei 
dori ni unir nes ei ail doddi, oblegid cryfder 
ei wrthdafliad. Dwfr ac olew a wrthdaflant 
eu gilydd, fel mai o braidd y gellir eu huno 
fel ag i beidio ym wahana; pe trochid pełen 
bren ysgafh mewn olew, ai dodi ar wyneb 
dwfr, ymgiliai'r dwfr nes gadael ffos o am- 
gylch y belen. Y mae gwrthdafliad awyr 
y fath nas gellir gwneuthur i'r gronynnau 
ymlynn; a chan gynted ac y cymmerir ym- 
aith y pwysau a geidw awyr o fewu He 
bychan, gwrthneidia ac ymdaena ihelaethach 
cyfwng gyda'chyflymdra hynod. 

2. Ymdynniad Cyd-bwysol — ydyw y 
grym hwnnw s/n peri i gyrph pellenig 
gwyddo at en gilydd; ac y mae gennym 
angreifftiau beanyddiol o hyn yn ngwympiad 
pethau i'r ddaear. Trwy y grym hwn yn y 
ddaear y syrth cyrph mewn llinellau nnion- 
syth i'w harwyneb o'i hamgylch ; ac o gan- 
lyniad y rhai a gwymp fw hochrau gwrth- 
gyferbyniol ydynt a'u hymsyrthiad yn wrth- 
gyferbyniol; a'r cyfan o bob tu yn cyfeirio 
at y canolbwynt, Ile mae'r ymdynniad cyd- 
bwysol megis yn ymbentyrru. Gan y grym 
yma y cedwir defhyddiaa corphorol ar wyneb 
y ddaear ogylch A fel na allont syrthio oddl 
wrthi; a chan yr efieithia ar bob corph yn 



TYNNIADAETH DEFNYDD. 



81 



gyffattebol i'w gynnwysiad o ddefhydd, ac 
nid yn ol ei braffder na'i ffurf, y maeYipen- 
nodi ac yn arddaogos ei bwysau. 

Pe rhoddid dan gorph, yncynnwyscyfar- 
talwch defnydd, yn mhell oddiwrth en gil- 
ydd yn yr awyr nchod, a'u gollwng ar nn- 
waith, cwympent gyda chyflymder cyfartal 
tu ag at en gilydd gan ychwanegn en buan- 
rwydd wrth agosban, a cbyfarfyddent wrth 
ddiagyn ar le cyferbyn ag banner y pellder 
rbyngynt pan yn cychwyn; ac 06 goUyngid 
dan gorph, nn yn drymach na'r Hall, disgyn- 
ent yn nes at le cychwyniad y corph trymaf, 
yn gyfartal i'r mwyafiaetb pwysau a fyddo 
ynddo rhagor yr ysgafn. Y mae gan bob 
oarpb adnabyddns i ddyn bwysan. Pe rhoddid 
canwyll olen mewn sugnbeiriant fel yr esg- 
yno ei nrog, nen ei tharthiad, i fynu'n an- 
weledig i'r Uygad, gwelid cwympiad ei mwg 
i waelod y llestr gan gynted ag y sugnid 
yr awyr allan. Nawf pob corph ar ddef- 
nydd tryroach na'i hnnan, ac felly y nawf 
pren ar ddwfr; eithr cwymp mewn awyr am 
ei fod yn drymach na v r awyr; a chan y bod 
i bob gronyn o ddefhydd ei ymbwysiad 
priodol, mae effaith yr holi ronynnau yn gyf- 
artal i'w rhifedi ymdynniadol; hynny yw, yn 
gyfartal i faintiolaeth defnydd yr holi gorph. 

Profir fod grym tynniadoł corph yn gyf- 
attebol i' w gynnwysiad o ddefnydd, neu ei 
holi ronynnau, gyda dibyn-dafodan awrleis- 
ian (Pendulums of Clocks); oblegid os bydd- 
ant oll gyhyd a'n gilydd, faint bynnag en 
gwahr.niaeth pwysau, ymdaflant yn 61 ac yn 
mlaen ar nnwaith yn yr nn funt o amser. 
Yn awr, os yw y naill dibyn- dafod yn ddwy 
nen dair gwaith trymach na'r Hall, acyn 
cyd-gadw amser aY nn ysgafn, mae'n am- 
lwg y rhaid fod ganddo rwy ddwy nen dair 
gwaith o rym ymdynniadol naY ysgafn, yr 
nn fatb ag y rhaid cael tair gwaith mwy o 
egni i saethn pełen deg pwys a'r hngain, nag 
a raid i ergydto pełen deg pwys gydaY nn 
bnanrwydd. 

Y mae pwysau, fel pob peth arall sydd 
ddeilliedig oddiwrth ganolbwynt y ddaear, yn 
lleiban fel y byddoY pellder oddiwrth y can- 
olbwynt yn mwy han ; ac fel y UeibaoY 
pellder maeV gobwysiad yn fwy; a hynny 
iY nn graddau'n berffaith ag ydy w'r pellder 
wedi ei liosogi gyda'i hnnan. At argraffu 
hyn a'r y cóf, dywedwn unwaith etto, mai 
llioeogi peth gyda'i hnnan sy fel pe dy wedid 
7 gwaith 7. nen 10 gwaith 10. Gellir 
profi hyn ond cymmarn'r pellder y cwympaY 
lloer drwyddo mewn nn funnd oddiwrth 
linell nnionsyth yn cyhwrdd a'i chylch- 



daith, gyda'r pellder y syrth cyrpb trymion 
drwyddo yn agos i'r ddaear yn yr nn faint o 
amser; a phrofir hyn hefyd trwy gymmaruY 
nerthoedd a gadwant olenadan Jupiter yn 
en cylchdeithian, gyda'n 'gwahanol^ beUder 
oddiwrth y blaned honno. 

Gan fod cyrph trymion yn cael en cyflymu 
yn nnddnll gan rym en pwysau yn en disg- 
yniad, mae'n eglur y rhwystrir hwy yn nn- 
ddnll gan yr nn grym yn en hesgyniad ; ac, 
ond caniattau gogyferagwrthbwysiadawyr» 
nen rhyw gyfrwng y symmnda'r corph 
drwyddo, mae'r buanrwydd a geiff corph 
wrth syrthio a tharo'n erbyn y ddaear, yn 
ddigon i'w yrrn'n 61 i'r nn ncbder ag y syrth- 
iodd o hono ; a phe byddai dan o riwiau yn 
gyferbyniol, fel y gellid dywedyd i ławr ac i 
i fynn, a bod jr nn ar i fynn ychydig yn fyrach 
na'r nn ar i ławr, oblegid rhwystr pwysau 
awyr, a cherbyd, nen ryw gorph yn cael ei 
ollwng ar i waered, byddai erbyn cyrhaedd 
y gwaelod wedi ychwanegn grym digonol i 
alln cyrhaedd pen ochaf y rhiw cyferbyniol. 
Mae cyfartałwch yr amser a'r cyfwng yr eir 
trwyddo yn rheołaidd i syrthiad corph ; fel, 
os syrth nn droedfedd mewn nn eiliad, syrth 
dair mewn dau, ac feUy 'n mlaen mewn cyf- 
artałwch rheołaidd o hyd. 

8. Canolbwynt Cydłwysiad-- ywypwynt 
hwonw lle'r ymuna ac y crynhoa holi rym 
gogwyddiadol ei drymbwyB ; o ganlyniad, 
y mae'r peth a gynnalioY pwynt hwnnw yn 
dal pwysau yr hoU goryh; a tbra feUy ni 
dichon iY corph gwympo, oblegid y bod ei 
holi rannan yn berffaith gydymfantoli o am- 
gylch y canolbwynt. 

Y mae llinell ddychymmygol yn cael ei 
thynnu o ganolbwynt cydbwysiad corph at 
ganolbwynt y ddaear ; yn y llinell honno y 
disgyn cyrph trymion, pan heb en rhwystro 
gan gyrph eraill, ac a elwir oblegid hynny 
yn lUndl y cyfeiriad. 

Gan fod holi gydbwys corph yn nnedig 
yn ei ganolbwynt, rhaid i'r holi gorph gyd- 
esgyii a chyd ddisgyn ar nnwaith; eithr, gan 
ei fod yn groes i natur cyrph trymion esgyn, 
o honynt eu bunain, nen i beidio a disgyn 
pan eu gollynger, rhaid y cwymp yr holi 
gorph oni chynnalir ei ganolbwynt. Y mae 
Utr crogtdig Pisa a'i ben yn ddenddeg troed- 
fedd y tu allan iY llinell unionsyth, ac y mae 
twr yn nghastell Caerphili, Morganwg, yn 
agos i bumtheg troedfedd oY llinell union- 
syth; etto, gan fod canolbwynt en cydbwys- 
iad o fewn eu colofnan, nid oes berygl y 
syrthiant; felly, saif cyrph ar eu sylfaenipan 
y byddo llinell y cyfeiiiad ofewni'w cołofn- 



r= 



== 



32 



Y WAWR. 



aa, byd nes cyfoder canolbwynt eu cyd- 
bwys yn uwch trwy ychwanegu pwysau ar 
eu penau nes tynnu Uinell y cyfeiriad y tn 
allan iV safle blaenorol; ae yna, wedi y 
tynner Uinell y cyfeiriad y tu allan i'w safle, 
cwymp yr adeilad. 

Oddiwrth hyn)nagwelir yr afresymmol- 
deb i bobl gyfodi ar frys mewn cerbyd neu 
fld pan y ty biont eu bod yn dadymchwelyd, 
am eu bod wrth gyfodi, yn cyfodi canol- 
bwynt y cydbwysiad hefyd, ac felly'n 
peryglu tafliad Uinell y cyfeiriad o'i safle a 
pbrysuro cyflawniad yr hyn a ofnent. Pe 
yrawaegai pobl i waelod y peth yr ofnent 
iddo ddadymchwelyd ar ei ochr, hwy a dyn- 
nent linell y cyfeiriad, ac o ganlyniad 
canolbwynt y cydbwysiad yn is o fewn y 
golofn, a tbrwy bynny aebub eu hnnain. 

Pan ffyrfaf y golofn a'i sylfaen agosaf y w 
Uinell y cyfeiriad at ei cbanol, a cbadarnaf 
yw sefydlogrwydd yr adeilad ; ac yn y 
gwrthwyneb, pan meinaf y golofn, agosaf y w 
Uinell y cyfeiriad iV liochr, ac bawddaf yw 
ei chwympo, am y gwna'r newidiad lleiaf 
yn ngogwyddiad y Uinell gyfeiriadol beryglu 
ei diysgogrwydd. Dyna paham y mae 'n 
hawdd treiglo peth erwn ar wastadedd, ac 
y mae 'n anhawdd gosod peth main i sefyll 
ar ei flaen. Y mae Uinell cyfeiriad canol- 
bwynt cydbwysiad y peth a fyddo bedwar 
onglog o fewn ei golofn yn unionsytb, am 
bynny ymlilhra ar oriwaered ; ond peth y 
byddo'r Uinell o'r tu allan i'w safle, ym- 
dreiglo a wna ar oriwaered fel olwyn. 

Difyr a rhyfeddol sylwi ar yr amrywiol 
agweddau a arferwn, megis yn ddiarwybod, 
at gadw Uinell y cyfeiriad ynom ein hunain, 
ac iV hail gael ar ol ci cholli ; dyna pahnm 
yr yrablygwn yn mlaen wrth gyfodi o'n 
heistedd, ac wrth ddringo grisiau neu uchel- 
dir ; dyua paham y gogwydda dyn yn 
mlaen pan y byddo baich ar ei gefn, y 
crymma'n ol os baich ar ei fronau, ac yr 
ymwyra i'r dehau neu'r aswy os bydd baich 
ar yr ochr gyferbyniol. Dynion wrth 
gerdded a dawnsio ar raffa ymaflant a'u 
dwylaw mewn pastwn hir, trwm ei ddeu- 
ben, i gadw'r Uinell gyfeiriadol fel na 
syrthiont; a phe byddid mor ofalus wrth 
Iwytho Hong, bad, cerbyd, a throl, fel 
ag i'w Uwytho'n unol a Uinell cyfeiriad 
canolbwynt en cydbwysiad, byddai llai 
damweiniaa, i dorri esgyrn ac i ddinystrio 
bywyd dynion. 

Cyfanswm y defnydd a fyddo mewn 
cyrff sy gywir gyfartal i'w pwysau, maint 
am faint. Ceir bod cyrph trymion yn fin- 



dyllog, neu'n cynnwys gwdgleoedd heb 
ddefnydd ; mae*r aur, y trymaf, neu'r 
agosaf ei ymwasgiad cyssylltiadol, yn cyn- 
nwys mwy o wegni nag o ddefnydd; treiddia 
gronynnau gwres a gwefriad trwy ei fan- 
dyllau'n rhwydd, a dirwesgir dwfr trwy- 
ddynt. Trymaidd yw gwydr, ac felly agos- 
rwydd a rwym eu cyssylltiadau gronynnol, 
etto, cyflym y traidd gronnynau goleuni 
rhwng gronynnau'r gwydr. Gellir gweled go- 
leuni canwyll trwy ddalen denau o anr; a 
dangosiad amlwg iawn o effaith gwres yn 
mftn-dyllu defnydd ydyw ffurfiad y mwg- 
dirth chwysiennog a elwir agerdd. Effeithia 
gwres ar bob defnydd rhyw fodd neu gilydd: 
eangir cyrph mettelog ganddo mewn hyd, lled 
athewder, ond tynnu gwialen baiarn o dwll a 
lenwo, rhoddi ei blaen mewn tan nes y 
poetho, ac yna ei dodi i'r twU yn ol, ceir 
gweled y bydd yn rhy braff nes yr oero. 

4. Maendynniadaeth sy berthynol i ryw 
ddefnyddiau neillduol, a thynn bob peth o 
ansawdd baiamaidd. Cyfeiria nn ochr iV 
gcgledd a'r Hall i*r dehau ; a chyfranna ei 
holi briodoldeb i ddarn o ddur, ond rhwbio'r 
naill yn y Hall, heb goili dira ei hunan. Mae 
grym y tynniadaeth hwn yn mwyhau a 
lleihau yn gymmesur a'r cyfnewidiad a fyddo 
rhwng pedair onglaid a chwechyfochriad ei 
bellder oddiwrth y peth yr effeithia arno. 
Rhodder maendynnu yn un pen clorian, a 
phwysau iV fantoli yn y pen araU, ac os 
dodir darń o baiarn o fewn pedwaredd ran o 
ddeg i fodfedd tan y maen, daw i ławr at yr 
baiarn yn ddiattreg, ond, os rhoddir gron- 
ynnau gyda'r pwysau i fantoli grym y tyn- 
niad, a dodi yr haiarn yn nes or banner nag 
o'r blaen, gwelir y rhaid ychwaneguY gron- 
ynnau i bedair gwaith eu pwysau c)ti y cyd- 
fantolont yr egni tynniadol a rhwystro'r 
gloriau i ławr at yr haiarn; fel, os pedwar 
gronyn a'i mantolai mewn un pelldcr, rhaid 
cael un-ai-bnmtbeg i'w fantoli pan ond ban- 
ner y peUder ; ac ymagosant at eu gilydd yn 
nnol ag amrywiaeth maintioU y cyrph tyn- 
niadol. 

5, Tynniadaeth gwefrol, neu rym idynnu 
a gwrthdaflu peth y6gafn, sy berthynol i am- 
ryw ddefnyddiau, megis gwydr, adamant, 
ewyr selio, a meini gwrthfawr. Os cym- 
merir pibell wydr, dwy neu dair troedfedd 
ei hyd, a modfedd a hanner ei thrwch, a'i 
phoethi trwy ei rhwbio, bydd iddi dynnu a 
gwrthdaflu pethau ysgafn cyfagos bob yn ail. 
Kia gwna hynny trwy ei phoethi un ffordd 
araU. Gwedi iddi wrtbdafin pluen neu ry w- 
beth, ni thynn hwnnw drachefu nes ei gyf- 

Digitized by VjOOQ1C 



SYMMUDIAKTH DEFNYDD. 



38 



hwrdd a rhyw ddefnydd arall. Os bydd y 
peth y rhwbir y gwydr arao, neuY llaw a 
ymeifl ynddo'n llaitb, dinystrir y tynniadaeth. 
Bydd i bob peth, ond a wyr, a ddigwyddo fod 
rhwng y gwydr a'r gwrthrych, rwystroY 
effaith wefrol. Tynn y bibell yn gryfach os 
j rhwbir hi drosti a eh wyr gwenyn, ac a 
brethyn sych. Ac os delir blaen bys wrth 
y bibell, megis o fewn hanner modfedd, ar 
ol ei rhwbio'n ddwys, fel y nodwyd, bydd 
i'r myraryoaa hylifog ac anweledig, grinelln 
yn erbyn ybys gyda math oswntrystiog; ac 
os gwneir hynny mewn ystafelldywyll gwelir 
gwreicbionen oien rhwng y gwydr a'r bys» 
Os cedwir y pethau blaenorol yn y cof, 
bydd yn gynnorthwy mawr at amgyffred a 
ddywedir ar ol hyn am ddefnydd; ac y mae 
dirnad ychydig mwy nag a wyddir yn gyff- 
fredin yn angenrheidiol er ychwanegiad cys- 
nron dyn bob ffordd ; oblegid, ar weled, 
clywed, teimlo, arogli, archwaethu, bwytta, 
yfed, gwisgo, a thrin defhydd y mae dyn yn 
byw ac yn ymfodoli ger bron Awdwr def- 
nydd; sef, yr nnig ddoeth na wnaeth ond y 
pethau sy werth sylw, astudrwydd, a chyd- 
ymweithrediad amgyffredion bodan deallgar 
yn mhob Ile; pa nn bynnag ai'n ymgym- 
mysg a chyrff o ddefnyddian daearol, ai'n 
ymgyfrodeddog a gogoniant sylweddol ys- 
prydion parlawn eangderaa anfarwoldeb. 

Mae carn, nen roddiY holi serch ar beth- 
aa darfodedig, yn Ile ar bethan tragywydd- 
ol en parhad, yn bechod a cholled; ond y 
mae dyall gymmaint a fyddo modd o'r eg- 
wyddorion trwy ba rai y HywodraethaY 
Bod mawr y byd isod yn ddyledswydd a 
wna ei hesgeulaso yn bechod a cholled. 
Trngaredd yw cael ymborth a gwisgoedd, 
yn nghyd a gwybod y modd i'w trin. Yr 
Yspryd Glan sy'n cyfarwyddo dynion i 
wneathnr en gorchwylion beunyddiol fel y 
gweddai iddynt. Llyfnhau y ddaear cyn 
taenn ffacbys, cyn gwasgaru cwmin, a 
bwrw y gwenitb, yr haidd, a'r rh£g, sydd 
waith trngaredd Ddwyfol yn hyfForddi a 
dysgn dyn mewn synwyr. Peidio dyrnu 
ffacbys ag 6g, peidio troi olwyn men ar 
gwmio, eithr gwnenthnr y naill a ffon, a'r 
llall a gwialen, yn nghyd a malu £d .mewn 
melin, yn Ile ei ddyrna'n wastadol, nen ei 
ysigo ag olwyn men, nen ei fala a gwyr 
meirch, "Hyn hefyd a ddaw oddiwrth 
Arglwydd y lluoedd, yr hwn sy ryfedd yn 
ei gyngor, ac ardderchog yn ei waith," 
Esa. xxviii. 23 — 29. Cyfeiriasom at hyn 
yna o'r Ysgrythyr Lin i ddangos i rai gwyr 
fod en duli yn beio dynion am astndio natur, 



yn fath o weled bai ar yr Yspryd Glin am 
hyfforddi dynion; ac y mae diystyru holi 
waith yCreawdwr, gan ei alw'n ddim er 
mwyn canmol crefydd, yr nn fath a rhoddi 
yr ystafell fagn ar diu, am mai'r ystafell 
wledda yw'r ogoneddnsaf, neu falurio'r ys- 
goldy am mai ysgoleigdod yw y prif beth. 
Da ydyw y ddwy ystafell ebai'r cali; a da 
gwybod a eliir yn yr ysgoldy medd y syn- 
wyrol ; a gresyn y w i neb wrth feio dysg a 
gwybodaeth fyned mor beli a dangos i bawb 
na wyddant hwy ddim oY pothau a berthyn 
i greadur rhesymol eu gwybod. Medr 
march edrych ar y seY, a medr ych bori 
heb wybod dim am ddiwylliaeth tir; a'r 
dynion na wyddant, ac a wrthwynebant er- 
aill i wybod mwy na gweled a'n llygaid, 
sydd ddynion yn penderfynu byw ł n gydradd 
ag anifeiliaid y raaes. Ymawydded bechgyn 
anwyl Cymru am wybodaeth; yna bydd 
rhai sy'n tywylla cynghor yn gorfod myned 
o ł r golwg; bydd daionfn ffynu, rhinwedd 
yn amlhau, a'n gwlad yn fendith gan gaol 
ei bendithio. 

STMMUDIABTH DEFNYDD. 

Sylwasom mai angenrheidiol i ddefnydd, 
oblegid ei farweidd-dra a'i sefydlogrwydd, 
ydyw ymbarhau yn y sefyllfa ei gosodwyd, 
pa nn by nag ai o arosiad neu o symmudiad. 

Y peth a roddo neu a feddianno fodd i 
roddi symmudiaeth i gorph a elwir gali u, 
neu egni; a phrif wrthrych celfyddyd 
grefftwrol ydyw ymchwilio i effeithiau y 
gallu neu yr egni hynny ar gyrph. 

Pe rhoddid pełen yn rhydd ar le gwas- 
tad ac agored, heb ddim i'w gwthio na'i 
thynnu, arosai yn y Ile hwnnw, am nad oes 
ynddi dueddiad ynddi ei hun i symmud. 
O3 rhoddir ysgwd unionsyth iddi, a yn ei 
blaen yn barhaus; oblegid bydd ei symmud- 
iaeth yn mwyhau, fel os a droedfedd mewn 
un eiliad, yr a ddwy yr ail eiliad, a phed- 
air y trydydd, ac fclly o hyd. O ganlyn- 
iad, os gwelir corph yn symmud, gwyddom 
i ryw sylwedd arall roddi gallu ynddo i 
hyuny; ac os gwelir corph yn gorph wys, 
gwyddom i ryw sylwedd neu achos allanol 
iddo ei orfodi i sefyll. 

Os bydd corff llonydd yn cael ei wthio 
gan ddau neu ychwaneg o alluoedd, rhaid i 
un o ddwy effaith ddilyn hynny; rhaid i'r 
corph llonydd naill ai aros yn sefydlog, neu 
ynte symmud i ryw gyfeiriad pennodol, a 
chyda rhyw egni pennodol. Os erys y corph 
yn sefydlog, rhaid i'r galluoedd a wrth- 

— 



34 



Y WAWR. 



weithredaut arno fod yn mantioli en gilydd. 

Gorchest o bwys yw galln gwybod yn 
mhob amgylchiad y berthynas sy rhwng 
nerthoedd a chyfeiriadau y galluoedd a 
wrth-weithredant ar gorph, fel ag Pw gadw 
mewn gorphwysiad sefydlog; o herwydd 
y gallem, trwy hynny, wybod sawl gradd o 
nerth pennodol a effeithiai at ei syminud. 

Os na fydd y galluoedd a wrth-weith- 
redant ar y corph yn ogyfartal, fel ag Pr naill 
ddinystrio effaith y Hall, rhaid i symmud- 
iaeth gymmeryd Ile; a gyrrir y corph gyd&g 
egni pennodol i ryw gyfeiriad pennodol. 

Pennu yr egni &'r hwn y symniuda 
corph, yn nghyd a chyfeiriadei symmudiad, 
trwy ond gwybod nerthoedd a chyfeiriadau^ 
galluoedd a fyddo i gyd-weithredn arno, 
sydd orchestwaith arall hollol wahanol Pr 
un a nodwyd uchod. 

Cynnygia'r sylwadau blaenorol ini ddos- 
parthiad y gelfyddyd i ddwy ran. Yn y 
gyntaf, a elwir sefydlogrwydd, ystyrir corph 
o dan effaith gwrthweithrediad galluoedd 
gogyfartal eu grym a'u cyfeiriadau; ac yn 
yr ail, a elwir gallu hyrddiadol, ystyrir 
cyrph o dan ddylanwad cydweithrediad 
galluoedd nad ydynt wrtheffeithiol: mewn 
gair, yn y flaenaf ystyrir cyrph yn eu gor- 
phwysiad, ac yn yr ail ystyrir eu symmud- 
iad. 

Diau mai dyna'r dosparthiad mwyaf ath- 
ronyddol ar y gelfyddyd; a dyna'r modd 
drefhusaf i hyfforddi dynion ieuaingc mewn 
Athrofaau; ond wrth ystyried y bod a wnel- 
om a darllenwyr na aliant hebgor hir am- 
ser i dreiddio i bethau o'r fath, rhwydd a 
pharod ydym i aberthu cyfundraith tu ag at 
fod yn fnddiol, trwy hyfforddi yn y duli 
egluraf a allom. 

Symmudiaeth yw prif weinydd yr holi 
gyfncwidiadau y rhaid i hol! roddion natur 
fyned trwyddynt tuag at en cymmwyso er 
Ileś bywyd dyn. Y gwlan a gneifir sy raid 
iddo wrth symmudiaeth droellog Pw ffurfio 
yn edafedd; ibaid iV edafedd fyned trwy 
amryw symmudiadau cyn y ceir brethyn ; a 
rhaid Pr brethyn fyned dan effaith symmud- 
iadau ychwanegol cyn y byddo yn addas Pw 
wisgo. At gael yr amry wiol symmudiadau 
cymmerir gafael ar y galluoedd symmud- 
iad ol a geir yn natur; megis Ilifeiriant 
dwfr, egni gwynt, *nerth anifeiliaid, grym 
agerdd, ac amrywol bethau eraill; eithr 
gan fod y symmudiadau, fel eu ceir yn 
natur, yn gwahaniaethu oddiwrth y rhai 
angenrhcidiol at law -gelfyddyd, y mae'n 
angenrheidiol cyfaddasu moddion i'w trefnu 



yn gyferbyniol a'n hamry wiol eisiau. Dich- 
on i alln naturiol fod yn angbyfartal, a ni 
eisiau ffurfio peth o gyfartalwch yn ei holi 
rannau ; a dichon hefyd i alln naturiol fod 
o un cyfeiriad; megis rhediad dwfr, ^ a ni 
eisiau gweithio peth i wahanol gyfeiriadau 
fel y gwneir a' dwfr sngniedydd; yn y fath 
amgylchiad, rhaid cael rhyw ddarpariaeth i 
weithredu rhwng y galluoedd naturiol a'r peth 
y gweithredir arno, a fyddo yn trosglwyddo 
un math o symmudiaeth i fath arall; gelwir 
y ddarpariaeth Peińant; gelwir y gallu 
naturiol yn symmudydd cyntaj; a gelwir y 
gyfran o'r peiriant sydd ofynol i ddwyn y 
gallu naturiol a*r gallu celfyddydol i gyd- 
weithrediad trefhusol yn bwynt y gweithrtd- 
iad. 

Felly y mae yn y gyfran bonno oV gelf- 
yddyd a gyfy ngir i natur ac egwyddorion peir- 
iannauddau o bethau aberthynantynagosiy 
gilydd, ac y mae pob un o'r ddau yn tei- 
lyngu ein sylw; sef, yn gyntaf, y gwemydd- 
ton naturiol, neu y symmudyddion cyntaf, ac 
yn ail y peiriantmith, neu y moddion sydd i 
drefnuso*r galluoedd cyntaf a'u cyfaddasu 
i atteb ein dybenion. Rhoddwn yn flaenaf 
eglurhad o natur a deddfau y symmudydd- 
ion cyntaf ; sef;y rhai a ddarparwyd i ni 
gan naturiaeth; wedi hynny symmudiaeth 
ag egniadau yn gyffredinol ; a thrachefn eg- 
lurwn elfenau pariannati. 



CTFANSODDtAD, 



PENDEBFTKUD, 
DEFNTDD. 



AC EGNI 



Os bydd egniadau cyfartal eu grym yn 
gweithredu ar gorff yn wrtbgyferbyniol Pw 
gilydd, cadwant y corph hwnnw yn yr un 
lleyn llonydd; y mae hyn mor amlwg na 
raid ond rhoddi pwysau cyfartal mewn 
clorian gywir iV brofi. 

Os bydd peth yn cael ei wthio un ffbrdd 
heb wrthsafiad unrhyw alln gwahanol, y 
mae tuedd yn symmudiaeth y peth i fyned 
ar hyd llinell wastad ; o ganlyniad os gwel- 
ir corph yn symmud ar linell gammog o un- 
rhyw fath, hawdd gwybod yr effeithiwyd 
arno gan ddau allu o leiaf ; un yn rhoddi 
iddo symmudiad, a*r Hall yn ei daflu oddi 
ar linell ei gyfeiriad; a chan gynted ag j 
paid effaith yr egni a'i taflodd, bydd Pr 
corph fyned Pr linell waetad yn 61, gan gy- 
hwrdd a'r pwynt yr oedd ynddo pan y 
paid effaith yr egni a'i gogwyddodd o honi. 
Anghraifil--os rhoddir carreg mewn cylch, 
a throPr cylch, bydd yr ysgogiad cyntaf yn 
cychwyn y garreg ar linell imion; a chan 

:ized hv V^ C20^j [ 



YSGRIFENYDDIAETH. 



35 



gynted ag y peidir a throiY cylch bydd i'r 
garreg fyned yn ei blaen yn y llinell anion ; 
ond fel y bydd i dyn ni ad y ddaear ei gog- 
wyddo at r i ławr. 

Oblegid a grybwyliwyd, y mae gan bob 
corph a sym mado* mew n cylch dueddiad i 
fyned ymaith o*i ganolbwynt a elwir egni 
cylch-ocheliad (centrifugal force), y mae yn 
wrthgyferbyniol iY egni canolgais (centri- 
petalforce), yr hwn a dynn bob petb at y 
corpii a fyddoagosaf iddo, neu o fwy maint- 
iolaetb nag ef, a ddigwydd fod o fewn trofa 
ei weithrediad. Geiwir y ddau gyda'u 
gilydd yn aUuoedd egniadau canolaidd {cen- 
tral forces). 

MaeY gwahauiaeth a fyddo rbwng y ddan 
dueddiad, bob amser, yn^gyferbyniol iY egni 
a roddwyd iddynt, am y bod effeithiau na- 
turiol yn gyfartai i rym a nea egni yr achos 
natnriol bob amser. 

Pa rhoddid pelen*ar gongi bwrdd pedwar 
onglog, ag i nnrhyw egni lled-ochrog iddi 
ei hanfon droedfedd o bellder tnag i fyny iY 
ongi as wy ar y bwrdd, byddai i ddau egni 
cyfartal yn Ued ocbrog o a bob ta, ei hanfon 
yn mlaen ar linell anion i'r ongi bellaf ddwy 
droedfedd o ffordd yn yr an faint o amser 
ag a gymmerodd gydag un egni i fyned^un 
droedfedd i'r googl aswy. 

Golyger fod Hong ar for, a bod yr awel 
yn ci gyrru mewn llinell anion, fel y gallai 
fyned ddwy filltir o ffordd yn syth mewn 
ugaia munad, a bod hefyd ffrwd yn hylifo 
yn lian w y mor fel ag i' w llusgo yr un faint 
o bellder, sef dwy filltir, yn unionsyth iY de- 
hau, allan o lwybr ei hwyliad mewn ugain 
munud ; yna, trwy gy d weithrediad yr awel 
a'r ffrwd, hwyliai y llong ar linell onglog 
rhwng llinellan y ddan egni, bedair milltir 
o ffordd yn yr nn faint o amser ; yv hyn a 
wna bedair ongliad cyinmwys i linellan 
onglog y ddau egni. 

Os bydd y ddau egni yn gyfartai, bydd y 
linell onglog yn wastad ; ond os bydd un 
egni gwthioi yn ry masach na'r Hall, fel ag 
i wneuthur iY corph symmud yn gyflymach 
nac a wnelai gyda dau wthiad cyfartal i'r 
egni lleiaf, bydd y lliuell yn gamog. 

Y mae amryw effeithiau, adnabyddus i 
bawb, yn dangos cyfansoddiad a phender- 
fyniad symmudiacth. Bad, wrth groesi afon o 
ddwfr llonydd, a ai ar linell union-syth o un 
ochr ile cyferbyniol yn yr ochr ara! I; ond 
os bydd y ffrwd yn gref, Uusgir y bad ar 
byd llinell gyfochrog aY tir, tra gorfpda y 
rnwyfiad iddo fyned iY llinell unionsyth o 
łanu i lann; y canlyniad a fydd y croesaY 



bad yr afon ar byd lliuell onglog, ac yn He 
glanuio gyfcrbyn aY man y cychwyuodd o 
houo, glannia eucyd o ffordd yn is ; hynny 
ydyw, synimudaY bad ar linell onglog petru* 
al hirgul, un ochr oY hwn betrual ywY llin- 
ell unionsyth o le cychwyniad y bid ar un 
glann, i le cyferbyniol ar y lann draw; aY 
ochr araU oY hwn betrual yw hynny o dir a 
fesurir oY man y cychwyuodd y bad i ławr 
iY man y glanniodd o herwydd cryfder y 
ffrwd. 

Ar yr egwyddor yna yr eglurir y modd 
y maeY campwr, er neidio i fynu oddiar 
gefii ceffyl, yn disgyn aruo yn ol. Y maeY 
ceffyl yn myned yn mlaen aY dyn gydag 
ef; o ganlyniad, pe neidiai y dyn gan dań* u 
ei hun at ben y ceffyl, gwnelai ei symmud- 
iad yn gyflymach, a disgynai ar y ddaear 
wrth draed blaen y ceffyl ; ond wrth neidio'n 
unionsyth i fynu, y maeY symmndiad oedd 
ynddo pan ar yr anifail yn parhau yn yr un 
cyflymder, ac felly yn ei alluogi i ddisgyn 
yn ói ar yr un fan. Y dyn, wrth neidio, a 
symmuda yr un faint o ffordd aY ceffyl, 
oblegid yr egni a rodded iddo gan symmud- 
iad yr anifail, ac a wna, yn ci naid, linell 
onglog petrual hirgul; un ochr iddo yw 
llinell mynediad yr anifail, a'r ochr arall 
iddo yw llinell unionsyth y naid. Łyna ddwy 
angraifft o gyfansoddiad symmudiaeth. 

Golyger fod dyn yn cerdded ar hyd ochr 
heol, y bod arno eisiau galw mewnt^, ych- 
ydig yn mhellach ar yr ochr arall i'r heol; 
os a o'r He yn unionsyth at y drws, efe a 
wna linell onglog ar draws yr heol; ond 
gan na ewyllysia fod yn hir oddiar y liwybr 
traed, efe a groesaY heol i le yn hoUol gyf- 
erbyn ar yr ochr arall, ac a gerdd ar yr ochr 
arall nes cyrhaedd y drws; dyna anghraifft 
o benderfyniad y symmndiad onglog a gry- 
bwyUwyd, sef ochrau petrual hirgul. 

Arweinir ni'n awr i egluro galluoedd 
neu egni pwys a thynn, yn nghyd a chanol- 
bwynt cydbwysiad, yr hyn a wnawu yn ein 
Rhifynau nesaf. 

TEaiTBODair. 



YSGRIFENYDDIAETH. 

Amltga pob jieth y bwriadwyd i ddyn 
roddi ei ddeall ar waith i ymarfer aY 
moddion sy gauddo, yn nghyd ag ychwan- 
egu attyn^ trwy synwyr, tu ag at gyn- 
nyddu ei gysnron ac helaethu ei dded- 
wyddwch. Ys cyfranwyd ymborth gan 
wyrth, rhaid oedd iY dyn ei gasglu; ac ys 
cynnelir ef gan Natur, rhaid iddo wrteithio, 



== 



=== 



= 



36 



Y WAWR. 



hau, a medi. Yr nn fath ydyw perthynas 
dyn a moddioa moesol; canys y mae'n 
angenrheidiol ymwneuthur a hwynt yn 
gyffelyb i a wnaeth Zacheas a brigau pren 
uwch nag ef ei han, i alla gweled gwrth- 
rych ei ddymnniad; gwr bach cali oedd 
hwnnw, a challineb ynom ninnau a fyddai 
cynnorthwyo ein hunain a phob moddion 
da yn ein cyrhaedd r i eangu gwybodaeth 
fuddiol, i brydfertba rhinwedd Cristionog- 
ol,ac i fiosogi graddaa dedwyddwch yr enald 
a'r corph am byth. 

Rhoddion arbenigol yw laith a llaferydd: 
dyn ydyw yr unig greadur yn y byd hwn a 
fedr ymadroddi'n hoywffraeth ac areithydd- 
ola'r mwyafaellir ei ddywedyd am unrhyw 
greadur arall, a fedr eiriau, yw ei fod yn 
dynwared; hynny ydyw, yn gwatwar dyn. 

Pa iaith by n nag a roddwyd i ddyn ar y 
cyntaf; ac i ba rifedi bynnag y cymmysg- 
odd trosedd Babel honno, nes yr ymwahan- 
odd dynion oddiwrth eu gilydd yn amryw 
genedlaethau ac ieithoedd, eithaf hysbys 
ydyw i bob iaith a wyddir gan wareiddiaid, 
gael ei diwygio, ei rheoleiddio, a'i pher- 
fFeithio, yn oreu y gellid, i'r dyben o rwydd- 
hau trosglwyddiad meddyliau y naill gread- 
ur rhesymol i'r Hall, o fewn cylch adna- 
byddiaeth yr iaith a arferont Parhcir hyd 
heddyw i buro iaith ac i ychwanegu at rif- 
edi ei geiriau; eithr araf neilltuol y gallesid 
taenu arferiad unffurf mewn un wlad, yn 
mhiith un genedl, heb gynnorthwy rhyw beir- 
iant cyflymach ei wcithrediad na chyr- 
haeddiad sain oddiar dafod dynol, oblegid 
gryra hen arferiadau a gwendid cof i gyn- 
nwya peth newydd. 

Mae ymddibyniad cysur" un dyn ar gym- 
mwynasau dynion lawer yn creu masnach; 
masnach a geuedla gymdeithasfa; cym- 
deithaa a ddwg gyfeillach; cyfeillach a fag 
gariad; cariad a euyn hiraeth ar dl yr ym- 

adawedig; cydweithrediad y cyfan ar 

y teimlad a feithrin awydd am gael dynion 
o fewn cyrhaeddiad llais, fel y gellir adrodd 
wrthynt y dymuniadau ; bu iV amgylch- 
iadau yna, oll yn sylfaenedig ar ym- 
ddibyniad cysnr y naill ddyn ar y Hall, 
dueddu dynion i lunio moddion at dros- 
glwyddo'r meddwl i leoedd na allai eu llais 
dreiddio, ac i gynnorthwyo'r cof am bethau 
a fu, neu a addawid. 

Megis y mae pob addysg yn raddol ac ar 
ei chynnydd, felly, o oes i oes, yr ychwaneg- 
wyd hwylusdod i drosglwyddiad y meddwl 
o beli; a*r duli hynaf a wyddir geunym 
oedd tynna llnn y pethau yr ewyllysid dy- 



wedyd am danynt yn oreu y gellid; fel 
hynny y gwnai trigolion Mexko, a chadw- 
asant amryw hanesion yn y doli hwnnw; 
eithr musgrell a diffygiol hynod ydoedd. 

Gan na allasai darluniad ddatgan y syn- 
niadau,1 gwellhawyd trwy ddychymmygu 
arwyddluniau a elwir Hieroglyphks. Ki 
fedrai Hun ychwaneg na dangos agwedd 
aUanol defhyddiau; eithr yr arwyddluniau 
a eglurent feddylddrych; megis Hun llygad 
i arwyddo gwybodaeth, a chylch crwn i 
drosglwyddo meddylddrych am hyd annher- 
fynol; yr oedd yn ddiwygiad mawr ar y 
duli cyntefig; ymdaenodd y gelfyddyd yn 
mhell; ac er mai yn yr Aipht yr arferid hi 
fwyaf, cafwyd ei holion mewn amryw wled- 
ydd eraill. 

Crynhóai Offerynwyr yr Aipht en holi 
ddysgeidiaeth trwy osod Hun defnydd yn 
arwydd o wrthrych yn y meddwl; ac ym- 
ddibynai hynny ar en tybiaeth hwy am y 
cyffelybrwydd a fodolai rhwng y creador a 
ddarlunient a'r cymmeriad moesol yr eWyll- 
ysient ei arwyddo; megis Hun gwiber i ar- 
wyddo anniolchgarwch; gwybedyn i ar- 
ddangos ffoliueb; morgrngyn i egluro call- 
ineb; cidyll coch (hawk) i gyhoeddi budd- 
ugoliaeth; a ciconia (stark) iamlygu plentyn 
nfudd. Gan y credcut, nachyd-gymdeithasa 
pysg gy da llysowod, & Hun Uysowen yr ar- 
wyddent ddyu a ochelid gan ei gymmydog- 
ion; hefyd, os eisiau trosglwyddo meddyl- 
ddrych am bethau cyssylltiadol, unent 
wahanol bethau gyda'u gilydd, megis sarph 
a phen ciconia i arwyddo Natur a'i Llyw 
odraethydd; ond trwy llosogiad a chym- 
mysgiad Huniau lawer, yn ol eu dychym- 
mygion, yr oedd y gelfyddyd yn ddeiithr 
i'r cyfFredin, ac yn dra dyryslyd i V gwyr 
mwyaf cyfarwyddus, fel na allasai fod o 
fudd i neb, oblegid ei anmherffeithrwydd. 

Nid oes sail i goelio y gwyddeut on 
flFordd well yn yr Aipht am lawer o flynydd- 
oedd; ymae natury duli yn dangos nad oedd 
ond cam yn mlaen at ganfyddiad perflfeith- 
iach; etto, digon gwir i'r Offerenwyr lynn 
wrthi ar ol cael trefn ragorach, oblegid y 
bu hynny yn gyfleustra iddynt i ffugio math 
o gyfriniaeth a dirgelwch ofergoelus tros en 
cocg-ddysgeidiaeth baganaidd, a'n gwag- 
swynion hudoliaethus yn Haw twyU, nes o'r 
diwedd y daeth Hawforwyn angen yn arg- 
lwyddes ddewisol coelgrefydd a gormes, fel 
mai rhyfeddol ydoedd caddug tbedig ofer- 
goeliou oilunaddolgar yr Aipht pan ddar- 
ganfuwyd y wlad gan y Groegiad. 

Deuwyd yn mlaen, o'r arwyddlunian i 

Digitized by VjQO^ VC 



YSGRIFENYDD1AETH. 



37 



fath 6 arwyddnodau a cl wid Q>wpoa\ 
gwnaed hwynt a man-refiynau cylymmog, 
y nailigwlwm ar wahań oddiwrth y Hall, 
yn amrj wiol yn eu maint a u lliw, ac arferid 
hwynt ara oesau ya mhlith y Perufiatd. 

Cyffelyb i'r nodau a grybwyllwyd ywV 
doli addilynlr ya Cbioa hyd heddyw: nid 
ocs yno egwyddor Iaith na nodau i arwyddo 
geiriau, eithr nodau i arwyddo meddyllan; 
a chan y dylai'r bobl gael nifer y nodau 
yn gyfartal i nifer eu meddyliau, y mae 
eu rhifedi y tu hwnt i amgyffrediad cóf, 
nesymae addysgyn anfuddiol iddynt, acyn 
fwy rhwystr na chynnorthwy i gelfyddyd a 
inaanach; er yr arferant yr nnrhyw nod i 
arwyddo amryw wahanol feddyliau, dywedir 
i rifedi eu nódau liosogt hyd i dros ddeng 
mil a thriugain o nifer; felly rhaid i'w had- 
nabod oli fod yn llafur blinedig oes. Cyn- 
nefin yw cyffelyb nodau gan wledydd eraill 
yn y dwyrain, ac y mae nodau Japan, Ton- 
quin, a Conean, yr un ag eiddo China. Nid 
yw iaith un o'r pedair gwlad yn adnabyddua 
>| i'r tair eraill; eithr gan y dyallant oll nodau 
eu gilydd, mae'n hawdd canfod mai ar- 
wyddo meddyliau a wnaY nodau, ac nid geir- 
iau; tebyg iddynt yw ein rhifhodau; ys na 
ddyall trigolion Ewropa ieithoedd eu gilydd, 
etto, os dangosir 1, 2, 3, dyallant mai un, 
dau, tri, a feddylir, er na en wir hwynt yr un 
fath gan wahanol wledydd. Yr Arabiaid 
a'u rhoddodd ini yn Rhif nodau. Bhif a 
arwyddant, ac nid geiriau. 

Daeth dynion i flino ar y llafur anhawdd 
a dyrys o arwyddo meddwlddrychau, ac i 
ystyried ys yw geiriau'n Uawer nad yw'r 
seiniau gwahaniaethol ond ychydig nifer ; 
a dychymmygasant arwyddion seiniau yn 
debyg o ran eu natur i arwyddion sain yn 
Nodau Cerddoriaeth gennym ni; ac er fod 
eu dyall yn dra anhawdd, arferir hwynt 
gan drigolion Ethiopia hyd ein dydd hwn. 

Hyd yna ni cheir un math o arwyddion 
geiriau; dechrenwyd gyda defhyddiaa, yn 
ail gyda meddyliau, ac yn drydydd gyda 
seiniau; a'r cyfan yn gadael y cyffredin 
bobl megis mewn anialwch gwag ercbyll, yn 
analluog i ymgyfriuachu gyda na char na 
chyfaill wedi ei a fyned o gyrhaedd Uais, fel 
nad oedd dynion yn rhagori ond ychydig ar 
y creaduriaid direswm. 

0'r diwedd — ond o'r diwedd! Dyrchaf- 
odd Rhagluniaeth rhyw ben cywrain i fy- 
fyrio a dyall elfenau sain; ffurfiwyd hefyd 
arwyddion syml, o ychydig nifer a hawdd eu 
cofio, a elwir Lylthyrennau; a thrwy 
uno'r ychydig hynny a enwir bogeiliaid a 



chydseioiaid gyda'u gilydd, gellir amgyffired 
holi amrywiol ddnau sain, sillau, a geiriau, 
yr uu fath yn gywir wrth ddarllain y cyf- 
ry w a phe'n gwrando ar gjrfaill yn siarad! 
Aed yn mhellach na hynny, a Uuuiwyd &c. 
i arwyddo amryw eiriau! a mawr y dylai 
fod diolchgarwch dyn am Ysgrifen. 

Y mae enw anwyl y dyngarwr a luniodd 
y gelfyddyd ddefnyddiol o ysgrifeuu Hy- 
thyrennan, megis corph Moses, yn orchudd- 
edig gan amdo tywyll hyuafiaeth yv oes- 
oedd, onide cawsai ei barchu yn anrhydeddus 
gan bob hoffydd gwybodaeth trwy bedryfan 
byd. Nis gellir gwybod oedran ysgrifen ; 
eithr y mae gorchymmyn i Moses ysgrifenu, 
Exod. xvii. 14, yn nghyda'r hanes ei fod 
yn ddysgedig yn holi ddysgeidiaeth yr 
Aipht, yn dangos mai adnabyddus ydoedd 
yn mhlith yr Aiphtiaid. Traddodiadau 'r 
hynafiaid a ddywedant y deuwyd a llythyr- 
ennau i Groeg gan un Cadmus y Pheniciaid; 
cydoeswr oedd a Josua, yn ol eu hamser- 
yddiaeth hwy ; eithr, yn unol a Syr Isaac 
Newton, cydoeswr a Dafydd, frenin Israel ; 
modd bynnag am hynny, er i'r Pheniciaid 
yn eu masnach ehelaetb, daenu celfyddydau 
cenedloedd eraill trwy wledydd, nid oes 
hane3 iddynt erioed gynllunio un eu hunain, 
a nes at wirionedd ydyw mai yn yr Aipht 
y dechreuodd ysgrifenu, oblegid y rhesym- 
man canlynol ; — ^yr Aipht yVr wlad gyntaf 
mewn hanesyddiaeth a fu ddysgedig a chy w- 
rain yn y cynoesoedd ;— hoffder mawr oedd 
gan yr Aiphtiaid at eu harwyddluniau, a 
rhwydd oedd i hynny eu harwain yn natur- 
iol i'r gelfyddyd lythyrennol. Cafwyd tal- 
fyriadaun tebygu i arwyddion seiniau yn 
mysg eu harwyddluniau. Plato, yn Phedo, 
a briodolafr cynllun i Theuth, Aiphtwr a 
dybir yr un a Hermes, neu Mercury y 
Groegiaid. Er mai o Phenicia yr aeth Cad- 
mus i Groeg, cadarnheir y ganwyd ac y 
magwyd ef yn Thebes yr Aipht; felly, 
tebygol y cynlluniwyd y gelfyddyd yn yr 
Aipht, y cymmerodd Moses hi gydag ef i'r 
anialwch, y cyd-deithiodd a Josua i Ga- 
naan, a chan y preswyliai'r Pheniciaid gyf- 
ran o wlad Ganaan, gallasent ei dysgu, ei 
mabwysiadu, a'i throsglwyddo i dir Groeg. 

Dywedir mai un llythren a'r bumtheg a 
gynnwysai'r egwyddor a ddygodd Cadmus 
gydag ef i wlad Groeg; ac iddi gynnyddu 
wrth alwad angen. Nid y w'r llythyrennau 
Cymraeg ychwaneg mewn rhifedi etto, 
eithr fel y newidir y Uythyrenau gwreiddiol 
i raitarddedig, megis p i b, c i g, ng, eh, ac 
felly yn mlaen; ac er rhyfedded gan rai 



=============== 



= 



88 



Y WAWR. 



wybod, gellir diiyn y llythyrennau arferedig 
gennym ni mor beUed yn 61 a'r eiddo Cad- 
mus; fel hyn, amlwg yw i'r egwyddor 
Rufeinaidd arferol gan y rhai amlaf o ysgrif- 
enwyr, gael ci ffhrfio gydag ychydig amryw- 
iaeth o*r Groeg. Sylwir fod un y Groeg- 
iaid yn hynod unfforf a'r Samariaog a'r 
Hebraeg; y rhai hynny drachefh yn unfforf 
a'r Pheniciaeg, sef ao Cadmus; ac ond troi 
y Uythyrennaa Groeg o'r aswy i'r dehau, 
megis y mae'r Hebraeg a'r Pheniciaeg, 
gwelid eu tebygoliaeth i'w gilydd mewn 
Hun, enwau, trem, a rhi£ fel mai hawdd 
coelio en tarddu o'r nn dechreuad, en 
gwasgaru trwy'r holi wledydd, ac y der- 
byniwyd y gelfyddyd werthfawr yn groes- 
awus gan lawer cenedl er lles dyn yn 
mhob modd. 

Y dali hynaf o ysgrifenn hysbys i ni yw 
duli yr luddewon, o'r dehau i'r aswy; eithr 
newidiodd y Groegiaid i'r duli a elwir 
Bou6łrophedan; sef, megis yr aredig ych- 
ain y cwysau o'r dehau i'r aswy, ac o*r 
aswy i'r deheu bob yn ail linell : dyna ar- 
feriaćLj oes Solon, a cheir anghraifffc o honi'n 
aros hyd heddyw megis y^ sydd gerfiedig 
ar gof-golora Sigean. 

Buwyd yn ysgrifenn ar wahanol ddef- 
nyddiau o oes i oes ; ar gerryg, ar blwm, 
ar ddail, ar risgl coed, ar fyrddau wedi eu 
hamdoi af-chwyr meddal, ar grwyn, ac yn 
y bedwaredd ganrif ar ddeg cafwyd y 
gelfyddyd o wncuthur papur, nes y daeth 
erbyn heddyw fod papur ac ysgrifenn o'r 
aswy i'r deheu yn dra"chyffredinol mewn 
gwledydd. 

Ennillfawr yw ysgrifenyddiaeth i gyn- 
northwyo'r cof, i bysbys^n mhell trwy 
ohebiaeth, ac i drosglwyddo meddyliau yr 
oes bresennol i'r oesau a ddaw; er na's gellir 
ei haddarno a'r nerth sydd yn egni cyffrous 
Areithyddiaeth fywiog, y mae gandóTr hy- 
awdledd o lefaru meddyliau^ gwr a'i hys- 
grinodd, ar ol iddo fyned trwy'r afon na 
ddychwel i'w chroesi byth mwy; y mae 
megis yn anfarwoli enwaa cyrph meirw 
dynion da yn y byd hwn fel yr anfarwol- 
wyd eu heneidiau byw mewn byd arall. 

Er agosed berthynas yw ysgrifenyddiaeth 
iV gelfyddyd o argraffu, yr oedd y naill am 
oesau lawer yn y byd o flaen y Hall; ond, 
gan eu bod hwy yr awr hon, a ninnnu'n cael 
y fraint werthfawr o gyd-aros yn yr un 
wlad a hwy, gresynus meddwl fod un 
Cymro heb allu darllain ac ysgrifenu tra'r 
pethau mor hawdd i'w dysgu. Colled fawr 
yn mhob ystyr, ac yn mhob amgylchiad, i 



bob perchen meddwl na allo ysgrifenu, yd- 
yw bod gymmaint a hynny*n gydradd a 
thrigolion y gwledydd paganaidd. Ych- 
ydig o amser unwaith mewn diwrnod, a 
hwylusai ddyn yn hyfryd i hynny o fedrus- 
uarwydd ag a'i galluoga i adrodd ei feddwl 
wrth achos yn ddidrafferth. Ymdrecher at 
hyn o waith da; ymdreched y rhai a fedr- 
ant, i hyfforddi eraill; ac ymdreched y rhai 
na fedrant, am addysg. 

Dylai perchennogion donian werthfawr- 
ogi ysgrifenyddiaeth yn fwy na rhy w rai a 
aethant i ffordd yr holi ddaear beb adael 
gair o'uh6L Gwelsom gedyrn dawn cyn 
hyn yn gallu clymmu Uuoedd jrn nghyd 
gyda grym cadwynog synwjrr ac hyawdledd; 
os gwahoddent, Uawer a ymredai attynt ; os 
bygythient, y dorf a grynai; 03 ceryddent, 
fti'r llygaid yn nynhonau; ac wrth eu gwen 
y gorfoleddai Ilu. Pa le y mae'r dawn 
heddyw? Gwedi tewi, fel y distewai per- 
eiddsaiu ar fwyn dannau telyn; a thra mae'r 
adsain megis yn snddo yn ts Is yn mhell 
draw o glywY genedl y sydd, dyna genedl 
arall yn cael ei geoi na chlyw un yn mysg mil 
o'i phlanfc am y fath gedyrn gras ac athry- 
lith wrth eu henwau byth. Os yw dynion am 
iw henwau gael eu cyd-gladdu a'u cyrph, 
na cbladder eu cynghorion, eu haddysgiad- 
au, a'u gwybodaeth, er mwyu eneidiau, 
er mwyn bendith, er mwyu gogoniant yr 
Un a roddodd iddynt eu doniau, yn nghyd 
a'r moddion i fod yn eiddo'r oesau a ddaw, 
fel y gellir dywedyd am bob un o honynt — 
" Mae'n llefnru, er ei gladdu, wr goleaddawn ; 

A'i",lefariad er arweiai&d ar yr uniawn." 

Y CELFYDDYDAU BREINIOL. 



Nid ywV gelfyddyd arddangosyddol (Jtfa- 
thematiccd Science), yn ymddibynu ar ddef- 
nydd, ac y mae g wahań iaeth rhwng syl- 
faeni ei gwirioncddau hi a gwirioneddau 
Athroniaeth Naturiol. Gelwir pelltcr dau 
le oddiwrth eu gilydd yn llinell union ; a'r 
holi bethau sydd wir am y llinell hono, 
megis ei hyd, mewn cymmariaeth i linellau 
unionsyth eraill, a'i gogwyddiad attynt, sef 
yr ougl a wnai gyda hwynt, ydynt, yr un 
mor wir, pa un bynnag a yw y ddan le yn 
bodoli ai peidio. Pe meddylid am 100, 
a dywedyd cant gwaith cant sydd 10,000, 
sef pedwar ongliad, neu ysgwftr cant, bydd- 
ai yn wirionedd anwadadwy, pa un bynnag 
ai am fodfeddi, Uatheni, neu unrhyw fes ar 
arall y meddylid; a pha un bynnag ai am 
dir, dwfr, a wyr, neu wagle dychymmygol 

v Kolyeid. Dywedyd fod cylch erwn, a*i 

* Digitized by VjOD^ 



Y CELFYDDYDAU BREINIOL. 



39 



arwynebedd yo fwy bedair gwaith nag ar- 
wjnebedd cylch a fyddo ond hanner ei dry- 
fusur, yo naw gwaith mwy na'r cylch tair 
gwaith llai ei dryfesur, ac yn un waith 
a*r bumtheg yn fwy ei arwyneb na'r un a 
fyddo bedair gwaith Hal ei dryfesur, ac 
felly*n ddibaid yn ol cyfartalwch y tryfesur, 
a fyddai dywedyd gwirionedd a saif, pa un 
bynnag ai mawr ai bach o ddefaydd neuo 
ddychymmyg afyddo'r cylch; ac er mai 
gwir nad yw llinell cammog cylch ond dwy 
wahh hwy na llinell un llai o'r hanner, etto 
llawn mor wir yw fod ei arwyneb yn bedair 
gwaith mwy. 

Osewyllysia un wneuthur hirgylch (ovai), 
sef fal wy, sicrhaer dwy nodwydd, ar wa- 
hań, a'u blaenau trwy bapor i bren; cylym- 
mer dau ben llinyn, a doder y llinyn am y 
nodwyddau; yna doder pwyntl o fewn i'r 
llinyn, a chan ei dynnhau, eler a hi ar y 
papur ogylch y nodwyddau, a cheir yr wy- 
fal. Y mae ihwn ei briodoliaethau mor 
gywir a rheolaidd bob mymryn a'r un 
hollol grwn. Mae dwfr wrth ei bistyllo trwy 
btg llestr yn gwneuthur y camog hirgrwn; 
a gelwir llinell gefogron ei symmudiad, (pa- 
rabola). Po ergydia cerryg neu beleni yn y 
llinell yna, sef, hanner y ffordd rhwng bod 
yn gydwastad a'r Uawr, a bod yn syth at i 
fynu, elent yn mhellach o lawer cyn disgyn 
nag y dichon en myned nnrhy w ddull arall; 
a dyna'r duli y dylid taflu dwfr trwy bibau i 
ddiffodd tan. Cymmerer rhywbeth bonbraff 
blaenfain, megis afal pinwydd, nea os tortb 
sawgr, torer hi ar draws yn gydwastad a'r 
gwaelod ceir cylch crwn; ei thori ar ych- 
ydig osgo, ar draws, a wnęki hirgylch, ac 
ond ei hoilti ar hyd ei hochr, yn ogyfartal, 
ceir y llinell, gefngrwn, (parabola); mae 
math arall a wneir wrth gylymma dau ben 
tcnnyn wrth byst a elwir catenary, o air Llad- 
in cyfystyr a chadwyn; gwneir hi gan hwyl 
Hong pan yn llawn awel, ac adeiladwyd 
pontydd a'n bwaan felly. 

Pan y byddo olwyn yn troi y mae'r hoel- 
ion yn*ei gammog yn gwneuthur llinell hir- 
gron a elwir cycloid> a dynaV llinell, gyda'r 
unionsyth, yr ymsymmuda peth ar ei hyd 
gyflymaf; yr haul a'i teithia bob wyth 
mlynedd ar hugain, a'r llythyren Sul a 
ddychwel i'r un drefh ag o*r blaen, gan 
ddechrcueithroo'rnewydd; y Hoera'igwna 
bob pedair blynedd ar bumtheg, ac a ddy- 
chwel yn ei newid a'i llawn i'r un dyddiau 
o'r flwyddyn ag o'r blaen, gan ail ddechreu 
ei gyrfa gyda'r haul, gelwir hyny " Y rhif 
euraidd " (The golden number). Y mae 



priodoliaethau y cylchauoll yr unfath yn 
mhob cylch, heb ymddibyniad ar faintioli na 
demydd. 

Nifer sydd yr un modd, heb ymddibynu ar 
ddefhydd. Y bod dau waith dau yn bed- 
war sydd wirionedd ynddo ei han, pe na 
feddylid am ddau farch, na dau bren, na 
dau ddyn ; ac y mae a ymwnelo nifer a 
phethau na ellir eu mesur, megys dau freu- 
ddwyd, tri meddylddrych, un enaid; etto, 
gellir ymresymmu am y fath bethau fel pe 
byddent ddefhydd corphorol. 

Ond hollol wahanol i seiliaa'r gwirionedd- 
au a nodwyd nchod ydyw rhai Athroniaeth 
Naturiol ; mae hon yn ein cyfarwyddo am 
ansawdd a symmudiaeth cyrph, am eu tuedd 
i gyfuno a*n gilydd, ac am ddylanwad y 
naill ar y Hall, yn nghyd a'n dysgn hefyd y 
dichon i holi wahanol amgylchiadau demydd 
newid. 

Gwirioneddau*r gelfyddyd arddangos- 
yddol ydynt wirioneddau o angenrheidrwydd 
gorfodol ; nis dichon i nag amser, nag ym- 
chwHiad trwy brofion, nag amgylchiadau o 
un math newid dim araynt. Rhaid yw i 
ddau a dau fod yn gyfartal i bedwar bob 
amser yn mhob He ac am byth. Rhaid i 
bob nifer a gynnwysa drioedd, o dri deuddeg 
i dri myrddiwn dri miliwn o weithiau, fod 
yn nifer y geUir ei ranna rhwng tri — yr un 
faint i bob un. Rhaid i bob cylchan fod, i'r 
naiU y Hall, yn gywir yr un fath a phedair 
ongliad eu tryfesur. Rhaid i gyfangorph 
fod yn fwy na rhan o bono ei hun ac yn 
ogymmaint a'i holi rannau. Nis geUir am- 
gyni-ed fel arall ; nid oes modd i ddyn ddir- 
nad fod dau a dau yn bump ; ystyrid yn 
wallgofrwydd meddwl nad yw deu- 
ddeg yn fwy na phedwar ac yn ogym- 
maint a thri gwaith pedwar ; gwirioneddau 
gorfodol a hunan-dystiolaethol ydynt, ac ar 
eu seiHan gellir myned yn mlaen nes cael 
gafael ar wirioneddau a fu'n gudd o'n golwg, 
a'u hamlygu fel y rhaid i Reswm, ar ol eu 
dyall, gydnabod mai gwirioneddau ydynt; 
ara eu bod, fel eu seilian, mor bendant ac 
mor hunan dystiolaetbol ag ydyw dau a dau 
yn gyfartal i bedwar. Celfyddyd iV ham- 
resymmu ydyw,ac ymae pelydr eigoleuni yn 
gorfodi tywyU-dybiaethau i ffoi. 

Eithr gwirioneddau Athroniaeth Natur- 
iol ydynt ymddibynol ar ffeithiau a adwaenir 
trwy sylw a phrawf ymarferol, y fath na 
allasid eu cnel trwy ymresymmu'n unig; di- 
chon i ddyn mewn ystafeU, yn ngrym ei g6f, 
neu'n sicr gydag offerynau megia papur a 
phwyntl, ymresymmu ynanwrthbrofadwyar 
Digitized by VjOO^ JC 



40 



Y WAWR. 



wirioneddauY gelfyddyd arddangosyddol ; 
ond ni ellir gwybod un anbobgor brioduledd 
defnjdd heb sylw a phrawf. Os dyn mewn 
ystafell a wyr fod amgylchedd bob cylch 
crwn yr un faint a thair gwaitb hyd, aY 
seithfed ran o hyd ei dryfesnr; — mai mesur- 
iad y tryfesur, wedi ei liosogi gyda'i 
hnnan ydyw mesnr arwynebedd y cylch, ac 
mai*r nnig wahaniaeth sy rhwng maintioli 
arwynebol cylch a rhyw gylchllai neu rwy, 
ydyw pedair ongliad hyd y tryfesur,— de- 
allai y fath ddyn, yn rhwydd, y modd i 
fesur pob cylch o bob maint, a ellid ei ddy- 
chymmygu ; ond, ni allai dyn mewn ystafell 
ddyall ansawdd defhydd na welodd erioed 
nes rhoddi prawf arno. Yr un y w rhifedi, 
mesuriad, a phwysau bob peth gogymmaint, 
ond nid yr un yw ansawdd aur a chalch, am 
hynny ni ddichon i neb wybod y gwahan- 
iaeth nes profi'n ymarferol. Gwyddom y 
cwymp carreg, wedi ei gollwng rhyngom aY 
Uawr ; y nawf pren ar ddwfr ; y sodda 
pełen haiarn ; y nawf cwppan haiarn, os ei 
thewder yn ysgafnach naY unrhyw dewder 
o ddwfr ; y Ilo*g pren, ac y tawdd plwm ; 
ctto, ni fuusein yn gallu gwybod y pethau 
hynny oni bai iddyntgael eu profigan arfer- 
iad. 

Gwedi i ni ddyall defnydd yn ei ansodd- 
ion priodol, trwy sylwad a phrawf, gellir 
troi ein golwg at y gelfyddyd arddangos- 
yddol, a'i chymmwyso at ddefhydd mewn 
Rhif, Mesur, ac Amresymmiad, Wedi sylwi 
mai i ławr yr a carreg, ar ol ei gollwng 
oddi fynu, a'ibod yn symmud gyflymach 
gyflymach fel yr agosa at y ddaear, sefydlir 
ein meddwl gan y sylw aY prawf mai felly 
y mae'n bod bob amser ; ond dynaY gelf- 
yddyd yn dyfod, a hi a ddywcd y rhe- 
swm pabam yr aY garreg i ławr, sef "Tyn- 
niad y ddaear a phwysau'!* garreg ;" — hi a 
ddywed y rheol sy'n llywodraethuY cyflym- 
iad, ac y rhaid iddo fod yn gyflymach pa 
agosaf i'r ddaear ; sef gan nad y w grym pwys 
a thynniad yn gynnwysedig mewn rhyw 
un cyffróad, eithr yn barhaus gyfartal, rhaid 
fod ei effaith yr un faint, yn yr un faint o 
amser ; ac o ganlyniad, yn ddwy neu dair 
gwaith inwy ei effaith, mewn dau neu dri 
gwaith mwy o amser ; ac felly, rhaid i gyrph 
fod yn gyflymach fel y delont yn is ; neu 
os haws dyali — y mae pwys a thynniad yn 
unol a phedair ongliad pellter y defhydd 
oddiwrth ganolbwynt y ddaear. Mae i bob 
corph ar y ddaear, o fewn 4,000 milltiroedd 
i'r canolbwynt, dynniad pennodol ; pe byddai 
yn mhellach ddwy waith, sef, 4,000 uwch- 



IawY ddaear, byddaiY tynniad bedair 
gwaith yn llai, aY corph felly yn ysgafnach, 
trwy goili tair rhan o bedair o'i bwysau ; fel 
y delo i ławr, macY pwysau aY tynniad yn 
mwyh&n yn unol a phedair ongliad yr pellter, 
fel os daw carreg wrth ddisgyn o uchder 
ddwy filltir y funud gyntaf daw bedair yr 
ail fynud, wyth y trydydd, ac unarbnmtheg 
milltir y pedwerydd munud. Y mae'r gar- 
reg yn cyflymu fel y nesao i'r ddaear ebai 
sylw; eithr medd celfyddyd rhaid iddi 
wneuthur hynny, am fod grym y pwys a'r 
tynniad yn barhaus gyfartal, ac fell/n cael 
mwy ddwy waith o rym mewn mwy ddwy- 
waith o amser. Gellir symmud carreg i'r 
deheu neu*r aswy, yn ol neu yn mlaen, yw 
sylw prawf j— ond megis y rhaid iddi sefyll 
yn llonydd, nes ei symmud gan rym oY tu 
allan iddi ei hun, felly medd celfyddyd, os 
teflir bi'n mlaen, y rhaid iddi fyned y linell 
hirgron, ac y rhaid iddi fyned mewn duli y 
bydd modd dywedyd, yn unol ag amser ei 
mynediad, yr amser a gymmerai i fyned 
yr un faint o bellter mewn Ilinell unionsyth, 
os teflir hi gyda chyfartal nerth; gelwir 
hynny Gosodiad yn y gelfyddyd gymmysg, 
am ei bod yn sylfaenedig ar ddefhydd trwy 
brofion. Os syrthia carreg mewn rhyw un 
duli neillduol iY ddaear, profaY gelfyddyd 
iddi wneuthur y linell a nodwyd, ac y rhaid 
i hynny fod; eithr pe dywedid, *heb os, y 
gwnai carreg y linell honno, ond ei thaflu yn 
mlaen, byddai'n wirionedd sylfaenedig, o ran 
ar ffaitb, ac o ran ar brawf ymarferol ; gel- 
wir hynny Gosodiad yn athroniaeth Natur. 
Gran mai sylw a phrawf ydyw fiynonellau 
mawrion ein gwybodaeth o Natur, a chan 
mai ymchwiliad ymarferol, gofalus, a phwyll- 
og, y wY unig flbrdd i wybod ychydig o'i dir- 
geledigaethau, rhaid y bod athroniaeth Natur 
ac athroniaeth ymarferol yn bethau cyfystyr; 
y naili yn cynnorthwyoY Hall, aY oll yn cyf- 
nerthu dyn gyda gwybodaeth a rheswm yn 
ei ymchwiliad am y gwirionedd fel y gwas- 
anaetho ei genhedlaeth er Ues iddo ei hun, 
daioni i' w gyd-ddynion, a gogoniant iV 
Wnaethurydd. 



RHESYMMEG. 

1. Gwedi derbyn meddylddrychau am 
wahanol bethau trwy cyfryngoliaeth y 
synwyrau corphorol, y maeY meddwl yn 
myned at y gwaith o gyfansoddi gan uno 
amryw syniadau yn nghyd. Amryw unan 



HYAWDLEDD. 



41 



yn nghyd yw dwsin, cant, miloedd. Cyd- 
góx yw uno amry w seiniau yn y meddyl- 
ddrych, ac o'r natur hyn y mae'r meddyl- 
ddrych am harddwch, cyfeillgarwch, a 
dymunoldeb. 

2. Yr ailweithred yw didoli; sef pan 
y rhoddom ymaith y meddylddrych cyff- 
redinol, megis coed, mynyddoedd, a 
gwledydd, gan briodoli vt enwau a'r syn- 
niadau i bethau neillduol, megis y goeden, 
neuy coed gerllaw'r Ile a'r Ile ; mynydd 
y Wyddfa, neu fynyddoedd Meirion; 
gwlad Morganwg, neu wledydd Ewrop. 

3. Cymmariaethu yw'r trydydd gor- 
chwyl, ac o hyn y deillia ein gwybodaeth 
am fwy, Uai, hynach, ieuengach, rhieni, 
plant, a llawer o bethau ereill, megis 
achos ag effaith, naill a'i trwy ddyall yr 
achos wrth yr ef&ith, neu wybod y bydd 
i efleithiau pennodol ddilyn gweithred 
neu achos y byddo hysbys i ni ei natur; o 
hyn y deillia ac yr ymduedda'r meddyl- 
ddrych o'r creadur at y Creawdwr — ac 
wrth ystyried cynnaliaeth pob peth gan 
y Creawdwr y meddylir am dano fel 
Llywydd moesol, a*n cyfrifoldeb ninnau 
iddo; neu'n fyrr, y mae cymmariaethu 
yn dechreu gan ystyried y berthynas sydd 
rhwng y peth a ddeilliodd a'r peth y 
deilliodd o hono, sef y berthynas sy rhwng 
yr effiuth a'r hyn a'i hachosodd. 0'n 
perthynas i'n Creawdwr ac i'r naill y llall, 
y tardd ein meddylddrych am ein dyled- 
swyddau crefyddol a moesol; a'r ystyr- 
iaeth o'r cyfundeb sy rhwng peiriannau 
ein synwyrau corphorol, ein cynneddfau 
eneibuol, a gwahanol wrthrychau allanol 
i ni, yw sau ein meddylddrych am j 
pethau a all fod er ein gond neu er ein 
cysur. 

Y gorchwyl nesaf ydyw ystyried y 
modd i drosglwyddo ein meddylddrych i 
eraill. Ein meddwl sy gudd ynom, eithr 
gan y bwriadwyd i ni gymdeithasu 
pyda'n rhywogaeth, rhoddwyd i ni beir- 
lannau sain, a medrusrwydd i arferu 
sain fel arwydd o'n synniadau ; o hyn y 
daeth geiriau ac ieithoedd: dichon dyn 
gadw ei feddyliau ar gof, a dichon iddo 
egluro ei feddwl yn hollol i eraill a ddyall 
bob gair a ddywedo yn gyfystyr ag y 
dyallo ef ei eiriau : ond dylid cofio nad 
all dyn arfer gair i egluro ei feddylddrych 
os na bydd yn amlwg gerbron ei ddeall ei 
hun. Khaid i'r meddwl allu gweled ei 
wrthrych a'i ddyall, ac yna rhaid eh wilio 
am eiriau cymmeradwy i egluro hynny i 
ddeall ereul. Etto rhaid i eraill fod yn 

ctf. i. 



adnabyddus o'r peth y soniwn am dano, i 
ryw raddau. Anhawdd a fyddai cael gan 
y Negro yn mhoethder Aurica, amgyffred 
y fath beth ag oerni; gellir cael dyn i 
amgyffred peth wrth ei ddarlunio, os 
bydd llygad ganddo i allu gweled, eithr 
nis dichon i un gael gan ddall ddirnad 
llun a lliwiau'r Enfys. 

Hefyd, os rhaid arfer geiriau dieithr, 
dylid eu hegluro, ac i*r dyben hynny 
mae'n ofynol ymholi, ymddiddan, a 
gwrando ar ereill, er mwyn canfod a pha 
eiriau y trosglwyddant hwy gyffelyb 
feddyldarych, oblegid mae y bod gair yn 
drahysbys i ni, yn peri i ni gymmerydyn 
ganiataol ei fod felly i eraill, a hynny 
weithiau y pryd na byddo. Cóf gennym 
am wr ieuangc dysgedig yn pregethu yn 
Nghaint i bobl sy'n trin hopus. Rhodd- 
ant bolion hirion yn y ddaear fel y byddo 
i'r hopus dyfu gan droi o'i hamgylch, a 
galwant hwy Hop poles. Yr oedd y gwr 
ieuangc yn son am fiydd, gan ei chym- 
mharu i chwydd-wydrau, ac wrth eu dar- 
lunio, soniodd lawer am olwg-gelfyddyd 
neu Optks ; ac ar ol y bregeth dywedai 
rhai iddo fethu, " O herwydd," meddynt, 
"nid hop stides a fyddwn ni yn eu galw, 
ond hop poles;" ac felly aeth pregeth y 
gwr ieuanc yn anniddiol o herwydd arfer 
gair dyeithr i'r bobl. 

HYAWDLEDD. 

Yk agosaf at chwaeth dylai yr areith- 
iwr ofalu am eiriau yn tarddu oddiarno, 
gan gyfarch ei gynnulleidfa yn ei chym- 
meriad cyfaddas ; sef llawer yn lliosog, a 
dywedyd chwi, yn Ile bod fel y clywir 
rhai lled hyfion yn dywedyd " ychdi," a 
" Na fedri di," a " Chofia a^, ,, wrth dorf 
syml a pharchus, fel pe na byddai yno 
ond rhyw ddrwg-weithredwr dirmygus 
newydd a digio'r llefarwr. Oni bai fod 
yr arferiad isel yna'n dra mynych, buasem 
yn ystyried yr addysg yn afreidiol. Eithr 
y mae troell ymadrodd a wna " dydi" yn 
hardd, a darlunirhi ryw dro. 

Yn nesaf, gofaler am gywirdeb iaith, 
oblegid arweinir y Uiaws i siarad y cy- 
ffelyb eiriau a'u hathrawon. Bu'r chwa- 
reudy a'r Uys cyfreithiol yn blaenorin 
hir am gywirdeb iaith ; ac er mai pre- 
gethu yr efengyl yw'r pwysiccaf ei gan- 
lyniadau o bob peth, gresynus gwybod 
fod y chwareuydd, y cyfreithiwr, y se- 
neddwr, ac agos i bob areithiwr yn fwy 
gofalus am wisgo ei feddyliau gyda chy- 



Digitized by VjOOQ IC 



*2 



Y WAWR. 



wirdeb iaith, na rhyw rhai a gymmerant 
arnynt ddysgu dynion yn Uwybrau cyf- 
lawnder yr efengyl sanctaidd. Y mae 
iaith y Bibl yn dda iV dilyn fel esiampl 
i*r Cymro. 

Digonedd o eiriau at ddewisiad sydd 
hefyd yn angenrheidiol, rhag ymdroi 
mewn un cylch bychan, gan arfer yr un 
geiriau yn eglurhaol am yr holi wahanol 
bethau a syhoeddir. 

Hyawdledd gwirioneddol yw siarad 

synwyr i atteb y diben mewn golwg. 

Dylai fod gan areithiwr ryw amcan ; ac 

arfer iaith, llais, a duli, yn synwyrol, tuag 

at gael gafael ar nod ei amcan, ydyw 

hyawdledd. Y mae pob dyn a chryfder 

rheswm, pan yn siarad, neu'n yscrifenu, 

yn ceisio hyfforddi, hysbysu, diddanu, 

neu ddarbwyllo ei gydgreaduriaid ; y dyn 

a wnelo hynny yn y feth fodd ag i gyf- 

addasu ei ymadrodd yn y duli effeithiolaf 

i lwyddo yn ei amcan yw ł r dyn hyawdlaf; 

a chuddfe wael i ddiogi ydyw dyweóVd y 

medr y nefoedd fendithio yr ymdrech 

musgrell — medr, a medrodd, a da hynny ; 

ond os gwelwyd yn dda gwneuthur feUy 

a rhai na chawsant erioed wybod gwell, a 

yw hynny yn rheswm tros syrthni tra yn 

nghanol oyfleusderau lawer i fod yn gyf- 

arwyddusach ? Helaethach y benditłuon 

a ddilynodd Paul nas a ddilynodd rhai 

llai eu medrusrwydd. Ond gan mai'r 

diben pwysiccaf mewn dywedyd yw 

gwellhau ymddygiad ac ymarweddiad, 

y mae grym hyawdledd yn ymddangos 

fwyaf pan yn dylanwadu ar ddynion i 

ymddwyn ac i weithredu yn wahanol i fel 

y gwnelent pe heb y dylanwad areith- 

Sddol; a chan mai gyda golwg ar 
dylanwadu ar feddyliau i weithredu, y 
myfyria dynion eu hareithiau rynychaf, 
gellir galw hyawdledd " Y gelfyddyd o 

Tr diben o berswadio rhaid cael rhe- 
symau cedyrn, trem eglur, a chymmaint 
arwyddion o onestrwydd yn y dywedwr, 
weój eu huno a gweddusrwydd bonedd- 
igaidd duli a Ueferydd, fel ag i ennill ein 
sylw at y peth a ddyweda. Nerth syn- 
wyr yw*r gwreiddyn; nis gali ▼nfyd 
wneuthur yn rwy na pherswadio ynfyd ; i 
lwyddo gyda'r cali rhaid ei gael i ddyall 
a choelio eich bod yn yr iawn, ac at 
hynny rhaid boddloni ei ddealltwriaeth 
am resymoldeb eich athrawiaeth; ogan- 
lyniad rhaid eiaręyhoeddi o wirionedd y 
peth, a'i berswadio i ymddwyn yn unol 
a'r gwirionedd hwnnw; er y dylai'r ddau 



fyni 
lla* 



led gyda'u 



cyda'u gilydd, etto gwyddom fod 
«*iwer yn cydnabod daionipeth heb ei 
wneuthur, am nad yw ein tueddiadau, 
bob amser, yn unol a'n dealltwriaeth. 

PRYDYDDIAETH. 

Dttll rhydd, ond rheolaidd, yw y deg 
sili, a'r accen ar bob ail sili, megis,— 
GwnajS fel prin plan-ed-ig O fy Nuw t 
Yn Ir ar Un af-dn-ydd dyf-roedd byw. 

Un rhydd araUsydd a'i gynganedd yn y 
lliawsill olaf o'r llinellau, megis, — 
Hyfryd gan y morwr hwylio.— wylio 
Hyfryd gwedi'r daith nwwytio t—wjlto 
Hyfryd gan gredadyn gwtrioił,— irion 
Gyrhaedd hyd at Ieiu tirion.— irion 

Rhydd yw i sain y gair olaf yn yr ail 
a'r bedwaredd linell, gael ei hatteb yn 
ngair olaf y bumed a*r seithfed linell, 
megis, — 

Mae enllib gelynion yn fawr, 

Hwy lnniant a gwin eu mawr freu*;— ad 
Pe teimlent tj mhrofiad yn awr, 

Attalient eu dirfawr gaałuuf ,— ad 
Ond pa'm jr merwina tarharf,— ad 

Nag y briwa eoeg siarad ty nghlyw, 
Anfonaf fy nghwyn i well gwloa, — ad 
Mae Taa yr ymddifad yn tyw. 

Yn nghyfansoddiadau Burns, Byron, ac 
eraill feirdd penigamp y gwelir rheolau 
sy lawer anhawddacn nar Cymraeg i 
Gymro eu dilyn. Owelsom yn ddiweddar 
bennillion yr un hyd a rhai Burns, a 
elwir " Scotch wa f ha\" eithr nid oedd 
campau Burns ynddynt; ac un gamp 
ydyw cael geiriau cyfunsain i ddiweddu 
pob pennill, megis y canfyddir yn ein 
Rhifyn cyntaf y sain u an" ar ddiwedd 
pob pennill ar " Yr Esgyniad." 

Ond o bob can rydd a chaeth, yr an- 
hawddaf ydyw Odl Arwrol, a hyny'n rwy 
oblegid prinder testunau cymddas nag o 
angen dawn a medrusrwydd yn y Beirdd. 
Canodd llawer yn Dawn mor gampus eu 
syniadau a'u gilydd; eithr tra cydna- 
byddir rheol dyhd eu dilyn. Wwn yn 
fyrr ar reol Odl Arwrol heb ddywedyd 
am natur y mrddoniaeth yn rhagor nag y 
gweddai ei bod o'r rhywiogaeth uchaf ; a 
phwy bynnag a ddarlleno Ddarlithiau 
Blair, ceiff weled yr oll a ellir ei ddy- 
wedyd am ansoddion Barddoniaeth o bob 
math, oddigerth fod ereill yn fenylach i 
gyfarwyddo yn y rheolau. 

Y peth cyntaf yw llunio chwedl am 
ryw weithred a enyno awydd yn y dar- 
llenydd i wybod ychwaneg o'i hanes fol 
yr el yn mlaen; a rhaid i'r weithred 
foddu ar dri cymmwysder: — 1 . Un weithred 



PRYDYDDIAETH. 



48 



2. Gweithred gyflawn. — Acyn3. Gweith- 
red fawreddog. Yn 1. — I gadw unoldeb 
y weithred y mae Homer, Virgil, a Mil- 
ton, yn neidio i ganol y testun, a rhoddi 
y pethau amgylchiadol mewn pennodau 
ysttysol a elwir Episodes neu ystlysgan, 
er addurn ac amrywiaeth ; yr hyn a gyd- 
blethir a'r testun, ac a ddwg yn mlaen, 
mewn duli dirgełaidd, brif amcan yr 
awdwr. 

Yn 2. At sadw y weithred yn gyflawn, 
dylai fod iddi ddechreuad, canol, a di- 
wedd, heb ddwyn i mewn o'i blaen, ar 
hyd y ffordd, nac ar ei hol, unrhyw 
weithred amnherthynol iddi. Gwelir 
digUonedd Achilles yn ei darddiad, ei 
barhad, a'i effeithiau. Canfyddir sefydl- 
liad JEneas yn yr Idal trwy'r holi wrth- 
wynebiadau ar fór a thir; ac amlygir 
"Coli Gwynfa " yn ei gynllun gan uffern, 
ei gyflawniad ar y ddaear, a'i gosp gan y 

Ac yn 3ydd. I arddangos mawredd y 
weithred, y mae digofaint Achilles o'r 
fiith ganlyniadau ag i gynhyrfu holi fren- 
hinoedd Groeg, i ddinystno holi wron- 
iaid Troia^ ac i fwrw'r holi dduwiau i 
ymrannu'n bleidiau ac i ymryson mewn 
terfysg. Y mae sefydliad ^Eneas yn yr 
Idal yn cyflw y no^r Cesareaid, ac yn dwyn 
i fodoliaeth ymerodraeth Rhufain yn 
benaeth y byd. Ac y mae "Coli 
Gwynfi^n" rwy mewn mawredd gweith- 
red fyth. Y mae'n cydio gafael yn holi 
ddynolryw; y mae holi aUnoedd uffern 
yn ymgyngreirio er dinystr dynion; 
llwyddasant mewn rhan, a buasent yn 
gorphen oni bai i Hollalluogrwydd am- 
ddiflfyn. Y gweithredwyr ydyw dyn yn 
ei gyflwr perffeithiaf, a gwraig yn ei 
hawadgarwch tecaf. Eu gelynion yw'r 
angylion syrthiedig; eu cyfaill, y Mes- 
siah; |a'r Hollalluog eu noddydd. Y 
mae yma wir fiiwredd yn destun can. 

Mewn Barddoniaeth, fel mewn adeil- 
adaeth ardderchog, dylai'r holi fan rannau 
a'r cymnswm fod yn fawreddus, ac nid y n 
unig bod yn fiiwr yn natur y weithred, ond 
mawr mewn maintioli ffofynol i V ham- 
grpn^ed a'i chofio, oblegid ni ellir canfod 
oU oV peth a fo^n rhy meh, neu'n rhy 
ławr. 

Yr ail beth ar 61 llunio chwedl am 
weithred unigol, gyflawn, a mawreddog, 
ydyw cael gamel ar lu o bersonau yn am- 
rywio gymmaint yn eu cymmeriad fel y 
gellir adwaen nodweddiad pob un wrth ei 
feferydd, ac wrth y gyfran a feddianna yn 



ngweithred y testun. Homer oeddlwydd- 
ianus o herwydd Uiosogrwydd ei dduwiau; 
Virgil a deimlai ei ddiffyg, a rhoes berson- 
oliaeth i Enwogrwydd ; ac felly Milton, 
rhoes bersonau i Bechod ac Angau. 

Yn olaf am gymmeriad prif gyflawnwyr 
yr un weithred gyfan a mawreddog, rhaid 
eu bod yn agos berthyn i'r darUenwyr. 
Nis gali Groegiaid a Rhufeiniaid lai na 
llawenhau yn mhob diangfa, llwyddiant, a 
buddugoliaeth a ddigwyddai i'w Cadfrid- 
ogion Achilles ac ^Eneas;* a naturiol 
iddynt deimlo o herwydd pob siomiant, 
aflwyddiant a cholled a flinai Wroniaid 
penigamp eu gwlad; a nha liw, iaith, a 
gwlad bynnag a berthyn i ddyn, rhaid y 
teimla ymcyfranogiad o'r oll a ddaeth i 
ran ei rieni cyntaf a'i gynnrychiolydd yn 
M NghollGwynfe. ,, 

Y trydydd peth ydyw synwyrwersi yn 
cydweddu a chymmeriad y personau y 
sonir am danynt yn y gan ; sef i'r medd- 
yliau a'r ymddygiadau a briodola'r bardd 
iddynt fod yn ^dweddol a natur eu tu- 
edd£ryd t fel ag y byddo eu holi ymad- 
roddion a'u hofi bethau yn ennyn cariad 
neu gas, gresyni, neu ddychryn, yn gyf- 
attebol: dylai'r dysgrifiadau at hynny, 
nid yn unig fod yn naturiol, ondhefyd yn 
dra dyTchafedig. Gocheler bob amser yr 
hyn a fyddo isel, salw, coeg, ac annatur- 
iol; ac nid gweddaidd un peth mewn 
Odl Arwrol a'n tueddo i ysmaldod, eithr 
pob gair yn tueddu at fcithrin y teimlad- 
au uchaf o orfawredd ardderchog y dichon 
i feddwl dynol eu cynnwys. 

Y pedwerydd peth a'r olaf ydyw Iaith. 
Yn gyntaf dylai fod yn hawdd i'w dyall ; 
gwnai darllenydd mwyn edrych tros fai 
bychan mewn cyfansoddiad os bydd yr 
iaith yn ddi drapherth iV hamgyffired; yn 
ail, gofynol yw gochel iaith ac ymad- 
roddion cyffi-edin. Ymwahaner oddi- 
wrth ddull y lliaws annysgedig ; dangoser 
chwaeth a medrusi*wydd trwy ochel duli 
cyffiredin, heb fod yn fferllyd ac annatur- 
iol. Na eheder i rith-fawredd wrth 
wylio rhag iselder y werinos; cymmar- 
iaethau naturiol, ond anhysbys i'r cyff- 
redin cyn eu darllain, yn nghyda thraws- 
enwad sy gynnorthwy da i iaith ddyrch- 
afedig. I^lid gosoa personau y gan i 
ymadroddi, fel na ymddangoso dim fel 
sylw o eiddo'r awdwr ; a pheth o bwys 
ydyw i'r ysgrifenydd allu barnu addas- 
rwydd ei alluoedd i'worchwyl. 

Bellach, awn at y rheolau cyffiredin; 
ond cyn ymadaeł a'r Odl Arwrol, gellir 



Uigitizedby^OOgK: 



44 Y WAWR. 


dywedyd mai y ffordd i allu amgyfFred 
gwir fawredd Barddoniaeth ddyrchafedig 
ydyw ymdrechu am gymmaint a ellir ei 
gael o ddysgeidiaeth gyffredinol. Y ffordd 
i adwaen beirniaid dichwaeth a diddysg 
ydyw sylwi nad ydynt fyth yn canmol 
ona a ganmolwyd gan eraill; yr oll a 
aliant hwy ei weled ydyw'r anmherffeith- 
rwydd ; y mae gwendldau yn hawdd eu 
canfod; nawdd ydyw eu troi yn bethau 
i'w dirmygu, ac nawdd gwneutnur y cyf- 
ansoddwyr yn nodau gwawd, o herwydd, 

Pob bai, fel us, a nawf ar wyneb tona, 
A gais am beri, a draidd i waelod hou. 

Chwilier am brydferthwch cyfansodd- 
iadau, a chyhoeader i'r byd a fyddo 
werth sylw ; dichon i'r geiriau a'r medd- 
yliau harddaf fod yn brif wrthrychau 
ymosodiad y diddysg a'r afrywiog; ond 
dyrchafu ,peth gwerthfawr a' i ddangos 
megis nód y dylai pawb gyrchu atto a 
wna gwr boneddig. Nid yw profi fod 
llai beiau cyfansoddol gan un nag eraill, 
yn un prawf y bod ganddo ddyrchafedig 
feddylddrycnau teilyngach o Fardd; a di- 
chon, weithiau, mai y gwr prinaf ei 
newid-wisgoedd yw y Iluosoccaf ei aur- 
ddarnau 301 y wlad. 

Svnwyr y gwaith— nid laith §£11, — 
Yw clo pinacl y pennill. 


a boneddion oedd i gael y fraint berchen- 
ogi telyn ; ni feiddiai neb afael yn nhelyn 
un am ei ddyled ; ac yr oedd ei cholli yn 
goili gradd bóneddwr. 

Dy wedai un — 

11 Tery cithaf tri wythwawd," 
sef, tery eithaf three octaoes. Eithr y mae i'r 
delyn deir-rhes bump wythwawd(/£t^octove«), 
C ddwyblyg y lofr neu fyrdón, i G ddwy- 
blyg alt. Rhif ei thannaa yw 97 yn dair . 
rhes, y ddwy alianol yn unsain, a'r ganol 
yn hannor tonau. Tannau y byrdon ar y 
deheu, yn 86 nifer, yr ucheldon ar yr 
aswy yn 26, ac yn y canol 85 dannau. 

Mewn Organ, y mae yn mhob wjrthwawd 
ddeuddcg nód, gwneir saith gan y gwynn, a 
phomp gan y du. 

Credir yn gyffredin y gwnaed y graddaa 
Cerddoriaeth gan un Guido, genedigol 
Arezzo; neu, yn unol a rhai, gwnaed hi yn 
fath gywiro eiddo'r Groegiaid, a'i galw 
Oamut yn ol y Uythyren Groeg Gamma, yr ■ 
un peth a'n Gni, fel cydnabyddiaeth o'r 
cynnorthwy a dderbyniwyd gan raddau 
Cerddoriaeth y genedl enwog honuo. 

Arwyddir seiniau gan nodau wahanol 
fath, y rhai a wahań iaethir oddiwrth eu 
gilydd trwy eu gosod naill ai ar neu rkwng, 
uwćh neu w, pump llinell cyfochrog, ac a 
elwir, yn awr, wrth enwau aaith lythyren 
ddechreuol yr egwyddor, A, B, C, D, E, ! 
F, G, yr hyn a eglurwn etto. 

| 


ELFENAU CERDDORIAETH. 

Ton nód, hynny yw, sain unigol raiwaig, 
a elwir unsain ; a yw hwna yn air priodol i 
drosglwyddoY meddylddrych amcanedig ai 
peidio, ni pherthyn i ni ei benderfynu ar 
hyn bryd. Mae Uawer cnwad yn arfer- 
edig yn yr holi gelfyddydan na feddant 
hawl pellach na'i fod yn arferedig. 

Mae hynafiaeth y delyn y fath na ellir 
cael gafael ar ei dechreuad ; yr oedd mewn 
parch mawr yn foreu, a dodir am hynny, ei 
llun yn nwylaw yr hen wroniaid. Ysgrif- 
enwyd rhai cannoedd flynyddau yn ol, — 
" Y delyn sydd ofFeryn rhy bwysig a mawr- 
eddog iV harfer mewn lleoedd Ilawen a 
digrif j ac ni ddylid ei harfer ond gan far- 
wniaid, ysweiniaid, boneddigesau, offeiriaid, 
a phobl o'r cymmeriadau nchaf." 

Mawredd parch y delyn gan yr hen 
Gymry a ellir ei wybod yn y cyfreithiau a 
laniwyd iannog y radd uchaf yn y wladwr- 
iaeth i'w harfer. Medru ei chwarea, a 
medda arni, oedd un o'r tri anhebgorion 
gwr bonheddig. Nid oedd i gaethweision 
fcddiannu telyn, a gwaherddid pawb i'w 
hyfforddi. Y brenin, cerddorioa y brenin, 


HAJTI1S BTVSO» WODSDZO. | 


T PARCH P. B. WILLIAMS. 1 

Pcriglor Llanrug a LIanberis, Swydd 
Gacr*narfon, oedd fab i'r Parchedig Peter j 
Williams, Esponiwr Cymreig cyntaf yr Ys- | 
grythyr lan ; yr oedd yn wr duwiol a dysg- 
edig, yr Bregethwr Efengylaidd, yn hael- 
ionus y tu hwnt i wyr caredig o'i amgylch, ! 
ac yn wr boneddig bod ffordcL Yagrifenodd i 
Lyfr difyrus o bancs swydd Arfon, rhoddodd ! 
rai bechgyn talentog mewn ysgolion, dysg- ■ 
odd amry w ei hun, a bu nodd wr serchlawn i 
feirdd, hynafieithwyr, a Ueenorion Oymry. 
Brawd iddo oedd y Parchedig Eleazar 
Williams, Llanpeter, Swydd Garedigion ; 
yr hwn, fel ei dad a'i frawd, oedd dra hyglod 
megis carwr ei wlad, cymmwynaswr ei 
wladwyr, a noddwr Lleenyddiaeth Gymreig. 
Y mae amryw berthynasau iddynt yn nod- 
edig am eu rhinwedd a'u dysg, a rhai o 
honynt yn wyr cyhoeddus ; yr hyn a dden- 
gys, er nad y w rhinwedd a chrefydd o waed, 

nioiti7oclbyvjOOglC 



ADOLYGIAD. 



45 



nag o ewyllys gwr, etto y bod rhyw duedd 
glyna mewa esiampl dda. Tebygol iawn 
yw effaith ymddygiad tad ar ei blant, i 
effaith rhyw beth trwm a ollynger i l^n 
gwyneblyfn ar ddydd tawel yr haf; pany 
sodda'r peth trwm gwna gylch o amgylch ei 
ddisgynfa, cenedla hwnnw gylch arall, a 
chynbyrfaY ail drydydd cylch, ac felly'n 
mlaen, nes yr ymeanga'r cylch olaf o ymyl i 
ymyl i'r Ityn ; felly y Parchedig a'r hynod 
Peter Williams, effeithiodd ar ei blant a' i 
gymmydogion, hwythau a effeithiasant ar 
eraill, mwy en rbifedi, a'r eraill lawer a 
eflfeithiant, yn awr, ar laoedd ychwanegol, 
nes y mae rhinwedd yr hen sant yn cael ci 
drosglwyddo fel y trosglwyddir etifeddiaeth, 
o oes i oes yn ddylynol. Perchid Periglor 
Llanryg yn glodos gan y mawrion dysgedig, 
cerid ef yn gyfeillgar gan y cyffredin, hoffid 
ef ynMdiolchgar gan y tlodion, ac ymhyfrydid 
ynddo'n frawdol gan y saint. 

MR. GREFFITH HUGHES. 

Mab Mr. Hughes, o'r Cefn, Llanddein- 
iolan, oedd awyddys am lyfran a gwybod 
Rhifyddiaeth er yn fachgen; tynnodd sylw 
ei gymmydogion yn dra ieuangc, ymunodd 
gyda'r Annibynwyr mewn Ile a elwir Bethel, 
yn morę ei oes; a daeth, fel pob perchen 
dawn o fewn cyrhaedd, yn adnabyddas a'r 
Parchedig Dr. Jones, Bangor; dechrenodd 
bregetha, aeth i'r ysgol yn Hackney, Llun- 
dain; a dychwelodd i Gymrn. Yr oedd 
grym ei ddeall, ei ysgolheigdod, ei hyawd- 
ledd, a'i rinweddan Cristionogol, fel y per- 
arogl ar lestri y deml, yn glynu, yn aros, 
ac yn ymwasgara trwy'r ystafelloedd lle'r 

I elai ; ac hysbys i gar wyr gwybodaeth, o'i 

i ol, mai peth hir hlr yw hiraeth. 

I MR. ELLB ORIFFITH WILLIAMS. 

Gwr yn Aberystwyth, mab y Bardd cad- 
1 eiriog a champus, Gutun Peris, a ddarllenai 
| gan gofio llawer iawn, pan oddeutn chwech 
I oed; daeth yn ysgolhaig gwych; hyffordd- 
odd eraill mewn cychwyniad gwybodaeth 
| fnddiol; yr oedd ef yn haclionns at bob 
j achosteilwngo'igefnogaeth; bnaelodpryd- 
| ferth o gymdeithas grefyddol y Wesleaid ; 
l ba fyw yn Gristion, a bn farw ł n Bant. 

ADOŁTOIA D. 

«BEDD GWR DUW." 

Darlith a draddodwyd yn Eglwye Aber- 

gwili, dydd Mercher, y 11 eg o Hydref, 

1849, ar yr achlysur o nodi Gwyddfaen 

Coffadwnaeih am y Ghmr BarchedigDad 



yn Nuw > Richard Dayies, D.D., Es- 
gob Ty Dewi\ gan J. Jones, A. M., 
(Tegid), Gweinidog PlwyfNanhyfer t yn 
Mhenfro, Prebendur Ty Dewi, &c. Lian' 
ymddyfri: cyhoeddwyd gan WilHam Rees. 

Yr Awdwr. — Megis mai digon gan bobl 
gaelyr argraff brenhinol er rhwyddhan der- 
byniad i ddarn anr, felly digon o gymmer- 
adwyaeth i unrhyw lyfr gan Gymro deall- 
gar, ydy w mai Tegid a 1 i gwnaeth. 

Llythyrenniad. — Er ein bod, megis am- 
ryw, yn dybla cydseiniaid i ddangos grym a 
phurys yr accen, gwyddom nad yw hynny 
ya wir ofynol ond mewn geiriaa cyfansawdd 
i gadw eu gwreiddiol darddiad; megis an- 
nhebyg, o an-tebyg. Etto, anfynych y ceir 
ysgrifenwyr Cymrelg, y dyddian hyn, yn 
cadw un reol, oddigerth Tegid; y mae ef 
yn gwybod ac yn canlyn rheol cyfundreih. 

Purdeb Iaith. — Cymraeg trwyadl ydyw 
pob gair; a'r iaith honno mor amlwg, fel y 
rhaid i bob darllenydd ddirnad meddwl yr 
awdwr ar nnwaith, heb goili amser i chwilio 
ystyr geiriaa. 

Y Testun a'i Ystyr— 2 Bren, xxiii. 17, 
18.— "Pa ditlywhwn? * Bedd gwr Dnw.' 
Yn y geiriaa a ddetholais fal yn destnn i ym- 
adroddi oddi wrthynt ar yr achlysur presen- 
nawl, rhoddir hanes am golofn coffadwriaeth 
a osodasid awch ben bedd Prophwyd o wlad 
Jada; a dywedir i ni pa ryw ysgrifen, nea 
graifft, oedd ar y golofn; sef Bedd Gwr 
Duw. Craifft ogoneddus oedd hon; tyst- 
iolaeth ardderchawg o ddawioldeb y Pro* 
phwyd." Darllenodd llawer yr adnod, a 
dywedwyd llawer, o dro i dro, oddiwrth y 
geiriau; etto, nid llawer afeddyliodd nac a 
glywodd am yr ystyr amlwg a natnriol yna. 

Cynnwysiad y Ddarlith. — Hanesyddiaeth 
werthfawr ac eang mewn ychydig le; wedi 
ei thraddodi gydag archwaeth gwr boneddig, 
medrnsrwydd dysgawdwr, a theimladau 
Cristion. 

Dywedodd gweinidog yr efengyl gyda'r 
Annibynwyr wrthym na ddarllenodd ddern- 
yn prydferthach erioed; a'n cwyn ninnaa 
ydyw na allem fod yn sicr y bydd i'n holi 
ddarllenwyr eidarllain a ł i hystyried. Pany 
cymmarom sefyllfa yr Awdwr, gwerthfawr- 
awgrwydd cynnwysiad y Ddarlith, a'r ych- 
ydig bychan a ofynir am yr argraphiad bardd, 
hawdd gwybod mai yr holi ynnill mewn 
golwg ydyw lles y darllenydd, a'r bodd- 
lonrwydd o ymwybodaeth mewnol i'r Awd- 
wr mai budd ei genedl oedd ei brif amcan 
wrth ei chyhoeddi. 



46 



Y WAWR. 



CYFIAWNDER A'R EUOG. 

Cttxawkdee por, wrth ddyn, oedd lef ddi baid, 
Os trwm, cei fyw ; os prin, dy lftdd a raid ; 
I'r glorian aeth y dyn heb ronyn grym, 
Gwrth-drowyd ef, ar gip, fel llai na dim ; 
Fy nghledd ! fy nghledd ! medd llaif cyfiawnder 

glan, 
Rhaid marwo'r dyn, heb drangc, mewn bythel dan! 
A'r dyn yn noeth, heb obaith ar un ta, 
A grynai'n lloeg, tan bwys euogrwydd du.— 
Dai rhinwedd moea, mewn buchedd deg ei llun, 
A f i gweithred dda, gan geiaio trymhau'r dyn ; 
Ond llai na dim, pob moes, pob gwaith, pob dawn ; 
A Sinai'n dan, gan gyfraith ddwyfol lawn :— 
O ! Beth a wnaf ? medd dyn, mewn dirfawr glwy', 
A'rddryghin groch a'i Uef uwch llef yn lwy; 
Trugaredd ddaeth, ae wrth ei ehalon hi 
Un defhyn byw o'r gwaed ar Galfar! ; 
Ymwenai'r dyn,— cyfiawnder yntau'n llawn 
A'i rhoesynrhydd, ganwaeddi, "Cbfais Llwn." 

Y DDWY FAIR WRTH Y BEDD. 

Cyd eisteddwn ar y garreg, 

Mair, fy chwaer mewn serch yn un ; 
Dyna'r Bedd, a'r many gorwedd 

Gwrthrych gebaith bywyd dyn; 
O ! 'r bendigaid draed a deithiodd 

Er daioni pawb a'n hedd, 
O! 'r gorgannaidddwylaw gwynion, 

Tan eu briwiau yn y bedd ! 

Ie, chwaer,— a dyna'r fynwes 

Gyda'r gwann wnai gydymddwyn ; 
Cófiaf ryth am iaith y bregeth 

Ar y mynydd, Mary fwyn ; 
Sut i ddechreu na diweddu 

Mi nis gwn fy anwyl Fair, 
Perfiaith ydoedd ef a aanctaidd, 

Ym mhob meddwl, gwaith, a gair. 

Wyt ti'n cofio cwrdd a'r deillion,— 

Fel y cawtant weled dydd,— 
Yntau'r mndan ddaeth i ganu,— 

'R doff yn Uamu fel yr hydd ? 
Iachau cleifion, rhyddhau caethion, 

Bywhau meirwon wnai mewn hedd ; 
Ond O ! 'r milwr aeth yn greolon— 

Mairl— Cyd wylwn,— dyna'r bedd ! 

Teimlaf bythoedd rin ei eirian 

Yn nhy Simon, pan ym caed 
Yn eneinio'i ben mewn dagran 

Ac yn golohi'i aanctaidd draed; 
O ! Na byddai'r byd yn enaint, 

Awyr gron yn euraidd flwoh, 
A'r holi £5r yn ddagran cariad, 

I eneinio'i anwyl Iwch ! 

Minnan hoffwn hynny Habt, 

Mae ewyUyi eerch yn fawr ; 
Ond nis gallem, gan ein gwendid, 

Rwyitn>'r lladd rhwng nef a llawr : — 



Etto, dioloh !— Mae'n ei firiwian 
Enaint gras i'n byth iachau, 

Ac yn archoU ddofh y bicell 
Owelaf fiynnon i'n glanhan ! 

HEN GREDADYN. 

E&BTCHA7 o'm hol, i gael gweled yr olwyn 

Ynnghyigodllawdyniy^ hoffganlynei gwaith; 
Mewn trem maepob tro,at einolndo'nddi achwyn, 

Daw'r aeintiau, bob on, hyd i derfyn y daith ; 
Yr Ibsu ty (reninar fyddin ryfeddol 

Pob peth creadigol a roed wrth ei draed, 
A'r bydoeddyn bur, yn eu natur hynodol 

A gadwant eu rheol dragwyddol drwy'r gwaed. 

Cyd weithia pob peth, wrth yr armeth aunorfod, 

I ddifa grym pochód llwyr hynod hyll ryw ; 
Pob rhod ty ddi feth a llawn llygaid i ganfod 

Pob cyfnerth pob comod, a Zioń yn fyw ; 
Cylch euraidd y cymmod, fel bwa'r cyfammod, 

Sy'n dal y bydyaod i'w wyddfod yn wir, 
Dechreuer y Gan, er yn nhrigfan y trallod, 

Cawn weled ein Priód cain hynod cyn hir. 

Yr archoll oedd hyll, a roes ffrewyll y tafod, 

Ond methedd y ddyrnod a'n herlid i'r gwae ; 
Arferwyd pob duli at ein hymlid o'r cysgod, 

Y gelyn a welsom ;— yn awr pa le mae ? 
Arweinir yr wyn, oll yn fwyn, yn ei fynwes, 

O gyrhaedd y gwres, hyd i loches y graig ; 
Mae'n clywedein cwyn, ymae'n gweled yrormei, 

Yr Aiphtiaid ddaw'n rhee o dan draed Had y 
wraig. 

Er gwaeled ein gwedd, yn ein llesgedd a'ngofid, 

A goddef, mewn byd, rhyw faith ymlid a than ; 
Meddiannwn yr hedd a derbyniwn ein rhyddid, 

A llyncir y llid oll i gyd yn y Gan : — 
Ust! — Clywaf delynau iach euraidd yn chwareu, 

A gwelaf drigfannau anneddau fy Nhad; 
Fy mrenin a'm Duw, ydwyf fyw yn nglyn angau, 

Yn profi'r grawn Mypiau ar lannau*r hardd wlad. 

SĘNN Y BUGEILIAID. 

Rhyw gorriaid efo'r gyrroedd,— a boethai 
Bethel a'u terrysgoedd ; 
Nodadwy eu nad ydoedd, 
A briw mawr i Akrom oedd . 

Nai anwyl, nid byw'n anynad— a wnawn 
Ebai'r hen wr penllad ; 
Łle cweryl gwell y w cariad, 
Doi hyd lwydd, dewia dy wlad. 

Wel, trwyawydd, I^druan— a fryaiodd 
I'r wlad fraaaf allan ; 
I ferwino'i fawr hunan, 
Uopgwyd hi a chenllyag tan. 

Mae Lotiaidyn aml etto,— a Llywydd 

Galluogi'w cofio; . 
* Y gwyr ifangc arafo, 
Bri mwy fy th i Abram fg. 



AMRYWIAETHAU. 



47 



T BIS UOHAF. 



" Duw a ymddangosodd yn ycnawd" ydyw 
y flbn uchaf ar ruriau dringraddau iaith. Os 
edrychir ar y ddaear fawr, ni welir ond ei 
droed ; os syllwn ar y ffurfafen, ni amlygir 
ond ei fysedd ; os craffwn ar y barnedig- 
aethan, ni cheir ond megis darń Uaw ar 
galchiad pared ; ac os trown ein golwg i'r 
deml nid oes iV weled ond godre ei wisg ; 
ond os edrychwn ar Iksu, ceir "Holi gyf- 
lawnder y Dnwdod yn preswylio ynddo'n 
gorphorol," — Parch. J. Eyaks, Llwyn* 

T PWTS MWYAF. 

Bydd yn orfoledd yn nydd yfarn, gweled 
ein pobl, y rhai fn dań ein gofal, yn eael en 
eanmol gan y Barnwr, a'u gwahodd i la- 
wenydd euHarglwydd. Dylai gweinidog- 
ion wnend en goreu, trwy siamplan ac an- 
nogaethau, i gael gan yreglwysi ddwyn 
ffirwyth erbyn dydd y cyfriC mewn ym- 
drechion gartref ac oddi cartref, i gyfrannu 
ac anfon yr efengyl i wella ac i achub y 
byd ; ond gyda golwg ar gasgliad at gyn- 
nal y weinidogaeth gartrefol, maehynny, fel 
dyledswydd, yn nes i'r diaeoniaid nac i'r 
gweinidog. Meddwl yr wyf, y gwel lla- 
werfbd en cyflog yn ddigon mawr wrth 
edrych yn ol o dragwyddoldeb. Nid maint 
y cyflog a fydd y pwys mwyaf yno, ond y 
peth a wnaethom ani y cyflog.— Parch. J. 
Eyass, Hebron, Swydd Benfro. 

SIGBWTDD GOBAITH. 

Mae gan y Cristion angor y tu fewn i*r 
Den. Nid hoff gan forwr le meddal i dafln 
angor mewn ystorom ; ac nid gwych gan- 
ddo y graig lefn ychwaith ; ond os ceiff ef 
graig yn orddedig a chlai bydd wrth ei 
fodd ; oblegid fod yr angor yn soddi trwy'r 
clai, ac yn ymftchn yn bolltan'r graig. Pa 
le yr wyt ti Grbtion ? Yr wyt yn teimlo'n 
ddiogel dy fraint bob tymmor a phob hin ; o 
herwydd y mae dy angor o tu fewn i'r ilen, 
wedi ei fwrw ar graig gorddedigachlai; ,C Y 
dyn a'r Dnwdod ynddo f n trigo ; n gorphwys 
arno'n gadam fyth. — Parch. Cheistmas 
Etahs. 

OWBTBBDTWiniADAU. 

I>predyd y bod dyn yn ddyn go dda er 
iddo wnenthnr llw weithiau, ei fod yn dra 
chrefyddo], ond bod tipyn o falchder ynddo; 
ei fod yn Gristion cy wir, ac nad yw gwamal- 



rwydd ond ei ffordd lawen ef, a'i fod yn nn 
o'r dynion goreu sy'n prophesu crefydd, 
eithr gwir yr ymlithra weithiau trwy yfed, 
oblegid ychydig a effeithia arno, sydd wrth* 
ddywediadau ; yr nn peth fyddai dywedyd 
dyn duwiol annuwiol, a chrefyddwr ang- 
hrefyddol, nen erlidiwr grasol. — Parch. 
Samuił Dayus. 

OBADDAU OWTNFTD. 

pywedir y bydd graddau gogoniant y 
nef i'r saint yn ol graddau eu gwybodaetb, 
en defnyddioldebi a'u santeiddrwydd yn y 
fhchedd hon; a dywed Paul y bod yno 
raddau, megis ag ymae gwahaniaeth rhwng 
seren a seren mewn gogoniant ;— modd 
bynnag, ys na ddeil y Uestr bychan 
gymmaint a'r llestr mawr, bydd yno bob 
Uestr yn llawn, le, yn orlawn, at y gwyneb 
ymyl, o eithaf perfleithiaf ddedwyddwch. — 
Parch. E. Eyams (Ieuan Olan Geirion- 
ydd). 



Absennwr.— Malwoden, a chanddi gyrn 
heb rym digonol i dorri esgyrn; a'r mwyaf a 
aJl ei wneuthur mewn ty ydyw gadael math 
o halogrwydd ar ei hol i ddangos y bu yno. 

Beiau PoBL.^-6oleudai ar greigiau ech- 
ryslawn, ac arwyddion goruwch traethau 
enbyd; nid i'n harwain mor agos ag a allom 
i'r perygl heb ein ni weidio, eithr i'n gosod ar 
ein gocheliad, ac i'n cadw bellaf a fyddo 
modd oddiwrth y dinystra andwyodd eraill. 

Gynfigen. — Digio oblegid rhagoriaethau, 
am ygwyddir eu bod yn ganmoladwy; a 
gygu ar ddyn yn erlidgar am nad ellir byw 
a gwneuthur cystal ag ef ! 

Dtso. — Y mae Dysg i'r egwan ei synwyr 
yn debyg i ddalen aur, yn goreuro a chudd- 
io'r defojdd a fyddo dani; ond i'r cryf ei 
gynneddfau, y mae Dysg fel offeryn yn 
Iław cerfiwr, yn tryloywi ac yn amlygu pob 
prydferthwch a thlysni o fewn marmor. 

Dadł. — Ymryson a dadleu oblegid gwa- 
hanol dybiau, am bethau defodol, yn Ile 
ymuno yn erbyn llygredigaethau'r oes, sy 
waeth nac ymrafael rhwng bugeiliaid, o her- 
wydd eu gwahanol farnau am y ffordd de- 
bycaf i ddal llwynog, tra y difethir yr wyn 
ger bron eu UygaicL " Daliwch i ni y llwyn- 
ogod, y llwynogod bychain, y rhai a ddi- 
fwynant ygwinllanoedd." 

Detnydd. — Peth a modd i'w weled a'r 
llygaid, neu ei deimlo a'r Uaw, peth ag 
iddo hyd, Ued, a flfyrfder; a gelwir yr enaid 
yn ddidde/hydd, nid am nad yw sylwedd, 



48 



Y WAWR. 



ond am nad yw yn meddianna ary nodwedd- 
an a enwyd, gan belled ag y gali dyn ei am* 
gyffred 

Egwyddor. — Sali peth neu weithred; 
egwyddor iaith* yw arwyddion sain, megis 
Uythyrennau; egwyddor gweithred ddynol 
yw'r tueddfryd sy'n argymmell dyn i 
wnenthar. Dichon i weithred fod a'i heff- 
eithiau yn wahanol i natur yr egwyddor; 
felhyn, — Pe byddai nn yn gofyn elusen, 
gallai dyn daflu ceiniog atto i*r dyben o*i 
ddolurio; gallai ei rhoddi, gael i eraill weled; 
a gallai ei chyflwyno, oblegid teimlir yn 
herwydd tylodTr gofynydd; byddai egwydd- 
orion y rhoddydd yn gwahaniaethn ; dichon 
i'r gyntaf fod yn naill al dialedd nen greń- 
londeb; yr ail yn awydd am glod ; a'r dry- 
dyddyn doaturi; eithr effaithy tri ymddyg- 
iad a fyddai yr nn; sef, cynnorthwyo , r 
anghenus. 

Ewtllys. — Y galln sfn dewia neu'n 
gwrthod. Llywodraethir yr ewyllys gan y 
prif gyfiroad cymmelliadol yn y meddwl. 
Pe gofynid i ddyn, o wybodaeth gyffredin, 
pa un ai ceiniog a'i swllt a'i pnnt a ddewisai 
am fyned i neges ; byddai iV wybodaeth y 
bod "swllt yn werth deuddeg ceiniog ei ar- 
gymmell i ddewis swllt yn hytrach na cbein- 
iog, a gwnai ei wybodaetli y bod punt yn 
werth ugain swllt ei orfodi at ddewis punt yn 
Ile swllt ; os dewisai geiniog yn He swllt, 
neu swllt yn Ile punt, er mwyn boddio, neu 
beidio a digio rhyw un, yna boddio, neu 
beidio a digio un, a fyddai y prif gyfiroad 
cymmelliadol yn y meddwl; felly, mae'r 
ewyllys, er yn rhydd weithredydd, yn rhwym 
o weithredn yn unol a'r prif argymmelliad ; 
a pho mwyaf y gorfodaeth cymmelliadol, 
rhyddaf y gweithrediad. 

Gwahaniaeth barn. — G wahaniaetha barn- 
an gwyr cali, oblegid y bod gwahaniaeth yn 
ngraddau eu gwybodaeth; eitbr gwahan- 
iaetha rhai mewn barn, am y gadawaut i 
eraill farnu trostynt; nid yw ł r cali yn pen- 
derfynu peidio newid ei farn, am y gwyr nad 
yw berffaith mewn gwybodaeth; ond y mae'r 
ffol yn benderfynol, am ei fod yn rhy ynfyd 
i gymmeryd addysg. 

Hawl. — Nid oes gan ddyn hawl arno ei 
hun, pe amgen ni byddai gyfrifol i arall ; y 
mae dyn yn gyfrifol i arall, i farnydd pawb; 
yna, nid oes ganddo hawl arno ei hun, am 
nad yw eiddo iddo ei hun. Gan nad oes i 
ddyn hawl arno ei hunan, nis gali y bod iddo 
hawl i ladratta a gwerthu ei gyd ddyn; a 
chan nad oes ganddo hawl ar gorph dyn 
arall, ni ddichon fod iddo hawl ar enaid dyn 
arall ; nid oes iddo awdurdod i orfodi arall i 



brophesu yr un pethau ag ef, nac i gospi neu 
erlid arall am wahaniaeth mewn barn oddi- 
wrtho ef. 

BZBBAarzoar. 



Gomniab o Bwts. — Yr oedd Mendwy 
yn ymprydlo a gweddio Uawer ; un dydd, 
cyfarfyddai a mab ieuangc gwamal. " Fy 
ewythr," ebai'r ieuangc, " os nad oes byd 
arall, rhaid y bod eich cyflwr yn eithaf tru- 
enus. w "Gwir/' meddai yMeudwy; "ond 
ys oes byd arall, pa fath a fydd dy gyflwr 
di?" 

Vicar Pwllheli. — " Pa fodd yr ydych 
mor hoff o'r sectau, Mr. Williams T 9 a 
ofynai gwr iddo oddentu denddeg mlynedd 
yn ol; yr atteb oedd, "Nid wył yn hoffi 
ymranniadau ; ond y mae'n hoff gan fy 
nghalon am y dynion duwiol s/n eu plith, 
yr un fath ag yr hofia hen filwyr en gilydd; 
er nad oeddynt yn yr un fintai, etto da gan- 
ddjmt! gyfeillachu, am en bod yn yr nn 
fyddin ac yn yr nn brwydrau." 

Bedydd Trochiad. — Gofynwyd Tr Parch. 
Mr. Thomas, Gweinidog yr Annibynwyr, 
yn Penmain, Mynwy, paham yr aetbai nn 
o'i feibion at y Bedyddwyr, a'r holi rai eraill 
o'i deulu yn Annibynwyr ; ac attebodd 
yntau, " Ho ! credu y mae, i chwi, fod y 
ffordd i'r nefoedd yn dipyn nes ar hyd j 
dwfrnag ar hyd y tir. w 

Coron Y bywyd.— Cam ddyallwyd y gair 
yna unwaith gan ei dybied yn goron a bwy<L 
Fel y teithiai'r Parch. D. Rogera, Gwein- 
idog gydaY Wesleaid, nnwaith ym Mon, 
digwyddai i gyfreithiwr ieuangc eioddiwes; 
ac wedi ychydig ymddiddan, dywedai y mab 
ieuangc, "Wel/* Mr. Rogers, "yr ydym 
ein dau yn byw a'r gynghori dynion, ac os 
nad anweddus gofyn, faint o gyflog a gewch 
am gynghori pobl?" Attebai Mr. Rogera 
"Coron y bywyd." — "Dearme," ebai yr 
ieuangc, " Tri a eh węch wyf fi yn ei gael!" 

Atteb i'r Ynfyd. — ^Hen wr synwyrol 
yn pregethu gyda'r Methodistiaid Calfinaidd, 
yn Morganwg, a gyhoeddid i ddechreu oed- 
fa, ac ni allasai fyned, oblegid fod nn o'i 
draed yn dra dolurus. Gorynai un iddo, " Pa 
fodd na ddaethoch i ddechreu'r oedfa, Mr. 
Jones? " " Fy nhroed oedd ddolurus/' ebai 
yntau. " Pa fodd na wnaethech yn ol y 
gair, ynte; ' Os dy droed deheu a'th rwystrm 
tor efymaith.'" Fy nhroed chwith oedd, 
fy nhroed chwith oedd," ebai Mr. Jones ; a 
gwyddai ef nad yw'r gair dehen am y troed 
yn yr ysgrythyr. 

David Etant, Argraphydd, Catrdydd. 



Digitized by V300yic 



"GOREU ARF, ARF DYSG." 



Y WAWR; 



SEF, 



CYLCHGRAWN LLEENYDDOL A CHELFYDDYDOL. 



rhif. a.] 



MEDI 1, 1850. 



[Pris 4c. 



Y OO&YCnrDB AT 



BERNWCH CHWI. 



GlDWIADWTE SEBCHUS — 

Dyn a feddianna alluoedd i wahaniaethu 
rhwng drwg a da; ac oblegid hynny y 
cyfeiria pob Dysgawdwr cywir at synwyr 
a chydwybodau y rhai a anncrchant parth 
rhesymoldeb a thuedd eu hyfibrddiadau. 
Er y meddylia lluoedd fod peth yn ddrwg 
neu'n dda yn unol a'r addysg a gawsant, 
megis y tybia'r cenedlocdd mai da yw eu 
gau grefyddau, etto, y meddwl a farnodd 
felly sydd alluog i farnu n wahanol, ond 
iddo gael ei arwain gan oleuni dysgeid- 
iaeth well ; dyna pa ham y geilw Athraw- 
on teg am sylw ac am ddirnadacth y deall; 
a dyna pa ham y mae'r byd ar ei gynnydd 
mewn gwybodaeth arhinwedd. Heb son 
am flaenoriaid y bobl mewn gwybodaeth. 
au mawrion ac amryw, geUir crybwyll 
mai fel yna y dysgai Athrawon penaf yr 
addysg oreu yn y pethau mwyaf eu pwys: 
— ebai Apostoł, "Dywedyd yr wyf fel 
wrth rai synwyrol: bernwch chwi beth yr 
wyf fi yn ei ddywedyd." A dywediad y 
Pen Athraw ydyw " Pa ham nad ydych, 
ie, o honoch eich hunain, yn barnu yr hyn 
sy gyfiawn?" Dengys hyn yna, nad teg 
caethiwo gwybodaeth i bigion uchelgais ; 
mai gormes rhwymo'r meddwl wrth rwm- 
pwy, a cheisio ei rwy8tro ł n mhellach; ac 
mai myned i orsedd wahanol i'r un a dde- 
wisaTr Athraw pcrfieithiaf y' mae'r un a 
ofyn i ddynion am lai na holi amgyfired- 
iad y deall, i farnu trosto ei hun, ai Uesol 
ai aflesol y ddysg a gynnygir i'w gymmer- 
adwyaeth. 

Ys cyfyng y elowyd fiynonau addysg o 
fewn gwahau tywyll yr offeren am flyn- 
yddoedd meithion, ys dyeithr y rhydai 
allweddau gwybodaeth yn malurion mur- 
iau'r Mynachod am dymmor hir, ac ys 
ewrth y cysgodd ^addysg y Brython yn 



Uudw coelcerthi llyfrau'r hynafiaid am 
lawer oes, agorodd Khagluniaeth ddorau 
ffrydiau iachus Cristionogaeth yn y Di- 
wygiad Protestanaidd ; bylchodd furiau 
trais, ac estynodd addysg dda i ł r Cymry, 
trwy lafur diwyd yr Esgobion Davies, Ty 
Dewi, a Morgan, Llanelwy ; ac hwylusodd 
drosglwyddiad llyfirau i'n ardaloedd, gan 
dueddu gwladgai^ryr hunanymwadol i 
lafaru, ysgrifenu ac argraphu eu hyfibrdd- 
iadau dyngarol; hyd nes mai hysbys i 
blant mynyddau Cymru ydyw IHaws o 
bethau bendithiol eu gwybod y dydd 
heddyw. 

Ymdrechasom am osod ger eich bron 
addysgiadau angenrheidiol a buddiol eu 
dyall ; meddyliem y teimla pob un a ddar- 
lleno y Rhifyn hwn, fod ynddo drysorau 
byth safedwy, a guddiwyd yn rhy hir gan 
amgylchiadau sy'n cloflTr meddwl, drwy 
gwttogi un math o wybodaeth lesol gyda 
mawr awydd am ymhelacthiad addysg 
lesol arall, yn debyg i orfodi aderyn i 
ehedeg ag un aden wedi i'r Creadwr roddi 
iddo ddwy. Llafuriasom am bethau 
gwerth eu gadael yn rhan o ł r llyfrau y 
dymunech i'ch plant eu darllain, a chwi 
yn y bedd. Ac ymgyrhaeddasom, yn ol 
a fedrem, at ysgrifenu pethau y bydd yn 
hyfryd eu cofio wrth farw. — Bellach, 
Gydwladwyr, bernwch chwi. 

Rhag cyfyngu Ue y Traethodau dyłynol, 
ni a derfynwn ein annerchiad, y tro hwn, 
gan dalu ein diolch i chwi am eich cefh- 
ogaeth calonog i ledaeniad " Y Wawb." 
Hyderwn y deuir i'w derbyn yn mhob 
ardal Ue ceir Cymro, ac yn mhob ty a 
breswylir yn Nghymru gan berchen dyn- 
garwch a gwybodaeth, heddwch a dysg- 
eidiaeth, yn nghyd a rhinwedd a chrefydd 
bur. 



Dig^iźedbyVZ3TjOVTC 



50 



Y WAWR. 



EGWYDDOR Y GELFYDDYD FUDOL- 

Y peth cyntaf yn y celfyddydan naturiol 
yw Athroniaeth y Gelfyddyd Fudol; hi a 
gynnwys nifer o adranniadau, a phob rhan 
yn gelfyddyd o bwys ei gwybod. Y rhan 
gyntefig, yr hon sydd sylfaen yr adran- 
niadau eraill, ac yn gymmwysiadol iddynt 
oll, yw y peth a elwir Dynamics, o air 
Groeg cyfystyr a grym, gallu, nen egni. 
Y celfyddwyr a arferant y gair am egni ac 
effaith symmndiad; eithr yn ei ystyr he- 
laethaf dysg i ni ddeddf holi amrywiaeth 
doli symmudiadau. 

Un symmndiad, o bwys i ni ei ddyall, er 
anhawdded ei olrhain, yw symmndiad yr 
holi gyrph a ddylanwadir, a ddygir, nen a 
dynnir tuag at bwynt pennodol, tra ar yr un 
amser y gyrrir hwy yn en blaenan gan rym 
y gwthiad a roddwyd iddynt yn nghychwyn- 
iad en symmndiad; a'r grym hwnw'n 
parhan yn ei effaith i'w hyrddu'n mlaen, pan 
ar yr nn pryd y parhaus ddirdynnir hwy at 
y pwynt pennodol. Pan y gwthir ac y 
tynnir corph felly, ymddibyna lHnell ei sym- 
mndiad ar y nertb a'i gwthiodd, ar y cyfeir- 
iad a gafodd, ac ar faint y grym al tynn at 
y pwynt ; am hynny, Uesol yw craffa ych- 
ydig ar y tynniad at y pwynt. 

Os nn cyfeiriad a roddwyd wrth wthio 
corphyn mlaen, ac os ywy tynniad ynnnddnll, 
mawn cyfartalwch parhaus, yr nn faint yn 
mhob pellder oddiwrth y pwynt, rhaid i 
lineU symmndiad y corph fod yn hoUol grwn 
fel modrwy ; ond y pwynt mwyaf adna- 
byddns i ni yw y pwynt sydd a'i allu tyn- 
niadol yn lleihau, yn ol fel y byddo pedwar 
onglaid pellder y corph oddiwrtho yn mwy- 
han; sef, y gallu sydd a'i effaith tynniadol 
yn bedair gwaith llai pan y byddo'r corph 
ddwywaith pellach oddiwrtho, yn naw 
gwaith llai pan dair gwaith pellach, ac yn 
nnarbumtheg o weithiau'n llai ei ddylan- 
wadan tynniadol pan y byddo'r corph bedair 
gwaith pellach oddiwrtho. Gwthiad, ac 
egni tynniadol o*r fath yna, a orfoda gorph i 
symmud mewn Uinell hirgron, wyfal; nen 
ynte yn y Uinell htr, gefngrom, a chnl ei thn 
mewn; eithr ymddibyna hynny ar faintioli 
ac argyfeiriady cyffroad gwthiola'i gyrrodd 
yn mlaen i'w daitb. 

Y mae, sylwer, nn math o egni gwthiola 
wna i gorph fyned o fewn i effeithiau cyd- 
gymrtal tynniad y pwynt; ac, felly, a'i gor- 
foda i droi mewn cylch hoUol grwn, yr nn 



sut a throfa carreg mewn dolenrwyn a droer 
o amgylch Uaw: ond yr egni gwthiol a gan- 
fyddir fynychaf yn natur, ywy dogn hwnnw 
a gyfeiria gyrph i symmud mewn hirgylch. 
Cofir y dywedasom am sicrhan dwy nod- 
wydd ychydig bellder oddiwrth en gilydd, 
trwy bapyr, mewn bwrdd; a chylymmn dan 
ben llinyn, ei ddodi am y nodwyddau, yna 
gosod pwyntl o fewn y llinyn, a dwyn ei 
blaen hyd y papyr, gan dynnhau y llinyn, 
a cheir yr hirgylch; wrth hynny, gwelir fod 
y pwynt lle'r oedd nodwydd yn nes i nn pen 
o'r cylch na'r Hall; os symmnda dan beth 
ar y cylch, a chymmaru yr amser a gymmer 
peth i symmud o amgylch y He culaf gyda'r 
amser a gymmer peth arall i symmud o am* 
gylch y Ile helaethaf, ac ystyried fod tyn- 
niadan y pwynt o hyd yr un, dyallir y sym- 
muda'r ddan beth gyda graddau cyfartal i'r 
gwahaniaeth pellder sy rhyngddynt oddiwrth 
y pwynt. Os lliosogir y rhimodan a arwydd- 
ant amserau symmndiad y ddau beth, pob 
un gyda'i hunan, bydd gwahaniaeth cymn- 
swm y naill amser mewn cy mmariaeth i gy- 
fanswm amser y llall, yn unol a graddau y 
gwahaniaeth sy'n mhellder ymylon y naill 
gwrr o'r cylch rhagor y Hall oddiwrth y 
pwynt, wedi ei liosogi, pob pellder gyda'i 
hunan; a Uiosogi y cyfanswm hwnnw dra- 
chefti gyda'r pellder; fel, os cymmer un 
corph ddwy awr i symmud, ac yntau ond 
pump llath o bellder, byddai i'r corph arall, 
aV pellder yn ddeg Uath, gymmeryd ychydig 
yn llai na phump awr a deugain munnd; 
nen, yn unol ag iaith y gelfyddyd arddang- 
osyddol, rhif a mesur, yr hon iaith sy ferr, 
hawdd ei dirnad, a chynnwysmwr, «« Y ma* 
pedwar ongUad yr amserau yn unol a ckwe- 
chyrfbchriad y pellderau. 

SZRTDDIAETH YN AMLTGU EOWTDDOB STIOIUD- 



Y bod pedwar ongliad yr amserau yn 
unol a chwe-chyfochriad y peUderau, sydd 
un o'r gwirioneddan pwysiccaf yn hoU eang* 
der y celfyddydau breiniol ; oblegid y dig- 
wydd i bethau mor agos attom a syrthiad 
cyrph i'r ddaear, a elwir pwys-dynniad, yn 
nghyd a grym dylanwadol y ddaear arnynt, 
i'w tynnu atti ei hun, fod yn amrywio gydag 
amrywiaeth peUder y cyrph oddiwrth ganol- 
bwynt y ddaear; a hynny mewn cyfartalwch 
cywir i bedwar ongliad yr effaith gyda'r 
pellder, gan leihan yr effaith yn unol a mwy- 
haad y pellder. Dan dryfesur oddiwrth 
ganolbwynt y ddaear a wna'r tynniad bedair 



SERYDDIAETH YN AMLYGU &c. 



51 



gwaith yn llai na phan o fewn pellder un; tri 
asl gwna naw gwaith llai; pedwar a'i lleihaa 
un- waith-ar-bnmtheg ; a*r pellder o bnmp try- 
fesur a wna i'r effaith dynniadol fod yn llai 
bomp-gwaith-ar-hagain; ac felly yn llai a 
llai o hyd; eithr heb ymddifodi hyd i'r pell- 
der hwyaf a ddichon i sylw dyn gyrhaeddyd; 
a diammheuol yr estyn y cyfryw dynniadan, 
yn en heffeithiau, i beUafoedd sydd annir- 
nadwy y ta bwnt i amgyffrediad dyn. 

Profir. trwy sylwadau seryddol, y bod 
symmudiadau'r cyrph nefol yn amlygu'r 
gwirionedd hwn. Cymmerer y Uoer yn 
angraifit ; ceir ei symmudiad yn arafn ac yn 
cyflymu yn ngwahanol rannan ei chylchdaith; 
ac y mae cyfartalwch ei hamser iV phellder 
yn uno'n gymmwys gyday rheol a grybwyll- 
wyd uchod; o ganlyniad, amlwg yw y tyn- 
nir hi at y ddaear gan egni sydd a'i ddylan- 
wad yn amrywio, yn unol a graddao amryw- 
iaeth pwys dynniad cyrph : a rhaid, felly, 
fod llinell ei symmudiad yn wyfal, o amgylch 
i'r ddaear; yr hon a osodwyd yn agoaach i 
nn pen na'r llall o'r cylch hirgrwn. Daog- 
osir y symmud y ddaear o amgylch yr haul 
yn yr nn fath linell wyfal, ac y tynnir hi at 
yr haul gan gyffelyb egni dylanwadol. Yr 
nn modd y planedan eraill oll, yn en gwa- 
hanol gylchdeithau ac yn en hamrywiol bell- 
deran; dilynant yr nn rheol, symmudant 
mewn cylchan wyfal, a thynnir hwy at y 
canolbwynt gan rym egnlol o'r nn natur. 
Meddianna tair o'r planedan lenadan, fel y 
lloer i'r ddaear, eithr en bod yn fwy en nifer; 
ceir pedair lloer gan łan, saith gan Sadwrn, 
a chwech gan Herschell, a'r rhai hynny mor 
beli na ellir en gweled heb gymmorth gwydr- 
an; ond y mae'r holi lenadan yna yn troi o 
gylch en prif blanedan yr nn fath a'r lloer o 
amgylch y ddaear, sef mewn cylch wyfal; ac 
y mae'r planedan yn nghyd a'u llenadan yn 
troi o amgylch yr haul, yr nn fath a throfa 
ein daear ni yn nghyd a'i lloer: etto, y grym 
sy'n en tynnn oll at yr haul, ac yn rheol- 
eiddo llwybran en symmadiad o'i amgylch, 
a'r nerthoedd sy'n tynnu'r llenadan oll at y 
prif blanedan, ac yn llywodraethu Uwybriad 
en symmudiadau o'i hamgylch, sydd yr un 
peth yn gymmwys a'r pwys a thynniad sy'n 
peri syrthiad cyrph i'r ddaear. 

Gelwir yr ,hanl, y ddaear, y planedan 
eraill, yn nghyd a'u llenadan a gymmeranfe 
gyda hwy o amgylch yr haul, F Trefmant 
Heulog; am en bod yn ddosparth o gyrph 
nefol, pell, ac ar wahań, oddiwrth yr aneirif 
ser sefydlog sy mor gyfagos i'w gilydd fel ag 
i ddylanwadu*n amlwg y naill ar y llall, 



nes, felly, ymgyfuno yn nghyd i ddosparth 
gwahanol. Nifer planedan y tremiant heul- 
og yw un-ar-ddeg, yn cynnwys y pedair a 
ganfyddwyd yn ddiweddar gyda*r nn a gan- 
fyddwyd gan Herschell. 

Yn nnol a'r ddull yna o olygn'r pwngc, 
perthyna'r sir gwib, a'u lloagyrnan llachar, 
i ddosparth y Trefniant Heulog; cyrph yd- 
yot a ymsymmudant mewn llwybran wyfal, 
eithr yn llawer hirach a chulach na*r llinell- 
au yr ymrolia'r ddaear, y planedan eraill, 
a*u Ueuadau ar hyd-ddynt. Nid yw llwybr- 
au'r planedan nemawr lai na holloł gryn- 
nion; eithr eiddo'r sdrllosgyrnog sy hirion a 
chulion, fel, mai tebyccach ydynt> mewn 
llawer Ile, i linell wastad nag i gylch. Gwa- 
baniaeth arall rhyngddynt a'r planedan a'u 
lleuadaaływ nad ar yr haul y dibynant aro 
y goleuni a arddangosant; amlwg yw fod y 
lloer, a'r planedau eraill, yn derbyn en go- 
leuni oddiwrth yr haul; oblegid, y mae'r lloer 
yn dywyll pan elo*r ddaear rhyngddi a'r 
haul; a phan elo'r planedau sy nes at yr haul 
na ni, rhwng y ddaear ag ef ymddangoaant 
yn gyrph ty wyli, yn croesi megis traws ei 
arwyneb; ond y s$r gwib, rhoddant hwy 
oleuni bob amser o honynt en hunain; am 
eu bod, mae'n amlwg, yn gyrph dirfawr a 
boethir yn wynias, trwy eu dyfod, yn eu 
gwib-deithiau aruthr, yn llawer agosach i'r 
haul nag yr a y k blaned agosaf. Pan yn 
agos i'r haul, y mae eu symmudiad yn llawer 
iawn cyflymach na'r planedau; agosh&nt yn 
llawer nes atto, ymgiliant i feithderau llawer 
pellach oddiwrtho, a chymmerant lawer iawn 
hwy o amser na'r planedau i amdroi a chwyrn- 
ellu o amgylch iddo. Er hynny oll, y sdr 
gwib gorfawreddog ydynt ddeiliaid yr nn 
ddeddf ogoneddus o bwys a thynniad ag a 
reola symmudiad y planedau trwy yr eang- 
derau, yn eu mawrion gylchoedd gwir ty- 
feddol. 

Amser amdroad, neu flwyddyn, y sfir 
gwib, sydd i rai yn 75, i rai yn 135, ac i 
eraill yn 800, o'n blynyddoedd ni. Eu pellder 
oddiwrth yr haul, pan bellaf, sy gant gwaith 
pellach na ni; a phan agosaf i'r haul, nid 
ydynt yn gant a thriugeinfed o'n pellder ni. 
Eu Symmudiad, pan gyflymaf, sy dros 
ddeuddeg gwaith buanach na ni; acy mae 
ein symmudiad ni yn gant a dengain o weith- 
iau'n gyflymach nag ergydiad pełen ofagnel: 
etto, eu llwybran sydd o'r nu rbywogaeth a'r 
eiddom ni, er yn hwy a gwastattach ; aV 
unig wahaniaeth yn eu ffurf ydyw'r gwahan- 
iaeth a wneid rhwng y naill gylch wyfal a'r 
llall trwy osody nodwyddau a grybwyllasom 



— .... — 



— 



W 



52 



Y WAWR. 



yninhellach oddiwrth eu gilydd; yna, gan fod 
yr hanl yn nn o'r pwyntiau, y maeyn llawer 
agosach i ben llwybr symmudiad seren wib, 
nag i ben llwybr symmudiad y ddaear a'r 
planedaa eraill. Hefyd, yr un rheol sy'n 
mudo'r se> gwib a'r planedau ; sef, yn gyf- 
lymach pan agosaf i'r haul, am fod effaith 
tynniadol yr hanl arnynt yn amry wio yn unol 
a phedwarongliad y pellder; ac y mae'r cy- 
fartalwch sy rhwng en gwahanol amseran 
a'u gwahanol bellderan yr nn fath yn gywir 
a'r hyn ydyw i'r ddaear a'r lloer. 

Dysger y rheol wrth ba un y syrth corph 
o le ncbel i'r ddaear, ac yna deuir i ddyall 
troelliad y planedau a'r ser gwib ; o herwydd, 
yr nn ddeddf s/n effeithio, yn dylanwadu, 
yn llywodraethn, ac yn rheoleiddio yr oll: 
pwys-dynniad yr oll tua'r hanl, amdróad 
ymolwynog yr oll ogylch yr haul, a grym 
yr egni dylanwadol a ddirdynna yr oll at yr 
haul, sydd yr un peth, yn gweithredu wnh 
yr un rheol, yn yr oll i gyd gyda'u gilydd. 

Po mwyaf a chywiraf ein sylw ar y cyrph 
nefol, goreu y canfyddwn eu holi amryw 
symmudiadau yn unol a'r athrawiaeth fawr 
hon; er, yn ddiammheu, fod llawer obethau 
iV hystyried heblaw y canolbwynt sy'n tyn- 
nu*r oll at yr haul. Tra tynnir y lloer gan y 
ddaear a'r ddaear gan yr haul, tynnir y lloer 
hefydgan yr haul; tra'tynnir Iau, tynnir hefyd 
ei phedair lloer ganddi ei hun a chan yr haul; 
heblaw hynny, tynnir Iaua'i phedair lloer 
gan Sadwrn, a thynnir Sadwrn a'i lleuadau 
ganddynt hwy ; neu, mewn ychydig eiriau, 
o herwydd fod gallu pwya a thynniad yn 
hollol gyfFredinol, ac oblegid na all unrhyw 
gorpb dynnu corph arall heb gaci ei dynnu 
gan y corph arall hwnnw, tynnir y lloer gan 
y ddaear a'r ddaear gan y lloer; tynnir y 
planedau gan eu lleuadau, y lleuadau gan y 
planedau, a'r oll gan eu gilydd; tynnir yr oll 
gan yr haul, a thynnir yr haul gan yr holi 
gyrph a dynnir ganddo ef at ei ganolbwynt 
ei hun. Parodd y tynniadau cydgyfrannogol 
hyn lawer o afreolaeth yn ngyfrifiad amserau 
a symmudiadau y trefoiant beulog gan 
ddynion, am fod ynddo amryw wyriadau 
oddiwrth linell unigol yr hirgylch: ond bu i'r 
gwelliant diweddar a wnaed ar y gelfyddyd 
arddangosyddol gynnorthwyo medrusrwydd 
anghyffredin ymcbwiliad dynion fr trefniant; 
a'u galluogi, o'r diwedd, i ddirnadu yr afreol- 
aeth fwyaf, a'i dwyn i gyfundraith gyd- 
weddol, yn nghyd a dadguddio un o'r gwir- 
ioneddau rhyfeddaf yn yr boli gelfyddydau; 
sef, mai cyfartalwch yr egniadau tynniadol i 
bellderaufr cyrph yr effeithiant arnynt yw y 



ffaith ar yr hon y gorphwys yr holi gyfcn. 
Gwyddir, yn awr, fod yr afreolaeth a edrych- 
ai fel yn cynhyrfu trefhusrwydd y cyfansodd- 
iad, a bod y pethau hynny a ymddangosent 
megis yn ymado oddiwrth reol, yn ddaros- 
tyngedig i reolau pennodol, ac yn Uywod- 
raethol gan gyfundrefn sefydlog; gwyddir, 
na all y bydoedd cydglwm fyth fyned y tu 
hwnt i bwynt pennodedig, y rhaid iddynt 
ddechreu arafu pan y cyrhaeddont i ryw 
bwynt neillduol, y rhaid iddynt drachefh 
arafu nes yr elont i bwynt arall, y rhaid idd- 
ynt ddechreu ymgyflymu eilwaith nes dyfod 
i bwynt eu harafwch yn ol, ac felly o hyd, 
gan leihau a mwyhau Ued Uinell eu sym- 
mudiad yn gylchynol heb diwedd, hyd nes 
yr ymeifl anfeidrol allu y gair a'u bodolodd 
ynddynt, a'u gordaflu i ddilead gyda'r dy- 
wediad ofnadwy, "Nibydd amser mwyach. M 

Nid yn unig hynny, ond mor berffaith yw 
cyfundeb yr holi drefn, mor gywir yw unol- 
iaeth deddf ei llywodraeth, ac mor gydwedd- 
ol ydyw mawr amryw symmudiadau y cyrph 
nefol gydag egwyddorion Rhif a Meaur, fel y 
gallai dynion hysbysyny gelfyddyd arddang- 
osyddol ddyall, ac ymresymmu, y rhaid i*p 
hyn a ymddengys megis afreolaeth fodoli, yn 
mhell cyn i seryddwyr ganfod a'u llygaid 
mai felly y mae'r petbau'n bod: ac, wedi i 
seryddwyr weled, gyda sicrwydd, fodolaeth 
y cyfryw afreoleiddiwch ymddangosol, gwel- 
wyd hefyd fod yr holi yn uno'n gjwir gydag 
ymresymmiad celfyddyd Rhif a Mesur. 

Rhoddwn yma angraifit. Symmuda'r 
planedau mewn llinellau wyfal o herwydd 
fod eu pwys-dynniad eu hunain, yn nghyd 
a'r egni sy'n yr haul i'w tynnu atto ei hun, 
yn cyd weithredu gydag effaith galluog y 
cyffroad gwreiddiol a'u hyrddiodd yn mlaen 
i chwyrnellu megis olwynion bywa dysglaer; 
eilwaith, y mae'r egniadau grymus a ym- 
ddangosant fel yn cynhyrfu acyn afrcoleiddlo 
symmudiad wyfal y planedau yn amrywio*n 
barhaus, gan wneutbur i'r llinellau wyfal 
chwyddo allan yn y canol, megis yn eu 
hochrau ; ac, er nad yw y chwyddiad allan 
ond ychydig iawn mewn cyfartalwch i holi 
hyd yr hirgylch, etto, mae'r wyfal, trwy 
chwyddo felly, yn mwyhau ychydig ar ei led 
yn flynyddol a dyddiol; gwedi llawer o flyn- 
yddoedd pennodol, bydd y chwyddiad mor 
fawr ag y dichon iddo fod; yna, daw cyf- 
newidiad i leihau y chwyddiad yn raddol, 
megis ag y mwyhaodd; nes, yn yr un nifer o 
flwyddi ag y chwyddodd, y bydd drachefh 
mor wastad ag y dichon iddo fod; ac wedi 
hynny, chwydda a gostynga drachefn a 

D i g i t i zodbvVjOC 



SERYDDIAETfl YN AMLYGU, &c. 



53 



r 



thrachefn yn ddilynol. Canfyddwyd, trwy 
ymchwiliad maawl, fod y cynhyrfiadan sy'n 
peri afrcolaeth ymddangosol yn effeithiau cyf- 
undrefa gyffredinol; gwybnwyd, fod yr byn 
a edrychai megis ymadawiad oddiwrtb reol, 
yn deillio allan o egwyddorion rheolaidd 
pwys a tbynniad; a dirnadir fod y rheol, a 
feddylid yn afreolaidd, yn ffurfio'r boli ran- 
nau yn un cyfangorph cydweddol a bardd. 
Hefyd, canfyddwyd fod y gali a a elwir pwys- 
dynniad, y galla sy'n rheoli yr boli gyfan- 
gorpb, yn Uywodraethu pob aelod yn ddi- 
doledig wrtho ei ban; a phrofir, yn anwad- 
adwy, yr achosir trai a llanwY mor gan y 
pwys-dynniad sy'n tneddu dwfr at yr bani 
a*r Iloer; ac, heblaw hynny, y mae ffurf y 
ddaear, yn ngbyda ffnrf yr boli gyrph sydd 
iddynt symmndiad troellog ar en pcgynau, ac 
a dreiglir ar byd llinellau wyfal gan ddylan- 
wad pwys a thynniad, y mae en ffnrf, medd- 
wn, sef en gwastadrwydd tua'r pegynau, a'u 
chwyddiad allan tua'r cauol, fel enrafal 
(orange), yn cydnno'n hollol gyda dnll en 
symmndiad. 

Y dyn rhyfeddaf a fu o blant Adda oedd 
Syr Isaac Newton ; efe oedd canfyddwr 
mawr yr egwyddor, ar yr bon y gorpbwys 
yr holi wirioneddau byn yn athrawiaeth 
athronddysg y Gelfyddyd Fudol : pender- 
fynodd a chyboeddodd ef, gan ymresymmn 
ar natnr symmudiad a defnydd, mai rbaid 
yw i'r gwastadrwydd, a nodasom, fodoli ar 
begynan y belen ddaearol; a hynny heb 
ganddo gynnorthwy ychwaneg na'r Gelfydd- 
yd Rhif a Mesur. Credai pob seryddwr o 
flaen ei amser ef, fod y ddaear yn berffaith 
gron; a rheswm cadarn oedd mai crwn y 
cysgod a deifl ar y lloer mewn ddifiyg; ond 
Uawer o flynyddocdd gwedi marwolaeth Syr 
Isaac, profwyd cy wirdeb ei farn, trwy fesur- 
iad arwynebedd y ddaear a thrwy ganfod y 
gwahaniaeth s/n mhwysau a thynniadaeth 
cyrph ar y cyhydedd, lle ł r ymchwydda^ 
ddaear allan, rhflgor nag wrlb y pegynau He 
mae gwastadrwydd ; hefyd, y mae gwclliant 
a pherffeitbiad ycbwanegol y syllwydrau 
pellweled gwedi egluro, hyd i sicrwydd, mai 
fell/n hollol y mae ffurf y planedau Iau a 
Sadwrn. 

Yn ycbwanegol at ddadguddio'r ddeddf 
gyffredinol sy'n rheoli symmudiad a ffurfiad 
y cyrph nefol a gyfansoddant Y Trefniant 
Heulog, cynnwys seryddiaeth gyfrifiad o 
leoedd, o amserau, ac o ddifrygiadau y cyrph 
mawrion hynny yn ngbyd au lleuadau; sylwa 
hefyd ar y ser sefydlog, y rhai sy gynnulliad- 
au o aneirif gyrph nad ydynt yn symrand o 



amgylch yr bani fel y symmnda'r ddaear a'r 
planedan eraill; y rhai nad ydynt yn derbyn 
en golenni oddiwrtb ei danbeidrwydd ef, 
eitbr a ymddysgleiriant yr nn fath a'r haul 
a'r ser llosgyrnog, gyda'n golenni ysplenydd 
eu hunain ; y rhai a osodwyd, yn unol a 
phob ymddangosiad, yn gyrph tywynedig ac 
ansymmudol, mewn pellderau eangfaitb ac 
annirnadwy, yn ddidoledig ac ar wahań oddi- 
wrth ein dosparth benlog ni. Tebygol fod 
pob nn o bonynt yn hanl i rhyw drefhiant 
cyffelyb i ł r eiddom ninnau, yn gyfan3oddedig 
o blanedan a'u Uoeroleuadau ; eitbr mor 
belled oddiwrtbym, fel eu gwelir gennym 
megis pwynt aneglnr o oleuni, yr nn fath ag 
yr ymddengys dwy lnsern fechan, o fewn 
ychydig fodfeddi fw gilydd, megis pe bydd- 
ent ond nn, pan edrycher arnynt o beli 
ffordd. Mae nifer y sćr sefydlog yn rhy- 
feddod tros ben amgyffred dyn; lliosog ydynt 
hyd yn nod i'r llygaid noethion, am y gwelir 
felly oddentu 3,000; eithr pan edrycher 
arnynt trwy'r syllbeiriant pellweled, da w ser 
i'r golwg yn niferoedd afrifed, acyn dryfrith 
dyrfaoedd traphlith y tn hwnt i'w gilydd 
mewn eaogderau di ben draw ; canfyddwyd 
dwy fil mewn nn o'r ser-gynnulliadan bych- 
ain gweledig a elwir cydser; a mwy na 
hynny, yr byn na ymddengys i'r llygaid 
noethion ond yn rhyw niwl gwynn goleń, 
megis y llwybr llaethog, a ddengys ei hnnan, 
i un a edrycho trwyY syllbeiriant, yn gyd- 
gynnnlliadan gorlawnion a diiifedi o dry- 
bolid ser sefydlog mawreddus, a phob cynnull- 
iad wrth bob argoel yn hanl a chyfundrcfn 
megis yr eiddom ni ; ond yr amchóant yn 
droellan nyddog mewn pellafoedd anfesnr- 
adwy eu meithderau oddiwrth y dosparth 
heulog He y gosodwyd ein daear. 

Maintioli, buanrwydd, a phellderan y 
cyrph nefol sy tros allu dirnadol dychy m my g 
cyffredin; ni ellir cymraara pethau o'nham- 
gylch yn ddigon cywir i drosglwyddo medd- 
ylddi ł ych am danynt. 

Maintiolaeth — Tryfesur y ddaear sydd 
agos i 8,000, o filldiroedd ei hyd ; eithr try- 
fesur yr haul sy dros 880,000, o filldiroedd, 
a'i gyfanswm sy tros 1,300,000, o weithiau 
yn fwy ua'r ddaear. Gwelir y blaned Iau, 
gan y llygad noeth, fel brycheuyn gloyw, 
oblegid ci pbcllder; etto ei maintioli ay'n 
agos i 1,300, o weithiau 'n fwy na'r ddaear. 

Buanrwydd. — Symmuda'r ddaear ogylch 
yr haul 68,000, o filldiroedd yr awr, neu 
140, o wcithiau'n fuanach nag ergydiad 
pclen o fagnel; a throella y blaned Mercher, 
yr agosaf i'r haul, yn gyflymach na hynny, 



54 



Y WAWR. 



gan fyned yn agos i 110 9 000, o filldiroedd 
yr awr. Gellir ychwanegn, hebla w y treig- 
laV ddaear o amgylch yr haul, y mae hefyd 
yn troi gyda cbwyldróad nyddog ar ei phe- 
gynau, fel y troir ni yn Mrydain megis ar 
echel yn agos i 14,000, o filldiroedd pob 
pedair awr a r hngain, ac eia hysleifir ogylch 
yr haul Łros 1,600,000, o filldiroedd trwy'r 
allan fawr yr on amser. 

Pellderau. — Ein pellder ni o'r haul sy 
dros 95, o filiwnan milldiroedd, a phob un 
filiwn sy fil o filoedd; ond y mae łan yn 
490, o filiwnan, a Sadwrn yn 900, o filiwn- 
an milldiroedd oddiwrth yr hanL Eithr, 
nid yw y pellderau mcithion yna, na'r bnan- 
rwydd cyflymwyllt accw, er maint ein syn- 
dod wrth feddwl am danynt, ond megis dim 
mewn cyramariaeth i'r s6r gwib Uosgyrnog; 
un o honynt, pan bellaf oddiwrth yr hau!, 
sydd 11,200, o filiwnan milldiroedd ei phell- 
der, a 880,000 ei symmudiad mewn awr 
pan agosaf ; sef, — Mil o filoedd o filldiroedd, 
wedi eu cyfiif un-fil-ar-ddeg a dau gant o 
weitkiau, yw pellder un o V ser cynffonog oddi- 
wrth yrhauly pan bellaf; gan ymehedeg neu 
ymdajtón chwyrn ymolwynog, pan agosaf Cr 
haul, oddeutu wyth gont a phedwar ugain 
mil o filldiroedd yr awr ! Cyfrifai Syr Isaac 
Newton fod ei gwres 2,000 o weithian poeth- 
ach na haiarn gwynias tanllyd; ac y cym- 
merai filoedd o flynyddoedd i oeri. Etto, 
mae pellderau y ser sefydlog yn bellach fyth; 
meddylir eu bod 400,000 o weithiau'n 
mhellach oddiwrth y ddaear, na'r ddaear 
oddiwrth yr haul; hynny yw, 38 milwn o 
filiwnan o filldiroedd; felly, cymmerai pełen 
ergydiol o fagnel yn agos i naw miliwn o 
flynyddoedd i gyrhaedd nn o honynt, a thyb- 
ied na byddai i ddim allu rhwystro ei buan- 
red gwyrthiol. Gan y cymmer golenni'r 
haul oddeutu wyth munnd, a'r bedwaredd 
ran ofunud, sef 15 eiliad, i gyrhaedd y 
ddaear, byddai tros chwech o flynyddoedd 
yn dyfod iddi gyda chyffelyb symmadiad o 
nn seren sefydlog; a phrofa cyfrifiad un ser- 
yddwr diweddarach fod rhai o'r s&r sefydlog 
gan belled, ag y cymmerai eu goleuni gan- 
noedd o flwyddau cyn y gallai ein cyrhaedd 
ni; fel, y bu i bob gronyn o'u goleuni, sy'n 
dyfod i'n llygaid, adael y ser hynny o dri i 
bedwar cant o flynyddoedd yn ol! 

Bu i seryddwyr, trwy gyfrwng eu gwydr- 
au rhagorol, yn gynnorthwyol gan y gelfydd- 
yd fesurol, a chyfrifiad, nid yn unig allu 
sylwi ar rór, planedau, a'u gosgordd lleuadan 
sydd anweledig i'r Uygad noeth, ond hefyd 
allu mesnr uchder mynyddau'r lloer trwy 



nodi'r cysgodau a deifl yr uchelderau hynny 
ar ei harwyneb; a chanfyddasant fynyddoedd 
Uosgedig yn yr unrhy w gorph. 

Ffurfiasant daflenni mynegol o'r symmud- 
iadau fry, gyda'r unrhyw gynnorthwyon cel- 
fyddydol y rhai ydynt fuddiol iawn at waa- 
anaeth mordwyaeth. Trwy gyfrwng diffyg- 
iadau Ueuadau łan, yn nghyd a'r mynegai 
taflennol o symmudiadau'r lloer, gellir bod yn 
sicr o sefyllfa gyfieol llong ar fór ; oblegid 
rhydd uchder yr haul ganol dydd ledred j 
Ile, hynny yw pellder y He o linell y cyhyd- 
edd, o'r linell ddychymmygol s/n myned 
trwy ganol y ddaear i'w harwyneb, yr nn 
faint yn gymmwys oddiwrth y ddau begwn 
deheu a gogledd; a rhydd y taflenni gyda'r 
nodion am y Ueuadau, y pellder dwyreiniol 
a gorllewinol o'r dremynfa y cyfrifa'r taflen- 
ni mynegol o honi, ac a v elwir hydred y Ile; 
o ganlyniad, dichon y morwr ddywedyd, yn 
dra agos, y gyfran o'r cefnfoT y mae arno, y 
pellder a hwyliodd o borthladdei ymadawiad, 
yn nghyd a*r pellder y rhaid hwylio, a'r cy- 
feiriad y rhaid ei gymmeryd, at fyned iV 
porthladd y bwriadai ei gyrhaeddycL 

Y mae ennill mawr iawn yn dyfod i ddynion 
trwy wybodaeth o natur a symlrwydd eg- 
wyddor sylfaenol y Gelfyddyd Fudol. — Am- 
lygir y budd ym mordwyaeth Uongau"; dad- 
guddir y lles ym mwngloddiad metteloedd; 
eglurir yr elw yn adeiladaeth tai ; dywedir 
y daioni yn niwylliaeth tir; a chyhoeddir yr 
ennill yn ngweithrediad y peiriannau peni- 
gamp a enwogant wledydd cyssegredig i 
rinwedd a dysg. 

Os mawr yr ennill corphorol,mwy o lawer 
y daioni eneidiol sy'n deUlio trwy gyfrwng 7 
wybodaeth ryfedd hon. — Ymsodda holi lios- 
ogiad cywreinrwydd ennillgar dyn i wegni di 
sylwedd, wrth ei debygoli a'i gymmaru a 
godidawgrwydd cywreiniol cyfansoddiad cy- 
foethog y bydoedd. — Gwaeledd yw holi gy- 
foeth medrusrwydd meidroldeb, i'w gyfer- 
bynu a thrysorau dwyfoliaeth y tremiant an- 
nysgrifiadwy, a geir ar y cyrph gogoneddus 
a dryfrithant yr holi gyfwng disang nwch 
ben. Mewn gair, tylawd a distadl ydyw 
pob meddiant bydol i'w efelychu a'r gor- 
lawnderau a fwynheir yn ardderchawg- 
rwydd gweithredoedd anfesuradwy yr Ior. 

Cyfcder.* y golygon i fynu a gweler cyn- 
nulliad cydser nwch cydser amgylchedig gan 
gydser addurnol ; yspler i grombil y flur- 
fafen, a golyger y pelent plittł draphlith, ay 
gaboledig ac afrifed, yn tryloywi Uathriad 
trybelid ei chofleidiad ; syller ar y treiglad- 
yddion trwyadl danbaid, ar y planedau 

Digitized by.yjOO^ 



EGWYDDOR PEIBIANWAITH. 



55 



mawrion a gwynias oleu, ac ar en gosgordd- 
aa tanlliw a mawreddog, a cheir teimlo hyf- 
rydedd y tu hwnt i fwyniant dychymmygol 
llawer oes a llawer cenedl. 

Dyma bwngc ! Ymdreiddiad y meddwl 
anfarwol i ddyfhderoedd yr uchelderau; 
sylwed ar yr egwyddor amłwg sy'n lleoli a 
rheoli, sfn cywiro ac ya arwain ea lluoedd 
aneirif ; edryched a chraffed ar y bydoedd 
bj filocdd ar filoedd o filldiroedd en maint, 
sy filiwnau ar filiwnaa o filldiroedd en gwib- 
deithian diorphwys trwy holi ymhelaethiad 
taenfa ymestynnol yr eangderau ; yatyried 
y meddwl effro fel y mae'r bydoedd an- 
nirnadwy yn ymolwyno, yn ymbellenu, yn 
ymgyrdyddn acyn ymchwyrnellu'n droellan 
nyddog, chwimwyllt ac arathrol, o amgylch 
ogykh heuliaa cannaid, gornwch heuliau ys- 
plennydd yn yr eithafion fyth fwy-fwy, gan 
ymdywynnun eirian a chan ymoleao'n 
llachar ac ymddysgleiriol, yn filiwnau ar 
filiwnan o filldiroedd en pellderan eangfaith 
a di ben draw ! 

Tra byddo'r myfyrdod yn ceisio dylyn 
aymmndiadan natur, o fawredd i fawredd 
gorfawreddog, yn ol ewyllys Mawrhydi 
Anfeidroldeb, a chanfod tiriondeb cariad yn 
yr oll, a gweled y Dwyfoldeb a'n creodd yn 
pelydrn amlder ei rym a'i gadarn al I a yn ea 
cynnaliad, fel na phalla un, — a chofio yno am 
anchwiliadwy oladoedd ei ras i gadw enaid 
y creadnr dyn, a ellir, ai tybed y gellir, 
peidio ag addoli, rbyfeddu, cara, a chanmol 
yr uh sydd uwchlaw pob deall ? 



aynn, — 
Mil miliwn a ymdaniant ta hwnt i'r miloedd hyn; 
EdrycWn mhellaeh etto, miliwnau uwch rhif 

fwlith, 
Tmfflamiaiit mewn nwehderan anfeidrol bellach 

A'r Hollallaog Grewr, — Cynnaliwr oll yn un, — 
8y'n ejnnyg holi oladoedd ei ras a'i nef, i ddyn ! ! 

EGWTDDOR PEIBIANWAITH. 

Dywedaaom am gymmwysiad galluoedd 
symmndiad y cyrph nefol, yr hyn a gyn- 
nwys j ffefiyddyd a elwir Śeryddiaeth 

Gelwir cymmwysiad y mudalluoedd i 
gyfaddasiad, cynnyrchiaa, a chyfeiriad y 
aymmudiadan a flFurfiant y gelfyddyd law- 
weitłdol, Peirianwaiłh Ymarferol, a gelwir 
y cymmwysiad felly, i'w nenllduo oddi- 
wrth yr arferiad gyffiredin o'r gair yn 
cynnwys yr oll sy berthynol i symmudiad 
ac egni. Mae prif egwyddor y gelfyddyd 
beinanol, ar yr hon egwyddor yr ymddi- 



byna'n benaf, yn deillio'n uniongyrchol 
oddiwrth briodoledd y cylch a grybwyll- 
asom; crybwylliad, efallai, a ymddang- 
osai o ychydig bwys ar y pryd, — aef 9t fod 
meithder cylckau yn gyfartal t'u? tryfuur. 
Peth o werth yw sylwi, mai ar y gwirion- 
edd syml ac amlwg hwn, yr adeiladwyd 
pob dy&is braidd y sydd a'i grymnsderau 
yn v en wanegu galluoedd naturiol dyn, gan 
belled ag y cynnorthwyir ef gan ddem- 
yddiau i'w hestynu a' u mwyhaa; ac ar y 
gwirionedd hwn y saif , yn acos, yr holi 
athrawiaethau hynny hefyd a'i ealluoga i 
egluro symmudiadau gwirfoddol anifeil- 
iaid, mor belled ag yr ymddibyna eu hys- 
gogiadau ar eu cyrph eu hunain. 

Bod y ęwahaniaeth arwynebol, neu'r 
gwahamaem sy'n maintioli cylchau, yn 
gymrtal i hyd eu tryfesur, sy wirionedd 
nas dichon i unrhyw beth fod yn rwy 
addysgiadol i arddangos pwysfawredd a 
fifrwythlondeb gwirioneddau celfyddydol, 
pa mor wael a gwaharddedig bynnag yr 
ystyrir hwy ar y dechrea cyn eu dyall. 

Awn gyda phethau bychain i ddyaH 
pethau mawrion, a dywedwn, pe gosodid 
gwialen haiarn, neu drawst pren, neu 
unrhyw ddefhydd caled arall, ar bwynt, 
neu begwn, i gael iddo symmud felmantol 
clorian ar ei chanolbwynt, neu fel ystyllen 
a ddodir ar draws cynnalbost gan blant i 
chwarae sigl dyhoeden (sec-saw), canlyn- 
iad uniongyrchol y briodoledd a grybwyll- 
wyd o'r cylch, ydyw yr & dau ben yr ys- 
tyllen, neu'r trawst, trwy rannau o gylch- 
au y rhaid i bob un fod yn gyfartal i'r 
fraich honno o'r trawst y peraiyn iddo ; 
fel hyn, os bydd y pegwn cynnaliol yn 
gywir is canol y trawst, bydd y ddau 
gylcb yn cymmwys yr un faint, fel y 
gellid dywedyd o ran golwg, un cylch; 
eithr os bydd un pen i'r trawst yn mhell- 
ach oddiwrth y pegwn na'r pen arall, gwna 
y naill ben gylch mwy na'r Hall ; fel, os 
bydd pen un fraich yn bellach deirgwaith 
yr a pen y fraich gwtta trwy gylch, neu 
fwa, tair gwaith llai na ł r cylch a deithia'r 
hwyaf yn yr un cymod o amser. Felly, 
gan yr a pen y fraich hwyaf o'r trawst 
trwy dair gwaith mwy o gyfwng, rhaid 
iddo symmud dair gwaith cyflymach na 
phen y fraich ferraf, oblegid cydsym- 
muda'r ddau ar unwaith ; ac o ganlyniad 
rhaid y gwna'r grym, neu'r egni, a 
ddoder ar ben y fraich hwyaf, gyfartalu 
gwrthwynebiad tair gwaith mwy o bwys- 
au ar ben y gwtta ; sef, bydd i un pwys 
ar y pen hwyaf, ac yntau'n gymmwys dair 



' 



56 



Y WAWR. 



gwaith pellach, o'r pegwn, fantoli tri 
phwys ar y pen arall ; a dyna paham y 
gwna'r plant, heb wybod yr egwyddor, 
roddi hwy dam i'r pen ysgafhaf wrth 
chwarae. Pan y gafaeło un mewn peth i 
bwtio*r tan, y pen yn y tan yw'r fraich 
ferraf, ffon yr alch a gynnal y tan yw'r 
pegwn, y defnydd ar y tan yw'r pwysau, 
a'r 11 aw sy'n gafael yn y fraich hwyaf 
yw'r galln; ac 08 byddpwysau'r defiiydd 
ar y tan yn bedwar pwys, a'r gyfran o'r 
pwttiedydd sydd o ffon yr alch i'r llaw yn 
bedair gwaith hwy na ł r gyfran sydd o ł r 
pegwn i ł r tan, yna gallu yn y llaw, cyfar- 
tal i un pwys, a wna i'r pwtiedydd fod yn 
Uinell wastad neu'n cydfantoli; eithr 
ychydig yn rhagor nag un pwys a gyfyd 
i fynu y defnydd a fyddo ar y tan. Os 
rhoddir dracheńi y pwttiedydd i droi ar 
y pegwn, gwnelai pen y fraich pedair 
gwaith hwy, gylch yn bedair gwaith mwy 
ci faintioli na chylch y Hall ; fcl, os dwy 
droedfedd a fyddai hyd y fraich gwtta, 2 
waith 2, sef 4 troedfedd, a fyddai ei 
chylch ; a chan fod y fraich hwyaf yn 
bedair gwaith hwy na dwy droedfedd, 
sef 8 troedfedd, byddai ei chylch yn 8 
waith 8, neu 64 troedfedd ; ac felly o hyd 
mewn cyfartalwch i wahaniaeth pellder y 
ddau ben oddiwrth y pegwn cynnaliol, y 
bydd gwahaniacth maintioli y cylchau; 
ac mewn cyfartalwch i wahaniaeth pell- 
der y ddau ben oddiwrth y pegwn cyn- 
naliol, y bydd hefyd y gwahaniaeth 
pwysau angenrheidiol i'w cydfantoli a'u 
gilydd. 

Gelwir y trawst, a soniasom am dano, 
Trosol; a rhaid i'r un rheol ddal yn gywir 
i gyfartalwch pellder ei ddau ben, oddi- 
wrth y pegwn Ile y gorphwys arno; un 
pen o dann y pwysau y ceisir eu symmud, 
a'r llall yn nwylaw'r gweithiwr ; cofied ein 
cyfeillion gweithgar hyn o wirionedd saf- 
adwy. Atteg, pegwn, gosail, neu gynnal - 
bost, y gelwir y peth a ddodir i'r trosol 
orphwys arno rhyngddo ar Uawr, megis 
ffon alch tan, o dann y pwtiedydd wrth 
bwtio'r tan; ac os bydd y trosol yn ddwy 
droedfedd a'r bumtheg ei hyd, a'r pegwn 
ond un droedfedd oddiwrth y naill ben i'r 
trosol, fel ag i'r pen yn nwylaw'r gweith- 
iwr fod un-ar-bumtheg o droedfeddi oddi- 
wrth y pegwn, bydd i un wns ar ben y 
dam hwyaf, gyfartalu pwys, neu un-wns- 
ar-bumtheg ar ben y rhann ferraf ; ac ych- 
ydig yn ychwaneg nag wns, neu gyff- 
hyrddiad llaw, a gyfyd y pwys i fynu. 
Pe, yn Ile wns, y gosodid ar ben y darń 



hwyaf i*r trosol ben byrraf ail drosol, a'i 
begwn un droedfedd oddiwrth y cyntaf ; 
a dodi pen hwyaf yr ail drosol ar ben byr- 
raf trydydd trosol, a'i begwn yn un troed- 
fedd oddiwrth yr ail, a phob trosol yn sef- 
yll ar ei begwn fel mantol clorian, ac, yna, 
dodi un wns ar ben hwyaf y trydydd tros- 
ol, byddai i'r wns honno, gyfodi at i fynu 
un pwys ar ben hwyaf yr ail drosol, a 
byddai i ł r cyfodiad hwnnw beri i'w ben 
byrraf yrru i ławr yn gyfartal i un pwys 
ar bumtheg ar ben hwyaf y trosol cyntaf, 
yr hyn a wna i'w ben byrraf fyned a'r i 
fynu, er i ddau gant ao un-ar-bumtheg a 
deugain o bwysau gael eu gosod arno": ac 
ond parhau i ychwanegu pwysau telly, 
gwnelai un pwys ar ben y fraich hwyaf 
i ł r trydydd trosol, fantoli tunnell aphum- 
theg cant o bwysau a osodid ar ben braich 
ferraf y trosol cyntaf ; fel, y gwnaTr cy- 
ffyrddiad Ueiaf, gan law plentyn, symmud 
cymmaint o bwysau ag a dynnir gan ddau 
geffyl ; oblegid hynny y gelwir y trosol, 
neu'r trawst, yn un o'r galluoeddpeiriannol; 
y mae pump math arall o honynt, ar rhai 
amlaf a'u priodoliaethau fel y crybwyllwyd; 
neu, 'n wir gellir dywedyd 3^ ystyrir pob 
galluoedd peiriannol )ti gydweithrediad 
trosolion. Y chwerfan, neu'r droell, yw'r 
anhawddaf i' w dwyn o dan egwyddor 
symmudiad trosol. Nid yw yr ohcyn a'r 
echel ond trosol yn symmud o amgylch 
echel ; yr hwn sy*n gallu cadw yr effaith 
a ennillodd, trwy gyfryngiad rhaff yn dir- 
wyn o amgylch pen terfyn yr echel; y 
carfan, neu fraich yr olwyn, sydd yr un 
peth a braich hwyaf y trosol o ł r pegwn, 
a hanner tryfesur yr echel, sy ł r un peth 
a braich ferraf y trosol. 

Ceir cynnydd mor ryfcddol fawr, a'r 
feth ychwanegiad grym galluog i ddyn, 
trwy gyfrwng cydweithrediad trosolion, 
neu drawstiau, fel, oni bai rhwystrau 
oddiwrth rugliad a gwrthwynebiad awyr, 
na ellid gosod terfyn i effeithiau y grym 
dynol lleiaf wrth ei liosogi felly ; ac at yr 
egwyddor sylfacnol, hanfodol, ac amlwg 
hon, y [cyfeiriai Archimedes, un o'r ath- 
rawon ardderchoccaf yn Nghelfyddyd 
Khif a Mesur, pan yr ymffrostiai, pe medd- 
iannai ond pegwn, neu gynnalnui, i osod 
ei beiriant arno y gallasai symmud y 
Ddaear. 

Ar gadam sail y gwirionedd fyth saf- 
adwy, y bod gwahaniaeth maintioli cylch- 
au yn gyfartal i wahaniaeth hyd eu tryfesur, 
gellir profi sawl pwys a fyddai angenrheid- 
iol i symmud y ddaear; fod pwyB o blwm 



Digitized by VjOOQLV1 



ANIFEILIAID. 



57 



yn Mrydain, yn beth a bwysai, ar gylch- 
edd mantioliaeth yr haul, 22pwys. 15wns. 
16 pwys ceiniog. 8 gronyn, a J o ronyn! 
Ar łan, byddai ein pwys ni yn 2p. Iw. 
19 p. c. Igr. S; &c a* Sadwrn, lp. 3w. 
8 p. c. 20 gr. a ,\ o ran o ronyn ! Ac, etto, 
ar y gwirionedd amlwg a hawdd ei ddyall 
a nodwyd, y gorphwys holi adeilad gallu- 
ogrwydd peirianol y byd, pa un bynnag 
al i gyfodi pwysau i hollti creigiau, neu, 
Tnte, i sugnedyddu afonydd i fynu o go- 
lnddion y ddaear; ac, yn rwy, ar hyn yna 

wirionedd y saif yr oll sydd i gyflawni 
tinrhyw orcbwylion, y byddai nerth dyn- 

01 yn annigonol attynt er ei ychwanegu a'i 
liosogi gan gynnorthwyon yr anifeiliaid a 
ddarostyngodd Rhagluniaeth i'w wasan- 
aeth. Egbirir ar yr egwyddor hon, mewn 
pennodau priodol, yn y Rhifynau dyfodol, 
fel y llawenhaom yn yr hyfrydwch o gyn- 
northwyon Mwnwr, y cloddiwr, a'r holi 
weithwyr a'u darlleno i fod yn fedrus at 
weithio'n well, yn gyfarwydd i lafurio 
gyda llai o ludded, ac yn ddeallus i gyf- 
lawni eu gorchwylion yn fuddiolach, i en- 
n£ll eu cynogau'n ehelaethach, ac i feistroli 
anhawsderau gyda mwy o hyder a chalon- 
did. 

[ODAV. 



ANIFEILIAID. 



Athrohueto natur, — ymchwiliad deallgar 
i anaawdd gweithredoedd natur, — a gwybod 
y modd i iawn ymarfer a natur, a deilynga 
aylw synwyrol dyn er ymeangiad ei feddwl, 
er ychwaneglad eigysuron, ac ercynnyddiad 
iV foddiadaa pur a sylweddol. Rhoddwn 
yny Traethawd hwn ychydigangraifftiauo'r 
gwirioneddau hynod a ddygwyd i'r amlwg 
trwy gymmwysiad gwybodaeth ogelfyddydau 
Rhif a Mesur, Peiriannan, a Fferylliaeth at 
ansawdd, cyflwr, ac arferion anifeiliaid a 
Hysian; ac ychwanegwn rai angraifftiau o'r 
sylwadan cyffredin a hawdd en dirnad a 
wnaed ar hynny heb gynnorthwyon y dyfnion 
gelfyddydan; eithr nid llai dyddorol i bawb 
a garant syllu ar 61 llaw anwyl Hollalluawg- 
rwydd Cariad anfeidcol. 

Dicbon y cofir am y linell gammog a elwir 
ajcloidj y llioell a wneir gan bob pwynt 
mewn cylch pan yn troi ar ei ganolbwynt 
trwy awyr, megia y gwna hoel yn nghammeg 
olwyn wrth ymrolio'n mlaen. Y mae i'r gam- 
mog hon briodoliaethaa arbenig o ryw feth 
neilldaol ac o ryw agweddiad hynod yn ei 

cyf. 1. 



pherthynaa a symmudiad. Un ydyw, os sy m- 
mad anrhyw gorph ynddi, gan ei bwysaa ei 
han, trwy gyfwng rhydd, nen wrth siglraff, 
gyd& rhyw egni arall yn gweithredn arno'n 
barhaus, bydd iddo fyned trwy holi amryw 
rannau yr anrhyw gammog yn jr an faint 
o amser yn gywir; ac, o herwydd hynny, 
Uuni wyd dibyn-dafodau awrleisiao, rhai pryd- 
iau, i siglon y fath fodd ag a'u gorfodai i 
ffurfic/r gammog grybwylledig, ac felly i 
symmnd mewn cyfartalwch amseraa, pa un 
bynnag a ł i trwy gyfran hir a'i cyfran ferr yr 
elont. Etto, os disgyna corph o ryw nn 
pwynt, i anrhyw bwynt arall, heb ei fod yn 
y linell union-serth, a'r disgyniad hwnnw yn 
cymmeryd Ile o herwydd i ryw egni weithreda 
ar y corph gyda'i bwysaa ei hun, y linell y 
disgynaiY corph drwyddi gyflymaf yw y 
gammog hon, er mai y linell wastad yw y 
ferraf o'r holi a ellir en llunio rhwng dau 
bwynt, etto, nid oes* un, er yn wastattach a 
byi-rach, yr a corph ar ei hyd mor chwim- 
mwth ag ar y cyc&nd; y gammog hon, er ei 
bod yn hwy na llawer ffurf llinellog, y w yr 
nn, o bob llinell wastad a cham a ddichon i 
on eu llunio, yr a corph drwyddi mewn lleiaf 
o amser. 

Golyger etto, fod i gorph symmnd o on 
pegwn i nn arall, oblegid i'w bwysaa a rhyw 
egni arall gyd weithreda arno, trwy gyfwng 
pennodol, — megis cant Uath, — y ffordd a raid 
iddo ei chymmeryd i wneuthur hynny o fewn 
yr amser byrraf a fo modd, ydy w iddo fyned 
yn y duli cylchog hwn; neu, ynte, rhaid i'r 
pellder o gant Uath gael ei ffurfio i linell felly, 
ac ond hynny, disgyn y corph trwy y cant 
llath mewn llai o amser nag a allasai fyned 
yr nn faint o bellder trwy unrhyw linell arall 
pa bynnag. Er mai anhawdd gwneuthur 
sylwadan cywir, etto, o herwydd y tebygol- 
rwydd, credir gan wyr celfyddgar fod adar, 
megis yr eryrod a nythant yn y creigiau, 
yn disgyn i ławr o uchder, i ts uchder, yn y 
duli neilldaol a nodasom. 

Pe bai gennym ryw gymmaint o beth caled 
naddadwy, megb pwys o bren, er angraifft, 
a dymnno o honom ei ffurfio i'r agwedd a 
gymmerai leiaf o le, byddai'n rhaid ei wneuth- 
ur yn belen gron, am mai felly y byddai 
gauddo yr arwynebedd lleiaf o bob ffurf. 
Ond meddylier yr hoftem ffurfio peth nofiad- 
wy fel wrth ei sjmtnud trwy awyr neu 
ddwfr y cyfarfyddai a lleiaf o wrthwynebiad 
a rhwystr; i hynny, rhaid a fyddai ei estyn 
ei hirdynnu a'i naddu, nes ei gael nid yn 
nnig fel nodwydd hir, eithr yn feinach den- 
euach turach a llai ei ffyrfder o hyd, fel y 

Digitized by VjQOQ 1C 



58 



Y WAWR. 



delai o'r diwedd yn linell wastad, heb na lled 
na thewder hawdd ei deimlo. Os gwnelem 
ef y fath ag i fod ond o hyd pennodul, dy- 
weder troedfedd, a lled pennodol yn ei fann 
ffyrfaf, dyweder tair modfedd, ac iddo sym- 
mud trwy awyr nen ddwfr, a chael ond y 
gwrthwynebiad lleiaf fyth a ddiclion i gyrph 
o'i faintioli ei oddef, felly rhaid ini ei ffarfio 
i ryw ffarf neillduol a elwir caledgorph lleiaf 
ei wrthwynebiad ; o herwydd, allan o bob ffarf 
a ellir ei roddi i gorph, ai hyd a'i led yn aros 
yr un peth, dyna'r ffurff a wnaiddo symmud 
gydaY gwrthwynebiad lleiaf trwy ydwfr, yr 
awyr, nen hylif arall. 

Ceir cadwen ddyrys o amresymmiad Rhif 
a Mesnr trwy gynnorthwy graddan uchelaf 
Alsawdd, nen Rifyddeg lythyrennol, yn ar- 
wain i wybodaeth hyfedr am gammog, yr 
hon, trwy amdroelli ar ei hechel, a wnai 
galed-gorph lleiaf ei wrthwynebiad, yr un 
snt ag y gwna cylch hollol grwn, wrth am- 
droelli, belen wyfal, nen htrgrynaidd; ac y 
mae'r gammog a wnelai hynny yn debyg 
hynod ei ffarf a*i Han i ben pysgodyn. 
Gan hynny, Unniodd Awdwr dwyfol natur 
ddnll ffurf pysg o*r fath, y gellir profi yn 
nnol ag egwyddorion y gelfyddyd fesurol, y 
sydd oreu o bob dali i nofio rwyddaf, lith- 
ricaf, ac esmwythaf trwy'r elfen ile gallant 
fy w, symmud, a bod; ac, megis mai fel yna 
y ffurfiwyd nofiedyddion y dyfnder, felly 
hefyd y gosodwyd plyf esgyll adar yn yr 
ongliad goreu sy ddichonadwy, yn nnol ag 
egwyddor gelfyddydol, i hwylusu eu ehediad 
trwy'r awyr. 

At ein cynnorthwyo, dychymmyger fod 
rhyw wichiedyn bychan wedi ei eni a'ifaga ar 
gyfran neillduol o benglog pysgodyn; dych- 
ymmyger hefyd y medr ymresymmn am ei 
sefyllfa, ac am symmudiad y pysgodyn, ar 
yr hwn y magwyd ef ; eithr yn annalluog i 
weled holi faint a Han y gwyneb; diam- 
n heuol y tybiai ac y cwynai fod y ffarf yn 
chwithig ac afrosgo, gan ymfympwyo y 
gallesid gwnenthnr y pen i symmud gyda 
Uai gwrthwynebiad o lawer: etto, pe am- 
lygid i'r gwichiedyn bach yr holi ffarf, yr 
holi ben, ac yntau'n gallu deall yr egwyddor 
ar yr hon y dewiswyd y Hun eydd arno, 
gwelai ar unwaith, nid yn unig fod yr hyn 
a dybiai'nanferth acafrwydd wedi ei drefnu'n 
gywrain a chelfyddgar, ond hefyd y baasai 
dewis unrhyw ffurf aralJ, pa bynnag, yn 
gyflawniad cyfeiliornus; a mwy na hynny, 
mai rhaid o angenrheidnoydd a fuasai ei fod 
yn fethedig; a chydnabyddai y mabwysiad- 
wyd y Hun a'r ffurf goreu ay ddichonadwy. 



Fel yna y mae gyda dyn yn y bydysawd, 
Ile y gwel ond rhanu o'r cyfanwaith gor- 
fawreddog: dychymmyga dyn fod meth 
mewn Hawer peth; meddylia dyn mai af- 
rosgo ac anferth ydyw amryw greaduriaid; 
ond pe caniatteid iddo arolygn yr oll, yna yr 
hyn a dybiai'n ddiffygiol a ymddangosai, o 
angenrheidrwydd, yn gyflawnder perffeith- 
rwydd cyfiredinol, yn gymmaint ag y can- 
fyddai y buasai unrhyw drefniant araU, 
hyd yn nod ar y peth a feddyliaTn wallus, 
yn amnherffeithiach o orfod. Yr wrthddadl 
gyffredin am weithrediadau meddyUol yd- 
yw, u Yr hyn a ymddengys yn wali sy beth 
y gallesid ei; ochel; eithr am ddull, Hun, 
neu ffurf pen pysgodyn, nis gallesid ei ys- 
goi ag iddo atteb ei ddyben presennol: ac, o 
ganlyniad, nid oes iddo wali; a'r dyn a 
ddyall fod pob peth hysbys iddo yn natur, 
yn nnol ag egwyddorion celfyddydol i gy- 
wirdeb, a feddianna synwyr hefyd i bendcr- 
fynu fod y pethau anhysbys iddo yr un modd, 
mewn cyflawnder prydferthwch i atteb dy- 
benion mawrion en creadigaeth. 

Canfyddwyd a phrofwyd y ffaith hon gan 
ymchwiHadau celfyddyd y gweled. Pan yr 
elo pelydr goleuni trwy sylweddau tryloy w- 
aidd o lun i ad pennodol, tuedda'r pelydr i 
bwynt He y gwnant ddelw neu ddarlun o'r 
cyrph dysglaer y deilliant ohonjmt, neu o*r 
cyrph ty wyli yr adlewyrchont oddiwrthynt. 
Fel hyn, os delir golwg-wydrau arferedig 
rhwng canwyll a'r pared, Uuniant ddwy 
ddelw o'r ganwyll arno; ac os delir hwy 
rhwng y ffenestr a Henn obapyr, pan yr ym- 
ddysgleirio f r haul 'yn dywynnedig, troa- 
glwyddant ddarluniadan ar y papyr o'r tai, y 
coed, y ffurfafen, a'r cymmylau a fyddont go- 
gyfer a hwyut. Canfyddwydybodcyfansodd- 
iad y Hygaid ag iddo amryw ymdóadau mwy- 
haol; ac y darluniant wrthrychau ar bilionen 
o ł i du 61; ac o'r bilionen honno y mae gleuyn 
yn myned i'r ymenydd, gan yr hwn.y tros- 
glwyddir argraff o'r darlun, a thrwy gyf- 
rwng yr hwn yr yd) m yn gallu gweled. 

Crybwyllasom, yn ein Rbifyn cyntaf, tu 
dal. 7, a'r ail golofn, y cafwyd allan gan Syr 
Isaac Newton fod gwynn yn gynnwysedig o 
rannau amryliw, y rhai a ymdueddant yn 
amrywiol wrth fyned trwy sylweddau try- 
loywaidd, a bod goleuni yr amryw liwiau 
yn ymgyfarfod ar bwynt mewn gwahanol 
bellderau, ac felly'n creu delw aneglur ar 
rywun peUder. Gwybuwyd yn hir fod hyn 
yn anmherffeithio pellddrychau yn gymmaint 
ag y daeth yn angenrheidiol eu gwnenthnr 
gyda gwrthlewyrchyddion, neu ddrych- 

Digitized by \J 



ANIFEILIA1D. 



59 



I aa tryloyw, ac nid a gwydrau mwyhaol; 
heb wybod yr effeithiai yr unrhyw wahaniad 
Hi wian ar adlewyrchiad goleuni yr un modd. 
Eithr, oddeutu deg a deugain o flwyddi 
gwedi hynny cafwyd canfyddiad arall gan 
Mr. Dołlond — y gellid cy wiro'r gwahaniaeth 
yn fiiwr, trwy gyfuno gwahanol fath owydr- 
aa yn gymmysgedd mwyhaol; ac ar yr eg- 
wyddor yna y cyfansoddodd ei yspienddrych 
pell-olygol. Cafwyd, hefyd, fod amrywiol 
rannan mwyhaol y llygaid yn gymraysgedig 
ar gyffelyb egwyddor. Deng mlynedd ar 
hugain yn hwyrach, cafwyd gafael ar y tryd- 
ydd canfyddiad gan Mr. Blair, o'r tra-rhag- 
oraeh eflkith sy gan gymmysgedd o wahanol 
wlybyroedd i gy wiro'r anmherffcithrwydd; 
ac fel mai mwyaf y rhyfeddod, pan olrhein- 
iwyd y llygad dynol, gwelwyd ei fod yntaa'n 
cynnwyB gwahanol wlybyroedd yn gweith- 
redn yn natnrioł ar yr un egwyddor ag a 
gafwyd yn ddiweddar, fel hyn, yn nghelfydd- 
yd y- gol wg, trwy lawer oymchwiliadau cyw- 

1 rain, a thrwy olrheiniad peiriannol a fferyllcl, 
gan ddysgedigion sydd a ffrwyth eu llaforyn 
gysuron bendith i v r byd. 

Peth arall — Y mae'r pwynt i'r hwn y casgl 
unrhyw beth mwyhaol y goleuni, yn mhell- 
ach neu yn agosach ei gyfwng, yn ol fel y 
byddo wastattacb neu amgrynach; felly 
gwnelai pełen gronn o wydr, neu ryw ddef- 
nydd tryloyw, fath o fychanwel a chwyddai 
bethau bychain i'r golwg allu eu gwel- 
ed yr un fath a phe yr edrychaiY llygad 
noeth ar bethau mawrion. Ymddibyna'r 
briodołedd hon o oleuni ar natur Uinellau y 
sydd yn hollol o rywogaeth y gelfyddyd 
Rhif a Mesur, a ddirnadir yn fwy rhwydd 
wedi unwaith wybod, trwy ymarferiad, y 
bod gołeunfn tneddu at ffordd a cbyfeiriad 
pennodol trwy ddefnyddiau tryloyw. Yn 
awr f pan yr chedo adar yn yr awyr, ac y 
cyfarfyddont gyda llawer o rwystrau, megis 
cangan a dail coed, angenrheidiol ydyw 
weithiau i'w llygaid fod mor wastadlyfh ag 
fyddo modd er nodded; eithr weithiau tra- 
chefh mor grynnaidd ag y dichon iddynt fod 
i allu gweled y man-wrthrychau, megis 
gwybed, a thrychbryfaid bychain, y rhai a 
ymlidiant trwy'r awyr, ac a ganlynant gyda 
sicrwydd di fethu. Ni allesid cyflawni y 
fath beth heb roddl iddynt allu i newid 
fFurf y llygad yn ddisymmwth. Yn unol a 
hynny y mae llawnrif o genn caled wedi eu 
gosod troa wisg allanol eu llygaid, o am- 
gylch dyfodfaY golenni; ac y mae gewynau 
miln-edafog yn daenedig tros y cenn, i gyf- 
rannu galluoedd symmudad; fel, trwy weith- 



redu "gydaVgewynau hynny, y dichon i'r 
aderyn dynnhau y cenn, a gwasgu mwyaf- 
ydd naturiol y llygaid i ffurf amgrwn, pan 
yr hoffo ddylyn gwybedyn trwy'r awyi*; ac 
y dichon iddo lacio r cenn i'r dyben o was- 
tattu'r llygaid drachefn, pan y byddo am 
ganfod gwrthrych o beli, neu am fyned ar ei 
ehediad rhwng daQ a changau coed. Y 
gallu hwn i newid ffurf y llygad a feddiau- 
nir gan adar ysglyfaethus i raddau tra nod- 
edig; a gallant, felly, weled y gwrtbrychau 
lleiaf yn agos attynt, a chanfod cyrph mwy 
a fyddo beli ddirfawr, megis cekin ymes- 
tynol ar wastadedd maith, neu bysgodyn 
marw yn anamlwg i ddyn ar wyneb y dwfr. 

Darparwyd yn rhyfedd at gadw llygad 
aderyn yn lin — i sychu gloyw wyneb y peir- 
iant a'i noddi — ^heb fwy rhwystr i' w olwg 
nag amrantiad i ninnau, traV ehedo*n 
chwyrn-faan a chwimmwth trwy'r awyr, 
trwy'r brysg-lwyni, a rhwng ceingciau 
deintiog coedwigoddd y macs. Vr dyben 
hynny cynnysgaeddwyd adar gyda thrydydd 
amrant; sef, math o bilionen, neu groen tóg 
a thlysaidd, yr un a symmudir yn feunydd- 
iol tros y ganwyll-llygad gyda buander, gan 
ddau gleuyn a osodwyd y tu 61 i'r llygad. 
Mae pen un gewyn yn ddolen, a'r Hall yn 
garrai fain yn myned trwy'r ddolen, wedi 
eu sicrhau yn ongi y bilionen i dyno u 'r 
trydydd amrant yn 61 ac yn mlaen. Os ew- 
yllysier dwyn peth at unrhyw le gyda'r egni 
lleiaf, rhaid tynnu mewn llinell union rhwng 
y peth a'r Ile; ond os ewyllysir ei ddwyn 
mor ebrwydd a chyflym ag a fyddo modd, 
yn y duli mwyaf cyfleus, heb ofalu am 
dreulio nerth, rhaid ei dynnu ar osgo, gan ei 
dynnu mewn dau gyfeiriad ar unwaith. 

Rh wy mer carrai wrth gar reg, a thynner 
hi yn syth at y traed gydag un law, ynagwnel- 
er dolen ar ben llinyn, gwedi hynny doder 
y garrai drwyY ddolen nes elo'r ddolen 
i gyfhwrdd a'r gan-eg, lleder ychydig ar y 
breichiau,7a thynner pen pob un o'r ddau 
linyn ar osgo, un iV deheu ac un i'r aswy, 
ar unwaith, a cheir gweled faint cyflymach 
y symmudaY garreg na phan ei tynnwyd yn 
unionsyth. Neu'n eglurach; rhwymer llin- 
yn am ganol gwialen, neu ffon, a thynner yn 
unionsyth, bydd i'r ffon symmud un fodfedd 
am bob un fodfedd a symmudo'r Uaw; ond 
os clymir dau linyn, un wrth bob pen i'r 
ffon, a dodi deuben eraill y lliuynau gyda'u 
gilydd trwy fodrwy wedi ei 6icrhau, naill ai 
mewn llaw neu wrth bren, yna eu tynnu at 
y fodrwy, gwelir y symmuda'r ffon ddwy 
fodfedd am bob un fodfedd o'r llinynau a 

Digitized by VjOO^IC 



60 



Y WAWR. 



ddelo trwy'r fodrwy; sef, modfedd am fod- 
fedd i bob un o'r ddau iinyn. Profir, gydag 
amresymmiad Rhif a Mesur, mai hyn a raid 
fod y canlyniad gorfodol i allaoedd a gyd- 
dynnont ar osgo ddwy ochrog; y mae ir dali 
golled mewn grym, eitbr ennill mawr mewn 
cyflymdra symraudol & chyfleusdra; a dyna 
yw'r ennill a geisir yn symmudiad trydydd 
amrant aderyn. Y mae'r trefhiad yr un 
fath a llinyn a dolen, pob un yn symmudol 
gyda gewyn, fel y ddaa linya gan y dwylaw 
wrth dynnu carreg yn y duli a nodasom. 

Ceir trydydd amrant o'r un fath natur ag 
eiddo aderyn gan geffyl, sef pilionen; Ueithir 
hi gyda gwlybyr tyner, neu lysnafedd by w- 
ynaidd, i afaelu yn y llwch a elo ar ganwyll 
y llygad, a'i sychu ymaith, nes braidd byth 
y gwelir dim ar wyneb llygad ceffyl, er iV 
ddynoethiad fod yn fawr o herwydd ei 
faintioli a'i sefyllfa. Rhoddir i'r bilionen eu 
hysgogiad cyflym gan sylwedd madruddynog 
a gwrthneidiol a osodwyd rhwng canwyll y 
llygad a'i fortais; ac y mae'r sylwedd hwn- 
nw yn hynod o ochrog ar ei osgo, fel ag 
i yrru allan y bilionen gyda chyflymdra 
mawr tros y llygad, ac wedi hynny i'w llacio 
ac iV dwyn gan gyflymed yn ol. Dynion 
anwybodus, heb feddwl yn well, a gamgym- 
merant y bilionen pan y chwyddo i'w gwel- 
ed trwy ei hennyniad gan oerni: tybient ei 
bod yn anmherffeithrwydd anafus, a hynny 
am nad ydyw weledig, pan yn hollol iach; 
bu i rai anwybodus felly ei thori ymaith. 
O! mor debyg i' w gilydd ydywV drygau a 
gyflawnir gan anwybodaeth gibddall i'r hyn 
yr amcanir atto'n fwriadol gan greulonder a 
chaledrwydd dideimlad! Llawer anifail 
gwerthfawr a ddifawyd o angen addysg fel o 
angen tosturi; aml i ddifethdod a ddifeddian- 
nodd wyr o'u gwartheg o herwydd diflfyg 
dyall y ffordd i'w trin, fel o ddiffyg gonest- 
rwydd, Uaddwyd cyrph dynion gan yr an- 
neallus, mor effeithiol a chan y Uawrndd; ty- 
lodwyd eneidiau, a difethir eneidiau hyd 
heddyw, oeisiaugwybodaeth mewn athrawon 
caredig a mwyn; yr un fath, o ran canłyn- 
iadau, ag o eisiau deffroad cydwybod mewn 
athrawon ciaidd, ymrysongar, ac afrywiog. 
Yr unig wahaniaeth ydyw'r hyn sy rhwng 
amddifadrwydd o amcan i niweidio, a 
pherchenogaeth o duedd fwriadol i wneuth- 
urdrwg; gan hynny, cynnyddcr gwybodaeth 
pobl, a Ueihaer chwerwder yspryd dynion- 
ach, fel na orfoder gwyr i gyfleu eu hanes 
yn gyssylltiedig a dailuniad o greaduriaid 
airesymmol. 



ADEILAD, 

Pe liunier cyfran o ddefhydd, megis pwya 
o haiam neu bren, i wialen o ryw hyd, dy- 
weder troedfedd, bydd cryfder y wialen yn 
gyfartal i ł w ffyrfder ; ac ond iddi fod yr un 
faint o ddefhydd, ni ellir ychwanegu ei ffyrf- 
der heb ei gwnenthur yn bibell geuol, sef a 
thwll ar ei hyd ; o ganlyniad, a bod eu def- 
nydd a'u hyd yr un faint, y mae pibelli, nen 
wiail geuol, yn gryfach na rhai'n sylweddol 
drwyddynt. Gwyddir yr egwyddor hon 
gystal, yu awr, fel y gwna peiriannwyr bob 
echel arhann mewn peirianwaith yn euol {hol- 
low 9 ) ac felly'n gadarnach o lawer, na phe 
gwnelid yr un pwysau yn sylweddol ac o 
orfod yn feinach. Ceir y bod esgyrn ani- 
feiliaid ac adar yn euol, i raddau mwy neu 
lai, ac, o ganlyniad yn gryfach nag a fuaaent 
un ffordd arall gyda'r un bwysau o ddefhydd. 
Gan adar y mae'r esgyrn mwyaf mewn cy- 
fartalwch i' w pwysau corphorol; eu hesgyrn 
sy fwy geuol nag eiddo creaduriaid na aliant 
ehedeg; gan hynny, meddiannant y nerth 
sydd ofynol iddynt, heb gludo mwy pwysau 
nag afyddo anhebgorol angenrheidiol. 
Bonion eu pi u sy gryfion trwy ł r un cydosod- 
iad. Adar, hefyd, a gafodd neillduolrwydd 
arall i gynnorthwyo eu ehediad. Nidoes 
gan anifeiliaid gyfryngiad trosglwyddol 
rhwng llestri gwynt eu hysgyfaint a rhan- 
nau geuol eu cyrph; eithr y mac gan adar; 
a thrwy hynny chwythant allan eu cyrph, 
fel y chwytha un bledren, gan ysgafhhau 
eu hunain yn y modd hynny, pan ag 
eisiau disgyn yn arafaidd i ławr, neu am 
esgyn yn gyflym i uchder, neu'n tueddu at 
ehedeg yn esmwyth a llonyddol yn yr awyr; 
tra, ond Ueibau eu maintioli a chyfyugu eu 
hesgyll y gallant ddisgyn yn gyflymach, os 
yn gogwyddo i hely, neu i ddiangc. Pysg a 
feddiannant allu o'r un natur, eithr nid trwy 
yr un moddion. Y mae i bysgod bledrcni 
gwynt yn eu cyrph, medrant eu bolio allan, 
neu eu cyfyngu i mewn, wrth eu hyfrydwch; 
pan y mynont gyfodi yn y dwfr, chwyddant 
y chwysigen, a hynny a'u bysgafna: pan yr 
hoffbnt ymsoddi, gwasgant y bledren, gau 
lethu'r awyi* i lai cyfwng, a hynny sydd i ł w 
trymhau. Os tor y chwysigen, erys y pysg- 
odyn tua'r gwaelod, acni all ymgynnal i fynu 
ond trwy ymdrechiadau llafurus ei esgyll a'i 
gynffbn. Yn unol a hyn yna ni welir pysgod 
Uydain, megis mor-gath a lleden, yn fynych 
i fynu, am na feddant chwysigen wynt; eithr 
ar geulan yn y mor, neu ar waelod afon y 
gorweddant. 

========================================== 



ADEILAD. 



61 



Pe byddai gan un ystafell wag mewn t£, 
y dymunai ei Uenwi a m&n gellau, oll o'r nn 
faintioli, ffurf, a lian, nid oes ond tair ffordd a 
attebai i'w alluogi at lenwfr ystafell, heb 
fod nn gwegni rhwng y celloedd; rhaididd- 
ynt fod naill a'i 'n bedwarongiog cyfartal, 
neu a thair ochr gyfartal, nea, ynte, a eh węch 
ochr gyfartal. Byddai gwegni rhwng y 
cellau pe'u gwnelid ar nnrhyw lun arall. 
Amlwg yw hyn ond ystyried y peth ; a 
hawdd ei brofi trwy aroresymniiad rhif a 
mesur. Allan o'r tri ffurf cymmwys, y ffurf 
chwechyfochrog ydyw'r mwyaf cyfleus; o- 
blegid y mae ei onglau n wastattach, a bydd 
felly fwy o le o'i fewn i beth erwn, am y 
ceir lleoedd gw&g yn ei chwech congl. Hwn 
hefyd yw y eryfaf o'r tri ffurf; i hwn y 
gwnai pwysiad o v r tu allan nea o*r tu 
fewn leiaf o niwed, am y tebygola yn ei 
gryfder i fwa. Byddai y erwn yn gry- 
fach, eithr 'collid He rhwng y cylchau, tra 
na cbollir dim gyda'r chwech ochr gogy- 
fiutal. Yn awr, y mae'n ffaith ryfeddol yr 
adeilada Gwenyn en m&n gelloedd yn y ffurf 
hwn, ac wrth hynny arbedant le a defnydd- 
iau y tn hwnt i a allent pe'n adeiladu mewn 
nnrhyw ffurf arall. Adeiladant yn y duli 
I goreu a ellid ei ddewis at en dyben; sef, i 
| arbed cymmaint o le a eh wyr ag a ddichon 
iddynt Hyn yna am lnniad gwalian pob 
celi; ond y mae'r pen a*r gwaelod, megis tÓ 
a Ilawr, yn gyfansoddiad unol a chyflelyb 
egwyddor gywir. Profir gan athrawon 
campus, yn nghelryddyd rhif a mesur, os 
byddir am roddi y nerth mwyaC yn nghyd ag 
arbed cymmaint a ellir o le, rhaid gwneuthur 
y td a'r Uawr o dri clawr llyfnwastad a phed- 
war onglog yn cydgyfarfod mewn pwynt; a 
phrofwyd yn mhellach, trwy benderfyniad 
amresymmiad perthynol i raddau uchaf al- 
aawdd, (Algebra) sef,Rhiryddeglythyrennol, 
fod nn ongliad neillduol, neu'r ogwyddiad yn 
y cloriau crybwylledig lle'r ymgyfarfyddant, 
a arbed fwy o ddefnyddiau ac o lafur, nag a 
allai nnrhyw ogwyddiad arall, pa bynnag. 
Yn awr, dyna fei y gwna'r Gwenyn; pen a 
gwaelod pob celi sy dri clawr yn ymgyfarfod 
mewn pwynt; a'r gogwyddiadau, neu'r ongl- 
au, Ile yr ymgwrddant, ydyw y rhai hynny 
'n gywir a ganfyddwyd gan yr athrawon yn 
oreu a all fod at arbed ewyr a Uafnr. Pwy 
a fuasai'n meddwl am y Wenynen, ei bod 
yn gywir unol gyda rheolau uchaf celfyddyd 
mesnriad — gyda ffrwythcanfyddiad rhyfedd- 
af Newton — canfyddiad hefyd a wnaeth heb 
wybod am gywirdeb y Gwenyn. ac olynwyr 
iddo a eglnrodd y peth ? G weithia ac adeil- 



ada y pryfyn bychan hwn gyda chywirdeb a 
gwirionedd perffaith, a hynny'n gyfunol a'r 
egwyddorion y bu dyn oesau ar ei gynnydd 
arafaidd yn nghangenau anhawsaf celfyddyd, 
cyn eu dyall. Ond yr Hollallaog a'r Anfeid- 
rol ddoeth, yr Hwn a wnaeth y pryfyn a'r 
athronydd, a fendithiodd ddyn gyda rheswm, 
ac a gynnysgaeddodd y pryfedyn a greddf, a 
wnaeth y fechan Wenynen ddiwyd a chyw- 
rain yr hyn ydyw. — Iddo ef y mae pob gwir- 
ionedd yn hysbys erioed, gydag amgyffrediad 
na ddichon i'r dyn doethaf ei ddtrnadu. 

Pan y sugnir yr awyr allan o lestr, nid 
oes yn hwy ynddo wrthsafiad i bwysau'r 
awyr o'r tu allan; gwasgir felly ochran'r 
llestr gyda grym; torai hynny lestr o wydr 
gwastadlyfn llydan, oddigerth ei fod yn dra 
thew; un erwn a ddaliaf n well, am fod iddo 
nerth bwa; eithr defnydd meddal, fel lledr 
neu groen a bwyswasgid yn Uethog at ei 
gilydd ar nnwaith. Os sugnid yr awyr yn 
ara^ byddai y gwaagiad yn araf, neu, os 
sugnid ond yr hanner, felly y gwaagiad a 
fyddai hannerog. Dynaddull y wenynen yn 
cyrhaedd manaf lwch a sudd biodeu geuol 
megis y Gwyddfid, yn nghyd a rhyw fath o 
rai sy rhy galion i fyned o'u mewn. Llen- 
waV Wenynen agoriad y blodeuyn a'i chorph, 
a sngna ymaith y rhann fwyaf o'r awyr 
allan; gwna hynny dynnu ochran tyner y 
blodyn at eu gUydd, gan wasgu ei fan lwch 
a'i sudd melusber tuag at y Wenynen, gystal 
a phe gwesgid ef a llaw gwr. 

Dangosir y gwaagiad hwn gyda sugnbeir- 
iant a chyda'r awyrbwysydd (BaromeUr). — 
Pwysan^ awyr sydd o ddeutu pumtheg pwys 
ar bob modfedd pedair onglog, a phe gallem 
wasgu ein d wy la w at eu gilydd fel ag i 
wasgu'r awyr yn hollol oddi rhyngddynt, 
ymlynent gyda grym cyfartal i dd wy waith y 
pwysau hynny, am y pwysid ar y ddwy law; 
neu, pe gallem dynnu'r awyr oddi rhwng y 
llaw a'r pared, glynaTr llaw wrth y paied, 
am y byddai arni tros ddau gant o bwysau; 
sef, pumtheg pwys ar bob modfedd pedair 
onglog o'r llaw. Canfyddwyd trwy gyw- 
reindeb, yn ddtweddar, gan Syr Edward 
Home, y difynwr enwog, mai yn y duli yna, 
y gallnogir Owybed a phryfaid eraill i gerdd- 
ed i fynu hyd arwynebedd unionsyth, er ei 
lyfned, megis ochr gwal, gwydr ffenestr, a 
nenfwd ystafell, gan fyned a'u cefnan i ławr, 
a'u traed i fynu, yn rhwydd. Canfyddir, 
irwy chwyddbeiriant, fod dann en traed 
grwyn gwastad, neu balfod llipraidd, fel 
traed rhwydog hwyaid a gwyddau, a gallant 
trwy gynnorthwy plygion eryfion ddwyn y 







Y WAWR. 



palfod i ławr yn gyfagos i'r gwydr neu'r wal 
y cerddant arnynt, a gwasguV awyr allan, 
gan waghau rhwng eu traed a'r Ile. Y can- 
lyniadydyw y gwasga'r awyr allanol y traed 
at y wal, gyda grym mawr mewn cyfartal- 
wch i'w maintioli corphorol. Pe gallai dyn 
wasgu'r awyr oddi rhwng ei law a nen ystaf- 
ell* gallai hefyd gynnal pwysau mwy na 'i 
holi gorph, sef tros 120 pwys; felly, os yw 
traed gwybedyn o gyffelyb gyfartalwch i' w 
gorph a'r eiddom ni, hawdd ddigon ydyw 
iddo symmud ar bedwar troed trwy gym- 
morth y gwagfa. 

Canfyddwyd hefyd fod rhai oanifeiliaid 
mawr y mor, yn debyg en cyfansoddiad, ond 
i raddan ehelaethach, i ł w galluogi at ddringo 
ochrau unionserth a llithrig bryniau ia a 
rhew y lle'r ymfy wiant. Dichon i rai rhyw- 
ogaethau o'r Geneugoeg ddringo ae ymlusgo 
ar hyd nenfwd ystafell; a'u moddion gall- 
uogol ydynt yr un fath. Hawdd gweled y 
ddyfais yn nhraed mawrion y creaduriaid 
hynny; canfyddir y bodian a'r glau y rhai a 
biniant groen y troed i ławr ac a wasgant 
yr awyr allan wrth ddringo a cherdded: ond 
yr un fath ydynt, ar fwy graddau, a pheir- 
ianwaith adeilad Gwybedyn a Gloen by w; a 
gweithredoedd y cyfan, o ddringiad y mor- 
farch ar y rhew gogleddol, i ymlusgiad y 
gwybedyn ar ffenestr, a gyflawnir gan alln 
o'r un natnr, sef grym pwys yr awyr sy'n 
achosTr arian by w i sefyll yn yr hin fesurydd, 
y gwynt i chwibanu yn nhwll y clo, a'r 
gafell i esgyn mewn agerddbeiriant o'r hen 
ddull. 

Pan ystyrier fod y cyfryw bethau yn profi 
bwriad, na all fod gan y creadnr fwriad wrth 
genedlu ei ryw, a bod y dybeu mewn cyf- 
lawniad perffaith trwy weithrediadau'r 
creaduriaid oll, mor hawdd yw dywedyd 
mai ynfyd y neb a haero nad oes Deall an- 
feidrol yn amlwg i' w weled yn a thrwy y 
creaduriaid i gyd? Ynfyd, nage, Tr ynfyd, 
yr un pellaf yn nyfnder ynfydrwydd. a ddy- 
weda yn ei galon nad oes Lywodraethydd 
d wy fol; a phob curiad o eiddo'r galon yn 
dadgan Oes y mae; a hynny, fel pob tarawiad 
o eiddo'r awrlais, yn cyhoeddi fod iddo 
wneutburwr! 

HT yrOBBDIAB Atr. 

IEITHADUR. 

ENW GWANN. 

Enw gwann yw pob ansoddair a ddcngys 
gyflwr damweiniol enw cadarn — megi3 dyn 
yn enw cadarn, a da neu ddrwg yn gyflwr 



damweiniol, yn nghyda doeth, annoetk; 
mawr, bychan ; a gelwir hyn yn enw gwann, 
am na wna synwyr wrtho ei hun ; ni all da 
ddangos synwyr a sefyll heb i enw cadarn 
megis dyn ei gynnorthwyo ; eithr trwy 
gymmorth enw cadarn gellir ei ddirnad, 
megis gwraig ddrwg, gwas JJyddlon, mam 
ddoeth. 

Treiglir rhif enw gwann yn Hiosog, fy- 
nychaf trwy ychwanegu on neu ton at der- 
fyniadau, megis garw, geirwon; doeth, 
doełhion. 

Y mae i enw gwann, fel ag i enw cadarn, 
dair cenedl ; gwrryw, megis brwnt; benyw, 
megis broni; a chyffiedin, megis hardd. 

Y mae hefyd i enw gwann gymmhariaid 
graddol ; sef gwastadradd, canolradd, ac 
uchelradd; a'r modd i adnabod y graddau 
cymmharol sy trwy wybod mai'r wastad- 
radd yw sefyllfa enw gwann yn ei synwyr 
cyntaf ; megis, glan, llyfn> garw, ardder- 
chog. Y ganolradd yw chwanegiad an- 
sawdd yr enw gwastad yn uwch neu is, 
gwell neu waeth, megis glanach, llyfnach, 
garwachy ardderchoccach ; a'r uchelradd y w 
treigliad y gair i'w radd uchaf, na ellir ei 
helaethu ; megis, glanaf, llyfnaf, harddaf, 
ardderchoccaj. 

Sylwer nad yw pob enw gwann yn 
goddef cymmhariaeth rheolaidd fel yr ang- 
hreifftiau uchod, oblegid cymmharir rhai yn 
afreolaidd, megis, da, gwell, goreu. Cym- 
mharir weithiau trwy eiriau blaenddodol, 
gan roddi ystyr annherfynol, megis go lan, 
lled lan, tra glon, ac hefyd gan roddi ys- 
tyr derfynol ; megis mor lan, can laned, 
mwy glan, mwyaf glan. Trwy fod uchąf a 
mwyafo greaduriaid, dangosir mawredd y 
Creawdwr trwy ychwanegiad gair, megis o 
ddiffyg cyflawnder iaith, a dywedir uwch 
ndr uwchaf, Goruchaf, a'r Enw mwyaf 



RHAGENW. 

Rhagenw sydd air a arferir yn Ile enw, 
rhag ail adrodd yr un gair mewn ymadrodd; 
mae ei rif fel yr enw cadarn a'r enw gwann 
yn ddau, sef unigol, megis, mi; a Hiosog, 
megis, ni; ei genedl hefyd sy dair, sef gwr- 
ryw, megis, hwn, benyw, megis, hon, a cha- 
nolryw, megis hyn. Y mae iddo ddau 
fath, sef rhagenw cadarn a rhagenw gwann. 
Y rhageuwau cedyrn a gad want le per- 
sonau neu bethau ; megis, mi, tu, ef, hi, yn 
y rhif unig ; a ni, chwi, hwynt, yn y rhif 
lliosog ; ac o'r rhai hyn y deillia minnau, 
ninitizpfi h 



IEITHADUR. 



68 



ninnau, chwithau, a hwythau, ac y mao y 
rhagenwau gweiniaid ja amrywiol fath, a 
gelwir hwy— 

Meddiannol; megis, fy, dy, et, ein eich, 

Dangosiadol ; megis, hwn, Kon, hyn, 
hynny % y rhai hyn, y rhai hynny. 

Perthynol; megis, yr hwn, yr hon. yr 
hyn, y rhai, y sowi, 

Ymofynol ; megis, beth? paf pwyf 

Annherfynol ; megis, naill, UdU, pawb, 
pob, neb, pwy bynnag. 

BERF. 

Berf, neu Perwyddiad, yw pob gair a 
arwyddo bod, megis ydwyf; gwneutbur, 
megis, caraf; a goddef, megis, fe a'm cerir. 

Tair math o ferf sydd; sef, gwneuth- 
urol, goddefol, a chanolryw. 

Berf wneuthurol yw bob gair sy*n arwyddo 
nnrhyw beth a weitbredom ni yn bersonol ; 
megis, caraf ddaioni, casaf ddrygioni : berf 
oddefol yw pob gair sy'n arwyddo goddef i 
un weitbreda arnom ni; megis, canmolirfi, 
gwrthodirfi ; a berf ganolryw yw gair heb 
arwyddo gwneuthur na goddef; eithr yn 
ddi-wrthrycb, megis, mae, oedd ydyw, 
dichon. 

Mae rhif, person, modd, ac amser, yn 
pertbyn i ferf ; dan rif sydd i ferf, sef unig, 
megis, canaf; a lliosog, megis, canwn; a 
chwech person sydd i ferf, sef tri yn y rhif 
nniogol, megis, mi, ti, ef ; a tbri yn y rhif 
liosog, megis, ni, chwi, hwynt. 

UODDAU BERF. 

Moddau yw'r amrywiol ffyrdd i amlygu 
doli, hanfod, gwneuthuriad, a goddefiad y 
ferf; y nifer sydd chwech; ac a elwir myn- 
egol, archiadol, gallnogol, dymnnol, ammodol 
ac annherfynol. 

1. Modd mynegol a gyhoedda beth, megis 
y&grifenaf Lythyr. — 2. Modd gallnogol a 
arwydda ryddid, ewyllys, grym, neu rwym- 
edigaethdyledswydd; megis gallaswm fyned, 
geUwch fyned, dylech fyned. — 3. Modd dy- 
mnnol a arwydda ddeisyfiad ; megis O na 
aUum fyned, O na boi ef yma. 4. Modd 
ammodol a gynnorthwyir gan gyssylltiad yn 
pennn ammod neu dyb-osodiad ; megis, os 
deni, rhoddaf i ti swllt ; pe byddai ufudd, 
hoffwn ef ; pan ddelo y tad, daw y bachgen. 
— 5. Modd annherfynol yw hysbysiad di- 
rwyman ; megis, bod, myned, gorpkwys. 

AMSERAU BERF. 

Tri amser pennodol y sydd; sef amser 



presennol, yr awr hon, neu yn yr amser y 
llaferir ; megis ysgrifenwyf, neu yr wyf yn 
ysgrifenu; amser gorphenol, wedi ei gyflawni 
megis, y8grifenais ; ac amser dyfodol, am y 
peth a wneir, megis ysgrifenaf. Ond ych- 
wanegir tri amser arall ; sef, amser anor- 
phenol nad aeth yn gwbl heibio ; amser tra- 
gorphenol ; a aeth ymaith cyn i amser a 
nodir ddarfod; megis, ysgrifenasum ; ac am- 
ser ail-ddyfodol, yr hwn ni arferir ond yn y 
moddau cyfansawdd, ac a arwydda fod rhyw 
beth i'w wneuthur o'i flaen ; megis, ysgrif- 
ener; nen, diwygiwch fel na'ch beier. 

AMRESYMMEG. 

Crtbwtłlasom eisioes fod yr argrafT a 
wneir ar y Deall gan wrthrychau allanol 
trwy'r sjrnwyrau corphorol, yn cynnwys nn- 
deb gwahanol feddylddrychau ; fod lliaws o 
feddylddrychau yn cael eu dwyn i nnol- 
iaeth, megis hyd, lled, a thrwch yn cyfuno 
i nn meddwl am ddefnydd; gair yn go- 
lygu peth nad yw yn ymddibynu ar beth 
arall, megis aur, haiarn, dwfr, a dyn, bob 
un wrtho ei bunan yn cynnwys amryw 
feddylddrychau; fel melyn, pwysau, caled, 
toddadwy, ac ymestynol, yn cael eu cys- 
sylltu wrth eu gilydd i ffurfio meddyl- 
ddrych am aur. Gan na ellir amgyff- 
red corph heb feddwl yr nu amser fod rhyw- 
beth yn ei lynu wrth ei gilydd, tueddir 
ni i feddwl am ei gynnaliad yn y duli a'r 
agwedd ei gwelir; y cynnaliad hwnnw yn 
cydgyssylltofr gwahanol ronynau'n nghyd a 
elwir yn defnydd. Amryw bethau yn gys- 
sylltiadol i gyfansoddi nn peth yw t£, llestr, 
cai-reg, a phob nn o'r pethau cyssylltol yn 
ymddibynu wrtho ei hunan a'n tnedda i 
ddywedyd defnydd am y naill a'r llall yn y 
cyfansoddiad. Felly y mae mewn defnydd 
ddau o bethan Vw hystyried; hnnan-ddi- 
byniaeth i bob un wrtho ei hun, a'r priodol- 
iaethau pennodol sy'n gwahaniaethu'r naill 
oddiwrth y llall. Y priodoliaethau a elwir 
y moddau, a gwahaniaethir y moddau i ddau; 
sef, hanfodol a digwyddiadol, yn unol a'u 
gwasgariad neu eu cyssylltiad a'r pethau y 
meddylir am danynt; hyd, lled, trwch, neu 
sylwedd sy hanfodol i garreg; ond ei bod yn 
gron, yn hir, yn lydan, neu yn fain, sy fodd 
diwgyddiadol; oblegid gallai fodoli mewn 
rhyw lun heb newid ei natur hanfodol. Etto, 
gellir newid pethau yn eu dyben a' u henwau, 
megis coed ar dan a wnai olosg; eithr maint 
bynnag y gwahaniaeth rhwng golosg a choed, 
defnydd ydyw. Gellir troi cwyr i fflam a 



64 



Y WAWR. 



mwgy a'r corph dynol i lwch; ond nid yw'r 
cyfhewidiad yn dife en bodoliaeth; sylwedd- 
aa ydynt fel cynt, er yn wabaniaethol en 
duli a'n hymddangosiad. Fferylliaeth a 
fedr newid ffurf pethaa lawer o weithiau; 
etto yr un y w defnydd, a gellir dwyn amryw 
o bethau ar ol newid en hagwedd iV ffurf 
cyntefig yn ol. Yna rhan hanfodol defnydd 
yw ymlyniad sylwedd wrth en gilydd; ac er 
ei droi i wahanol ffnrf, ac i gael gwahanol 
enwau, megis bwyd, gwaed, cnawd, esgyrn, 
yn dyfod i wahanol bethau allan o un, gellir 
dywedyd nad yw amrywiaeth ffurf, maint, a 
symmudiad ond modd digwyddiadol. Y 
cyfansoddiad tnmewnol hwnnw a'i caidw yn 
ddefnydd trwy bob cyfhewidiad, sydd yn 
mhell y tn hwnt i ddirnadaeth dyn; eithr a 
elwir Modd hanfodol; gan bynny, y medd- 
ylddrych o ddefnydd a lnnir ynom trwy 
wybod y moddan digwyddiadol, megis lliw, 
ffnrf, maint, pwys, a dyben y defnydd y 
synnier am dano. Gellir tybied nad yw 
hanfod gwydr a haiarn yr nn; ond gan mai 
peth nwchlaw deall dyn yw hanfod defnydd, 
ni ellir amre3ymmn yn ei herwydd. Eithr 
y mae gwahanol agweddan digwyddiadol 
defnydd o fewn i'r cyrhaeddiad dynol, ac 
wrth eu holrhain gan ymarfer a rheswm o'u 
plegid y taenir gwybodaeth fuddiol. 

Sylwedd defnydd a gynnwys cydymlyniad, 
estyniad, ac agwedd ei ffurf; eithr heblaw 
a dderbyniwn oddiwrth bethau o'r tu allan i 
ni, teimlwn ynom feddwl ac ymweithrediad 
peth na ellir cymmwyso priodoliaethan yr 
hyn a elwir defnydd iddo. Nid oes cyd- 
weithrediad ynddynt. Ymwybod sydd 
weithred unigol, ac ni all byth darddu o 
sylwedd ag iddo rannan fel defnydd. Gol- 
yger fod defnydd yn gallu meddwl. Os yw 
ei allu meddyliol yn gynnwysedig yn ei ran- 
nan, rhaid fod pob rhann yn meddwl, a cbollai 
feddwl am bob rhann a gollai ; neu os undeb 
yr holi rannan gyda*u gilydd a ffurfia feddwl, 
yna ni allai feddwl pe collai ond nn rhann. 
Rhaid fod meddwl yn wahanol i ffurf a sym- 
mudiad y peth a elwir defrydd ; am hynny 
gelwir ef Yspryd, nen enaid ; a chan na ellir 
amgyffred iddo liw, hyd, lled, trwch, na 
gronynnau cyd-ymlyuol, ac am na ellir en 
hollol ddadgyssylltu, dyna pa ham y gelwir 
yr yspryd yn ddiddefnydd. A chofier, nid 
yw y gair yn nn esponiad ar ei natur ; ond 
yn nnig i ddynodi ei fod yn wahanlaethol i 
bethau gweledig a elwir defnydd ; ac fel 
nad oes gair i egluro hanfod defnydd, ni ellir 
amlygn hanfod enaid. 



HYAWDLEDD. 

Iaith a chymmariaeth natnriol ty ddau 
o bethau a nodwn yn awr. Dylid meddwl 
am ddywedyd, nid yn nnig fel y dichon i 
eraill ein dyall, ond fel y byddo rhaid iddynt 
ein dyall, nen y byddo 'n anhawdd iddynt 
beidio ein dyall ; a'r achos fod dywediadau 
llawer yn dywyll ydyw bod eu synniad en 
hunain yn dywyll am y pwngc dan eu sylw : 
gan hynny, ni ddylai neb geiso amlygn ond 
y peth a fyddo amlwg iddo ei hnn. 

Dylid talu sylw i Iaith, i air unigol, i 
rannan ymadrodd, ac i nndeb y rhannau. 
Bydded i'r gair burdeb, gweddusrtoyddy a 
chyuwxleb. Llawer gair pur ynddo ei hnn, 
ac yn gywir i'w ddyben ; eithr yn anwedd- 
aidd mewn cynnulleidfa, neu gyfeiUach, nen 
mewn llyfr. Llawer gair pur a gweddaidd, 
megis defnydd, sy anghywir wrth dros- 
glwyddoY meddylddrych o yspryd. Purdeb 
gair yw ei fod yn yr iaith a lafarir — yn 
Gymraeg gloyw, os yn dywedyd yn yr iaith 
honno; gweddusrwydd gair yw ei fod yn 
dwyn y meddwl at lendid ac anwyldeb o 
leiaf ; — a chywirdeb, ei fod an trosglwyddo'r 
meddylddrych a olyga'r dywedwr i'w wran- 
dawyr. Y tri a wnant eglurdeb ; a dylafr 
eglurdeb fod nid yn nnig gochel gwrtbnni, 
ond ymdrechn am brydferthwch ; nid yn 
unig peidio arwain meddyliau at halogrwydd, 
ond en tywys at rinwedd a lledneisrwydd. 
Llawer nn cyssegredig ei swydd, a ddy- 
wedodd, nen a argraffodd eirian am ddynion 
a phethau, na ddymnnai eu clywed wrth 
farw ; ac er iddo edifarhau, dal i lygrn pobl 
a wna 9 r geiriau tra ar gael mewn genan neu 
lyfr ; gan hynny, peth o bwys yw i bob 
meddwl a gair a gweithred fod yn amlwg 
ac yn hardd. Wrth duedd en hysgrifen- 
iadau y bydd i'r cenedlaethau a ddaw feddwl 
am ddynion sy'n dderbyniol yn en dydd; 
a'r oll a wna rhai yn derbyniol yn en 
dydd ydyw gormod o rai 'n hoffi clywed a 
darllain dadlenon, edliw beian, a geiriau cas, 
Ystyried rhai cyhoeddns en bod yn ffnrfio 
iddynt eu hunain gymmeriad erbyn yr oes a 
ddel, yn llawer mwy effeithiol nag a aliant 
ei gynllunio am eraill, er dim a guddiant 
ar eu henwan ; dadguddir yr enwan gan 
ddynion eraill yn ddigon buan ; a mwy 
na'r ewbl, y mae Un a fara yr halogrwydd 
sy fel cancr yn bwytta ymaith yr oll sy 
hynaws mewn teimladau. 

Dylai 'r gymmariaeth fod yn gydweddol 
a'r hyn y cymmarir peth iddo. Difiygiol 
yw agos i bob cymmariaeth a wneir rhwng 



CERDDORIAETH. 



65 



defoydd ag yspryd ; cyferbynu bychandra 'r 
eyłch a gyflenwir gan gorph dyn i holl- 
bresennoldeb sy ddinygiol ; digon bychan 
yw'r Ile a ddichon i'r meddwl fyned iddo ar 
nnwaith, i ddangos mawredd y llall; etto 
hynny yw*r unig gy mmariaeth deg. Yr hyn 
a ddichon, neu'r dali y medr, meddwl weled, 
bwriadu, a chynllunio a ddylid ei gyferbynu 
i hollwybodaeth ; nerth a dyben meddwl yn 
rhoddi gweitbrediad mewn peiriannau, ac 
nid y grym anifeilaidd, yw*r gyffelybiaeth 
briodol i alla Yspryd, ac am mai hollol 
wahaniaethol yw natur bywyd a marwolaeth 
demydd i fywyd a marw di farw yspryd, ni 
ellir yn well na thywylln meddylddrych 
wrth arfer y gymmariaetb. Ni ddichon i 
gorph marw wneuthur dim mwy na charreg ; 
eithr dichon i feddwl sy farw i ddaioni fod 
yn eithaf bywiog mewn drwg ; ac y mae'r 
enaid byw i grefydd yn farw i'r pethau sy 
groes i grefydd. Nid yw dywedyd na ddi- 
chon i men symmod, yn brawf na all corph 
dyn ; ac nid yw dywedyd i'r corph gael ei 
rwymo mewn afiechyd fel na allo symmud, 
yn dangos nad yw yr enaid, yr yspryd, j 
meddwl yn drwyadl fyw ; a byw ydyw, 
symmndol ydyw, a gweithredydd ydyw yr 
enaid, o ran ei natur, ac i'r peth a hoffir 
ganddo ; ond y gelwir ei fod yn peidio a 
rhyw bethau yn farw i'r pethau hynny. 
Ychydig ystyriaeth a ddygai bob Ysgri- 
fenydd ac Areithydd i'r iawn mewn cym- 
mariaethau. Wrth ddiweddu dywedwn, 
Gocheler mynych enwi 'r Bod Mawr hyd 
mewn pethau crefyddol, gwylier rhag bod 
yn h£f ar yr Enw ofnadwy. 



PEYDYDDIAETH. 



AM GYHYDEDD. 

Cyhydedd, cy y hyd, ydyw y rhif a roddir 
o sillau mewn un linell i wncuthur ei hyd. 
Nifer y cyfryw, yn y pedwar-mesur-ar-ugain, 
yw saith. A rhifedi sillau llinell, ban, neu 
fraich o bennill sydd o bedair sili hyd i ddeg. 
Arferir gan rai un-sill-ar-ddeg ; ac mewn 
hupynt, dodir y gyhydedd fer, a'r gy hydedd 
draws wrth eu gilydd, fel yr amlygir etto, i 
wneuthur deuddeg o sillau. Rhan o'r gy- 
hydedd gaeth, ar yr hon y cenir deuair 
hirion, yw y fraich deirsill, yn niwedd 
Gorchest y Beirdd, ac a elwir y gyhydedd 
ferraf. Enwau y cyhydeddion sy fel yn 
canlyn. 

1. Cyhydedd fer ; pedair sili ydyw, ac a 



genir mewn llinell o Gy wydd deuair byrion ; 
megis, 

Dyn węch dan werth. 

2. Cyhydedd wenn ; pum sili ydyw, ac 
a arferir mewn awdl a elwir cyhydeddir hir ; 
megis, 

Mwyn yw dawn mewn doeth. 

8. Cyhydedd las ; chwech sili ydyw, ac 
a arferir yn niwedd clogyrnach ;. megis, 

Drwy osteg Dirwestwr. 

4. Cyhydedd gaeth ; saith sili ydyw, ac 
a arferir mewn cywydd deuair hirion ; megis, 

Trwy enaid y tirionaf. 

5. Cyhydedd draws ; wyth sili ydyw, ac 
a arferir mewn awdl a elwir cyhydedd ferr ; 
megis, 

Yma 'n feddwon mwy na fydder. 

6. Cyhydedd drosgl ; naw sili ydyw, ac 
a arferir mewn gwawdodyn ; megis. 

Yw mawr ddiddanwch myrdd o ddynion. 

7. Cyhydedd hir; deg sili ydyw, ac a 
arferir mewn hir a thoddaid; megis, 

Llawnder y bydoedd oll nid arbedwn. 

Y canlynol sydd angraiflFt o un-sill-ar-ddeg 
ym mraich hir a thoddaid. 

Yw cyasegredig hoyw was ei Greawdwr. 

Y gyhydedd ferr a'r draws yn nghyd, i 
wneuthur deuddeg sili mewn hupynt, sv 
fel hyn, 

Bu rhai anwir yn ei frodir wen i'w firadu. 

Ac angraiffb o'r gyhydedd ferraf, yn deir- 
sill, a arferir yn niwedd gorchest y Beirdd 
y w hon. 

Afl wyd i langc— o wlad lom. 



CERDDORIAETH. 

Dtben Cerddoriaeth yw hyfrydu'r glust, 
ac effeithio ar y teimladau trwy ddatgan ei 
hamrywiol gynr6adau ; a'r caulyniad o 
drefDu'n brydferth ei seinian addas ydyw 
peroriaeth a chydgerdd cynganeddol. Per- 
oriaeth yw dylyniad boddhaol o'r seiniau 
syml sy'n ffurfio yr alaw, neu wrthrych y 
cyfansoddiad cerddorol ; a chydgerdd ydyw 
seiniau eraill yn cydfyned yn gyttnnol a'r 
alaw. Gell ir gal w cerddoriaeth yn gelfyddyd 
ac yn wyddoriaeth ; fel creft, mae 'n amgyff- 



OT7. 1. 



66 



Y WAWR. 



red gyflawniad tog, neu yraarferiad a'r 
gwaith, o gyfansoddi alawon ; ac, fel gwy- 
ddoriaeth, hi a gynnwys wy bod y rheolaa 
sydd iV dyall gan gyfansoddwyr. Y flaenaf 
a beonoda yr ymarferiad, a'r olaf y golyg- 
ddysg, nea'r wybodaeth aDymarferol am ei 
natur a'i phriodolaethau. Myfyrio a dyall 
y wybodaeth olygddysg a alluoga un iV 
darllain yn llawer rhwyddach, ac a'i cyn- 
northwya i dreiddio ai ddyben y cyfan- 
8oddydd gyda mwy o gyffiróad a bywiog- 
rwydd. Nid buddiol dechrea myfyri o'r 
olygddysg ar nnwaith a'r ymarferiad; o 
herwydd, ob na ddysgir yn flaenaf egwyddor- 
ion cerddoriaeth ymarferol,attalir cynnydd yn 
y naill gangen a'r llall. Cynnwysa egwydd- 
orion cerddoriaeth ymarferol nodan, cy- 
weiriadau, ac yn fyr, yr holi arwyddion a 
ddefnyddir gan y cyfansoddydd i gyfarwyddo 
'r caniedydd, ac i 1 w hysbysu am yr effaith 
a fwriadai iV gyfansoddiad ei ddwyn. Nid 
yw egwyddorion cerddoriaeth yn anhawdd 
i'w dysgu ; eithr, ni ellir hynny mewn 
ychydig iawn o amser. Rhaid ei dylyn gyda 
diwydrwydd amyneddgar, ac at gael y glust 
i werthfawrogi yr eflfeitbiau a darddant o'i 
chysaylltiadan prydferth, dylid troipob rheol 
i ymarferiad. 



Brasluniad o fywyd y diweddar Barchedig 
Walter Dayies, (Gwallter Mechain) allan 
o ysgrif y Dr. Charles Meyer, LlyfrgeU- 
yda\ ac Ysgrif enydd cyfrinacholei Uchder 
Breninol Tywysog Albert 

Ganwtd y Parch. Walter Dayies yn y 
flwyddyn 1761, mewn Ile a elwir y Wern, 
yn mhlwyf Llan-y-Mechain; a enwyd felly 
oddiwrth afon cain, a me, neu ma, Ile, megie 
3fa-tbraval, itfa-chynlleth; ac o herwydd 
ei eni yno, al fedyddio gyda dwfr ffynon 
Garmon, gwr y dywedir iddo bregethu yr 
Efengyl ym Mrydain o ddeutu canol y 15ed. 
ganrif, y galwai ef ei hun Gwallter Machain; 
ac yr ysgrifenai i'r cyhoeddiadau misol, yn 
neUlduol y Gwyliedydd, wrth yr enw Gar- 
mon. Mae Llan-y-Mechain yn Swydd 
Drefaldwyn, talaeth Powya. Ac yrjoedd 
duli y wlad yn tori ei geiriau yn rymus, ac 
yn dda yn ol barn gwrtbrych teilwng ein 
cofiant. 

Aeth diwygiadan Crefyddol yn ddiwedd- 
arach i'r gogledd na'r Dehau; o herwydd 
hynny, Gwelodd Mr. Daries lawer o hfin 



arferion a difyr gampau y Cymry, y fath nad 
ydynt ar gael yn awr. Hynod ydoedd 
Gwallter Mechain yn ei ieuengetyd; ei fy- 
fyrdodau a dueddent at lyfran, at wybod- 
aeth fuddiol, ac at gyfherthu ei synniadau 
treiddgar, fel y gallai hyfibrddi eraill pan 
ond un-ar-ddeg ei oedran. Deilliodd o 
hynafiaid cyfoethog, a'i rleni oeddynt ayn- 
wyrol am en diwydrwydd a*u goneatrwydd. 
Trwy ddylanwad synwyr, gwybodaeth, dy* 
all, a graa, derbyniwyd ef yn aelod o Goleg 
AU Souls, yn Rhydychain; ugain mlynedd 
ar ol hynny priododd weddw ei ddiweddar 
ddisgybl, Mrs. Rice Pryce, Rhoa-bryn-y- 
bwa, swydd Drefaldwyn; ac erbyn hyn 
dyna d£ y Bardd a'r Offeiriad dysgedig yn 
gartrefle dedwyddwch teuluaidd, yn llys 
haelfrydedd croesawus, ac yn He yr ymgyf- 
arfyddai UławB o gyfeillion barddonol, ac 
enwogion dawn athrylithgar« 

Cyfrifid Mr. Daviea yn Fardd ac ysgol- 
haig campus er cyn ei briodi; emiillodd 
dlysau yn yr/ Eisteddfodau oddigerth yn 
1793 a 1794, o herwydd i Eisteddfod Din- 
byeh ei luddias efaDafydd Ddn Eryri i 
gyfansoddi, o'r flwyddyn 1792, rhag 
rhwystro o honynt eraill i gael un cynnyg am 
wobr a chlod! Cadwodd a chynnyddodd 
hyd ei fedd yr enwogrwydd a ennillodd yr 
hanner cyntaf o'i oes. Yr oedd ei henaint 
yn adlewyrchu goleuni doniau ei ienengctid; 
a natur, fel i gofarwyddo nerth ei synniadau 
boreuoł, a adawodd iddo ei wallt Uwydwin- 
au mewn llawn lliw di lwgr; a'r cydyn a 
roddwyd o hono i gyfaill, ychydig cyn ei 
farw, sy debyccach i gyngwystl tyner a 
dderbynid neu a roddid gan law a chalon 
rhyw "Forfadd fain, seth, a hoywgorpb/' 
nag i weddiUion hybarch pen barddonol, yn 
llawn gynwyr sant, tra 'n gwyro dan 88 
o flynyddoedd a gyssegrwyd i feddwl a my- 
fyrdod am bethau mawrion eu pwys. 

Bu y Parch. W. Davies yn Offeiriad 
Meifod, Peirglor Manafon, ac wedi hynny 
Ficar Llanrhaiadr yn Mocbnant. Cerid ef 
yn fawr gan ei blwyfolion, a chan y rbai 
rhagorol gyda'r holi enwadau Ymneilltuol. 
Yr oedd yn anwyl gan blant ei gyfarfod a 
chael ei w£n; a charedig oedd yntau i blant, 
i feirdd, ac i bawb; ond ei brif gyfeillion 
oedd y dysgedig a'r duwiol. Un o fil, 
mewn llawer oes, yn addurn y genedl a fu, 
ac a fydd ef yn effaith ei gyfansoddiadao. 

Bardd campus, cadarn, a chelfyddgar 
oedd Gwallter Mechain. Ei farddoniaeth 
sy gan mwyaf yn yr hen drem orchestol a 
drosglwyddwyd trwy linell barhans o bryd- 

======================== ===== 



ADOLYGIAD. 



67 



yddion er ys dydd Eisteddfod Aberffraw, 
Mon, yn y 12ganrif, hyd i ddydd Edmund 
Prys, yn yr 1 7 ganrif, ac a adenynnwyd 130 
o flynyddoedd yn ddiweddarach, gan brif- 
fardd y ganrif honno, Goronwy Owain. 

M&r y gan yw cyfansoddiadau Awen lif- 
eiriol G wali ter Mechain; penigamp yw ei 
Ynglyn i'r Delyn, Cwymp Llywclyn, Marw- 
nad Iolo Morganwg, a Marwolacth Picton; 
dywedai yn yr olaf— 



" Cywir fab,— cawr o'i febyd, 
A'i fron yn galon i gyd. 

Dyna ddarlun Bardd o Arwr! Dyrifau 
meJnsion ydyw can y Gwenyn, a'r Gwyn am 
Absalom. Go anhawdd treiddio teimlad 
tad; a pfaa dad a all deiralo'n fwy na Bardd? 
Bardd a Christion óedd Mr. Davies; a rhaid 
y teimlai ef yn fawr iawn. Nid hoff oedd 
ganddo'r Gan ddiodl, a chredai na arferai 
Prydydd y mesur oni byddai yn anwybodns 
o gynganeddion cynhenid ei iaith. Awen 
o'r iawn ryw oedd ganddo, eithr byddai'n 
dra gostyngedig; dywedai am eraill gyda 
pharch a weddai ei ddangos i'w well ; gwelai 
I ryw brydferthwch yn mhob Bardd da, a 
chanmolai hwnt; yn enwedig Dafydd Ddn 
Eryri, Dewi Wyn o Eifion, a Goronwy 
Owain; etto, yn ein tyb ni, cyfartal a'r 
goreuon oedd Gwallter Mechain, a gellir dy- 
wedyd am dano fel y dywedai ef gyda'i lais 
soniarus a'i galon onest am arallyn Eistedd- 
fod Trallwng, 1824— 

Credwch chwi feib Caridwen,— firyd uchel 
Na fradychwyd Awen ; 
Cadeiriwyd mewn coed derwen 
T Bardd a farnwyd yn ben. 

Gan amlaf o'i gyfansoddiadau mewn 
rhyddiaith, gyda phregethau, ydynt ddarn- 
an i'r misolion; megis, Cambrian Register, 
Combro-Briton, Cambrian Jłeuiew, T Greal, 
a'r OwyUedyddy i'r rbai yr anfonodd y 
pethan sydd fawr yn mysg y goreuon. Ei 
Draethodau, megis y rhai Ar Fywyd Dyn 
a Bhyddid a ennillasant wobran Eisteddfod- 
an 1789 a 1790. 

Beirniad di dderbyn wyneb, ac Athraw 
nwchlaw gweniaith a fu ef; ni wyddai y 
modd i gilio o'i le priodol; ond mewn by- 
nawsedd safai at yr iawn. 

Ei gyfansoddiadau celfyddydol ydynt dra 
rbagorol. u Golwg gyffi-edinol ar Amaeth- 
yddiaeth a Diwylliaeth yn Ngogledd a De- 
henbarth Cymrn" a gyhoeddwyd trwy orch- 
ymyn y Bwrdd Amaethyddiaetb, mewn ped- 
air cyfroi 1810—1818. Casgliad o waitb 
Haw Morris, yn nghydag o waith Lewis 



Glyn Cothi, hanesydd barddonol yn y 16 
ganrif; arolygodd yr olaf ar gais y Cymmro- 
dorion; ac a gynnorthwywyd yn fedrna gan 
ei gyfaill ieuangc, y Parch. John Jones, 
(TegidJ, yn awr o Nanhyfer, yn Mhenfro. 

Hyfryd oedd ganddo ei fod yn Łlanrbai- 
adr-yn-Mocbnant, am mai yno y bu'r Dr. 
Morgan, Cyfieithydd y Bibl o'r Hebraeg i 
iaith y Cymry 250 o flwyddau o'i flaen; yr 
hwn, wedi byny, a gafodd Esgobaeth Llan- 
elwy gan y frenines Elizabeth, a fn farw 
yno 1604, ac a gladdwyd yn ngnór yr Eg- 
lwys Gadeiriol. Awyddas oedd am gael 
Gwyddfaen coffadwriaeth i'r Esgobyn Llan- 
rhaiadr; a dywedai y.carai ei weled ac arno 
lun Bibl agored, a'r adnod gyntaf yn Genesis 
yn Hebraeg a Chymraeg ar ei ddwy ddalen 
gyferbyniol: oad Gwallter Mechain a fo 
farw beb weled hynny o'i ddymuniad yn 
niweddy flwyddyn 1849: a Deliach cwynir 
genym ninnan oeisiau dwy gof-adail, nn am 
y Cyfieithydd a'r ail am y Bardd sydd wedi 
myned i'r un nefoedd i ganmol yr nn gras, at 
yr nn Geidwad bendigedig. 

Merwinel Ctkku ennyd, 
Athraw ei Beirdd aeth o*r byd. 



Cofiakt y diwtddar Babch. John Eyans, 
Hebron, Swydd Bmfro ; aibriod Marika, 

Hoffem i'n darllenwyr weled holi gyn- 
nwysiad y llyfr hwn ; hanes fawr mewn Ue 
bychan ydyw, am ddan a fu gn iawn yn en 
dyddiau. Mr. Evans, oedd wr synwyrol, 
pregethwr duwinyddol, gweinidog bugeil- 
aidd, cyfaill fiyddlon, a christion teg. 

Mrs. Eyans oedd wraig rinweddol, mam 
anwylaidd, glan ei gwedd a'i bnchedd ; ac 
yn nn a hoffid, fel ei gwr, gan en holi gyd- 
nabyddion. 

Cyhoeddwyd eu hanes gan Mr. D. Evans, 
Swyddfa Principality, Caerdydd ; yrYsgri- 
fenydd yw y Parch Simon Evans, Penygroes. 

Y mae yn y llyfr, yn ychwanegol at yr 
hanes, bregethau angladdol gan y Parche- 
digion, J. Lewis, Henllan, a J. Griffiths, 
Tyddewi. Llythyrau oddiwrth y Peirch. 
D. Bateman, Rhosycaerau, a S. Griffiths, 
Horeb, yn nghyd ag Angreifftiau o ysgrif- 
eniadau Mr. Evans ei hun, mewn Llythyr 
Cymmanfa yn nghyd a'i ddwy bregeth olaf. 

Pryner. darlleiier, ac ystyrier y llyfr, gan 
ddylyn llwybr rhinwedd gwrthrychan y 
cofiant. 



68 



Y WAWR. 



Y LLONG AK DAN !— (Ship on Fiue.) 
CyfleitMadfr Don gan Russell. 

Y storm troa y moroedd chwyrn hedai 'n ei hynt, 
Tra 'r tonnau 'n ewynnu yn nhrWBt craa y gwynt ; 
Yn drymaidd Uafuriai y llong yn y donn, 

Fel cadarn nonedydd, a'r dwfr lyfai 'i bron ; 
A thywyll y nen, ar y morwr a'i drlg, 
Ond pan yr ymfolltai chwim fellten mewn dlg ; 
Mam ienangc, ar liniau, i ławr oedd yn gla, 
A gwaagai ei baban i'w mynwes lliw 'r ia 
Ei Uef ar ei Duw, yn y ddryghin, a'i chrt, 
Oedd gwel Dad trngaredd fy mhlentyn bach I ! 
Aeth heibio'r trwm gorwynt yn orwyllt ger bron, 
A'r llong, fel saeth gyflym, a rwygai 'r halit donn ; 
Fob hwyl oedd lwydolen yn ngwawl gwann y lloer 
A'r awel yn uchel chwibianai dón oer— chwibianai 

ddnoer. 
Caed nwyf yn y llong fel y rhwygai hi'r dwfr, 
Fob calon feddyliai am gartre 'n ddi lwfr, 
Ymwaagai *i Fam ienange ei baban i'w hwag, 
A chanai dón felua, i'w sio 'n ei gwsg, 

Y gwr a eisteddai gerllaw uwch yr aig, 
A siriol edrychai yn ngwyneb ei Wraig, 

O dedwydd ! medd ef , pan fo drosodd y daith 
Cawn fy w yn y Bwthyn gerllaw y mor llaith, 
Yn bar od, mewn meddwl, y gwelaf ei ben, 
A'i fwg yn dolennn o*i aelwyd i f r nen, 
Ei ardd «y mor wyrdded a'i winwal heb goli, 
A'n hanwyl gym'dogion i'n oroetaw ni oll, 
A'r plantot yn cbwaren gerllaw 'r deri 'n Ilon 
Ah I hyfryd ymlithrai y Llong byd y donn. 
Clywch !— Beth yw hyn ?— dywch, clywch ar yr 

iaith— 
Tan 1— Tan ! Yna trwit,— pawb i waitb,— 
Mawr gynnwrf crocbleisiau ymgodai *n y gwynt, — 
A'r Fam, ar ei glinian weddiai 'n ei hynt,— 
A'i hymbil ar Dduw, yn ei gofid a'i chri, 
Oedd Tad pob trngaredd— O gwel ! O gwel fy 

Mach I! 
I'w gwr yr ymredodd— ymlynai 'n ei fron, 
O ! ef oedd ei nodded yn ymchwydd y donn, 
Tan !— Tan !— Oedd gynddeiriog nwchlaw ao i 

ławr, 
Ai grnddiau 'r holi forwyr yn welwaidd yn awr, 
A'n llygaid oedd wylltion i*w gwel'd yn ei wawr, 
Oferedd trwy'r anrhaith yw teithio *r donn flong, 

Y fflam annhmgarog y w Llywydd y llong ; 

Ai 'r mwg yn drwch grychog nwch nwch ar wahan } 
O Ddnw, peth ofnadwy yw trengn mewn Tan ! — 
Yn nnig mewn trallod, yn nnig ar 11, 
Tad mawr pob trngaredd, ein gobaith wyd ti ! 
Yn brndd, ao ymroddgar, ond diofh eu bron, 
Bad bach gollyngasant, fel brychyn i'r donn, 

Y Fam elai'n gyntaf, a'i phlentyn mewn llwydd, 
Dagwyddai 'i chofleidiad ymw^nai v n ei gwydd ; 
Oer, oer oedd y nos fel y lluagid hwy'n rhydd 

A niwliog y llewyrch ar wawr iore'r dydd, 
firrynient am olen ; —ond yny pryd-nhawn, 



Yr hanl tros y dyfroedd dywynnai v n deg iawn, 
Hoi! Mae Hwyl! Hoi! Mae Hwyl! Medd dyn 

uwch y cór, 
Hoi ! Mae Hwyl ! Troesant lygaid yn Uawen trot for, 
Hi a'n gwćl ! Hi a'n gwel ! Mae ( r arwydd i'r lann, 
Mae'n dyfod hyd attom, mae'n dyfod hyd attom 
Mae'n dyfod hyd attom, mae*r arwydd i'r lann, 
Mawl Dduw ! Mawl Dduw ! Ym iach ! 

"NA CHEDWCH DDIGOFAINT." 

(CTFIBITHIAD.) 

TXl chedwch ddigofaint j gwna'n bywyd yn boen 
A chwerwder dygasedd, Ile bydd ni ddaw hoeu : 
Cadwn wg Ile b'o rhaid, a thramgwyddwn yn 

Ilwyr, 
Ond ein dig fel yr hanl aed i ławr gyda'r hwyr. 
Aelwydydd gwylltineb a yrant mae'n wir 
Eu tanllyd ornchion, ni yaant hwy 'n hir, 

Y gnlaf a grewyd yw'r galon oer, leag. 

Ein nwyd lle'r ymneidra fel earff yn yr hesg. 

Na chedwch ddigofaint ; nid da yw i ddyn, 
Llai beiua yw taro yn mhoethder ein gwyn 
Na meithrin mewn chwerwder ein gelyn ar go' 
I'w ladd pan ex gwsg fydd yn drymaf rhyw dro. 

Y d gwyllt mewn newyn— y blaidd heb et saig — 

Y wiber gorynog— y morgi *n yr aig — 
Sy'n llai idd eu hofni na brad calon gan 
F'o 'n darpar ein dyttryw heb achoe na bai. 

Na chedwch ddigofaint ; oa mynwch caadwch, 
Ond cofiwch ddynoliaeth, a'i rh wyman mawrńweh ; 
Ydjrm bawb yn flaeledig,— anniddig y nod — 
Yn barod i faddeu am fai dylem fod. 
A feiddiwn ni edrych tua'r nef at ein^Tad, 
Sy'n berffaith, gan ddeisyf maddenant yn rhad ? 
A feiddiwn ymddial ar arall o'n cnawd, 
A gofyn gan Dduw eto gwrthod ei frawd ? 



Danikl tb Atł. 



Merthyr, Awtt 24, 1850. 



CBBADURIAID. 

I grbadub, gwir reidiol— a da yw 
Dwy ochr gymttebol ; 
Mae rhai hynny mor unol 
Na cheir un peth bach arol 

Wedi y gwaith da i gyd— mor eang 
Yw'r amrywiaeth heryd ; 
Onid synn nad oee ennyd 
Dau 'r nn fath drwy hyn o fyd ! 

YSGRIFENYDDIAETH. 

Traws grafiad trwy Yboeifbn— i ddial, 
Sy dduwch i'w pherchen ; 
Mawrhydi m^r ei haden 
Gloywi pwyll,— goleuo pen. 



Digitized b " 



BARDDONIAETH. 



69 



CWYN Y FLENTYN AMDDIFAD. 



CanfuddugolEistcddfodDowlais, Tach. 26, 1840. 

Mae myrdd o^blant, mewn rhwyig a nerth, 

Yn dangos gwerth rhieni ; 
Diwmllir hwy mewn cartrcf dyd, 

A gw£n y byd i'w lloni : 
Ond tynged arall ddaeth i mi, 

Ow! Gyrrwyd fi yn grwydriad ; 
Goddefais wg y byd a'i wawd, 

Yn blentyn tlawd amddifad. 

Bu'm lawer gwaith mewn dirfawr boen, 

Yn groenllwm a newynog, 
Yn crefu 'n daer am gardod fach 

Gan ddynion iach cyfoethog; 
Ond gommedd wnaent, a'm gynn i ffwrdd, 

Heb gwrdd a neb o deimlad 
A fyddai yn dosturiol frawd 

Wrth blentyn tlawd amddifad. 

Mae rbew ae eira 'n neru ngwaed, 
A'm traed yn methu cerdded, 

Y cylla'n wag,— 'rwy'n colli 'ngrym, 
Heb obaith im ymwared : 

Mae'r byd a'i bethau 'n cilio draw, 
•Mewn braw wyf bob anadliad, 

Y Duw 'mddangosodd yn y cnawd 

- Clyw 'nghwyn I dlawd amddifad. 

Ha ! Beth y w'r goleu dyaglaer mawr, 

Sy'n taenn gwawr o'm deutu ? 
Anneirif lu, mewn gwiagoedd gwynn 

Sydd yn fy amgylchynu,— 
A chlywaf lais effeithiol iawn, 

Yn Uawn addfwynder cariad, 
Yn d'weyd " Mi fyddafDad a Brand 

P* Plrntyn Tlawd Amddifad." 

Danłel Jones, Merthyr. 



ODL. 
Am dyitio y mae Deiatiaeth— addefiad 
O ddwyfol Fodolaeth ; 
A gwedy'n goeg wadu'n gaeth 
Hael wiwdrem ei Ływodraeth. 

Honnai Athist annoethyn— y bu fy w 
Heb Fod Iob diderfyn ; 
Addef Bffaith faith a fynn 
A gwadu Achos gwed'yn. 

Dringai ddoeth hydrhwngy ddau,— a gynwyr 
Cysonol i'w eiriau ; 
Proflr clod y prif lor clau 
A'i wybrenol beiiiannau. 

Olwyn deg beulwen y dydd,— y ddaear 
Ddiwyd aV mór ufydd, 
Llawer y t6r, a'r Uoer aydd 
Fel banner i'w fawl beunydd. 

Anneirif Toddion ei or&wreddau 
Yw dirif fydoedd yn dwrr o fodau ; 
Uywio y bydoedd i'w holi wibiadau 



A brawf yr Awdwr a'i bur fwriadaa ; 
Ymroliad amryw heuliau, — a rydd glod 
Odiaeth i'r Duwdod a*i weithrediadau. 

Er didwyll einioes rhaid ydyw lluniaeth, 
Ni bu fyw goryn heb.ei fagwraetb ; 
Pybyr a hygyrch yw pob rhywogaeth, 
O 'u mawr ofalon, am ryw fywioliaeth ; 
Ac i nol eu cynnaliaeth,— Porth a Thwr 
Ydyw hael Awdwr ei deulu odiaeth. 

Dyn, a'i synniadau o naws2eneidiol, 
A ofyn fesur i fyw yn foesol ; 
1'w^gain addatu 'n ogoneddusol, 
Rhaid i'r athrawus rodio wrth reol ; 
Ac er addyag'gyrhaeddol, — lor ein hedd 
A roes wirionedd ei ras arweiniol. 

A'i doniau tirion, da y w Naturiaeth, 
Da i'r gelynion ydyw Rhagluniaeth : 
Da uwch i' w wy bod ydyw Achubiaeth 
I enaid euog yn ei andwyaeth ; 
Am y Nef a*i mwyn afiaeth, — pwy a ddwed 
Hydred a lledred drud ei Llywodraeth ! 



BYWYD YR UNIO. 

Mae'm bywyd fel blodeuyn Ha', 

Mewn gwridog wiag, yn deg ei wawr ; 
Ond pan y chwyth un galed chwa, 
Ymsyrth yn Ueag a gwael i'r Uawr ; 
Er hyn, ar wely ihosyn brith, 
Daw nos a'i gloywaidd ddafinau gwlith, 
Fel pe bai 'n wyło dagrau 11,— 
Ni wyła neb am danaf fi. 

Mae'm bywyd fel yr irlaa ddail 

Sy*n gwisgo'r pren ceuadfrig hardd ; 
Ymgrinant oll, o'u brig i'w sail, 
Yn wywol cwympant draw o'r ardd : 
Ond er cwympo'r dail oedd gu, 
Bydd cangau 'r pren a' u gwiag yn ddu, 
A rhyngddynt cwyn awelon at, — 
Nid oes a gwyn am danaf fi. 

Mae'm bywyd fel yngrifen ffiraeth 

Neu gerfiad hardd ar dywod man ; 
Pan dreiglo'r llanw tros y traeth 
Ni welir mwy y cerfiadglan : 
Br hyn, uwch benyr ororlom, 
Fel un yn drist gan galon drom, 
Ymrua'r mór, a'i donnau'n gri,— 
O ! Pwy a lef am danaf fi ! 

Y GWIB. 

Pb pallai natur, pe gwiagid haul mewn du, 

Y ser un wedd, a'r holi blanedau lu ; 

Y Gwir a aafai 'n ffyrf, mewn harddwch nocth, 
Yn burdeb oll, mai aur puredig coeth. 

Fe aaif dros byth yr un, yn ddigymewid un, 
Boed Gwir yn gymill im', drych yw o Dduw ei 
hun, 

Tegid. 







Googlt 



70 



Y WAWR. 



OSMMAV T 

♦— 



BEDDAK6BAFP. 

Codi colofa ar fedd, neu dori Beddargraff 
ar faen, neu farmawr, neu ar bres, er coffad- 
wriacth am y marw, sydd arferiad mor hen 
na ellir olrbaia po bened yw; y mae yn ar- 
feriad cammoladwy; ac yn arferiad befyd a 
bery nawy neu lai hyd ddiwedd amser. 

Eithr nid anmhriodawl, gobeithiaf, fydd i 
mi wneuthor y sylw hwn : sef, mai gwir yw, 
ac mai gwir hefyd yw na ellir mo'i wada, 
bod camddefhydd wedi cael ei wneuthor o'r 
arferiad clodadwy hwn ; a hynny trwy waith 
dynion yn gosawd Beddargraff ar fedd, nen 
ar fur yr Eglwys, yn cyfrif rhinweddan i'r 
marw nad oedd efe ond dyeithr iddynt yn ei 
fywyd. Yr hyn betb ni ddylid ei wneuthur, 
po mor anwyled bynag yw coffadwriaeth y 
marw gan y byw. Mae defnyddiaw dystaw* 
rwydd y bedd i gyhoeddi anwiredd yn dwyn 
gwarth ar Gristionogaeth. — Parch. J. Jones, 
A.M., (Tegid.) 

DAIONI HOLLALLUOGRWTDD. 

Arweiniwyd Uawer i gyflwr o lwfrdrapech" 
adoras oddiar synniadan gwyrgam a chy- 
feiliornus am Alin dwyfol. Gwirionedd 
anwadadwy yw y bod yr Arglwydd yn 
ogoneddosach a chadarnach na mynyddoedd 
yr yspail; ond gwirionedd ydyw sy'n galw 
ar bcchador i o/hi y cardyniad o dreulio 
bywyd gwrthryfelgar yn eierbyn, yn bytrach 
nag cdrych arno yn Fod creulon. 

Sylwais, un diwrnod, ar Agerdd-beiriant 
mawr yn llnsgo cannoedd o dunnelli ar ei ol; 
meddyliais nafwriadwyd y peiriant i'r dyben 
o ni weidio neb ; ei amcan, yn nesaf at dd wyn 
elw i'w berchenogion, ydyw dudo teiłkwyr a 
nwyfau o fan i fan ; etto rhaid addef, pe 
aafai deg o gedyrn Cymru o'i flaen, pan ar 
ei yrfa gyflym, lloriai y naill, darniai y Hall, 
a dirwasgai yr oll i farwolaeth, gan fyned 
iV ffordd, a phwffio gyda diystyrwch o 
bawb, tra gwelir y gwann, y cloff, a'r gwyw- 
edig yn troi i swyddfa'r gledrffordd, a 
phwrcasn tocyn, i'r dyben o fyned gydaY 
cerbyd; a thrwy hynny yn cefnogi'r anturi- 
aeth, ac yn derbyu cynnorthwyon holi nerth 
yr agerdd i'w trosglwyddo gyda diogelwch i 
fynwes ea tenluoedd. 

Nid dyben Hollallnogrwydd yw lladd 
pechadar, "canys nid o'i fodd y blina efe, nac 
y cystaddia blant dynion ;" yr hwn naddy- 
wed gelwydd a ddywedodd, "Nid ymhoffaf 



yn marwolaeth yr annnwiol; ond troi o'r 
annnwiol oddiwrth ei ffordd a byw." Er 
hynny, pe safai y cewri cryfaf yn wrthwyn- 
ebwyr iV lywodraeth, efe a ymogoneddai 
yn ei nerth ; " cyffwrdd ar mynyddoedd a 
mygant ; aaetha fellt a gwasgar hwnt ; er- 
gydia saethaa i difa hwynt;" gan ddywedyd, 
"Aha, ymgysuraf ar fy ngwrthwynebwyr, 
ac ymddialaf ar fy ngelynion." 
^ Er i'r olwg ar ei alla, yn marchogaeth ar 
ei feirch ac ar gerbydau ei iechydwriaetb, 
daflu y cenedloedd dan gr^d cyffelyb i gys- 
tadd gwersyllaa Cuwsan, pan y crynodd 
llenni tir Midian, cofier mai cerbydan iech- 
ydwriaetb ydynt i Israel. 

Bu amser pan nad oedd gan bobl dduwiol 
ond ychydig ardderchawgrwydd gweledig 
arnynt ; ono^ er gwaeled en Ilon, trwy eu 
hofferynoliaeth hwynt y gwelodd y Gornchaf 
yn dda amlyga ei gadarn alla, gan wneuthor 
y " Pryf Jacob yn fenn newydd ddanneddog 
i ddyrna a mała mynyddoedd, a gosod y 
brynian fel mwlwg." Bydd sefyll o flaen 
bwa Hollalloawgrwydd, heb Gyfryngwr, yn 
Uffern i'r annuwiolam byth; ond, yn nhrera 
yr Efengyl, y mae He i bechadur wneud 
ei nyth o dan ei aden; ac yn ei gysgod yr 
eistedd heb un gelyn i'w aflonyddu am oea- 
oedd annherrynol tragwyddoldeb. — Parch. E. 
Morgan, Caerdydd. 

EGWTDDORION CRISTIONOOAETH. 

Y mae Griat wedi myned ac eistedd ar 
ddeheolaw y Mawredd, ynygoruwchleoedd; 
"O hyn allan y disgwyl hyd oni osoder ei 
elynion ef yn droed-faingc i'w draed ef." 
Uygad dylanwadol i'w Uygad Iesu; y mae'n 
denu golwg lluoedd y nef, a byddinoedd y 
saint ar y ddaear i edrych yr un ffordd ag 
ef ei han. Un goron oedd ganddo ar ei ben 
i gychwyn ar y march gwynn ; ei arfau 
ydynt cleddyf ei enau, a llosgfa tan yn olenni 
i oleuo'r cenedloedd; ei ddyben iV difa ei 
elynion, trwy ddifodi cyfeiliornadau, ac hy- 
fforddi cyfeilornwyr; dinystrio pechod, ac 
achub pechadar; lladd yr elyniaeth a chadw'r 
gelyn yn fyw; a phen draw f r ymgrych a 
fydd "Ar ei ben goronan lawer. w — ^Parch. 
D. Dayies, Abertawy. 

GOBAITH. 

Hawdd y gallasai Simon ddywedyd 
"Djrwed Arglwydd;" oblegid, tra byddo 
gan yr Arglwydd beth i'w ddywedyd wrth 
bechadur, nis gali fod yn ddrwg iawn. — 
Parch. G. Hughes, T Groeswenn. 



DIDDANION. 



71 



I 



II 



Boddłokrwydd. — Meddyginiaeth gyff- 
erdinol at wellhaupob clwyf ; ond gochelyd 
coegfeddygon, a myned i ysbytty'r ys- 
grythyrau iV ymofyn. 

Ctwiltdd a dwtsbigiad. — Cywilydd, yw 
poen yn y meddwl o herwydd cyflawni 
gweithred ddrwg a ddaeth yn hysbys i 
ddyn ; ond dwysbigiad ydyw poen trwy'r 
enaid oblegid meddio meddwl neu gy« 
flawni yr byn sy ddrwg yn ngolwg y sanct- 
eiddrwydd HoUwybodol. 

Dawn heb wybodaeth. — Math o bryf y 
clawdd, mewn Ile tywyll, a cbanddo ddigon 
o oleu i ddangos ei hunan; eitbr heb 
ddigon at ddangos] y ffordd a ddylai gwr 
ei rhodio. 

Effaith dywedtd YN DDRWG AM UN. Os 

dywedir am lawer o betbau drwg mewn 
dyn, toeddir eraill i sylwi'n fanylach ar ei 
ymddygiadau; ac os na cbeir ynddo heb- 
law gwendidau cyffredin y natur ddynol, 
y canlyniad a fydd credu ei fod yn meddu 
ar ryw ragoriaethau sy debyg o guddio a 
chymmylu doniau ei athrodwyr. 

Elu8en. — Amryw a gyfranant i'r tyl- 
awd a'u gofyno ; ond y mae gwir elusen 
yn cbwilio amyrhelbulus; oblegid, m; 
yeh y ceir angbenus yn rhy ofnus i oi w 
yn euddio ei dylodi, &c yn goddef mewn 
distawrwydd. 

Edliwiaeth. — Edliw i ddyn ei ber- 
tkynasau am feiau nad yw euog o bonynt 
ei bun, sy debyg i feio golwg craff dyn am 
fod ei dud yn ddall ; a'r dyn nad oes gan- 
ddo i'w ganmol ond daioni ei gyndadau 
sydd yr un fath a chloren (Potatoe) pan 
yn tyto, y mae'r holi dda a berthyn iddo 
tan y ddaear. 

Gogan. — Gogan sy fath o wyneb-ddrych, 
yn yr hwn y gwel dyn wyneb pawb ond ei 
hunan ; a dyna'r prif reswm am fod i'r 
aflcndid gymmaint derbyniad. 

Haerllugrwtdd. — Peth y dylid gwylio 
rbagddo fel rhag haint : y dyn a ddengys 
haerllugrwydd bwriadol a gwirfoddol sydd 
un v dylid maddeu iddo gan ofalu na cheiff 
gyfleustra i wneuthur yr un fath gyda ni 
mwy. 

Mwyafbif. — Nid yw rhifedi dynion 
bynod ddrygionus mor liosog a nifer yr 
ynfyction a ymbyfrydant mewn peri poen 
i eraill : etto, mwy yw'r gobaitb am weled 
dyn drwg yn dychwelyd at ddaioni, nag 
y sydd am weled y ffol yn dyfod i fyw ł n 
gali ; oblegid, nid oes eisiau ar y drwg 
ond newidiad grasol yn ei dueddiadau, tra 



y mae ar yr ynfyd angen dealltwriaeth ; 
yr byn yn gyffiredin, ni dderbyn dyn fwy 
nag unwaith yn ei oes. 

Tasnu dbwg. — Adrodd a thaenu yr 
boli a ellir ei brofi'n wirionedd am ffael- 
eddau y goreu mewn cymmydogaeth, a 
fyddai ddigon i'w wneuthur yn wrthrych 
ammhcuaeth ac ofh : a phe byddai yr ar- 
feriad o ddywedyd yn ddrwg am ddynion 
yn cyffrediuol, darfyddai ymddiriediad yn 
naifi y llall, a chyda hynny gysuron cym- 
deithas; difodid parch at arall, a thrwy 
hynny diflanai anwyldeb cyfeillgarwch. 

Ysgbifenwyb diwyd. — ^Y rhai hyn 
ydynt ddau fath ; y rhai sy'n casglu a 
gwasgaru pethau i wneuthur eu darllen- 
wyr yn well, a'r rhai o ofh i neb eu tyb- 
ied yn ddiog, a ysgrifenantbethau gwaeth 
eu canlyniadau na phe ysgrifenasent air 
erioed. 



Attal absen. — Dau ddyn, ar daith, 
a aethant i d£ gwraig syn wy roi yn Lian- 
sanan, swydd Ddinbych ; yr oedd y wraig 
yn aelod gyda'r Annibynwyr, ac oblegid 
ei charedigrwydd dododd fwyd ger bron 
y dyeithriaid, ynghyd allaeth dafwyfed; 
pan edrychasant ar y llaeth, gofynasant 
"A fu hwn a hwn yma yn Areithio?" 
Attebodd hithau "Bu."- Dyna^ ddau yn 
dechreu dangos eu hyawdledd trwy ddi- 
frio'r Areitbiwr, a phriodoli iddo liaws o 
ddrygau na bu yn euog o bonynt erioed ; 
ebai y wraig, "Efe a ddywedodd pan y bu 
yma fod rhyw rai ar ei ol, yn debyg i gwn 
a fo v n cyfarth y Uoer, ond nid af fi ddim 
i fwy do cwn bid a fynno ;" ac ymaith a 
hi gyda*r bwrdd, y bwyd, a'r lketh ; yr 
hyn a ddysgodd iddynt well moesau am 
y daith honno. 
Offeibi ad Llanengan. — "Mr. Jones," 

ebai un wrtho, " y mae Wil yn orni 

dyfod i'r Lian i werthu ei lyfryn, am ei 
fod yn credu i chwi geisio ei ddrygu 
gyda'r 00^." Gofynai Mr. Jones, " Pa- 
ham y tybiai ef i mi geisio ei ddrygu ?" 
Yr atteb oedd, "Am wneud y pennill 
bwnnw am danoch." — "FeUy'n wir" ebai 
Mr. Jones, "Ni feddyliais erioed am ei 
bennill gymmaint ag i ddychymmygu ei 
niweidio ; ac efallai y bydd arno om pes- 
ychu o hyn allan, rhag i'r Wyddfa syrthio 
arno. 

Mr. Jones, o Edeyrn. — Bachcen ieu- 
angc nad ymddangosai'n eithaf difrifol, a 
ddywedai wrth Mr. Jones, o Edeyrn, 

— — — 



72 



Y WAWR. 



" Yr wyf yn omi na cbafodd crefydd afael 
arnaf fi, ond mai myfi a gafodd afael ar 
grefydd." I hyn y dywedai Mr. Jones, 
" Na phoena dy hunan, fy machgen, am 
hynny o beth, os cawsoch o hyd i'ch gil- 
yddrhyw fodd." 

Un A elwid tn ddwl. — Pregethai 
gwr o Eifionydd, mewn Ile yn agos i Beau- 
maris, Món, am daflu y rhwyd i'r ochr 
ddehau ; ac ar ddiwedd ybregeth, galwai 
ar yr holi aelodau eglwysig i aros yn ol, 
gan ddymuno i bawb a ewyllysiai aros 
gyda hwy. Ym mysg eraill arosai hen 
regwr a arferai feddwi llawer ; yr oedd 
yn h)nod o ddifrifol, a bu yn aelod gwedi 
hynny hyd ei farw. Yr oedd y bachgen 
dwl yno hefyd, a gwrandawai'n astud. 
Wedi ei fyned adref gofynodd i'w fam, 
' Pa ochr i ł r Hong y bydda nhw*n tawlu 
rhwyd gyda chi Mam, wrth bregethu ?" 
" Paham y gofyni hynny, fy machgen ?" 
ebai'r fam. I hynny attebodd yntau, " Pr 
ochor dde mae nhw'n ei thawlu hi efo ni, 
Mam; ac y maent wedi dal pysgodyn 
mawr y Pląs heno !" 

Doniau Melusion. — Gofynwyd i Wein- 
idog yr efengyl yn swydd Arfon, pa beth 
oedd ef yn ei feddwi am dano ei hun; 
fod amryw yn ei drin gyda llymder, yn 
mhob Ile yr elent iddo; attebai yntau, 
* Yr wyf yn meddwl y rhaid fod gen- 
nyf ddoniau melusion; oblegid chwi a 
welwch fod llawer iawn o wybed o ł m 
deutu 

Canu*n i ach a Chreftddwtr.— Un 
gwr, wedi digio, a gredai ei fod yn cael 
cam gan rai oeddynt aelodau yn yr un 
fglwys ag ef ; a chan nad oedd na gwein- 
idog na henadur yn gwneuthur fel y dy- 
munai tu ag at wrthrychau ei ddigter, dy- 
wedai, "Yr wyf fi yn ymadael a chwi oU ; 
ffarwel i chwi, Mr. Gweinidog; ffarwel 
i chwi ddiaconiaid; a ffarwel i chwi 
bawb ;" — yna tua'r drws ag ef. Pan oedd 
yn agor y drws, galwaTr gweinidog arno 
wrth ei enw, gan hysbysu nad oedd wedi 
gorphen ei waith : a meddai, " Nid ydym 
ni ond dynion, megis eraill, yn agored i 
gyfeiliorni yn ein barn am bethau ; eithr 
os oes yma eglwys Gristionogol, rhaid 
mai Iesu Grist yw y Pen ; ni all ef gyf- 
eiliorni, na gwneuthur cam a gwr yn ei 
fater; oni fyddai'n well i chwi orphen 
eich ymadawiad yn llwyr, a dywedyd 
ffarwel wrth Iesu Grtst ?" " O na wnaf 
byth!" ebai'r dyn; wylodd, ysgydwodd 
law a'r gweinidog, a diweddodd y cyfar- 



fod gyda gweddi a ddygodd bawb i deiml- 
adau hyfryd iawn. 

Effaith tfed. — Daa fachgen, newydd 
dirio yn New York, a aethant i dy Cymro 
i lettya ; trwy eu bod yn hoffi diferyn a 
hwnnw i' w gael yn rhad, yfasant i' w bodd- 
lonrwydd o wirodydd; arweiniwyd hwy 
i ystafell ac ynddi ddau wely, a dywedwyd 
wrthynt am gymmeryd bawb ei un; yr 
oedd un yn ei wely'n lled fnan, a'r Hall 
wedi diffodd y gan wyli a gamgymmerodd 
ei wely trwy fyned at ei gyfaill; " Wil, 
Wil>" ebai Thomas, y mae rhyw ddyn yn 
fy ngwely fi." " Yn wir, ebai William, 
mae rhyw ddyn yn fy ngwely innau 
frd." "A wyddost ti beth Wil *' 



meddai Thomas, "Mi daflaf fi fy nyn o ł r 
"Mi daflaf finnau hwn," attebai 
r illiam; ac i ddflu yr aethont, nes oedd 
Wil ar ławr a'i draed i fynu. •' Holo ! 
Wil, yr wyf fi gwedi taflu fy nyn." 
gwaeddai Thomas, "Welynwir" Swn- 
iai f r truan Wil> " Y mae hwnna wedi fy 
nhaflu fi !" 



I 



gwely.' 
Williai 



Gwers i ddadlettwb. — Gweinidogyn 
yr Eglwys sefydledig oedd y Parch. J. 
Jenkins, Vicar Kerry, swydd Drefaldwyn, 
a elwid gan y Beirdd "Ifor hael;" a'i 
ddywediad cyn marw oedd "yr wyf dded- 
wydd yn Iesu." — Gweinidog gyda f r Wes- 
leaid oedd y Parch. David Jones,' yr ail, 
a T i eiriau yn ymyl angau oedd " Pob peth 
yn dda," — Gweinidog gyda'r Tremyddion 
Calfinaidd oedd y Parch. Evan GrifiBths, 
Meifod, a'i dystiolaeth yn y glynn oedd 
" Marw sydd elw i nu. M Gweinidog 
gyda'r Beayddwyr oedd y Parch Cristmas 
Eyans, a'i iaith yn rhydau'r afon oedd 
" Dyma'r cerbyd gwedi dyfod, Farę weU, 
— drive on. 19 A Gweinidog gyda'r Anni- 
bynwyr oedd y Parch. W. Williams, o'r 
Wern, ac ychydig cyn ei ymadawiad, ym- 
ddiddanai gyda'i ferch glif " Wel, Miza 
fach, yr ydym yn myned megis am y cyn- 
taf, pwy o honom a fydd flaenaf tybed ?" 
Attebai hithau " Yr wyf yn meddwl mai 
fi fy nhad. ,ł — "Efallai, ond i ba le yr 
ydych am fyned ,Eliza? M — "Tr nefoedd." 
— "Ar bwy yr edrychwch yno?" — "Ar 
Iesu Grist a fy Mam." — " Ar goreu, ElLa 
fach, dywedwch wythynt fy mod innau 
yn dyfod !" — ^Pwy, ond cofio hyn yna, a 
all ddirmygu dynion da oblegid ychydig 
wahaniaeth barn ? Gresyn ! 



Cab&dydd :— Argraffwyd a Cyhoeddwyd gan D. 
Evans, Swyddfit'r Principality. 



"GOREU ARF, ARF DYSG.' 



Y ¥A¥R; 



SEF, 



CYLCHGRAWN LLEENYDDOL A CHELFSDDYDOL. 



Ctf. 1.] 



HYDREF, 1850. 



[Rhif 4. 



T M»Cm>]> AT BI OTO 

♦ 

GWROLDEB MEDDWL. 



Otdwladwtr Sebchus, — 

Megis mai gwirionedd anwadadwy 
yw yr ymddibyna'r naill greadur ar y 
Sali ac y gorphwys yr oll ar y Creawdwr 
am gynnaliaeth, felly ffaith deilwng on 
ystyriaeth ydyw mai bod i feddwl, i rarnu, 
ac i roddi cyfrif trosto ei hunan ydyw 
dyn, fel pe byddai ddidoledig oddiwrtb 
bob creajtur arall. 

Un angbymewidiol y w gwirionedd, a'i 
fawredd i un sy fawredd ibawb. Yr 
awduron a gyhoeddasant en synniadau, a 
aethant trwy fympwyon traddodiadau, ac 
a safasant yn wrol o blaid a gredent yn 
wirionedd, a gyfrifir yn •deilwng o barcb, 
ac a ganmolir gan luoedd am eu gwreidd- 
ioldeo a'u synwyf .; eithr, dylid cofio fod 
mwy o wreidctioldeb meddwl gan bob 
perchen synwyr cynredin nag a ddych- 
ymmygodd Uawer. Tra canmolir dyn am 
ymryddhau o gaetbiwed anflaeledigrwydd 
dynol, nid gweddaidd ymgaethiwo i'r dyn 
bwnnw fel pe byddai ef yn anffaeledig. 
Os yw y bod dyn yn agored i gyfeiliorni 
yn rheswm tros iddo beidio ag ymddiried 
i'w £arn ei bun, rbaid y dicnon i eraill 
fłaelu fod yn rheswm tros beidio ymfodd- 
loni'n ddi ymcbwil i' w barnau bwy. 01- 
rhain, a eh wilio am yr hyn sy gywir yn 
mhob Ile yw*r ddyledswyod ; gwylied dyn 
ar ei ddeall, a dalied afael ar bob goleu a 
dywynno ar ei ddirnadaetb, yn hytrach na 
rhyfeddu at ddysgleirdeb ffurfafen doniau 
awduron. Os gelHr,_wedi chwilio i farnau 
awdwr am bethau, ganfod ei gywirdeb, a 
mabvrysiadu ci gredo gan gyd synniad, 



bydd hynny yn deg : y perygl i'w ochel 
ydyw rhagfarn; sef, derbyn a gwrthod 
mympwy, oddi ar y tuedd gogwyddiadol a 
all fod yn y meddwl, o blaid neu yn erbyn 
personau, yn Ue barnu'n gydwybodol, ac 
yn unol a theilyngdod tystiolaetb y peth 
ynddo'i bun. 

Hawdd gyn un ollwg gafael o*i feddyl- 
ddrych ei bun, am mae ei eiddo ei bun 
ydyw, nes y gwypo i ryw wr a elwir yn 
fiiwr ddigwydd dywedyd yr un mth; a 
pharod yw aml un i ymwrthod a'i olyg- 
iadau ei hunan, am fod Uais y lliaws yn 
wahanol, hyd nes y cyfyd rbyw ymad- 
roddwr hoywflraeth i byfforddrr lliaws, a 
rhoddi i'r ymwrthodwr ei olygiadau ei 
hunan yn ol, megis ail bethau, wecti eu 
trwsio gan ledneisrwydd dawn ac athry- 
lith. 

Bywediad rhesymmol ydyw nad hardd 
ar ddyn feddwl yn rhy fawr o'i hunan ; ac 
y mae agwedd y wlad yn dangos mai 
rhesymmol hefyd yw dywedyd nad teg ar 
ddyn dybied yn rhy fech am ei alluoedd 
eneidiol. Os adroddir i wr ei ń%eledd 
rhag itóo ymchwyddo, pa ham na chry- 
bwyllir ei rinwedd rhag ei ddigaloni ? Y 
peth angenrheidiol yw cael dvn at y gwir, 
ac i ystyried cryfder ei feddwl, mewn cym- 
manaeth i eraill ; yr un sut ag y cyfer- 
bynia nerth ei gorph, yn llai na rhai ac 
yn fwy nag eraill. Pe credai dyn y gwir, 
hebysgogi, y rhaid iddo foddloni ar allu- 
oedd ei enaid, yr un fath ag y boddlona 
ar ffurf ei wyneb, sef, fel y cafodd gan ei 
Greawdwr ; pe coeliai 'n ddiammheuol y 



cyf. 1. 



10 



74 



Y WAWR. 



byddai gwahaniaeth rhwng agwedd ei 
aynwyr ef a'r eiddo eraill, er cael yr 
unrhyw gynnorthwyon, yr un fath a bod 
gwahaniaeth rhwng ei gorph ef a chyrph 
y teulu, er ymborthi ar yr un danteithion, 
yna cyfaddefai nas gali fiurfio ei ddeall i'r 
un Uuniad a deall ei gymmydog, mwy nag 
y dichon iddo gydymfnirfio yn nuli ei 
wyneb ; teimlai y rhaid iddo gymmeryd 
ei synwyr er gwell ac er gwaeth ; a chyd- 
nabyddai nad yw dynwared doniau pobl 
eraill namyn hunan-leiddiad, ac nad ydyw 
cynfigen at athrylith ei gydgreadur ond 
caddug anwybodaeth ; am y gwelai mai 
llawn mor resymmol a fyddai i'r goleu ei 
wallt fyned a beio ei gymmydog am fod 
ei flew yn ddu, ag ydyw i'r yspryd 
afrywiog erlid enaid demadol o herwydd 
ei fwyneidd-dra. 

Iddo ei hun y cafodd dyn ei synwyr, 
trosto ei hun ymae iddo ddyall, a pha un 
bynnag ai eiddo ei hun, a'i eiddo eraill, a 
fabwysiada ef fel barn a rheol i'w feddyl- 
iau, trosto ei hun y rhaid iddo roddi 
cyfrif. Crwydred dyn i'r maesydd a 
ddewiso, yr unig gnewyllyn magwriaethol 
a ddichon iddo ei łwynhau yw yr un y 
llafuriodd ef ei hun am dano ; ni all fedd- 
iannu ond a ddyall ; ni all ddyall ond a 
olrhain ; ac wedi iddo feddwl, olrhain, a 
barnu mor deg a di-ragfarn ag a allo, yn 
unol a thystiolaeth ei gydwybod, bydded 
yn wrol, bydded yn ddyn, ac na omed 
ymddyddan a'i gyfoedion; a phe'r ym- 
ddyddanai gyda'r hen a'r dysgedig, gallai 
ychwanegu at eu drysorau, a dichon iddo 
gael cymmorth yn yr iawn ffordd ; etto, 
rhodded ei feddwl ar waith. Pan y delo 
dyni'r byd, y mae ei enaid yn ychwan- 
egiad newydd at alluoedd meddyliau ; fel 
y tff, nid oes ond ei hunan o ddynion yn 
gwybod y synniadau o'i fewn, ni edwyn 
ef e'i nerth nes ei bron, ac at ei bron 
rhaid iddo gynnyg am ychwanegu gwy- 
bodaeth. Llawer un a dybią ei synwyr 
yn llai na'r hyn sy gan ei gyfeillion am 
nad yw ei ddirnadaeth mor gyflymed; 
ond pe yr ymwrolai, efallai y rhagorai yn 
ei nerth ; cyflym a hardd y t£f blodeuyn, 
eithr cryfach mewn gwaith yw y dderwen. 

Diolched dyn am a gafodd ; na cheued 
ddrysau Rhagluniaeth i'w erbyn ei hun ; 
cymmered les oddiwrth undeb digwydd- 
iadau; gwybydded nad yw rhwystrau 
namyn swmbwl i' w gymmell yn mlaen ; 
nad yw gwrthwynebwyr ragor na bara i 
adnewyddu ei nerth ; ac nad yw gelynion 
ond math o rybuddwyr, yn nwylaw 



Rhagluniaeth, i'w addysgu i wybod yn 
well nag a wnaethai pe hebddynt. 

Da a fyddai i ddyn' ymdebygu i'w 
ddiniweidrwydd ei hun pan yn blentyn 
di ddichell, o'i fabandod hyd i ymyl 
cydymffurfio gyda duli y byd ; gwelai ei 
fod wedi colti tir mewn gwroldeb, ond 
cofio y fath oedd; teimlai ei fod wedi 
llwfrhau ond sylwi ar blant o'i ddeutu. 
Nid yw babandod yn cydymfiurfio gyda 
neb ; gwna baban i eraill gydymfiurfio 
gydag ef, nes, yn gyifredin y ceir un baban 
yn tueddu rhai oedranus i ymddwyn 
megis babanod wrth chwareu gydag ef. 
Y Creawdwr a ofalodd am i wendid 
plentyn fod yn gryfder serch i'r oedranus ; 
a gofalodd hefyd am roddi cymmaint 
hawddgarwch yn synwyr ymofynydd am 
y gwir, a'r gwrol o blaid uniondeb, ag sy 
sicr o ddenu cydymdeimlad pob gwr 
rhinweddol. Yr anwybodus a'r creulon 
sy'n haeru nad oes mewn plant synwyr 
ac athrylith, am nad aliant fod yn hyfion 
yn ngwydd yr hen a'r athrawus. Chwarae 
teg i'r'bechgyn a'r lodesi ; os ewyllysir 
canfod mai da eu hannóg i feddwl yn 
ieuangc, dylyned y glust hwy i ystafell o ? r 
golwg, ar adeg na thybiont ein bod yn 
gwrandaw. Safer a sylwer; dyna lafer 
croyw, dyna siarad synwyrol, ac ini ys- 
tyned mai plentyn sy'n amlygu y dech- 
reuad a ddaw ar ei gynnydd. Pwy, wrth 
wrando ar blentyn gyda'i gyfoedion, a 
dybiai mai yr un oedd mor ddistaw pan 
gyda ni ydyw? Pan yr oedd yn wyl 
aidd wrth y bwrdd gyda ni, yr oedd ef 
yn sylwi y pryd hynny ; yr oedd ei enaid 
yn crafangu ein ymddyddanion ; yr oedd 
yn synniad ac yn teimlo yr oll, naill ai *n 
ddifyrus neu'n anfoddhaol ; ac wedi ei 
fyned at rai o'r un oedran ag ef ei hun, 
ceir ei lais mor soniarus a chloch gyfa; y 
mae ei ddarluniadau o honom yn gywir 
fel ei feddwl; y mae mor annibynol ar 
gwr mwyaf arglwyddiaethol yn y wlad ; 
adrodda ei fani yn hollol ddi ddichell a 
di ogwyddiad ; heb unwaith ymdrafierthu 
a'i enmll a'i colled iddo a fydd y can- 
lyniad. Ah! Nid fel yna y ceir aml i 
ddyn ; collodd wroldeb plentyn pan ddaeth 
i faintiolaeth corph dyn ! Nid yn y dirgel 
chwaith ; na, efe a fedr feddwl am bethau, 
a'u barnu yn unol a'i olygiadau am eu 
teilyngdod, pan yn ymddyddan a'i gyd- 
wybod ; eithr gyda'i gyfoedion dengys 
iddo goili tir ac ymgilio i lwfrdra er ys 
amser ei blentynrwydd ; rhaid ganddo yw 
ystyried y canlyniad o foddhau y naill wr 

Digitized by VjQQ^LC 



EGNI PWYS-DYNNIAD. 



15 



ac o anfoddloni y llall; rhaid ofni ac 
addoli eilunod; a rhaid cydymfiurfio a'r 
gormeswyr a ddialent arno am feiddio 
dywedyd ei farn yn onest a chydwybodol ; 
er y gwyr i hynny beri i'r cOniwed gael 
cam, ac i'r gwirionedd gael ei lethu. 
Ond, Ue ceir dyn yn ymdebygu i'r hyn 
oedd pan yn blentyn, ac i'r hyn ydyw yn 
y dirgel, yn enwedig os ar ei liniau 'n 
gweddio, heb orni ei gydfarwolion, eithr 
yn ofni gwyrro o'r iawn yn mhlith ei 
gyfoedion, ei eiriau a soddant fel saethau 
trwy glustiau pobl iV calonau; teimlir 
ei fod yn ddyn ; gwelir fod ynddo fwy o 
gariad at onestrwydd nag o gyfrwysdra 
hunan les ; ac arswydir rhag cyflawni 
annhegwch yn ei wyddfod ; os tafod al 
dirmyga, ei galon ei hun, a chydwybodau 
eraill a'i canmolant. 

Onid gresyn fod cymdeithas megis yn 
ymgyngreirio at yspeilio dyn o'i wroldeb ? 
Cyn ymgyfranogi o gysuron llawer cym- 
deithas rhaid aberthu *r deall i fyw'n 
gaethwas i fympwy y lliaws ; y rhinwedd 
a gymmeradwyir fynychaf yw cydym- 
ffurfiad a chais dynion na waeth ganddynt 
am egwyddorion ; ond y dyn a roado 
heibio ei wroldeb, gan fyw'n offeryn yn 
nwylaw rhai y cred eu bod yn cyfeil- 
iorni, sy'n gwneuthur priddfeini heb 
wellt ; y mae ym meddiant yr Aipht ; ac 
ni all ond teimlo'r caethiwed. 

Cofiwch Ddarllenwyr, nad yw y Uyfr 
hwn yn honni hawl yn rhagor na chyn- 
northwyo ; dichon i chwi feddwl a gweled 
yn mhellach ; y mae gennych, cneidiau, 
ac amgyffredion megis eraill; y mai i 
chwi yr un testunau i* w myfyrio ag eraill, 
yn natur ac ysgrythyr ; ar oll a ofynwn, 
ydyw i chwi fermi ein addysgiadau yn 
unol a'ch cred am eu teilyngdod ynddynt 
eu hunain. Na wasger chwi i gongi ; na 
fyddwch lwfr yn ngwydd cyfoed sydd i 
farw megis eich hunain ; dangoswch eich 
bod yn ddynion sy'n teimlo i'r ncfoedd 
eich lleoli, a'ch addasu a galluoedd, i 
ymgynnyddu er daioni ; gwynebwch ar 
dywyllwch i'w olcuo ; ymegniwch i 
loywi ł r s y n wy r a gawsoch ; cofiwch fod i 
chwi gystal hawl ag undyn i farnu beth 
sydd wir, ac i' w amddiffyn ; ymwrolwch 
megis rhai teilwng o ł ch hynafiaid a 
garasant ryddid ar greigiau clegyrog 
Gwyllt Walia, yn hytrach na chaethiwed 
yn nhemlau gorcurog Rhufain; a gafael- 
wch am y gwirionedd fel am fywyd; gan 
wybod nad oes ddirprwywyr a all sefyll 
trosoch yn ny dd y cyfrif . 



EGNI PWYS-DYNNIAD. 

Er na ellir ystyried Egni Pwysdynniad 
yn symmndydd cyntaf, a siarad yn fanwl, 
etto, y mae yn foddion i gynnyrchn a rhoddi 
effaith i ddosparth mor helaeth oV symmnd- 
yddion cyntaf. fel mai tra angenrheidiol eg* 
lnro'r ddeddf sy'n rbeoleiddio ei weitbrediad, 
mewn trem i wneuthur gorchwylion rhai o'r 
prif symmndyddion cyntaf yn ddealladwy. 

Y ddaear a breswyliwn sy bentwr o ddef- 
nydd agos, ond nid yn hollol grwn, a'i thry- 
fesnr oddentn 8000 o filltiroedd ei hyd. 
Meddianna y pentwr dirfawr hwn y briodol- 
edd o dynnu at ei ganolbwynt yr holi gyrph 
llai nag ef a osodir yn agos i' w arwyneb; 
fel os byddant berffaith rydd i symmud, ac 
heb wrthwynebiad nnrhyw rwystr, y sym- 
mudant mewn Uinellaa hollol nniawn at 
ganolbarth y belen; a pbarhant i symmud 
felly hyd nes cyrhaedd yr arwyneb. Os 
bydd y gyfran He cyffwrdd y cyrph a'r ar- 
wyneb yn sylwedd caled, neu yn wlybyr o 
bwysau pennodol trymach na'r cyrph disgyn- 
edig, attalir eu mynedfa at y canolbwynt; 
ełihr os felly, danghosant eu hymdyoniad at 
y cauolbwynt gan yr^egni a'r hwn yr ym- 
wasgant ar yr arwyneb gwrthwynebol. Os 
digwydd i'r cyrph wrth gyffwrdd a'r ar- 
wyneb ymgyfarfod a gwlybyr, megis y mor, 
y byddent hwy o bwysan pennodol yn drym- 
ach na'r gwlybyr, parhant i agoshau at y 
canolbwynt, gan symmud trwy y gwlybyr 
nes y delont at naill a'i gwlybyr trymach 
na'u hunain, neu ynte at arwyneb caled. Y 
mae'n amlwg fod yr holi linellau a wneler o 
bwyntiau y tu allan i belen iV chanolfan, 
a'u cyfeiriadau yn unionserth neu ddarbenol 
i'w harwyoeb; a phan rwystrir eu taith gan 
yr arwyneb hwnnw, ymwasgant arno yn 
unionserth gydag egni cyfartal i hwnnw 
sydd yn eu tynnu at y canolfan. 

Gelwir yr ymdynniad, a'r hwn y dylan- 
wada'r ddaear ar yr holi gyrph a leolir yn 
ag03 i'w harwyneb, yn bicys-dgnniad dacar- 
yddol: a gelwir yr egni, gyda'r hwn yrym- 
wasga unrhyw gorph ar ei harwyneb, wrth 
ei dynnu at y canolbwynt, yn bwysau y 
corph hwnnw. Nid yw pwys-dynniad yn 
beth a berthyn yn neillduol i'r ddaear, ond 
yn beth cyflredinol i bob sylweddau def- 
nyddiol, y fath bynnag a ddichon fod eu 
ffurf, eu maintioli, neu eu sefyllfa, Yn hyn 
y g waliiaetha pwysdynniad oddiwrth y maen- 
dynniadaeth, a*r ymdynniadau eraill nad 



76 



Y WAWR. 



ydynt ond mewn sylweddau o rywogaeth 
neilldaol. Pe buasair ddaear yn graglwyth 
o ehedfaen mawr, yna, yn y rhywogaeth 
neilldaol hynny a effcithir araynt gan yr 
ehedfaen y baasai pwysau; sef, hwynt yn 
unig a syrthiasaiai i V harwyneb pan heb en 
cynnal gan beth arall. Gorphwysasai pob 
corph arall yn ddiwahaniaeth mewn nnrhyw 
sefyllfa y digwyddasid eu lleoli, a symmud- 
aaent at i fynn yn llawn mor rwydd ag at i 
ławr. Ond y mae pob sylwedd defnydd yn 
dderbynydd dyscyrchiad pwysdynniadaeth; 
a pheth sy fwy, derbynydd ydyw mewn cy- 
fartalweh cywir i*w gynnwysiad pentyrog o 
ddefnydd. Felly, pe byddai maintiolaeth 
defnydd y ddaear yn ddwy waith mwy, dy- 
lanwadai fwy ddwywaith o'i thynniadaeth 
ar yr holi gyrph a ddodid yn agos iddi ; ac 
o ganlyniad, byddai pwysau pob corph yn 
ddeu-gymmaint; os teirgwaitb mwy ei def- 
nydd, teirgwaith mwy y pwysau, ac fel yna 
o hyd. Gan hynny, y dyscyrchiad a ddy- 
lanwadir gan y ddaear ar unrbyw gorph yn 
ei chymmydogaeth sy gyfartal, yn gyffredin, 
i'w gynnwysiad o ddefnydd. 

Dywedasom fod pwys-dynniad yn briod- 
oledd gyffredinol yn mhob sylwedd defnydd; 
os yw, yna gellir gofyn pa fodd na wndafr 
amrywiol gyrph a osodwyd yn agos i ar- 
wyneb y ddaear dynnn y ddaear attynt hwy ? 
Os gollyngir corph o unrhyw nchder, tynnir 
ef gan ddyscyrchiad y ddeear, a disgyn o 
ganlyniad mewn llinell nnionserth yn ddar- 
gbenawl i'w harwyneb; eithr, gan fod y corph 
*yn tynnu y ddaear, pa fodd na esgynai yr 
arwyncb daearol at y corph trwy gael ei 
dynnn gan ddyscyrchiad y corph, fel y cy- 
farfyddai arwyneb y ddaear a'r corph disgyn- 
edig mewn rhyw le cyfiryngol rhwng eu sef- 
yllfaoedd cyntefig? Attebwn, mewn ffaith 
y mae'r effaith yna'n bodoli. Y mae ar- 
wyneb y ddaear yn nesn at y corph disgynol, 
ao y mae'r corph disgynol nid yn nnig yn 
dyscyrchu pentwr y ddaear atto ei han, ond 
yn ei dyscyrchu gyda f r nn faint yn gymmwys 
o egni a'r hwn y dyscyrcha'r ddaear y corph 
disgynol. Gellir gofyn, pa fodd felly na 
byddai agosiad cyflym y ddaear i gyfarfod y 
corph disgynol yn ddirnadwy? I egluro 
hyn rhaid ini fanylu. 

Os dodir dau gorph i symmud, y naill yr 
nn cyflymdra a'r Hall, bydd yr egni a'r hwn 
y symmudant yn gyfartal, ond i bentwr def- 
nydd y ddan fod yn gyfartal, eitbr nid heb 
hynny. Os bydd trymder y naill yn fwy ei 
bwysau na'r Hall, bydd ei egni wrth symmud 
yn fwy, i'r nn faint o raddau a'i wahaniaeth 



pwysau. Gellir canfod hyn yn hawdd ond 
ystyried y grym gyda'r hwn y tarawent nn- 
rhyw rwystr a'u gwrthsafai. Os dodir nn 
belen mewn dryfl llaw, a pieleń arall gant 
gwaith trymach mewn magnel, ac ond er- 
gydio'r ddwy gyda'r un buander, tarawaiY 
belen o'r magnel unrhyw wrthsafiad gyda 
cbant mwy o rym nag a wnelafr im o'r dryll, 
am ei bod gant o weithiau yn drymach; gan 
hynny " Pan y byddtfr ctjrflymdra cCr hwn 
y symmud eyrph o V un buander, bydd 
grym eu hegni yn cyfartalu €w cynnwysiad o 
ddefnydd.** 

Yn awr, golyger fod y ddau gorph yn gy- 
fartal en pwysau, sef, yn cynnwys yn un 
faint o ddefnydd, eithr y symmudant gyda 
chyflymdra anghyfartal; hynny yw, y syra- 
mudaut trwy wahanieth cyfwng yn yr nn 
amser. Os a pełen nn pwys, trwy gyfwng o 
gant llath, mewn un eiliad o amser, a'r belen 
arall jt un faint ei phwys, yn myned trwy 
gyfwng ddau gant o latheni, mewn nn eiliad, 
gelwid y ddau gyfwng yn gyflymiad y cyrph; 
a'r ddan gorph cyfartal yn symmud gyda 
buander anghyfartal megis nn i ddau, a fedd- 
iannent rym anghyfartal yn egni eu sym- 
mudiad, i'r un graddau a gwahaniaeth eu 
cyflymdra; sef, tarawai y belen a deithiai 
ddau gant o latheni unrhyw beth ar ei ffordd, 
gyda dau gant mwy o nerth nag a darawaTr 
Hall, er iddynt fod yr un bwysau. gan- 
lyniad, "Pan y symmudo cyrph cyfartal eu 
pwysau bydd eu hegni yn cyfartalu fw cy- 
Jlymdra" 

Dyma ni wedi ystyried yr achlysuron yn 
wahanol; yn un mae cyrph anghyfartal eu 
pwyaau yn symmud gyda'r un faint o gy- 
flymdra, ae yn y Hall gyrph yr nn faint eu 
pwysau yn symmud gyda chyflymdra anghy- 
fartal ; gwelsom fod grym yr egniadau yn y 
naill yn gyfartal i'w pwysau, ac yn y llall 
yn gyfartal i'w buanrwydd. Bellach, os 
symmuda dau gorph anghyfartal eu pwysau 
gyda chyflymdra anghyfartal tybiryn natur- 
iol y dylem, wrth gymmharu grym eu hegni- 
adau, gymmeryd i'n ystyriaeth en gwahan- 
iaeth cyflymdra yn ngbyd a'n gwahaniaeth 
pw}sau. Gwelir fod egni symmudiadol 
corph yn beth y gellir ei ychwanegn, neu ei 
lei hau, trwy ond ychwanegn nen leihau, ei 
gynnwysiad o ddefnydd, nen ei gyflymdra'n 
symmud, nen ynte drwy fwyhau nen leihau 
y pwysau a'r buander yn nghyd. Mewn 
ffaith, os Uiosogir rbifediV pwysau, gyda 
rbifedfr cyflymdra, dengys y cyfanswm rifedi 
yr egni symmudiadol. Fel hyn, os bydd 
gwahaniaeth pwysau dau gorph yn gyfartal 



EGNI PWYS-DYNNIAD. 



77 



i'r gwahaniaeth 37 rhwng 8 bwys a 5 pwys, 
a gwahaniaeth eu cyflymdra yn gyfartal i'r 
gwahaniaeth sy rhwng 7 lath a 3 llath, 
bydd gwahaniaeth grym eu hegni wrth sym- 
mad yr an fath a'r gwahaniaeth sy rhwng cy- 
fanswm 8 a 7 i gyfanswm 5 a 3; hynny yw, 
fel 56 i 15. Cynnygiwn yn amlycach, y 
mae gan Llywelyn belen haiarn 8 bwys, ac y 
mae yn ei hergydio 7 o latheni mewn nn 
eiliad; a 7 gwaith 8 yw 56; hefyd, y mae 
gan Taliesin belen haiarn 5 pwys, ac y mae 
yn ei hegydio 3 llath o latheni mewn nn 
eiliad; a 3 gwaith 5 ydyw 15. Gan fod 
pwysan pełen Llywelyn yn 8 bwys, a'i chy- 
flymdra 7 llath wedi ei liosogi gan 8 yn 
gwneuthur 56 ; gan fod pełen Taliesin yn 5 
pwys, ai chyflymdra 3 llath wedi ei liosogi 
gan 5 yn 15; a chan fod y gwahaniaeth sy 
rhwng rhifedi 15 a 56 yn 41, tarawai pełen 
Llyicelyn beth ar ei ffordd gyda grym 41 o 
weithiau'n fwy nerthol [nag y tarawai pełen 
I Taliesin beth ar ei ffordd; am fod egni y 
naill yn gyfartal i 56 o bwysau, a'r lłall heb 
fod a'i hegni yn rhagor na 15 pwys. Can- 
fyddir yn hyn fod y gwahaniaeth yn egni y 
belen drymaf, mewn cymmariaeth i egni'r 
ysgafnaf yn ychwaneg o lawer na'r gwahan- 
iaeth sy rhwng eu pwysau, sef 8 a 5, ac na'r 
gwahaniaeth s/a eu cyflymdra, sef 7 a 3; 
a'r rheswm am hynny, ydyw y bod pwysau 
peth al fuanrwydd yn cydweithredu at ych- 
wanegiad grym ei egni tra'n symmud. O 
ganlyniad penderfynir, " Ybod egni symmud- 
iad cyrph yn gyfartal ?w pwysau wedi ei 
liosogi gyaWu cyflymdra." 

Etto, gan yr ymddibyna grym egni corph 
wrth symmud ar ei bwysau a'i gyflymdra yn 
nghyd, rhaid o angenrheidrwydd, os tra yr 
ychwanegwn ei gyflymdra, y lleihawn ei 
bwysau i'r un graddau, y bydd ei egni wrth 
symmud yr un faint ; oblegid y coli yr nn 
faint o egni yn ei bwysau ag a ennill yn ei 
fuander. Yr un fath, os wrth fwyhau ei 
bwysan y llehair ei fuander i'r un graddau, 
ni newidir yr egni; o herwydd y coli yn ei 
gyflymdra yr un faint ag a ennilłodd yn 
ychwanegiad trymder ei ddefhydd. Cym- 
erer pełen 4 pwys a thafler hi fel y symmndo 
6 llath mewn eiliad, gan mai 6 gwaith 4 
yw 24, bydd nerth ei hegni yn gyfartal i 24 
o bwysau- Os taflir hi ddwy waith yn 
mhellach yn yr nn faint o amser, sef 12 llath 
ar ol tynnn 2 bwys allan o'i defnydd, bydd 
ei nerth yn 2 waith 12 sef, 24. Neu, os 
ychwanegir at ei defnydd 2 bwys fel y byddo 
6 phwys, a tbynnu 2 radd o'i chyflymdra fel 
y byddo eilad a dwy ran o eiliad yn myned 



yr nn pellder o 6 llath, neu nad elo ond 4 
llath mewn eiliad, 4 gwaith 6 a fydd ei 
hegni, sef 24 yn barhaus. Er mai myned i 
ddangos cyfarfyddiad y ddaear a'r corph a 
ddisgyno at ei harwyneb trwy gyd-dynniad- 
aeth yr ydym, addysg werthfawr ydyw y 
pethau yna i bawb y sy raid iddynt sym- 
mud pwysau gydag unrhyw fath o foddion 
neu offerynau. 

Nid unig sail y gosodiadau blaenorol yw 
rheswm, eithr gellir eglnro gwirionedd dysg 
y pen trwy ymbrawf ymarferol, mewn per- 
thynas i egniadau cyrph yn eu symmudiad. 

Gwneler bwa, torer nodau arno, pe na 
byddent ond 6 o'i un pen iV ganol, a chwech 
o'i ganol i' w ben arall, gan ofalu am fod 
pellder y naill nod oddiwrth y Hall yr un 
faint yn gymmwys o ben i ben i'r bwa; 
hoelier y bwa wrth ystyllen, a sicrhaer un 
pen i'r ystyllen wrth drawst yn nen ystafell; 
gwedi hynny, cymmerer clai, neu ryw ddef- 
nydd anwrthneidiol, a ffnrfier dwy belen yr 
un bwysau a'u gilydd yn hollol ; doder llinyn 
yn rhwym wrth bob pełen, a chroger y 
ddwy wrth y trawst, fel y byddo iddynt 
gyfhwrdd a'u gilydd ar ganol y bwa sydd 
a'i ddau ben at i fynu; yna symmuder y 
ddwy belen un tuag at bob pen i'r bwa; y 
cywreinrwydd cyntaf a welir, ydyw pa wah- 
aniaeth graddau bynnag a symmuder ar y 
peleni, deuant o bob nod, i'r canol, yn yr un 
faint o amser, eiihr bydd eu cyflywdra, pan 
yr ymgyfarfyddont, yn gyfartal i'r pellder y 
symmudasant trwyddo. Os gadawir i'r 
peleni cyfartal ddisgyn ar hyd graddau cyf- 
artal o'r bwa, gwrthdarawant eu gilydd, 
wrth gydgyfarfod, gyda chyfartal gyflymdra, 
a chanfyddir hwy ar ol ym gyfhwi*dd yn aros 
mewn llonyddwch, y naill wedi diny3trio 
egni y Hall. Prawf hyn, pan y byddo gan 
bentyrau cyfartal yr nn faint a'u gilydd o 
fuanrwydd, y bod ganddynt gyfartal egni tra' 
yn symmud; oblegid, pa na byddaieu hegni 
yn gyfartal, symmudai y ddwy belen, ar ol 
ymdarawo wrth eu gilydd, i'r un cyfeiriad 
a'f fwyaf ei grym, am y gyrrai hi'r wannaf 
yn 61. 

Eilwaith gwneler y naill belen yn ysgafh- 
ach ddwywaith na'r Hall; cyfoder y drymaf 
dri o raddau ar y bwa, a'r ysgafnach o'r han- 
ner chwech o raddau; pan eu gollynger i 
ddisgyn bydd eu chyflymdra megis 3 i 6, 
ond en defnydd sy megis 2 i 1, ac o ganlyn- 
iad bydd grym eu hegni megis 2 waith 3 i 
un waith 6, sef 6 i 6, neu gyfartal; gan 
hynny, ceir hwy ar ol eu hymdarawiad, yn 
llonydd, trwy i'r egniadau cyfartal a gwrth- 



78 



Y WAWR. 



gyferbyniol ddinystrio eu gilydd. Yr un 
modd etto, os bydd y peleni a'u pwysau 
megis 2 i 3, a graddau pellder eu gwahanol 
ddisgyniad megis 6 i 4, bydd en hegni megis 
2 waith 6 a 3 gwaith 4,sef 12, neagyfartal; 
ac ar ol cyfhwrdd byddaat yn llonydd. Pa 
fodd bynnug yr amry wir y prawf, dengys 
cyfanswm y pwysau a'r cyflymdra faintioli 
grym yr egni yn hollol gywir. 

Dychwelwn yu awr at y peth dan sylw, 
sef fod y ddaear a chorph disgynedig at ei 
harwyneb, yn tynnu eu gilydd gyda chyfar- 
tal egni; gwolir oddi wrth a ddywedwyd y 
rhaid i'r defnydd trymaf fod a'i gyflymdra 
yn llai na'r Hall i'r un graddau ag y mae'r 
llall yn llai yn ei bwysau ; fel os na erfynir i 
belen 4 pwys ond cyfartalu egni pełen 2 bwys, 
a'r 2 bwys i ddisgyn ond 6 gradd, ni raid i'r 
4 pwys syminud y chwaneg na thair gradd; 
a bydd y ddwy yn 12 eu gryro. 

Tunnell ey 2000 ei bwysau; a phe sym- 
mudai tunnell ond dwy radd, byddai ei egni 
yn gyfartal i 4000; a chyn y gallai defnydd, 
a'i drymder ond un pwys, gyfartalu hynny, 
rhaid a fyddai iddo symmud 4000 o raddau ; 
eithr, y mae ei fod felly yn profi egni corph 
ysgafn yn gyfartal i'r trwm, yn ol cyfwng ei 
symmudiad yn yr un faint o amser. Yn 
awr, rhaid y bod graddau cyflymdraY ddaear 
yn llai nag eiddo'r corph disgynol, i'r un 
faint o wahauiaeth ag a sydd o wahaniaeth 
yn nghyfanswm eu demydd. Gan y rhaid 
i'r corph a ddisgyno fod yn annirnadwy lai 
naV ddaear, rhaid hefyd yw i gyfwng sym- 
mudiad y ddaear yn ei neshad atto, fod yn 
annirnadwy lai na chyfwng symmudiad y 
corph. 

Pe byddai y fath beth a phelen o ddaear, 
a'i thryfesur yn ddegfed ran o filldir, yn cael 
ei gosod mewn uchder, a'i bellder yn ddegfed 
ran o fillder oddiwrth arwyneb y ddaear, ac 
iddi gael ei gollwog i ddisgyn, gellid dangos 
maint y cyfwng a symmudaTr ddaear drwy- 
ddo i gyfarfod y belen. Y mae tryfesur y 
ddaear oddeutu 8000 o filldir oedd; a chan 
fod pob cylch yr un faint a chwechyfochriad 
(cnie) ei dryfesur, byddai pentwr defnydd 
y ddaear, mewn cymmariaeth i bentwr def- 
nydd y belen, yr un fath a chyfartalwch 
512,000.000,000.000, i Un: o ganlyniad, 
pe rhannid 512 miliwnau o filiwnau yn 
gymmaint a hynny o rannau cyfartal, byddai 
un ran o bonynt yn lled agos i hyd y cyfwng 
yr elai'r ddaear drwyddo i gyfarfod y belen 
ddisgynol. Mewn degfed ran o fillder, y 
mae rhyw ychydig yn llai na 6400 o fod- 
feddi; a phe rhannid chweeh mil a phedwar 



cant o fodfeddi i'r nifer o 512 miliwnau o 
filiwnau o rannau cyfartal, byddai pob un yn 
80 miliwnran o fodfedd; ac, am hynny, 
trwy gyfwng, rhyw ychydig yn llai na phed- 
war-ugain miliwn ran o fodfedd, y symmud- 
ai'r ddaear i gyfarfod corph hanner milldir 
ei dryfesur a ddisgynai o uchder hanner 
milldir ei bellder. 

Dengys y rhifiad yna, y gcllir dywedyd 
fod y ddaear, yn (ei perthynas a'r cyryh a 
ddisgynont atti, iV hystyried megis yn ddi 
syfi; etto, y mae'r gwirionedd yn werth ei 
ddyall, ac yn ris lled uchel at allu amgyfired 
y pethau a ddangosa'r Creawdwr i ddyn. 
Mor hawdd, mor amlwg, ac mor arddercbog 
ydyw pethau wedi ei gwybod! Yn wir, 
rhaid ymdrechu at gael plant y mynyddan i 
wybod y pethau a'u cyfyd yn nes at fodau 
gl&n y gogoniaut. Wedi ei addasu al osod 
i feddwl, ac i olrhain y gwirionedd y mae 
dyn, er mawl i'w Luniwr. Haws caru 
gwrthrych wedi ei weled, nag wrth clywed 
son am dano; eithr effeitha'r son yn lled dda, 
ond cael un a'i gwelodd iV ddisgrifio. Yn 
ei weithredoedd y mae canfod ardderchawg- 
rwydd y gwrthrych sy fwyaf agoren o bawb 
a phob peth. O mor ogoneddus ydyw 
ma wr hyd i ei anfeidroldeb ! 

Ion ai fysedd "wnai fesur— adeilaa 

Bodolaeth heb laiur ; 

Łlun iota yw holi natur, 

A llai peth i'w allu por. 



ANIFEILIAID A LLYSIAU. 

O faesydd iach a phrydferth ! Hyfryd 
yw syllu ar y ddaear yn ei breninol arwisg- 
oedd ; tra awelon yn alawu, adar yn telori, 
ffrydiau yn sio, a'r dail yn dawnsio i gydgor 
natur, mae'n anwyl gan lygaid ganfod, gan 
glust wrando, a chan ddeall ymdreiddio i'r 
dirgelion anianyddol yn ol ei allu : ond a'r 
hyn a berthyn i'r deall yr ymwnawn ni *n 
benaf y tro hwn. 

Er na chyttunodd athronwyr am duli 
arbenig gweithrediad egniol goleuni ar lysiau, 
ac er yr erys peth ammheuaeth am ddadgy- 
fansoddiad awyr a dwfr yn nghyfajnser y 
gweithrediad, y mae un peth yn anwad- 
adwy, — yr angenrheidrwydd am oleuni er 
tyfiant ac iachusrwydd planhigion ; — hebddo 
ni feddant na 11 iw, na blas, nac arogl ; o 
herwydd pa ham, ffurfiwyd hwy gan mwyaf 
iV dderbyn bob amser y llewyrcho arnynt 
Eu cwppanau, ac ymgynnuUiadau bychain 
eu dail cyn eu blaguro, a effeithir yn fwy 

- 



ANIFEILIAID A LLYSIAU. 



79 



neo lai gan 7 goleani, fel ag i ymagor a'i 
dderbyn. Ceir hyn yn eglnrach mewn rhai 
rhywogaethan Uysieuol na' u gilydd ; ceaant 
ea blodea '11 hollol y nos, ac agorant hwy'r 
dydd, Rhai o honynt a droant o amgylch at 
y goleani, gan ddylyn yr haul, tra'r ymddan- 
goso megis yn amdroi, at gael derbyn y 
cyfranniadau mwyaf a fyddo modd o*i belydr. 
Felly y dylyn meillion mewn cae ymdaith 
ymddangosol yr haul. Ond y mae holi 
ddail planhigion yn troi at yr haul ; rhodder 
hwy fel ac yn y Ile a fyner mewn t£. troant 
at y goleani am ei fod yn hanfodol i V cyn- 
nyddiad. 

Ysgafhder hylif awyrol fflamychadwy sy 
dra hysbyB. Pan y Hen wir chwysigen o 
unrhyw faintioli ag ef, ymgyfyd i fyna a 
nawf yn yr awyr. Dyna sy'n anfon yr 
Awyren i firóydd y cymmylan ; ac er syndod 
i'r meddwi, sicrhawyd gan Mr. Knight, am 
y Uwch man gyóWr hwn y ffrwythlonir neuY 
eppilir planhigion y naill o'r Hall, ei fod yn 
gyfansoddedig o beleni bychain yn Uawnion 
o'r hylif ysgafh — mewn gair, math o awyren 
fecban yw pob Uychyn bwlaidd o honynt. 
Nawf y peleni llychog a llawn hylif hyn 
oddiwrth y planhigion gwrry w trwy *r awyr, 
ac wrth ymdaro 'n erbyn y planhigion beny w, 
attelir hwy gan wlybyr glydiog a barottowyd 
rr amcan o'u dal ; a chan gynted ag y 
lleithir hwy gan y glyd ymdorant, erys ea 
sylwedd, ac ymchwala'r hylif a'n nofiodd i'r 
awyr. Darpariaeth amlwg iawn a syml sy 
mewn rhai achlysuron, i rwystro blodeu 
gwrryw a benyw yr nn planhigyn i eppilio ; 
niweidiai hynny eppiliad Uysian yr nn fath 
ag y dyfethai eppilio i mewn ac i mewn 
hiliogaeth anifeiliaid. Trefhwyd i'r llwch 
adael y blodeayn gwrryw cyn i glyd y feny w 
ar yr nn planhigyn fod yn barod i*w heff- 
eithio ; felly rhaid yw cyflawni ei ffrwyth- 
londeb gan lwch rhyw blanhigyn arall ; ac 
yn y ffordd honno croesi 'r eppiledd. Y mae'r 
hylif ysgafh a leinw 'r peleni llychog yn 
anhebgorol angenrheidiol i'r gweitbrediad, 
am y trosglwydda hwynt i bellderaa mawr- 
ion— ^rwyddir i blanfa o goed yr ywen, yn 
y doli yna, ffrwythloni un arall amryw 
gannoedd o latheni ei phellder ; a chan fod 
y ddeddf hon yn natur, y mae 'n gafael yr 
un modd ar ddynolry w. 

Teilwng o ystyriaeth yw'r trefniad a 
alluoga rhai planhigion ymlusgol i ddringo 
gwalian a sicrhan eu hunain. Yr nn a elwir 
Ymlusgiad Virginia a fedd dytmwy bychan 
a glol yn diweddu mewn bach, ac i bob 
bawd arno gymmal, wedi ei ordoi *n dew a 



gwrych m&n hynod ; tyfant i fewnol dyllan 
anweledig parwydydd, a chan chwyddo 
glynant yno tra t£f y planhigyn, i gadw'r 
gangen rhag syrthio ; eitbr pan wywa'r 
planhigyn, yndeneuant, ant allan, y syrtb y 
gangen. 

Planhigyn o'r India Orllewinol, a elwir 
Yanilla, a ddring o amgylch coed, trwy 
gymmorth tytmwy ; eithr pan y sicrha ei 
han, syrth y tytmwy gewynog, a fiurfir 
dail. 

Canfyddwyd trwy ymchwiliad a phrofion 
fferyllol, fod i'r sag sy'n nghylla anifeiliaid 
briodoliaethau neillduol. Er ei fod gan- 
mwyaf yu beth diflas, gloyw, ac yn ymddan- 
gos megis gwlybyr tra syml, etto meddiannol 
ydyw ar allaoedd anghyffredin i ddiddyma 
defnyddiau y cyhwrdd neu yr ymgymmysga 
gyda hwynt ; ac y mae'n amry wio mewn 
gwahanol ddoparthiadan anifeiliaid. Yr nn 
ydyw mewn un yatyr yn mhob anifail ; ni 
ymesyd ar ddefhydd bywtol, eithr ar farwol ; 
y canlyniad ydyw, fod ei alluoedd i fwyta a 
dtfa ymaith, yn hollol ddiogel i'r anifeiliaid 
eu hunain ; yn nghylla y rhai yr erys heb 
eu byth niweidio. Gwahauiaetha'r sug 
cyllaol mewn creadoriaid gwahaniaethol yn 
unol ar ymborth a'u cynnal. Mewn adar 
ysglyfaethus megis barcut, hebog, a dylluan, 
gweithreda ar ddefnyddiau anifeilaidd, eithr 
ni ymesyd ar lysiau. Mewn adar eraill, a'r 
holi anifeiliad a ymborthant ar blanhigion, 
megis ychain, defaid, ac ysgyfarnogod, 
diddyma ddefnyddiau llysieuol, fel porfa 
laswelltog, eithr ni chynnyg ar gnawd o un 
math. Profwyd h^ny wrth eu gorfod i 
lyngcu peleni geuol wedi eu Uenwi a chig, 
ac yn drwyadl dyllog i ollwng y sndd 
cyllaol at y clg, eithr ni effeithiai arno. 
Gellir sylwi'n mhellach, fod gohebiaeth 
gywrain a phrydferth rhwng y sug yn ng- 
hylla anifeiliaid gwahaniaethol a rhannau 
eraill o'u cyrph, yn gyssylltiadol a'r gweith- 
rediad pwysig o fwyta a tbreulio eu hym- 
borth. Amlwg mai dyben y sug ydyw troi a 
fwytaont i wlybyr, o'r hwn, trwy amrywiol 
fynedfeydd eraill, y ffurfir wedi hynny eu 
holi rannau, eu gwaed, eu hesgyrn, eu 
gewynau, &c. Ond yn gyntaf, ar ol cael y 
bwyd, rhaid ei barottoi trwy ei falurio *n 
gyfaddas i weithrediad y sug. Ceir gan adar 
ysglyfaethus offerynau ewinog a chylfinog 
i ddryllio a gwaugcio amryw gigfwyd ; eithr 
anfuddiol ydynt at bigo i fyna a llethu hM : 
gan hynny, y mae iddynt sag cyllaol i ddi- 
ddym^r anfeiliad a fwytant; tra 'radar nad 
oes ganddynt ond cylfin i bigo a bwyta htd 

Digitized by VjOOQ \ 



80 



Y WAWR. 



a feddiannant sug i ddiddymu bad, ac nid 
cnawd. Yn mhellach, profwyd 7 rhaid 
dryllioY had a'u malurio, cyn y diddyma'1- 
sug hwynt : gellir canfod hyn trwy gynnyg 
prawfmewn Uestr yn cynnwys ysug: ac, 
yn gyfunol a hynny, y mae gan yr adar afa 
lasog, a'r anifeiliaid poredig ddanedd gwas- 
tad, i falurid eu hymborth cyn i ł r sug cyllaol 
weithreda arna. Gan fod hyn, etto, yn 
ddeddf yn natur, ymeifl yn yr hil ddynol, a 
dylid gofalu am gnoi V ymborth yn weddus 
i'r cylla, er mwyn iechyd. 

Gwelsora mor ryfeddol y llafuriaY Wen- 
ynen, yn unol a rheolau a ganfyddwyd gan 
ddyn filoedd o flynyddau ar ol i'r pryfyn en 
dylyn gyda chywirdeb perffaith. Ymdden- 
gys fod yr un pryfyn yn adnabyddus ag 
egwyddorion y ceir dyn yn anwybodns o 
honynt byd yn hyn. Dichon dyn, trwy 
groesi anifeiliad, amrywio ffarf gwartbeg 
gyda lledneisrwydd i'w ryfeddu ; ond nid 
oea ganddo foddion i gyfnewid natur anifail 
a enid unwaith, trwy nagofal, na thriniaetb, 
na bwyd. Eithr meddiannir y gallu hwn yn 
anwadadwy gan y Gweoyn. Pan gollant y 
frenines wenynol, trwy drengiad, nen ryw 
fodd arall, dewisant gynronyn o fysg y rhai 
a anwyd yn weithwyr ; gwnant dair celi 
yn un ; dodant y cynronyn ynddo ; adeilad- 
ant bib geuol o*t amgylch; gwedi hynny 
adeiladant gell arall a 1 i ffurf yn beiramidaidd, 
i'r hon y t$fa V cynronyn ; portbant ef a 
bwyd neillduol ; gweinyddant arno gyda 
gofal dwys ; a daw 'r pryfyn, wedi ei draws- 
symmud o gynronyn i greadar asgellog, nid 
yn waithiwr, eithr yn freninea ! 

Ymdebyga 'r creaduriaid rhyfedd hyn i'r 
rhywogaeth ddynol, yn un o'i thueddiadau 
gwaethaf, sef gogwyddiad at ryfel ; eu 
gweinyddiadau i'w penadur sy gyfartal o 
anghyffredin, er yn rhywbeth lled auynad, 
penchwiban, ac anwadal. Ym mhen ych- 
ydig oriau wedi colli eu brenines, bydd yr 
holi gwch mewn terfysg. Clywir rhyw sio 
anarferol, a gwelir yr holi wenyn yn ym- 
symmud tros holi arwyneb y diliau gyda 
bnanrwydd. Taena y newydd yn gyflym, a 
phan adferir y frenines, daw distawrwydd yn 
ddisymmwih. Ond os rhoddir brenines 
arall yn ei mysg, canfyddant y cast yn y 
funud, a chan ei hamgylchu, naill a'i 
mogant, nen ynte newynant hi i farwolaeth. 
Digwydd y lladd breninol, ond rhoddi iddyni 
y frenines ddyeithr ychygig oriau ar ol collfr 
un gyfreithlon ; eithr os gwedi pedair awr 
a'r hugain, derbyniant unrhy w frenines, ac 



ufuddhant iddi'n rhwydd, heb gymmaint ag 
un teyrnfradwr yn eu cenedl. 

Wrth olrhain yn fanwl ceir llafur a lly- 
wodraethiad y Morgrug yn rhyfeddach, 
efallai, na'r Gwenyn. Eu nyth sy ddinas 
yn cynnwys preswylfeydd, Uysoedd, heolydd, 
a phedair-onglau i'r rhai yr arweinia'r 
heolydd. Eu hymborth dewisol yw y m61 a 
ddaw oddiwrth bryfaid eraill a ganfyddir yn 
eu cymmydogaeth, a*r hwn gan amlaf a 
ddygant adref o ddydd i ddydd wrth eu 
heisiau. Profwyd trwy ymchwiliad diwedd- 
ar na rwytant un grawn, eithr byw agos yn 
holloł ar anifeiliaid ac ar y mel a nodwyd. 
Ceir gan ryw fath o forgrug y rhagddarpar- 
iaeth o gy mmeryd adref y pryfaid y bwytant 
o*n mel; eadwant hwy mewn celloedd pen- 
nodol; gwyliant hwy rhag eu diangc ; a 
phorthant hwy gyda de&yddiau llysieuogna 
chynnygiant eu bwyta eu hunain. Yn fwy 
na hynny, cymmerant wyau y pryfaid hynny, 
arolygant eu deori, a magant y pryfaid 
ieuaingc nes y delont yn alluog iV dtwallu 
a*rmel dewisedig. Symmudant hwy weith- 
iau i'r cyrran cadarnaf o'r adeilad, Ile mae 
celloedd gwedi eu hymgaeru i'w bymddifiyn 
rhag trais goresgynol. Cedwir y pryfaid yn 
y celloedd hynny i ddiwallu yr holi forgrug 
a boblogant y ddinas. Trem hynod yn 
nghynildeb naturydyw mai y graddau hynny 
o oerni a yrr y morgrug i farweidd-dra sy'n 
marweiddio heryd y pryfaid melog. Y mae'r 
graddau 'n mhell islaw pwynt rhewiant; 
felly, angenrheidiol iddynt gael bwyd y rhan 
hwyaf o'r gauaf ; a phe na byddai i'r pryfaid 
fod yn fywiog yn mharhad yr oerni nad y w 
rwystr fr morgrug ymlwybraeth, byddent 
drengu o eisiau cynnaliaeth. 

Er gwaeled yr ymddengys morgrug yr 
hinsawdd hwn, ychydig greaduriaid sydd 
erchyllach na hwy mewn rhai hinsoddau 
trofaol. Mr. Malonet, gwr urddasol mewn 
sefyllfa uchel yn llywodraeth Ffraingc, ar 
daith yn ddiweddar, a ddysgrifiodd un o'u 
dinasoedd, ac oni bai lliosogrwydd tystion, 
ymddangosasaFr hanes braidd yn anhygoel. 
Sylwai, o beli ar a dybiai'n adeilad uchel, a 
hysbysai ei arweinydd iddo mai bryn morg- 
rug oedd, ac na allesid ddynesu atto heb 
berygl eu dyfetha. Ei uchder oedd rhwng 
pumtheg ac ugain troedfedd, a'i waelod yn 
ddeg a'r hugain neu ddeugain troedfedd ped- 
air onglog. Ei orchrau a debygent i ran 
isaf adeilad bigfain a'i phen ymaith. Dy- 
wedwyd mai angenrheidiol i ddinystrio'r 
nyth oedd cael digon o blaid i gloddio ffos 
G^i amgylch, ei Uenwi a ffagodau, a'u tanio ; 

Jti7Prlh y VfQ( 



ANIFEILIAID A LLYSIAU. 



81 



a gwedi hynny ergydio magnelan fr adeilad 
at orfodi y morgrag i'r fflamau. Yn America 
ddeheuol y ba hyn; a chyfarfyddodd teith- 
wyr yn Affrica a'r cyffelyb adeiladaa, yn 
arswydas en nifer a'a cadernid. 

Lkwnion yw rhai llyfrau hen awdnron o 
ddywediadau, am arferiadan anifeUiaid, a all 
fod yn ammhens: ond am y ffeithiau nchod 
yn mherthynas i'r Gwenyn a'r morgrag 
gellir ymddibynu arnynt Ffrwythan ol- 
rheiniad diweddar ydynt, a phrofion ydynt a 
wnaed gyda manylrwydd gan amryw o wyr 
dyagedig a pharchus, y rhai a gawsant gyn- 
northwy eraill yn yr ymchwiliadan. Arfer- 
ion yr Afanc ydynt hefyd yn awdardodedig, 
a, thrwy en bod yn haws ea gwylied, sicr- 
heir am danynt gan liosocach tystion. I 
gynnorthwyo^ Afancod i fyw a symmad an a 
fynont a'iiar dir nen mewn dwfr y mae daa 
o'a traed yn rhwydog fel yr eiddo hwyaid 
nen ddyfrgwn, a'r ddan erattlfelcreaduriaid 
y tir. Pan adeiladont breswylfa, neu'n 
hytrach ddinas, yr hon a wasanaetha iV holi 
gymdeithas gyfunol, dewisant dir gwastad, 
a ffirwd yn Uifo drwyddo; yna cyfodant 
wrtbglawdd i wnenthor cronfa nen lyn, a 
chyflawnant en gorchwylion mor ddeheuol a 
dynion, Yn nesaf, gyrrant bolion o bump i 
chwech troedfedd ea hyd, yn rh&og i'r 
ddaear; plethant bob rhes a gwiail ; llenw- 
ant yr hoUtan a chlai, a bydd y gwaith yn 
sylweddol i ddal dwfr. — Llunir y gwrth- 
glawdd yn nnol ag egwyddorion cywir, am 
fod yr ochr uchaf, agosaf iV dwfr, yn llech- 
weddog a'r llall yn nnionsyth. Y gwaelod 
sy ddenddeg troedfedd; ar pen uchaf tair 
troedfedd en trwch; ac weithiao cant troed- 
fedd o hyd. Os yw troedfedd trwch y 
gwaelod yn 12, trwch y pen yn S, a'r nchder 
yn 6, rhaid fod ei wyneb yn ochr triongliad 
anion onglog, a'i nchder yn 8. A dyna'r 
cyfartalwch cywir a ddylai fod yn nnol ag 
egwyddorion rhif a mesur, i wrthwynebn 
cryfder y dwfr, ob bydd y demyddian yn 
ysgafnach na'r dwfr mewn cyfartalwch o 44 
i 100. Ond dichon i ddefnyddiaa dwfr- 
glawdd yr afancod fod ddwywaith trymach; 
ac ni ellir gosod rhifhodau cywir heb wybod 
gwydnedd a phwysatfr defhyddiaa i alla 
wrthsefyll daa wasgiad. 

Gwedi ffurfio a sicrhau y pwll fel yna, 
adeOadant en tai ar ei finion ; celloedd yd- 
ynt a phenan Waog ar bentyran wedi e*u 
hadeilada a cherryg, daear, a ffyn ; y gwal- 
ian sy ddwy droedfedd o dew, ac wedi en 
dwbio mor gryno a phe cymmerasid Uwyarn 
i'w llyfhhaa. Cynnwysant weithiaa 



ddaa nea dri nchder, i ddiangc yn amser 
Uifeiriant ; ac iddynt ddaa ddrws bób amser, 
y Daill at y dwfr a'r Hall at y tir. Cadwant 
ea hymborth gaaaf yn ystdr, i'w ddwyn allan 
wrth eisian; ea gwelyaa a wneir gyda mws- 
wgl ; by wiant ar riagl coed, gwm, a physg 
ymlasgol. Bhifedi ea tai ydynt o^ddeg i 
bump a'r hagain, a phob nn 301 cynnwys 
oddenta again nen ddeg a'r hagain o drigol- 
ion. Rhai o'n cymdeithasan sy fwy na'a 
gilydd, ond byth lai na dan nen dri chant. 
Pob on a ddwg ei ran wrth weithio ; rhai a 
gnoant ymaith y coed a'r brigan gyda'n dan- 
nedd at wnenthor polion a thrawstian; eraill 
a gladant y darnan i'r dwfr; eraill a soddant 
i gloddio tyllan at sicrhau y pentyran; 
eraill a gasglant ac a gladant gerryg a chlai ; 
eraill a bwyant ac a gymmysgant y cymrwd; 
ac eraill a'i dygant ar en cynffonan Uydain 
Tw osod a'i ddwbio yn ofalns. Rhai afancod 
a arolygant y lleill, ac a roddant arwydd 
trwy góro ea cynffonan'n ebrwydd pan y 
byddo achofl, a'r afancod eraill a brysnrant 
i'r He y byddo ea heisiaa i weithio, nen i 
lenwi twll a wnai v r dwfr, nen i naill a'i ym- 
ddifiyn a'i dlangc, pan yr ymosoder arnynt 
gan elyn. 

Addaarwydd gwahanol anifeiliaid, trwy 
fforfiad ea cyrph, i'r amgylchiadaa ea ceir 
ynddynt, sydd destanan diddiwedd i ym- 
chwiliadaa cjrwrain a myfyrdodan hyfryd. 
Y Camelody afywiolaethant mewn anial leoedd 
tywodlyd, sydd iddynt garnaa llydain ac 
ymdaenol, f w cynnal ar le llac ymollyngol ; 
ac y mae iddynt ddarpariadaa i gadw dwfr, 
iV diodi mewn Ueoedd sychion; gan mai 
afreidiol y fath offeryn mewn tir llawn ofon- 
ydd, a chan mai Uawa mor afreidiol y fath 
lestr mewn tir sych He na cbeir dwfr, rhaid 
mai ei ddyben ydyw cynnorthwyo'r creadur 
i groesi'r tywod o'r naill lo dyfrog i'r UaU. 
Dyfais ryfeddol a ha^dd yn nhroed y Camel, 
yw'r nn a'i cynnorth^yya i ddal blinder ei 
daith o dann fawr bwys ei gorph. Heblaw 
yr ymostyngiad sy'n esgyrn a gewynao cys- 
sylltol troed yr hydd ac anifeiliaid eraill i 
roddi gwrthnaid iddynt, y mae yn nhroed y 
Camel, rhwng y gwr.dn corniog a'r esgyrn, 
fath o glastog, fel peUen, o ddefhydd meddal, 
braidd yn wlybyr llawn edafedd glol ac yn 
hynod o wrthneidiol, wedi ei chydwangyda 
sylwedd mwydionaidd. Y glastog felly a 
newid ei fforf yn hawdd pan y pwysir arni, 
etto ei thwythiant gwrthneidiol sydd y fath a 
ddichon i'r esgyrn bwyso arni heb ei niweidio 
gan y corph trwm a gy nnal, ac y mae'r creadur 
dirfewr yn troedio gan ysgafned a'r gath. 

Digitized by VjQOQ LC[ 



CTF. Z, 



11 



82 



Y WAWB. 



Ki raid ffoi i'r anialwch i ganfod angraiflt 
o adeilad cywrain creadnr; aelodany Ceffyl 
a'i dengys yn hynod. Ni osodwyd esgyrn 
troed march yn gymmwys o dan ei bwysau; 
pe bnasent mewn agwedd unionsyth buasafr 
aelod yn golofh gadam, a phob symmudiad 
yn boen dwys. Rhoddwyd hwynt ar osgo, 
yn gyssylltiadol a'u gflydd gan rwyman 
ystwyth a gwrthneidiol ar euharwyneb isaf, 
fel agi wneuthur pethau tebyg i*r twythiant 
o ledr a dur a roddir i wrthneidio cerbyd- 
an. Yna gwastadrwydd y cara a ymestyn 
i bob ochr ; a'r by wyn yn dyfod i ławr y 
canol rhwng y ddwy ran aychwanegawrth- 
neidrwydd y peiriant yn fawr, Yr anwy- 
bodus a hoeUaV bedol i gylymmn'r ddwy 
rao, i beri cyfyngiad parhaus iV esgyrn, i'r 
rhwymau, ac i'r carn — fel y dinystrir y 
gwrthnaid ; gan wneuthur pob cam yn boen, 
ac achosi enynniad a chloflhi. Gwnaeth 
Mr. Bracey Clark bedol yn agor ac yn can 
yn ei blaen i ochel drygau pedol gyffredin. 

7 Carw gwyUt a breswylia wlad sydd 
amdoedig gan eira y rhan hwyaf o'r flwy- 
ddyn. Cywrain y ffurfiwyd ei droed i fyned 
troa y defnydd oer ac ysgafn, heb soddi na 
rhewi. Yr ochr isaf a orchuddir yn holldł 
gyda blew trwythog a chynnes; aV carn sy 
dra Uydan i'w gadw i fynu. Pan y sengo, 
lled y carn ; ond gan y byddai hynny*n 
rhwy8tr wrth redeg, nid cynt y cyfyd ei 
droed nad yw*r carn yn crebychu ac yn llei- 
han yr arwyneb i'r awyr ; yn debyg i a ddy- 
wedasom am gyrph ac esgyll adar. Llun 
y troed sy dra phriodol i grafu ymaith yr 
eira at gyrhaedd y uiwswgl a bawr. Y 
planhigyn yntau, heb fod fel eraill, sydd yn 
ei lawn dwf y ganaf ; ac felly, pan y mae'r 
creadur o fwyaf cymmorth i ddyn, y mae'n 
byw oreu, er cymmainl efiaith yr oerni ar ei 
gorph. 

Rhai pryfaid sydd a'r gwrrywiaid yn as* 
gellog, a'r benywaid yn gynron neu abwydan. 
0'r nifer hynny, hynod ydyw pryf y clawdd, 
neu'r magien; y gwrryw sy wybedyn, ac 
wedi ei fyned i chwilio am ymbortb, ni all- 
asai gael gyfael ar y fenyw, mewn cni leoedd 
tywyll, ond fel y mae hi druan yn goleno ei 
llnsern, i ddangos iddo ei ffordd, ac i'w ar- 
wain at ei gymmar loy w iawn. 

Yn Mór canoldir ceir pysgodyn neillduol, 
ac a elwir NautUw, o herwydd ei fedrus- 
rwydd mordwyol. Cefh ei gragen sy fel 
cyff Hong; teifl ei hnn ar hon, cyfyd a lled 
ddwy bilionen denenon, fel hwyliau, gan 
yslottian ei draed fel rhwyfau, i fordwyo 
wrth ei fodd am ei gynnaliaeth. 



Yr Estrys a ddodwy ac a ddeor eihwyan 
yn y tywod, trwy fod ei chorph yn Ued an- 
ghymmwys i eistedd arnynt, cafodd ffwrn 
gynnes, gan natur, mewn tywod yn nhan- 
baid wres yr hauL Ni adeUada'r Gog nyth 
iddi ei hun, eithr dodwyan yn nythod adar 
eraill; eithr profir na ddod wyan yn mhob 
nyth heb wahaniaeth; dewis bob amser 
nythod yr adar sydd a'u pigan yr nn fiFurf 
a'r eiddo hi, ac fWl/n byw ar gyff elyb fwyd. 
Yr Hwyaden, ac adar eraill a eppOiant 
mewn lleoedd lleidiog, sydd a ffnrf pennodol 
iV cylfin; y mae'r gylfin yn hidlydd, i 
wahanu'r tyneraf oddiwrth y garwaf o'r 
gwlybyroedd, ac yn dra gewynol wrth ei iaen 
i deimlo'n gynt nag adar a ymborthant ar 
bethan eglurach yn y goleń. Y Giaeh sydd 
iddi gylfin gordoediggan rwydwaith gew- 
ynol iV nn dyben o deimlo'r bwyd yn j 
tywyll ddwfr a llaid. 7 Touoan neu'r 
Wysugnedydd, sydd iddo ddarpariaeth gyw- 
rain, o'r natur yna ; bodola'n benaf ar 
sugno wyan yn nythod adar, mewn gwledydd 
lle 9 u ceir yn ddwfh mewn tywyll barthan. 
Y gylfin sy lydan a hir ; wedi ei harwisgo'n 
hollol a cheingciau gewynog yn mhob cy- 
feiriad ; ac wrth dreiddio i «nyth dwm o'r 
golwg, teimla ei ffordd fel y teimlai bys 
tyner. Agos i bob adar a adeiladant en 
nythod o ddemyddian Ile en haroeiad, nen 
ynte cymmerant nythod adar eraill; ond 
OwmoUaid Java, a fywiant mewn ogofeydd 
creigiog, yn y mor, Ue nad oes defnyddiaa 
i wneudiur nythod ; gan hynny y mae iddynt 
ddirgel fath o lysnafedd, a'r hwn y nythant; 
ac a werthfawrogir yn mwr gan bobl y d wy- 
rain megis bwyd danteithioL 

Gofalwyd am blanhigion yr nn mor hynod 
a chywrain. Mae nn o'r enw Musapula, 
Owybed-fagl, a chanddo ddrain bychain o 
fewn dwy hanner dalen, nnedig gan gym- 
mal ; a cheir sudd nen gyflaith ar en har- 
wyneb mewnol, sy hudol i wybed. Yr 
amryw ddrain pigog a safant yn y sudd, yn 
unig ary rhannau teimladol i'r ddalen. Fan 
y disgyn gwybedyn ar y Ile hwnnw, gwrth- 
neidia'r ddalen gan gau, gwasgn, a Uadd 
y pryf, am fod ei wlybyr, a'r awyr oddiarei 
lygriad yn gwasanaethn at fwydo a chynnal 
y Uysieuyn. 

Yn yr India Orllewinol, a gwledydd 
poethion Deheudir America, lleoedd y 
gwlawir arnynt yn anfynych, y mae plan- 
higyn a elwir Pinwydd gwyUt, yn tyf a ar 
gangau coed, ac ar risgl en bonion. £i 
ddail sy geuol fel cydau, a'u hagorfii at i 
fynu, i wneuthur cronfeydd dwfr ; Uenwir 



NERTH ANIFEILAIDD. 



83 



hwy gan y gwlaw, pan ddelo, trwy bibau a 
geuant pan yn llawnion, ac a rwystrant i'r 
dwfr darthu ymaith. Defnyddiol iawn ywV 
planhigyn hwn i goed, i adar, i anifeiliaid, a 
dyn. Wrth ei had, oeir edafedd nofiedig ; 
pan glydir yr had trw/r awyr, glyn yr 
edafedd wrth goed,syrthyr had, athyfant. 
Lie bynnag y lyfant, er os tan frigyn, daw 
gwyneb y dail at ei fynu, a phe amgen ni 
ddalient ddwfr. Deil on ddalen gryn 
bedwaredd ran o alwyn ; dinidla 'n araf ar 
y coed, diodir adar o honynt, anifeiliaid a 
ddisychedir gan rai wrth y bonion coed, a 
mawr y lles i ddyn, na all fyned yn mhell. 
Ebai Dampier, y morwr enwog, "Pangan- 
ryddasom y pinwy&d hyn, gwthiasom flaen ein 
eyflyll i'r dail, ychydig uwch na'n gwaelod- 
ion ; ffrydiodd dyfroedd gloywon ac iachoaol 
o honynt i'n hetiau, a mynych y cawsom 
adgymerthiad, mewn He poeth, trwy y dru- 
gareddfawrhon. 

Goeden a elwir Gyda dwfr, yn Janiaka, 
sydd o gyffelyb raddioldeb ; tebyg ydyw i'r 
winwydden mewn mainfc a lian, ac er tyfa 
mewn lleoedd criallyd gan sychder, etto mor 
llawned ydyw o ddwfr glan gloyw, fel ond 
toni dam o honi, oddentn dwy nea dair 
Uath o hyd, a'i ddal i'r genau, ar y wefos, 
dihidla digonedd o draflwngc iachos i'r yfwr. 
Yn y Dwyrain ceir planhigion tebyg befyd, 
a elwir Bejuco ; tyfimt yn gyfagos i goed 
eraill^ a dringant yn ny ddog am danynt, a'a 
hłaenaa at i ławr. ac mor llawn o endd 
ydynt, fel wrth en torri y pistyllia firwd o 
ddwfr allan o honynt ; en hagosrwydd i'r 
coed a'n Uareiddiant ; eo bod mor agos i'r 
llawr a ddioda anifeiliaid, a'a bod yn flawn- 
ion o ddwfr par wrth law sy ffynnonaa 
adfywiol i'r bugeiliaid blinedig ar byd y 
mynyddoedd. Planhigyn arall, Nepenthes 
Distillatoria, y Llysieuyn Dyhidlog,syddyn 
yr nn cyffiniao, ac yn hynottach ei wneuth- 
nriad. Y mae ganddo gwppanaa 9 neu lestri 
natoriol, yn grogedig wrth ei ddail, ac yn 
llawn dwfr o fesor peint neu ddau. Creffir 
ar ddwy ddarpariaeth ryfedd yn y llysieuyn 
hwn. Tyf tros agoriad y gwppan, ddalen 
o'i maint al Han, fel clawr canedig i rwystro 
tarthiad y dwfr trwy wres, ac i'w gadw'n 
lin; ac er i'r planhigyn dyfu ♦mewn He 
lleidiog ac afiachos, ei ddwfr sy beraidd, 
iach, ac adfywiol. Y mae twf a chynnydd- 
iad y Uyaiau yn poro a hidlo'r gwlybyr, gan 
droi y dwfr badr yn hollol lan. 
• Polo de Yacay coeden y fnwch, a d^f yn 
Nehendir America, ar dir creigiog o'r sychaf ; 
ac mewn łdnaa wdd na cheir gwlaw am lawer 



Wrth dyllan bon y goeden, modd byn- 
nag, ceir digonedd o laeth p&r a magw- 
iaetbol, a dderbynir ac a gedwir gan y 
trigolion mewn llestri mawrion. Megis y 
rhyddrhai planhigion ddiodydd, Ile dysg- 
wylir hwynt leiaf, eraill a arlwyant ymborth 
yn yr anialwch, i ddigoni dyn. Un goeden, 
a elwir Tapiocay a gyflawna aogen llawer o 
wyr am dymhor hir ! 

Cywreindeb cyfanaoddiad y pethau yn 
nator, a amlygant anfeidroldeb F Gfallu 
Gwybodaeth a'n lloniodd ; en gwasanaeth- 
garwch a ddengys diriondeb trugaredd y 
Cynnalydd ; Gyferbynu tragareddau Rhag- 
loniaeth gyda'r hyn a gynnyg yr Efengyl, 
sy ddigon i doddi calon galed i deimlad ; — 
Ac, O ! A'i tybed y ceiff dadl, nea ffirae, 
nen yspryd dial, gymmeryd ymaith y 
myfyrdodaa oddiwrth wleddoedd y nefoedd 
i ddyn ? Na atto synwyr ! 

NERTH ANIFEILAIDD. 

Un o'r amlycaf, ac felly, nn o'r rhai boreuaf 
mewn ymarferiad, er efallai yn nn o'r lleiaf 
ei nerth o'r symmadyddion cyntaf, ydyw 
nerth anifetlaidcL 

Nis gellir egluro, wrth egwyddorion cel- 
fyddydol, y deddfau a reoleiddiant nerth an- 
ifeilaidd; oblegid ein anwybodaeth am natur 
ac egwyddor by wyd anifeilaidd, ac o herwydd 
natur gymewidiol ei egui ; y mae gwahanol 
achoaion anianyddol yn peri gwabanol am- 
lygiadau o nerth mewn gwahanol anifeiliaid, 
er o'r nn rhywogaeth a dosparth; ac hydyn 
yr narhyw anifail ceir gwahanol nerthoedd 
mewn gwahanol amserau ac oedran, fel na 
ellir gosod rheol i faint ei gryfder. Etto, y 
mae holi gyfundrefn naturiaeth, ei harddwch, 
ei chydweitbrediad a'i hunoliaeth cyfansoddol 
yn ein dysgu, fod nerth anifeilaidd, fel pob 
peth arall, yn ddarostyngedig i reoleiddiad 
deddfau pennodol. 

Er mwyn eglardeb, nyni a ystyriwn bob 
egniad a nerth anifeilaidd yn cael ei ddangos 
trwy y grym sydd angenrbeidiol i glado 
baich, llwyth, nen bwysan. Nidanhawdd 
canfod y nerth gofynol at nnrhy w achos, ond 
gwybod y cyflymdra a'r hwn y cludir pwysau. 

Amlwg ydyw un ddeddf, yn y ddull yna 
o ystyried nerth anifeilaidd; sef, fel yr ych- 
wanegir y pwysau y lleiheir cyflymdra'r an- 
ifail ; er hynny, y mae anhawsderau ar ein 
ffordd i benderfynu pa raddau o bwysan 
pennodol a bar raddan pennodol o leihaad yn 
y cyflymdra, fel ag i beri i'r nerth fod yr un 



— — — 



84 



Y WAWR 



o hyd wrth lafurio. Amcanwyd Uawer 
modd i wybod y pwysan a gadwai anifail 
mewn grym cyfartal i weithio; ond y dali a 
grybwyllwn yw y cywiraf a gafwyd hyd 301 
hyn. 

Y mae dau bellafoedd o ymdrech anifeil- 
aidd ; sef, cyflymdra rhedegog, na ellir cludo 
pwysan gydag ef, a phwysan mor drymion 
nas gali yr anifail braidd symmnd tanynt. 
Gorphwys yr hyn a elwir effcdthfuddiol ar y 
ddan beth ; y Uwyth a gynnaUr, a'r cyflym- 
dra ei dydir. Y modd i wybod yr effaith 
faddiol ydyw Uiosogi y Uwyth gyda'r cyflym- 
dra. GelHd dyall hynny trwy siampl, fel 
byn, golyger i nn ceflyl glndo dau gant o 
bwysan, chwtch milldir o beUder, mewn awr 
o amser ; ac i gefiyl arall glndo tri cbant o 
bwysan, bedair milldir o fibrdd, mewn awr. 
Llwyth y blaenaf yw dau, a'i gyflymdra 
chwtch; dan chwech yw deuddeg, a dyna'r 
effaith fnddiol. Llwyth yr olaf yw tri, a'r 
cyflymdra pedwar; a chan mai tri pedwar 
yw denddeg, rbaid fod yr effaith fnddiol yn 
ogymmaint ag eiddo y blaenaf. Pe ystyriem 
y ddan anifail yn cael en gweithio i glndo 
Uwythau rhwng dau le, yn filldir en pellder 
oddiwrth en gilydd am chwech awr o amser, 
denai'r buddioldeb o wybod yr effaith gyfar- 
tal [a nodwyd i'r amlwg. Cludai y ceflyl 
blaenaf, mewn chwech awr 72 gant-pwys, 
am y gwnelai 86 siwrnai, gan deithio, 
chwech milldir yr awr, am chwech awr o 
amser, a phob siwrnai yn clndo dan gant o 
bwysan. Ni wnai y ceflyl arall ond 24 
siwrnai, am na theithiai ond pedair milldir 
yr awr, etto, cludai bob siwrnai dii chant, ac 
felly, 72 gant-pwyB yn y chwech awr. 
Gwelir, os yw y naill yngyflymach nasilali, 
ac os y w y llall yn gryfach na'r naill, fod 
effaith fnddiol en llafnr yn gyfartal ; a den- 
gys hyn y Ues o Uosogfr baich, y llwyth, 
neuY pwysan gyda'r cyflymdra. 

Yn awr, ond ystyried y ddan bellafoedd o 
gyflymdra na ellir clndo Uwyth, a phwysan 
na ellir symmnd tanynt, gweUr, y lleiheir y 
cyflymdra gyda Uwyth llai na v r gormod: a 
rhwng y ddan bellafoedd fod rhy w ganolfan 
ogyfartal; at wybod yr hwn, angenrheidiol 
ydyw gwybod hefyd graddan Ueihaad y cyf- 
lymdra yn nnol a mwyhaad y pwysan. 

Golyger fod y cyflymdra na eUir clndo 
Uwyth gydag ef yn 15 milldir yr awr; a bod 
y Uwyth na ellir symmnd tano yn bedwar 
ongliad 15, sef, 225 cant; rhanner y naill 
ar UaU i bnmtheg rhan gyfartal, a cheir yr 
effaith fnddiol. Dengys y daflen ganlynol 
yr effaith fnddiol, gan ddechren gyda 225 



cant-pwys na eUir symmnd tano, a diweddu 
gyda 15 mUldir yr awr o gyflymdra na ellir 
clndo pwysan gydag ef. 

Cyflymdra ... 1 2 3 4 

Llwyth 225 196 169 144 121 

Effaith faddiol 196 838 432 484 

Cyflymdra ... 5 6 7 8 9 

Llwyth 100 81 64 49 36 

Effaith faddiol 500 486 448 392 324 

Cyflymdra... 10 11 12.13 14 15 

Llwyth 25 16 9 4 1 

Effaith fnddiol 250 176 108 52 14 

Ymddengys, oddiwrth y daflen nchod, fod 
mwy o effaith fnddiol i'w chael gydag araf- 
wch a phwysan trymion; nachyda chyflym- 
dra t bnan a llai pwysan ; yr effaith faddiol 
fwyafyw 100 pwys a 5 milldir yr awr; 
hynny yw y drydedd rann o'r cyflymdra 15 
na ellir clndo pwysan gydag ef, a'r bedwar- 
edd nawfed rann o'r llwyth na ellir symmnd 
tano. Dyna raddan yr effaith fnddiol, gyda 
pha rif bynnag y dechreuom ; oblegid y mae'r 
effaith fnddiol bob amser, yn nnol a phedwar 
ongliad y Uwyth gyda'r cyflymdra 

FeUy, os y cyflymdra bnanaf i gefiyl heb 
lwyth yw 15 miUdir yr awr, ac os 225 yw 
y llwyth trymaf heb aUn symmnd, a rhannu 
hynny i 225 o rannan cyfartal, rhaid ybydd 
ei lafnr yn fwyaf manteisiol trwy ei lwythoa 
100 pwys, i deithio yn nnol a 5 mflldir yr 
awr; am mai fel yna, y cludai y pwysan 
trymaf i beUder cyfartal mewn amser pen- 
nodol. 

Ystyriwyd gwerth egni dynol mewn Uawer 
modd. Dywed Desagulien y dichon dyn 
godi 550 pwys, 10 troedfedd o nwchder 
mewn nn mynnd, a pharhan felly am 6 awr. 
Ond haera Smeaton fod hynny yn ormodcy- 
fartalwch, ac y rhaid cael chwech Uafhrwr 
da fel Cymry i godi 21, 141 troedfedd ped- 
aironglog o heU mór i uchder 4 troedfedd 
mewn 4 awr. Yn nnol a hyn yna, ni chodent 
ond ycbydig troe 6 troedfedd chwechyfochrog 
o ddwfr croyw, bob nn, i uchder 10 troed- 
fedd mewn mynnd ; ac yr oedd Smeaton yn 
golygn i'r Uafnrwyr fod yn gyfartal i ddan 
waith y rhłf o ddynion cyffredin. Oddiwrth 
yr ystyriaethan yna, gellir dywedyd, fod 
gwerth egni dynol, i barhan, oddeutn 31 1 o 
alwyni dwfr yn cael ei godi trwy uchder 10 
troedfedd y mynnd. 

Gwahaniaetha egniadan dynol gyda'r doli 
y gosodir hwy i weithredn ; daugoewyd gan 
Mr Buchanan, fod yr nn faint o lafnr dynol 

Digitized by Lj< _ 



DWFR,&c 



85 



yn gweithio dwfr sugnedydd, troi olwyn codi 
angor, tincian cloch, a rhwyfo bad, yr un 
fath a'r gwahaniaeth sy rhwng 100, 167, 
227, a 248. Ac felly, y dali mwyaf man- 
teisiol i ddefhyddio nerth dynol yw rhwyfo, 

Y buddiolaf o'r creaduriaid pedwar troed- 
iog, megis gweinydd symmudiad yw cefiyl 
Ystyrir gwerth cyferbyniol llafur ceffyl a 
dyn mewn amrywiol flyrdd. Geilw rbai 
hwy megis 5 i 1, rhai 6 i 1, ac eraill 7 i 1 ; 
ond y cyfartalwch a olygir agosaf i'r iawn 
ydywmegis6i 1. 

Y duli mwyaf manteisiol i roddi nerth 
cefiyl mewn gweithrediad ydyw tynnu ; a'r 
dali gwaethaf y dichon i un arfer yr anifail 
yw i glndo pwnn trwm i fyna ar riw serth ; 
ond y mae doli aelodan dyn yn ei dra addasu 
i glndo baich ar riwian. Sylwyd lawer 
gwaith, y dringa tri dyn yn clndo 100 pwys 
bob nn, yn lkwer cynt i fyna ar ddibyn 
rhiw, nag y dringa on cefiyl gyda phwnn 
300 ei bwysan. 

DWFR; 

MEOI8 GWEINYDD SYMMUDIAD. 

Pan ddiscyno dwfr oddiar nnrhyw wast- 
adedd i wastadedd ts na hwnnw, gellir 
cymmwyso ei bwysan, yn mharhaad ei 
godwm, at weinyddn symmudiaetb. Gan y 
cyfyd dwfr, nos y byddo 'n ogyfawch a'i 
wastadedd cychwynol, nid oes yn angen- 
rheidiol, at gael ei gynnorthwy symmudol, 
ond gofaln am fod digonedd o ddwfr ar y 
gwastadedd nchaf, yn ngbyd a moddion fw 
głado ymaith wedi y discyno, fel ag i 
rwystro i'w gronelliad ddyfod yn gydwastad 
ar gychwynfa. 

Y moddion cyflredin i roddi symmudiaeth 
i beiriannan gyda grym dwfr, ydyw olwyn 
wedi ei gosod i bwysan dwfr wrth ddiscyn 
alla effeithio ar ei chylchedd, mewn cyfeiriad 
agosaf a ellir i ongUad hollol gyda hanner ei 
thryfesor; ac i'r boli ddylifiad pwysol 
hwnnw effeithio ar nn ochr iddŁ Olwynion, 
iV troelli gan alln dyfrog ydynt ddan fath. 
Un oddi arnodd a'r llall yn fronawg o'i thn 
ol. 

Y mae tryfesar yr olwyn a effeithir 
oddiarnodd agos yn ogyfawch a'r pellder 
sydd o wastadedd discynol y dwfr a'i troella 
hyd iV wastadedd cychwynol. Pe rboddid 
olwyn i sefyll fel y byddai pedwar trawst ei 
hechel ag un blaen i ławr ar llall i fynnn, a 
dan flaen y trawst arall nn i'r dehen a'r 
llall fr aswy, canfyddid o amgylch i'w hymyl 



gafhau ; ymarllwysai y dwfr i'r cafn agosaf 
at y trawst sydd ai flaen i fynn ; oddi yno 
hyd i'r cam agosaf at flaen y trawst o'r 
dehen i'r aswy bydd y cafhau yn llawnion 
ar nnwaith ; eitbr o flaen y trawst hwnnw 
hyd i'r cafh agosaf at flaen isaf y trawst ar 
i fyna a fyddeut oddeata hanner llawn ; 
ac, oddi yno i fynn ar y ochr arall y cafhan 
oll a fyddent weigion. Gan fod felly yr 
holi bwysan dwfr ar gamaa an ochr, troir 
yr olwyn am nad oes bwysan cyfartal ar yr 
ochr arall ; a pharhaa yr olwyn i droi gyhyd 
ag y ceif digonedd o ddwfr i ymarllwys or 
gwastadedd uchaf. 

Nid yw pwysaa dwfr yramryw gafnan yn 
gydgyfartal en heffeithian i droi yr olwyn ; 
pe arllwysid y dwfr i gafn a fo'n nnion awch 
ben yr echel sy syth hyd i ławr, ni syflai yr 
olwyn; ond, gan yr ymarllwys i'r cafh 
agosaf at yr echel, rhaid yw fod yr effaith yr 
nn faint a phe cymmerid troaol, neu Ysgog- 
ydd, i wthio pen isaf yr echel, gan sefyll yr 
nn bellder oddiwrth y cafn; ac y maeY 
pwysan a gynnwys y caman eraill, y r on fath 
a phe byddai trosolion gogymmaint en hegni, 
yn gwthio pen isaf yr echel oddiwrth y 
cyffdyb bellderan. Amlwg oddiwrth hyn 
yna ydyw, mai pellaf y pwysaa onglog 
oddiwrth canolbwynt yr olwyn, mwyaf yr 
effaith a ddylanwadir toag at ei throi ; ac 
felly, y mae'r dwfr sy'n y caman canol 
rhwng blaen nchaf yr echel ar i fyna a blaen 
yr nn sydd o'r dehen i'r aswy, yn effeithio 
gyda mwy o rym nag a all unrhyw nifer o'r 
lleill ; a'r cafnan oddiwrth flaen yr echel 
honno hyd i flaen isaf y llall a leihaant ea 
heffeithian fel yr ymwaghaont 

Cynllnniodd periannwyr gaman i gynnal 
cymmaint ag a ellir o ddwfr, o'r derbynydd 
cyntaf hyd i'r gwaelod ar y naill ochr; ac i 
fod yn hollol wag bob nn o'r gwaelod hyd i 
fynn ar yr ochr arall, i'r dyben o ychwan- 
egn grym yr olwyn a droir oddiarnodd; 
hefyd, rhaid cael cyflymdra pennodol at 
roddfr symmndiaeth rhwyddaf i drofa olwyn 
o'r duli crybwylledig. Y cafhau goreu y w y 
rhai sydd ar begynaa, fel ag i fod a'u gwaelod 
i ławr wrth ddiscyn, a'u gwyneb i ławr wrth 
escyn; a bu i on Mr. Smeaton, brofi trwy 
ymchwjliadau manwl, mai y rheol oreu yn 
y cyffredin, at rwyddhan cyflymdra troeliog 
olwyn oddarnodd, ydyw tair troedfedd yr 
eiliad; a bod hynny yn briodol i olwynion 
bychain a mawrion; ond, y bod olwynion 
sy dra nchel yn colli Uai effaith mewn cy- 
fartalwch i'w holl'rym, na rhai bychain 
wrth wyro oddiar y rheol hon. 

qitizedbvVjQ 



86 



Y WAWR. 



Lle byddo'r cwymp 711 uchel, a'r dwfr yn 
brin, rhoddir olwyn fach i ławr, nn arall i 
fynu, a chadwen, gyda chafiiau wedi eu 
sierhau wrthi, i droi am y ddwy olwyn. 

Tr olwyn fronawg yw y moddion arall at 
gymmwyso pwysan dwfr i weinyddu sym- 
madiad. Gosodir, ar ymylon cylchedd hon, 
fyrddau gwastad, a'a llinellauyn unionsyth i 
drawstian ei hechel; flBrydia'r dwfr o ta ol 
iddi yn agos i'r gwaelod; a gwneir y byrdd- 
aa mor lydan a hirion ag a ellir a'r olwyn 
yn rhydd i droi, i'r dyben o gronnl cym- 
maint o nerth dwfr a fyddo modd o'r cyff- 
hyrddiad cyntaf hyd i gyfodiad y byrddau 
o'rHrwd. Olwyn arall, o'r nn cynllmy a 
effeithir odditanodd, heb ond dau fwrdd yn 
hollol yn y dwfr, a blaen y cyntaf o dri yn 
gadael y ffrwd ar nnwaith a disgyniad yr 
olaf o bedwar iddi. Troir hon gan egni Uif- 
eiriol y dwfr o danoddjyn hollol annibynol 
o'i bwysau. Dibyna effaith yr olwyn hon 
ar fantiolaeth dwfr yn y ffos ac ar gyflymdra 
ei darawiad ar y byrddau amgylchog. Di- 
byna cyflymdra'r dwfr ar uchder ei godwm, 
yr hyn a ddylai fod mor nchel ag a ellir yn 
unol i amgylchiad y Ile. 

Y mae amrywiaetb barn gan beiriannwyr 
yn mherthynas i rifedi byrddaa olwyn i'w 
throi o tanodd. Dangosodd Bossut, fod 
nifer pennodol o fyrddau ystyllenog yn ofynol 
at ddwyn yr effaith fcyaf, yn unol a chy- 
flymdra'r tro; ond y dali cyffredin yw ea 
dodi mor Uosog ag y caniatta cryfder yr 
olwyn, heb ei gorlwytho; ac y mae mwy o 
berygl oddiwrth rhy fychan nag oddiwrth 
ormodjo fyrddau. 

Wrth ystyried grym ffrwd yn ei heffaith 
ar fyrddau ystyllenog olwyn a droir o 
tanodd, angenrheidiol yn aml yw mesor 
cyflymdra'r ffrwd yn nghyd a roaintiolaeth 
cynnwysiad y ffos lle Uifeiria, Cynlloniwyd 
amryw foddion i fesur cyffymdra ffrwd 
ddwfr. Un o'r rhai hawddaf ydyw estyn 
dau linyn ar ei thraws, a'u gosod yn dynn 
uwch ben y dwfr, o fewn pellder cyfleas i V 
gil)dd; tafler corph ysgafh megis pren, 
corcyn, neu blaen ir dwfr, yn uwch i fynu 
na'r Uinyn achaf ; cynunerer awrlais yn 
euro hanner, neu'n córo pedwaredd rann o 
eiliad, a phan elo'r peth ysgam o dann y 
Uinyn ucha^ sylwer faint o aoiser a gymmer 
i nofio hyd tann y Uinyn arall sydd tsilawr; 
gwelirfeUy yr amser a gymmer y corph 
ysgam i fyned o'r naill linyn i'r Uall ; ac ond 
mesor pellder y naill oddiwrth y Uall, gwelir 
hefyd sawl troedfedd a deithiodd yn hynny o 
amser ; fel os aeth chwech troedfedd mewn 



eiliad, dyna a raid fod mesoriad cyflymdra'r 
ffrwd ; ond y ffordd gy wiraf ydyw gydag 
olwyn fechan, ac arni fyrddau ystyllenog, ju 
maint oddentn troedfedd ei thryfesur, neu 
ychydig tros dair troedfedd ei chylch, ac yn 
troi ar grisdroeU (jBcreu) rhwydd. Pan 
droir yr olwyn gan y ffrwd, symmudaei 
hechel on gris ar y cogwrn bob un tro ; a 
cheir nifer ei throadau mewn hyn a hyn o 
amser pennodoL Gwedi gweled nifer ei 
throadau mewn hyn a hyn o amser, Uiosoger 
amgylchedd yr olwyn gyda nifer ei throadau, 
a cheir o hyd i fesuriad ei chyflymdra : os 
tair troedfedd amgylchedd yr olwyn, ac yn 
troi nn-ar-bnmtheg o weithian mewn pedwar 
eiliad, dyweder 4 gwaith 16 yw €4 o gan- 
lyniad y mae cyflymdra yr olwyn yn 64 
troedfedd mewn pedwar eiliad, neu 16 troed- 
fedd mewn un eiliad. 

Y drydydd briodoledd, y gellir cael dwfr 
i weinyddu symmadiad o'i herwydd, yw y 
gaUu sydd ynddo, fel yn mhob aw neu hylif, 
i drosglwyddo gwasgiad cyfartal yn mhob 
cyfeiriad tros yr holi arwyneb a'n cynnal. 
Pe dodid dwfr mewn Uestr, geUid dywedyd 
fiunt bynnag o bwysaa awyr a ddichon rod 
ar un fodfedd bedair onglog o hono, y mae 
yr nn faint o bwysaa ar bob modfedd bedair 
onglog tros yr holi ddwfr a gynnwys y Uestr. 
Pe byddai Uestr erwn a'i dryfesor yn un 
droedfedd, a phib yn cyrhaedd o'i waelod i 
lestr arall, a thryfesur hwnnw yn bedwerydd 
ran o fodfedd, yna, ond tywallt dwfr i'r 
meinaf nes y byddai yn hanner Uawn, gwelid 
fod y ffyrfaf yn hanner Uawn hefyd; feUy, y 
mae gwaelod y mwyaf yn 2304 gwaith 
maintioU gwaelod y Ueiaf, ac y mae pob rhann 
o'r mwyaf a fyddo gyfartal i bedwerydd rann 
o fodfedd, yn cynnal nn pwys ; a phob nn 
pwys o ddwfr a dyweUtir i'r Uestr meinaf; a 
ychwanega 2304 o bwysan ar waelod y 
mwyaf; aphe dodid clawr ar y dwfr na 
allai awyr fyned rhyngddo a'r Uestr, ac ar y 
clawr hwnnw ddwy fil o bwysaa, an pwys o 
dwfr ychwanegol i'r Uestr bychan a daflai y 
dwyfil pwysau gyda nerth cyfartal i tri chant, 
a phedwar o bwyBaa tros ddwy fil; ac 
oblegid hynny, gellir cyflwyno nerUioedd an- 
nirnadwy gyda dwfr trwy bibau, o*r nafll le 
i'r Uall, er na pheUder na phwysaa. 



IEITHADUR 

RHAN 1. LLTTHYBEO. Pj£N. 1. 

1. Ltthtbbg a ddysg natur a gaUuoedd 
Uythyrennau, a'r drem i iawn sillada 

Digitized by VjOO^ JC 



AMRESYMMEG. 



87 



geiriau. Bhifedi Uythyrennan yr iaM Gyml, 
raeg yw *aith-a'r-ugain. Y Uythyrennan 
hyn a gynrychiolant groywseinian pennodol 
yn elfcnau V iaith. Croyw-sain yw yr un 
a wneir gan y llais dynol, trwy ffurfiadyr 
offerynau ymadrodd. Gelwir yr holi lythr- 
ennan " Yr Egwyddor." Dyma hwy, a, 6, 
c,ch,d,dd, e,f,ff, g.*g,h,hhU,m,n,o, 
rSph,r,8,t,tk,u,w,y. 

2. Y Uythyrennan a rennir, ac a elwir 
Da&riaid a chydaeiniaid. Llefariaid sy 
groywsain, y geUir ei hadrodd yn berflaith 
wrthi ei hun, am ei Uunir heb gynnorthwy 
nnrhyw aain arall. Cydsain sy groywsain, 
naellir eithraethu *n berffaith heb gyn- 
northwy Uafariaid. Cyfrifir y llafariaid yn 
aaith, y rhai ydynt a, * i, o, u, w, y. Pan 
en aeinir yn hir geayd rhai nod uwch ben, 
fel hyn d ; eraffl aroddant ddwy gydsainar 
dl y aain ferr, ac felly geUir adwaen yr hir 
wrth nn gydsain. 0'r llafariaid y mae «? 
ac yyn Uythyrennan tawdd ; hefyd, a, e, i, 

0, w, yn rhai cymewidioL Rhif y cydsein- 
iaid yw ngain; tair-ar-ddeg yn unigol, 
megit b, c, d, f, g, h, i m, n, p, r, 8, t; a 
aaith yn ddyblyg, megis, ch,dd%ff,ng, U, 
ph,tL 

8. Rhoddir enwan ar y cydseiniaid, yn 
yehwanegol at en henwan Uythyrennol, yn 
ol y byddo en Ueoedd tnewn aillau a geiriau 
yn gwahaniaethiL Doeparthir yr enwan 
hynny i aaith o nifer ; megis, 

Golafariaid; am fod ynddynt iianner 
aain llafariaid o'u natur en hunain, ydyw, 
dfc, dd, f f ng,l, U,m,n,r, 8, th. 

Mudseiniaid ; b, c, d,f, g, h, p, t, am na 
leiniant yn amlwg a Ua&rgar pan yn agosaf 
at y rhai a elwir Uythyrennan gloywon, eithr 
yn fwy mudion a Uedgudd na hwynt, megis, 
yn bron, claf, drud, Uwfr, graum, praff, 
trwck 

ToJdedigion ; b, c, eh, d, dd, f, ff, g, ng, 

1. m, n, r, t, th, amen bod bob nn yn toddPr 
llafariaid y oddi tu ol iddynt, ae yn cyfyngn 
gair deusiU i nn sili, megis Crwydr tan 
erwydyr, brwydr am brwydyr, Uwybr am 
Uwybyr, cer am ccyr. Weithian todeftr w yn 
yr nn modd ; megia Oreawdrtan Creawdwr. 

Ke.Tidolion ; am en bod yn cyfhewid gan 
roddi He i lythyrennan eraill, felp yn y gair 
penjn cyfnewid gyda ei phen, a*i ben, fy 
mhen ; a'r t yn tad, fy nkad, dy dad, ei 
thad. 

Goreegyniaid ; eh, d, dd,f, ng, ngh, l, m, 
mh, n, nh, ph, r, th, am en bodyn goreagyn 
y rhai newidiol, ynen gyrrn ymaith o'a 
Ueoedd cyntefig^ ae yn cymmeryd y Ile en 



hunain yn nghyfansoddiad ymadrodd, megia 
y gwna ph, b/mh, a, t, nh, d, th, yn y 
geiriau pen, tad, yn yr anghraifft nchod ; ao 
fel y gwelir ch 9 g t ng, yn goreagyn cyny 
gair car ei chór dy gar, fy nghar. 

Gormeaiaid ; am en bod yn gormeen yn 
nechrenad rhai geiriau ar dair o'r cydaeiniaid 
eraiU heb lafariad rhyngddynt ; megis yn blin, 
cmvd, ary(^ ffrwd, grymprudd, trwy, acam 
y gormesant ar y tair yna, l, n, r, gelwir y 
tair olaf goddefiaid. Dyallir wrth yr 
angraifft nchod maiV gormesiaid yw b, c, d, 

ff,g>p>t- 

Tawddleddfiald; d, dd, l, n, r, 8, am en 
bod yn ffnrfio siUan tawddleddf trwy eUio 
llafariaid am danynt ; cadw,gweddw, meddw, 
dw, emo, garw, morw ; am en bod yn sillau 
tawddleddf ; nnsiU yw y geiriau yna, pe 
byddai mano yn ddau, rhaid y byddai 
marwoi yn dii : ond gan mai dan yw cadr 
wodd, gweddwon, meddwon, dwa, mwad, 
marwodd, górwon, mórwon, rhaid maenn 
sfflyUeUL 



AMRESYMMEG. 

CrNmyned yn mhellach, tybiwn mai 
buddiol crybwyU yr arferid gynt ddnU o 
amresymmiad a elwir syllogism ; a gyfieithir 
gan rai cynnuU-ddadl, a chan eraiU cyfreswm. 
Ystyrir ei oeod mewn trem, wrth ysgrifenu 
nen areithio, yn beth eoegaidd ; etto, ceir 
pob dysgedig yn gofalu am ei gadw mewn 
golwg, fel mai hawdd dwyn llyfr, pregeth, 
araith, yn nghyd a phob cyfran o honynt, 
wrthi ei hun, i'r maen prawf cyfresymmol ; 
cofied ein darUenwyr y rheol, bydd yn 
haws gweled y ffordd a ddyUd ei rhodio 
gyda'r meddwl wrth ei amlygn. 

Yngyntaf dim, rhaid caelgaiael ar beth a 
gyfaddefir yn wirionedd gan boblyn gyff- 
redin. Peth a gyfaddefir yn gyffredin ydyw 
fod pob dyn yn agored i gyfeUiorni; y 
dichon i ddyn fod yn ddidwyll gyda chredo, 
gan fod yn benderfynol mai feUy y mae*r 
peth a gredo; etto, gan mai nn o blant 
Adda ydyw, y mac modd iddo ffaelu ; ac yn 
ol barn rhai gwahanol en credo, rhaid ei fod 
yn ffaelu. Modd byunag, cy&ddefir mai 
creadnr agored i ffaelu ydyw dyn pan ar y 
goren. ^i dro, daw rhyw rai heibio i'n 
dysgn ddarfod i hyn a hyn o ddynion 
yingy&rfod a ffnrfio y fath a'r fath o reol, 
a bod yn ofynol i'w hoU ddisgybUon ei 
chredu a'i hnmddhan : golyger mac dynion 
I a elwid Cardinaliaid a'i Uuniodd, mai 

DigitizedbyVjUOV 






88 



Y WAWR. 



Cadeirydd en cyfarfod yw dyn a elwir Pab ; 
ac nad oes fodd ir fath benau a chyrph 
cysaegredig gyfeiliorni. Yn awr, dywedai 
gwrandawydd a gredai fod pob dyn yn 
agored i gyfeiliorni, na ymostyngai ef i'r 
fath reol, nes ei gweled, a barnu'n gydwybodol 
trosto ei hun am ei natur ; ond yr athraw- 
iaeth na all y gwyr gyfeiliorni a wrthodai 
ar unwaith : er hynny, y mae miloedd yn 
ei chredn; a phe digwyddai i rai o'n dar- 
llenwyr gyfarfod a'r fath, y ffordd i ddwyn 
ei feddwl i gadwen cyfresymmiad sy fel hyn, 

Y gosodiad cyntaf. Y mae pob creador 
dynol yn agored i ffaeleddan. — Addefir. 

Yr ail. Creador dynol ydyw*r Pab. — 
Addefir. 

Casgliad ; — Yna, Y mae'r Pab yn agored 
iffaeln. 

Dichon iV nn a ddyallo y rheol f yned yn 
mlaen ac ychwanegn ; megis, os ydyw pob 
creador dynol yn agored i fFaeln, a'r Pab 
yn greador dynol, rhaid fod y Pab yn agored 
i ffaelu ; ac felly, pa le y mae sail i athraw- 
iaeth ei anffaeledigrwydd ? Ar y tir yna 
nis gallaf dderbyn nn peth fel rheol y rhaid 
i mi ei chadw, oddiwrth ddyn yn y byd ; 
oddigerth fy mod yn ei weled yn ddyled- 
awydd gyfonol a'm cydwybod ; a'r dynion a 
honna hawl Tm rhwymo sy Baban ar enwan 
eraill ; y gwendid y mae'r naill blaid ddynol 
yn agored iddo, rhaid tra mai dynion ydynt 
eo bod hwythan yn agored iddo, &c., &c. 

Y mae'r fath beth a thwyll gyfresymmiad, 
trwy wneuthur cam gasgliad oddiwrth 
wirionedd hysbys. 

Gwir ydyw fod dan a dan yn gyfartal i 
bedwar, heb nn yn ychwaneg nag yn llaL 
Fod dan bedwar yn wyth, 

Ac, o ganlyniad, Fod wyth yn rhif 
cyfartal, heb nn yn ychwaneg nag yn llai. 

Eithr twyil gyfresymmiad a ddywedai — 

Rhif anghyfartal ydyw tri. — Gwir. 

Rhif anghyfartal yw pump. — Gwir. 

Tri a phump ydyw wyth. — Gwir. 

Yna, Rhif anghyfartal yw wyth. — Twyll, 
nen gam gasgliad anwireddos, oddiwrth 
osodiadao gwirioneddol. Ni arferir twyll 
yn wirfoddol oddigerth fod ennill clod ac 
arian yn nn ag e£ megis wrth gyfreithio. 
Chwilio am y gwirionedd ydywY clod 
gwerthfawrocaf, ac nid pwy a all ddyrysn 
ymenydd dyn gyntaf. Y mae duli an- 
hawddach o gyfresymmu, ond gwell i ni 
ddechreo gydaY hyn sydd hawdd ; eithr 
gan yr arferir cadwynan hirion weithiau, 
dywedwn mai 'r modd i' w trin ydyw gafael 
yn nan ben y gadwen ; fel hyn, 



Y dyn s/n gwrando oren sy'n cofio fwyaf. 

A gofio fwyaf a all fyfyrio ddwyBaf. 

A fyfyrio ddwysaf sy'n dyall eglora£ 
AV nn a ddyall eglnraf a all fy w ddow- 
iolaf. 

Yn awr, dan ben y gadwen yna ydyw, 
41 Y dyn a all fyw dduwiolaf yw yr nn sfn 
gwrandaw oren ;" a'r dywediadan eraill 
rhyngddynt sydd addnrn fel corph pren rhwng 
ei wreiddyn a'i frig. Arferir y duli pryd- 
ferth yna gan yr Apostoł Pani ; megis, 

Y rhai a ragwybn, a ragluniodd efe 
hefyd ; — 

Y rhai a ragluniodd efe, y rhai hynny 
hefyd a alwodd efe j — 

A'r rhai a alwodd efe, y rhai hynny hefyd 
a gyfiawnhaodd efe ; — 

A'r rhai a gyfiawnhaodd efe, y rhai hynny 
hefyd a ogoneddodd efe. 

Bellach, gellir gafael yn nan ben y gad- 
wen, a dywedyd, Yna, y rhai a ogoneddodd 
yw y rhai a ragwybn. Y peth i'w ochel 
ydyw cam ddywediad yn y dechren ; pe 
dywedasid nchod y dyn s/n gwrando fwypf 
syn cofio oren, buasai o'i le, am mai anwiredd 
a fnasai, a phob gosodiad o'i ol yr nn fath, 
yn ddrwg oll. Yr unig ffordd iawn i'w 
gafael mewn gwirionedd fel gosodiad cyntaf, 
gan ychwanegn gosodiad atto, nes cael 
casgliad teg. Pe gofynid, " Pa beth sydd 
yn gwnenthur bywyd yn anaicr ?° Gellid 
atteb gyda'r gosodiad — 

Y peth nad yw dyn yn ei wybod ni all 
fod yn sicr o hono. 

Nid yw dyn yn gwybod a fydd efe byw 
efory a'i peidio. 

Yna, Y mae a fydd dyn yn fyw eforya'i 
peidio yn beth ansicr. 

HYAWDLEDD. 

Gwkdi gofaln am chwaeth dda, a chasgln 
cyflawnder o eirian, dylid arfer pob gair yn 
ei ystyr ei hnn. Clywir i ddynion gaeł 
digon, pan mewn gwirionedd nachawsant 
ond en dtwallu. Geill dyn gael ei ddiwallo 
a phryd o fwyd, pe na feddai fodd i geiaufr 
pryd nesaf ; eithr nn yn perchen digon o 
fwyd ydyw nn a chyfiawnder wrth gefn. 
Dywedai Esan fod ganddo ddigon; ac, yn y 
Bibl Saesonaeg, dywedai Jacob yr nn peth; 
ond y Cymraeg sy gywiraf, He y dywedai 
Jacob fod ganddo pob peth. — Cyffelyb y dy- 
wedir yn fy Testament Newydd, «*Pa wedd 
gydag ef hefyd, na ddyry efe i ni bob pethT 
Ni all neb ddywedyd mwy, a cham ydyw 
dywedyd llai na'r ysgrythyr. 



CERDDORIAETH. 



89 



Cyn crybwyll am reol, rhaid cael testnn 
a'i ddyalL Y prif bwngc yw'r cnewyllyn 
yn mhob testnn. Paul, wrth ymddinyn ei 
hnn, a ddywedai iddo e£ pan ar y ffordd, yn 
myned, gael ei gyfarfod a rhyw weledigaeth 
ryfedd, a chlywed rhyw eiriaa rbyfedd; yr 
hyn a'i cyfarfa ydywV prif bwngc, ac nid ei 
Deges ar y ffordd. Byddai areithio am ei 
neges, oddiwrth yr hanes yna, yr nn fath a 
j dyn, wedi y dyweder wrtho iV gymmydog 
dori ei goes wrth fyned i'r ffair, yn Ile cyn- 
northwyo, a ddechreoai holi pa ham yr elaPr 
cymmydog Vt ffair, Clywsom bregeth wir- 
ioneddoł, mai pethau benthyg sy gennym oll; 
eithr y testnn, " Och fi fy Meistr canys ben- 
thyg oedd, w a swniaTn lled ddyeithr ; oblegid 
gonestrwydd a amlyga'r testnn fel prif 
bwngc; ac i amdiffyn gonestrwydd y dyn 
agwynai iddo goili eiddo gwr arall, cy- 
flawnwyd gwyrth. Etto, cadwer at y prif 
bwngc; gellir myned, a chrwydro,a dy- 
wedyd yn ddibaid, heb ddaioni'n cael ei 
wneathar, os na ofalir am gadw o fewn 
terfynan y prif amcan mewn golwg pan 
lafarwyd y testnn. Pe dywedai nn "Llwy 
fwytta? byddai mor resymmol areithio fod 
hynn/n arwyddo bwyttawr, a chreadur, 
a bod creadnr yn arwyddo iddo gael ei greu, 
ac na allid cren heb Un fel a'r fel, ag ydyw*r 
dnll crwydredig a arferir yn rhy fyuych. 
Ymdrecber casgln'r holi feddwl i nn He; 
eglarer a dyweder o'r He hwnnw; a hynny 
gyda llawn fwriad i ddywedyd yn gali, yn 
bwyllog, ac yn addysgiadol. 

Gan mai anhawdd dywedyd llawer, wrth 
dyrfa &wr, heb ucheln'r llaia, cofier am 
beidio gwaeddi mewn gwaed oer, onide 
crygir y llais; ac os am fod yn flasus, rhaid 
peidio a dyrchafu'r llais gyda nn peth, ac yna 
ei ostwng fel i ail ddechrea. Y ffordd i fod 
a'r llais heb grygu, ydyw siarad mewn cy- 
wair natnriol ; ac fel y poeth j'r gwaed, cy- 
fyd y llais, megis heb yn wybod i'r llefarwr; 
at fod yn flasus parhaer yn wresog hyd i'r 
diwedd ; ac,— cofier,— ob teimlir y pwngc, 
dawy llais a phobpethfriawn, gan belleda 
gallnoedd y dywedwr, ac yn mhellach na 
hynny yn Ues erailL Felly, dyall a chadw at 
y prif bwngc yn y testnn, yn nghyd a theim- 
lo'r pethan, ywV ndd i areithiwr ; hefyd, os 
teimla ef wrth fyfyrio ar ryw deston, cant i 
un na theimlir ei eirian gan y bobl, ac at 
deimlo, dylid ymgadw oddiwrth bob ym- 
ryson ; boiltia ffyrnigrwydd bob mwynder ; 
hyfryd ydyw y«pryd gweddil Llanwer y 
galon ag awydd am wneuthnr daioni i bob 
dyn ts yr haul. 



PRYDYDDIAETH. 

Cyn y gellir cyfansoddi pennill rhaid gwy- 
bod y cyhydeddion, fel en dangoswyd yn y 
Rhifyn diweddaf ; ac yn agosaf at hynny, 
dylid dyall y cynganeddion. Cynganedd yw 
fod y cydseiniaid yn atteb en gilydd ; sef en 
bod yr nn Uythyrennan cydseiniol o ganol y 
llinell i'w diwedd, ag y sydd o ddechren y 
llinell i' w chanol; a rhaid i'r llafariaid newid. 
Yr hawddaf wrth addysgn, ydyw llinell saith 
ei sillan ; fel hyn, 

Em oeswyr — a unasant. 

Y llafariaid o'r dechrea i'r canol ydynt e, 
i, o, «, w, y, eithr nis ceir hwy o'r canol i'r 
diwedd ; a'r cydseiniaid o'r dechren i'r canol 
ydynt n, «, ac or canol i'r diwedd n, 5, yr un 
modd; rhaid gofaln na byddo'r llythyren olaf 
yn y canol, os cydsain, yr nn a'r ddiweddaf 
yn y llinell, onid e bydd yn fai a elwir Pro- 
est ; ac os y ganol a fydd yn llafariad, rhaid 
i'r ddiweddaf fod yn gydsain, rhag bai a 
elwir Proest Uafarog. Ymdrecher am am- 
ryw gydseiniaid ; fel hyn, 

Ewythr i feirdd— athro fn,— th— r— f— 
th— r— -f. 

Cefn wrthynt i'w cyfherthn,— c— fh — ^rth 
— c— m— rth. 

Gelwir y fath yna yn gynganedd groes, 
am nad oes ynddi gydsain heb ei hatteb ; 
megis, 

Draw gwylia y drwg elyn. 

CERDDORIAETH. 

Nid yr nn enw a roddir ar yr nnrhyw nod 
bob amser, am yr ymddibyna hynny ar linell 
ei osodiad, yr hon a amlygir trwy arwydd 
yn ei dechren. Tair arwydd y sydd ; se£ 
yr ucheldon (trebU), y ganoldon (tenor) 
ar iseldon, neu'r is-alaw, {boss). Gelwir y 
cyntaf y cywair G ; yr ail, y cywair C ; y 
trydydd y cywair F ; a dodir G ar yr ail 
linell o'r pomp ; C ar y drydydd, a F ar y 
bedwaredd linell 5 hefyd, rhaid i sefyllfaoedd 
y cyfryw fod yn wrthrychan gofal dar- 
llenydd cerddoriaeth. 

Cosodir cywair yr nchel-don ar yr ail 
linell bob amser y dyddian hyn ; eithr ceir 
hi mewn rhai hen nodan ar y gyntaf, a pban 
felly bydd yr holi nodau ar y linell honno 
yn G : yr nn modd os symmndir cywair y 
ganol-don o'r drydydd i ryw linell arall, 
bydd y nodau oll ar honno yn E. Pan y 
byddo'r cywair G ar y linell gyntaf gelwir 
hi nchel-don nchel ; mewn hen nodau Eg- 

Digitized by VjOOn 



OTF. 1, 



12 



90 



Y WAWR. 



lwysig, ceir yr ts-alaw, ueu y cywair ^F, yn 
fynych ar y drydydd linell. 

Ceiff y darllenydd beth trapherth cyn y 
delo'n hysbys drwyadl a nodiadan cerddor- 
iaeth ; ond dyna'r gris gyntaf at en hastadio, 
ac heb ddyall sefyllfa y cywair ni ellir 
cynnydda yn y gelfyddyd. 

110. 



BARDD NANTGLYN. 

Mb. Robert Dayies, Bardd Nantglyn, 
Swydd Ddinbych, ganedig o'r plwyf hwnnw, 
a ddangosai'n ieaangc ei fod yn perchen 
atbrylith ; a mawr yr hoffai gymdeithasu 
gyda Mr. Thomas Edwarda, (Twm o ł r Nant). 
Difyr iawn oedd mewn cyfeillach, yn gryf 
ei synwyr ; ac yn barod ei awen. 

Aeth i Lundain ar ol priodi, Ile y cafodd 
barch a chymmeradwyaeth gan y Cymry, a 
gyfeillachai lawer a'u gilydd y dyddiau 
hynny, yn annedd Mr. John Jones, o Glan 
y-Oors, ac yn y cymdeithasau Cymroaidd ; 
cafodd yno lawer o hyfrydwch, gyda Owain 
Myfyr, Mr. Thos. Roberta, Llwynrhudol, 
Dr. W. O. Pugh, Bardd Mon, ac eraill. 

Wedi ei ddyfod i Gymru, cafodd le at ei 
gynnaliaeth, yn ei blwyf genedigol ; hoffid 
ef yn fawr gan yr Offeiriad, Parch R. B, 
Clough, wedi hynny Periglor Corwen ; a 
pharhaodd yr hoffder hyd farwolaeth Mr. 
Clougb — Y Parch. D. Richarda, Llansilin, 
oedd gyfaill gwresog iddo ; hefyd mab y 
Dr. Pugh, Anenrin Owen Ysw. ac yn wir. 
anaml y gwelwyd Bardd lliosocach ei gy- 
feillion, na pharchusach yn ei ardal na Bardd 
Nantglyn. 

Ennillodd liaws o ariandlysan Eistedd- 
fodol, a bn feirniad mewn amryw. Yn 
mhlith y darnan gwobrwyol o'i waith y mae 
Ynglyn yr Awyren, y Farwnad ar far- 
wolaeth y brenin Sior III. Yn nghyd ag 
amryw sy'n argraffedig ger bron y wlad. 

Argraffodd lyfran er cyfarwyddyd i'r 
Ysgoi Snl; Grammadeg, yn nghyd a Rheolau 
Barddoniaeth ; Cnewyllyn mewn Gwisg ; a 
Dilian Barddas. Y mae llawer o ddarnan 
penigamp yn ei gyfansoddiadac ; a phe 
cesglid ei wahanol bennillion, a adroddai 
mewn cyfeillachau, parai ddifyrwch mwy na 
nemawr brydyddiaeth yn ein Iaith. 

Yr oedd yn athrawns a chymmwynasgar 
i brydyddion ieaangc ; ond gwelaom wedi ei 
farw, beth na feiddid ei wnenthnr ag yntaa 
yn fyw ; sef, awdwr llyfr, yn ceisio dangos 



campan barddonol gyda'i waith ei hnn, a 
beian cerdd trwynodi darnan gwaelaf Bardd 
Nantglyn ! Ond, yr ydym ni am grybwyll 
rhai o*i bennillion da, bob yn dipyn ; ac i 
ddangos bai, gwnawn linellan beios ein 
honain er addysg i eraill. 

Cafwyd o hyd i bethan ar ol ei fiirw, a 
ysgrifenwyd ganddo pan yn cael ei boeni 
gan ddynion sy hoff ganddynt boeni pawb a 
feddo ddawn ; pe argreffid y rhai hynny, 
efallai yr ystyriai rhyw rai erlidgar nad 
ydynt ond cymmysgn lliwian i'w Meistri 
alln dangos en Uanian i'r oea a ddaw. 

Barddoniaeth a chyfeillion oedd ei brif 
ddiddanwch ; a'i destunan yn uno ag arch- 
waeth y wlad. Ni ddywedai'n ddrwg am 
feirdd. Byddai dadol wrth hoffwyr addysg. 
Parcha pawb oedd ei amcan ; os digid ef 
gan ryw rai lled bananol, gadawai iddyat ; 
eithr, os crybwyllid yr ymddygiad wrtho 
dy wedai, " Anhawdd cael crwthwr i chwarea 
tón, na tbynn ef ei fwa yn groes." 

Gwedi marw ei wraig daeth yn Ued ofidoa 
ac i gario; dywedai, 

Gweled o not bwy gilydd— j byddaf 

Be' oeddwn lach gelfrdd ; 

Erbyn defiro, dattro r r dydd, 

Wyr unig dan afonydd. 

Bu farw yn ei gartref, yn Nantglyn, yn 
67 ei oedran; gadawodd ddwy ferch, a 
Ilu o'i gyfeillion i gwyno'n herwydd ei goili ; 
ond y Bardd ni ddychwel attom ni mwy. 

Bardd Nantglyn, telyn ein talaifa— ydoedd, 
Awdwr teg orcheetwaith : 
Gwawl dawn hoff, yn glod i'n hiaith 
Ei goronog gywreinwaith. 

Ennillaifelns " Gnewyllyn— mewn gwisg," 
A mwyn gerdd yn Nantglyn ; 
Trwy ei hwyl, etto ar hyn, 
Wele Ddiliau i'w ddylyn. 

Gwnai Alban, em lan, ymloni — o barch 
I'w Burns am farddoni ; 
A mwy gwrdd am wiw gerddi 
O bur nawa nef yw 'n Burns ni 

Ei ber awen a aml wobrwywyd,— dawn 
A dysg iddo roddwyd ; 
Pob gonedd a gwledd, i Glwyd 
Ławn hollol, a ennillwyd. 



Ho — a henaint, 

iwyso; 

fro 



Mwy, bellach, gan ymbwyl 
Gwnaeth hynaws orph' 
Ae i frwd ienaingc ei fi 
Amy Gadair ymgydio. 

Y cywrain wyr a ł i carant,—ac awdwyr 
Dysgedig a'iparchant ; 
Ond teuocion blinion blant, 
Gwag weinion, a'i goganant. 

Annhegwch yw i'n hogiau,— roi gwenwyn 
Argynnvdd <c Yl)ilłan; M 
Dangosed y giwed gan 
Allugwellallai 



Digitized 



igwłU ?bo^Ie 



ADOLYGIAD. 



91 



Credai Bardd Nantglyn mai un Cristion- 
ogaeth sjdd ; edrychai ar y gwahanol 
addoldai fel ar y gwahanol ysgoldai, yn dda 
en bod yn mhob congl er addysgu y bobl ; 
mai llwybr cadwedigaeth enaid y w Edifeir- 
wch inag at Dduw, a flydd tuag at ein 
Harglwydd Iesu Grist trwy *r Efeogyl ; ao 
y dichon i Gristionogion wahaniaethu yn eu 
barn am bethau nad ydynt anhebgorol angen- 
rheidiol er cadw enaid; a chan mai am 
bethau dibwys y dadieuir fynychaf yr oedd 
yn annifyr ganddo glywed a darllain am y 
fath ddadleuon; ac fel math o gerydd 
diniwed am ddadlu felly y cyfansoddodd ei 
Odl a elwir tt Ewyllys Adda." 

Hoff oedd ganddo ddarllain dwy ochr i 
ddadl ar Egwyddorion ; ond dywedai mai 
dynion annnwiol yw yr oli a ymhyfrydant 
mewn ceisio isela cymmeriaden cyd-ddynion, 
a hynny oddiar gynfigen a gwahaniaeth 
barn : a meddyliem fod dywediadan gwr o 
synwyr y Bardd yn werth ystyriaeth. 



AWDL MARWNAD. 

Testom. — Marwolaeth y Parch. John P. 
Davies, Gweinidog gyda'r Bedyddwyr yn 
Nhredegar; yr hwn a fu farw Awst 23, 
1832, yn 46 mlwydd oed. Sef, gwr nod- 
edig yn mhlith dynion nodedig Cymrn, am 
synwyr a gras, dawn a thiriondeb; med- 
rnarwydd a phoblogrwydd mawr. 

Tr Atodtcr. — Parch. R. EUis, Gweinidog 
y Bedyddwyr yn Sirhowy; nn na wyddem i 
ni weled gwaith barddonol o'i eiddo, hyd 
nes y darllenasom ei Awdl ar '* Yr Adgyfod- 
iad;" ac wrth ddarllain honno, bawdd oedd 
canfod ei fod yn nn o'r Beirdd campnsaf yn 
ei oes. 

Tr Awdl — Gan na ennillodd yr Awdl 
Farwnad y Gwobrwy addawedig yn Tre- 
degar, Mai 3, 1839; a chan na welsom nin- 
nau yr Awdl a wobrwywyd, nis gallwn 
ddy wedyd yn rhagor am deilyogdod ei chy- 
fansoddiad na'i bod yn dda ragorol, ac yn 
hynod o ddarlnniadol o gymmeriad " Y 
gweinidog a nodir." Cawsom ddifyrwch wrth 
ei darllain; a diammheu mai felly y dyweda 
V oll a'i darlleno gyda mwy awydd am syn- 
wyr a dawn, nag o duedd i bigo, nen i ddych- 
ymmygu gwallan. Dywedasom dychym- 
mygu, oblegid i ni weled Awdl, yn ddiwedd- 



ar, a rhy w nn wedi ysgrifenu'r gair boi am 
beth nad ydyw fai. 

F Testament DataryddoU gan y Parch. 
T. Roberta, Llanuwchllyn. Yn cynnwys 
sylwadaa ar dros ddwy fil o adnodaa, 
Geiriadar o ł r holi leoedd a enwir yn y 
Testament Newydd, en pellder o Jernsalem, 
en hydred a' a lledred, pump o ddarlun-lenni 
a'r modd i'w defhyddio, yn nghyd a Thraeth- 
awd ar iaith ffigyrol y Bibl. 

Bala : Argrafiwyd gan Griffith Jones. 

Mawr a fu ein hiraeth am weled y fath 
drysor a hwn yn meddiant holi dealu Cymru; 
a dyma ef, o'r diwedd, yn cael ei gynnyg 
am brls isel i bawb o honom, yn iaith hen 
wlad ein genedigaetb. Bendith nefol yw 
hyn ; a diolcbgar hynod y dylem fod am i 
wr da gael ar ei feddwl gyhoeddi y fath 
gymmorth i ddarllenwyr yr Ysgrythyr l&n. 
Hyderwn na raid i ni ond crybwyU wrth 
ein darllenwyr ei fod i'w gael, na bydd 
iddynt ei ymofyn ; ac os mwy cyfleus iddynt 
yrru llinell attom ni nag i'r Bala, anfonwn 
am dano iddynt gyda chalon lawen ; heb' 
feddwl am fwy tal na'r hyfrydwch o' u gwas- 
anaethu yn f fath beth anrhydeddas. 
Ieuengctyd ! Ymwnewch am y Testament 
hwn ; a bydd yn gynnorthwy mwy i chwi 
nag a ddychymmyga un nas gwelodd ei 
gyffelyb. 

T Dwrluniadur Anianyddol; sef eg- 
lurhad manol ar egwyddorion Seryddiaeth, 
Daearyddiaeth a Daeareg ; ac yn cynnwys 
o ddeutu 60 o arluniau eglurhaol, yn nghyda 
hanes seryddiaeth, a dysgrifiad cyfławn o 
offerynau seryddol, hen a diweddar. Gan 
Edward Mills. 

Bala : Argrafiwyd gan Griffith Jones. 

Arwydd etto fod breintiau y Cymry yn 
amlhau; byddai darllain y llyfr hwn yn 
fanol, a'i gofio, jn drysor gwerthfawr o 
wybodaeth fuddiol ; a byddai yn ddifyrus 
hynod i holi ddarllenwyr " Y Wawr," am y 
ceir ynddo Draethodau da, ar rai petbau y 
bwriadwn eu hegluro yn eu cylch priodol. 
Gwyddom am yr Awdwr; nn o blant 
Athrylith ydyw ; a threuliodd flynyddoedd 
i astudio y pethau a argraffodd er Ues ei 
gydwladwyr. Gobeithiwn mai derbyniad 
croesawgar a roddir iV gwaith dyddorol. 

Cynnwysir y llyfr mewn 12 neu 16 o 
Rifynau; y maeV papyr yn dda a'r llythyren 
yn eglur. 

Digitized by VjOOQ 



92 



Y WAWR. 



Y LLWYN CAUADFEIG. 

Y Llwyn, caaadfrig dyrau, 
Yw fy addoldy cudd, 

Pregetha *r gwyrdd ganghenau 

A'u dail«dafodau'n rhydd ; 
Addolwyr pur yw'r Gwenyn 

Dyferant ebyrth mel, 
A'r adar m&n ar edyn, 

Nefolaidd yw eu sćl. 

Pob peth o'm cylch mewn gweddi 
Tann ddagrau boreu wlith ; 

A'r heulwen dlos yn dodi 
Lliw 'r aur ar flodion britta ; 

Y Cwmwl gwynn a'i odrau 
Yn ngwrid heirddiiwiau byw, 

A'r maesydd maethlawn fronau, 
Alloraa y'nt i Dduw. 

LUwn ydy w 'r Deml dirion 
O fawl i'r dwyfol Ioh, 

griboedd bryniau moelion 
Hyd ddyfhder trystfawr for; 

Yn mhlith y dorf aruthrol, 
NI thawaf finnau 'r gwann, 

1 chwyddo'r mawl pereiddiol, 
Anadlaf tua 'r lann. 

IOEWEBTH GLAN ALED. 



CYMRU FY NGWLAD, 

"Mor/a Bhuddlan." 

A mi'n drist fhodiais dro gnydiog fYo estron, 
D'ai ar gof daear gu Hen Gymru dirion; 
Haul y nef hiliai'n aur diroedd eWr dwyraiu, 
A rhoi'r rawyn adar man garol lan gywrain, 
Ffrydiau tór, ffrwythau pe>, Uawnder a llondid, 
Lanwai gol gardd a dól, heb un ol gofid ; 
Ond er iwyn bryn a llwyn gwnawn ymgwynfanu, 
Oeddwn lesg, am fy Ngwlad fad yn galaru. 

Tan fy nghlwyf, cofio'r wyf am nwyf eiphlwyfydd, 
Y mae ł n fad bob mwynhad yn fy Ngwlad lonydd ; 
Buom gynt ar fy hynt yn ei chynteddau, 
Lle mae'n gu dduwiol lu ł n canu anthemau : 
Hedd a serch heddyw tydd yn ei rhydd leodd, 
Gyda llef gweddi gref hyd nef y nefoedd ; 
Ac ym mor gras yn stor plant sy'n dodfori, 
Tra'r awr hon mae fy mron dirion ar dori. 

O ! Na chawn yn ei chol lesol rhyw lochei, 
A chael dyddrhodio'n rhydd ei dolydd cynnes; 
Eithaf trist wyf athrwm, plwm yw y galon, 
O fewn Och dwfh yn wir ar randir estron ; 
Dalied Uwydd fyth yn rhwydd etto'ngwydd Cymru, 
Pob rhyw oed hyd i'r arch nnont i'w pharchu ; 
Os mewn cri rhaid i mi fod heb fri beunydd, 
B oed lleshad Cymru 'Ngwlad fad ar ei gynnydd. 



Y CEWYDEYN. 

ODrymder! Pa drymder mor drwm f 
Mawr drymder sy ł n orthrwn i mi ; 

Drymder! Wyd drymachna'r plwm, 
Gan drymder mae'n drwm iawn fy nghri ; 

Un cartref i'm derbyn nid oes, 

A chyfaill nid oes gennyf un, 
Ehaid sefyll yn ngwyneb pob croes 

Ac helbul drwy'm heinioes fy hun. 

Yr awel drwy ł r w!g dery gan, 
A dawns wrth ei chyngan y dafl, 

Y loyw risialaidd ffrwd lan 

Sy ddengar a diddan heb ail ; 
Yr Eos ar aelgerth y bryn, 

I'm clyw sy'n telori trwy lwyn; 
A minnau yn wyło fel hyn, 

Mewn chwithdod anhydyn achwyn. 

Yr wyn sydd yn llamu trwy'r dddl, 
Mae'r bugail a'i garol yn gu ; 

Y gwartheg a'r laethferch i'w hol 
0'r faenol, sy deithiol i dy ; 

Y milyn a erfyn ei fann 
Hyfrydol ei amoan a*i fri, • 

1 *i adar mae'r goedwig yn rhann, 

Ond ni cheir un drigfan i mi. 

Yr heulwen yn wridog a gwynn, 

A liwiodd fel hyn y nef lan ; 
Yr helion ymdaemi fel glynn, 

A'i derbyn yn olwyn o dan ! 
Gorweddaf— galaraf ar ławr, 

Mewn gwlith yma'n awr wyf yn glaf ; 
Heb ymborth, fy rhyndod sy fawr, 

Hyd awr anwyl wawr pa le'i af. " 

Am goili fy nhad wyf yn gaeth, 

Tra gwaelaidd ysywaeth yw*m gwedd ; 

Y bronau a roesant im feeth 

Sy luniaeth i lygriad y bedd ; 
Er anfon ochenaid i'r gwys, 

Lle'n dawel y gorphwys fy mam, 
Er griddfan gan alar yn ddwys, 

Nid oes un i'm cynnwys rhag cam. 

O ! Cofiaf y cyngor a'r cais 

A glywais pan wyrais yn wann ; 
Dych'mygaf y clywaf y llais 

A dd'wedai cais grefydd yn rhann ; 
Mae llawnder Trugaredd yn rhad, 

Mae gobaith y cedwir fi'n fyw ; 
Tosturini all roi nacad 

A Thad yr Amddifad yn DDUW. 



DEIGEYN Y MILWE. 

Ar ael y brynfedroes i gaelyr olaf drem 

0'r dyflryn teg, o'r Uanerch hoff, a'r deildy hardd- 

liw gem ; 
Gan wrandosain y ffrwd i'w serch oedd feluaiawn, 
Ymbwysai'r Milwr ar ei gledd— a sychaiy Deigryn 

llawn. 



0initi7fidhvV _- 



BARDDONIAETH. 



93 



I 



Gerllaw y deildy hardd penliniai geneth lan, 

I fynu daliai lain liw'r ia, hwn nofiai'r gwynt ar 

dVn; 
Gwcddiaiar ei rann, nia clywai ef mo'i dawn, 
Ond safai a bendithiai hi,— a sychai y Deigryn 

llawn. 

Gan drot, gadawai'r bryn, na thybiwch ef rhy 

brudd, 
Maecalon gwron tann ei fron, er dagrau ar ei rndd ; 
Ar ben y fiaenaf lin, mewn brwydyr enbyd iawn, 
Grymusaf yno, dyna'r Da w, a sychai y Deigryn 

llawn. 

YR HEN DY YN NHREF. 

0'r Hen Dy yn Nhref ; llebu'mcyndadau'n by w 
Lle gyda fy mam y meddyliwn am Dduw ; ' 

Lle dysgodd n'r Gair sydd yn Husem i'm troed, 
Os ieuangc a'i car bydd yn gysur i'w oed ; - 
Ple bynnag y crwydraf holi awydd fy llef 
Yw hoff dy fy nhadau,— Yr Hen Dy yn Nhref. 

Nid am fydol firi mac mor anwyl y fann ; 
Nid oedd dim o rwysg mawredd byd yn ei rann ; 
Ogylch ei lan ddrws yr oeddgwyrdd lysiau gardd, 
Apher flodau teg ym mhlith dail yn dwf hardd ; 
Ond hoffach fyrdd gennyf na gwychdcr tann nef, 
Yw ty fy nghyndadau,— 1> Hen Dy yn Nhref. 

Yn awr yr hen Dy nid y w gartref i mi, 
Dyeithriaid o beli sydd o'i fewn yn cael bri ; 
Mwy, rhodio ni chaf hyd ei iach gaeau'u rhydd, 
Ą driniwyd mor hardd gan fy nhad yn ei ddydd ; 
Ond etto, tra'n cysgu, caf ddrych olwggref 
Ar Dy fy nghyndadau, — Yr HenDyyn Nhref. 

BHOS OLAF YR HAF. 

Rhos oiaf yr hafdydd adawyd ei hnn, 

Ei han wy 1 gyfoedion wy wasant bob un ; 

lilodeuyn amrylfw yn agos nid oes, 

Er mwyn cyd ymwrido, nen deimlo'r un loes. 

Mae'n wael, wrth dy hunan, ymwylo dim mwy, 
Anwylion sy'n cysgu, cal gwsg gyda hwy; 
Yn fwyn mi a daenaf dy ddail ar hyd ławr, 
Mann hnna dy geraint ymwywol yn awr. 

Yn fnan af flnnau'nol colli rhai mwyn, 
loy waidd gylch cariad ca'dd gemmau eu dwyn ; 
Pan dderfydd rhai ffyddlon a'r hoff rai bob un, 
! Pwy all breswylio y byd drwg ei hun ? 

MAITH DDYDDIAU 'N OL. 

Dybler y Gan nefol lan a fu les, 

Maith ddyddiau *n ol, maith ddyddiau 'n ol ; 
Pan oedd y fron hygar hon yn ei gwres, 

Maith ddyddia u 'n ol ddyddiau 'n ol ; 
Teimlad os cai unrhyw fai ar fy oes, 
Penliniai i ławr, anwyl awr, yn ei loes, 
Digon oedd llym nerth a grym wrth y Groes, 

Maith ddyddiau 'n ol, ddyddiau 'n ol. 



Mwyned oedd gwaith sain ac iaith Zioń gu, 

Maitb ddyddiau 'n ol, maith ddyddau 'n ol ; 
Cariad a hedd oedd yn wledd iawn i la, 
Maith ddyddiau 'n ol, ddyddiau 'n ol ; 
Calon yn dan by^ro lan Bibl Ión, 
Enaid yn by w gyda Duw oedd y dón' 
Hiraeth am faint doniau 'r saint, dyna'r son 
Maith ddyddiau 'n ol, ddyddiau 'n ol. 

Moroedd o ras yn eu blas oedd ein blys, 

Maith ddyddiau 'n ol, maith ddyddiau 'n ol ; 
Derbyn o ddawn heinif lawn nefol lys, 

Maith ddyddiau *n ol, ddyddiau 'n ol, 
Ond heddy w gwann yw fy rhann ferr ei hynt, 
Crwydrais yn mhell o le gwell — o flaen gwynt — 
Etto hoff ywcofio 'rgwiw oriau gynt, 
Maith ddyddiau 'n ol, ddyddiau 'n ol. 

EMYN. 

Cur, Cur, 

O 'i ras yw poen yr Iesu pur, 

Ei einioes ef sy gwppan sur ; 

I ddwyn o'r dur ddaionfr dawn, 

Yr aeth i greulawn warth y Groes ; 

Ac yno rhoes inef drwy loes anfeidrol Iawn. 



GELWIR EI ENW EF RHYFEDDOL. 

Gwneir,— gelwir ei enw ef byth yn Rhyfeddol. 

Y donn a balmantwyd a sengiad ei draed ; 
Ymgyffwrdd ag ymyl e; wisg fu rinweddol 

I sychu ffynnonell dyferlif y gwaed ; 
Ei olwg a ddofai ddyn Uoerrg ei rysedd, 

Ei boer a wnai lygaid y dali fel y dydd ; 
Ond teinilo tyneraf flaen cannaid ei fysedd, 

Ai tafod y mudan o'i rwymyn yn rhydd ! 

Ei dreiddlais di 'n fywyd mewnbedd iddjrn marw, 

A Chlyw i wr byddar oedd amnaid yr łon ; 
Ysgogiad ei wefus ostegai wynt garw, 

A 'i air a lonyddai gynhyrfiad y mór; 
Y fflangell, a'r goron ddrain oedd yn aredig, 

Ei gorph, bendigedig, nes gwaed arno'ngaul, 
Ac etto'r Anwylyd, tra'n trengu *n grogedig 

A deigryn o'i lygad yn diffodd yr haul ! 

Mewn craig, yn seliedig, ei rhoed yń orweddol, 

Adgododd,— Esgynodd,— mae'n Eiriol o hy^ , 
Gwneir,— gelwir ei enw ef byth yn Rhyfeddol, 

Rhoed lawn i'r Łlywodraeth, — a gobaith i'r 
byd; 
Anfeidrol drysorau ei ras a'i diriondeb, ' 

A gynnyg i'r euog tra'n fyw ar y llawr ; 
Cynawnd er sy'n gwenu mewn nefol uniondeb, 

A'r Barny dd yn maddeu'r tioseddwr yn awr ! 

Banerau gorwynion y groes sy'n dynesu 

At bagan, i' w annog i winllan y fiydd ; 
Cyflogir plant Anrigyn rhwydd gan yr Iesu, 

Er iddynt segnra hyd nawng waith y dydd ; 
Gwregysodd y bydoedda'i gariad rhinweddol, 

A gred ynddo'n Geidwad a dderbyn ei hedd ; 
Gwneir,— gelwir ei enw ef byth yn Rhyfeddol, 

Trwy ryfedd ryfeddod arlwyad y wledd ! Tl 

>OQl^ 



94 



Y W AWR. 



3J T 



PREGETHWR. 

Y mae rbai creaduriaid yn gadael peth 
annymunol ar eu hol, a felly y falwoden; 
dylai pregetbwr adael peth ar ei ol yn 
mhob t£ yr el iddo ; ona edryched ef atti 
hi, ar fod y peth a adawo ar ei ol yn beth 
da, rhag y bydd cywilydd iddo ryw dro 
arall a ddichon ddyfod i'w gyfarfod. — 
Parch. Dafydd Cadwaladr. Bala. 
A'i lais yn gwichian gan henaint. 

YR ENAID. 

Mae yr enaid yn gallu ymddyddan ag 
ef ei hun. Dengys hyn fod yr enaid yn 
Ddealltwriaeth. Mae pob peth y sydd a 
deall ganddo yn fyw ; a'r hwn sy ganddo 
y deall penaf sydd yn meddu y bywyd 
penaf ; a'r hwn y sy ganddo ddeall er 
erioed, sydd yn byw er erioed. Nid oes 
neb ond Duw yn unig a chanddo ddeall er 
erioed ; ac efe yn unig gan hyny sydd 
yn byw er erioed. Yn awr, nid oes dadl 
na fydd yr enaid yn meddu deall byth ; 
ac os bydd yr enaid yn meddu deall byth, 
rhaid yw y bydd iddo fyw byth. Mae yr 
enaid yn ddealltwriaeth; ac hyn sydd eglur, 
canys y mae yn gallu ymddyddan ag cf ei 
hun. Am hyny, tra y parna yn ddeall" 
twriaeth, parhaa a gallu ganddo i ym- 
ddyddan ag ef ei hun. Rhaid yw gan 
hyny, tra y parhao yr enaid a gallu gan- 
ddo i ymddyddan ag ef ei hun, mai byw 
fydd yr enaid. Bywyd yr enaid yw ei 
ddealltwriaeth ; ac y mae efe, o herwydd 
hyn, yn dwyn cyffelybiaeth i Dduw, yr 
Hwn sydd oll yn Ddealltwriaeth, ac oll 
yn Wybodaeth. — Parch. J. Jones, A.M., 
Nanhyfer, (Tegid). 

DUWIOLDEB. 

Yr holi ddyledswyddau crefyddol yr 
ydym ni yn eu cyflawni yma, y gweddio, 
ac felly yn y blaen, ydynt oll yn dda, yn 
ofynol, ac yn wir angenrheidiol. Ond y 
peth a wnaiff les i ni yn y byd arall y w 
yr hyn y sy rhwng ein henaid ni a Duw 
yn y byd hwn. — Y Parch John Evans, 
Bala. Yn hen iawn. 

GWOBR MAWR. 

Os aberthwyd mab, cafwyd cenedl ; os 
gadawyd yr Aipht cafwyd Canaan ; os 
cuddiwyd dyeithriaid gwelwyd bywyd ; 
ac os hir y bu Noah ddiwyd, tann ddir- 
myg, yn adeiladu'r Arch, ca/odd y byd i 



gyd om ei boen ! Gwobrwywr ardderchog 
yw ein Duw ni ; " Yn y byd hwn y cant 
cymmaint, ac yn y byd a ddaw bywyd 
tragywyddol." — Parch. D. Hughes, A.M., 
Bangor. 

BHODDWCH EICH HUNAIW. 

Da gan lawer yr annogaeth sy'n eu galw 
yn eu halogrwydd, eu tylodi, a'u anheil- 
yngdod ; ond, a oes gennych synwyr, a 
dysg, a thalentau ? Nid yw crefydd 
ddim. am gymmeryd un peth o'r cant ; na, 
Fel yr ydych ; eich synwyr, eich doniau, 
eich dysg, eich arian, eich aur, eich 
amser, eich cyrph a'ch eneidiau, rhoddwch 
eich hunian, y chwi a'r eiddoch yn gwbl 
oll, yn aberthau byw a chymmeradwy i'r 
Arglwydd. — Parch. L. Powell, Caerdydd. 

GORPHENAI8 FY NGYRFA. 

Nid oedd gan Paul ond myned i dder- 
byn coron cyfiawnder; a dywedir am 
Israel, " Pan orphenodd orchymyn i'w 
feibion, ete a dynnodd ei draed i'r gwely, 
ac a fu farw ; a chasglwyd ef at ei bobl." 
Er addysg i ni yr ysgriienwyd pob gair 
yn yr Ysgrythyr tói ; pa addysg a ddan- 
gosir yma tybed : " Efe a dynnodd ei 
draed t'V gwely?" Dangosir nad oedd 
ganddo ddim arall i'w wneuthur ! "Ac 
efe a fu farw ; a chasglwyd ef at ei bobl." 
Ein pobl ni yma, a fydd ein pobl ni, i'n 
casglu attynt, wedi gorphen ein gyrfa; 
hyfryd a fydd marw heb ddim arall i' w 
wneuthur ; efe a dynnodd ei draed i'r 
gwely! — Parch. A. Jones, D.D., Bangor. 
Yn ei henaint 



.v. 



Amykedb. — Perfluith waith amynedd 
yw iddi weithio gyhyd a byddo achos yn 
galwam ci gweithrediad ; angenrheidiol 
ydyw pwyll ac amser i gyflawni amcanion 
pwysig ; dyfethir y cynllun goreu gan 
fyrbwylldra, tra perffeithir y weithred 
anhawddaf gan amynedd ; dichon i asyn 
wrth deithio nos a dydd, er yn ara£ 
fyned i baliach ffordd mewn amser na 
rhedfarch Arabia. 

Anniolchgarwch. — Ymddygiad isel- 
aidd yw anniolchgarwch, a gwaith creu- 
londeb annheilwng o ddyn, yw drygu 
cymmwynaswr yn ei enw da ; Uadder 
yspryd anniolchgar yn ei enedigaeth, ac 
arswyder rhag ei fagu am fynud awr ; pe 
cospid y drwg hwn a chyfraith y tir 
anmherchid y ddyledswydd o fod )"a 

Digitized by VjOOQ 1C 



AMRYWIAETHAU. 



95 



ddiolchgar; oblegid rhoddywcymmwyn- 
as, nid benthyg ; ac os na cheir cym- 
mwynas fyth oddiar law un a dderbyniodd 
on caredigrwydd, na wger arno ; o 
herwydd, pe byddai y fath bryfyn mewn 
perygl o gerydd, ni allai diolchgarwch 
fod yn rhinwedd. 

Awenydd. — Y ddawn neu'r athrylith 
gynneddfol sy ł n rhwyddhau ac arddangos 
medrusrwydd y meddwl ; credaTr athron- 
wyr gynt mai gallu a roddir i ryw ddynion 
neilltuol yw awenydd ; ac y mae mawr 
ymdrech rhai i fod yn awduron, heb allu 
ganddynt i ragori mewn peth amgen na 
thwrf, yn brawf mai lled gywir eu barn 
oedd yr hynafiaid. Gwaith athrylith yw 
ymddwyn at is gyda thegwch, at uwch 
gyda dynoliaetb, ac at gydradd gyda 
chyfiawnder ; ac er cystal gan fawredd 
dawn yw rheol, etto, cweli ganddo luchio 
perlau yn gruglwythi at ddynion nag 
ymdrafferthu i osod cregyn ar linyn ger 
eu bron. 

B±rdd. — Gwr yn addysgu moesoldeb 
gan ganu ; yr im a halogo ei ddawn trwy 
gyfansoddi aflendid, ni cherir gan y rhin- 
weddol a blinir arno gan y Uygredig 
mewn amser ; cydwybod yn hysbys o 
hynny, a barodd i aml duchanydd guddio 
ei enw priodol. 

Bywyd. — Peth yw bywyd i'w adwaen 
wrth ei effeithiau, am na ellir dirnad ei 
hanfod; yr un a flino ar fywyd, ac er 
hynny 'n anfoddlon i farw, sydd un na 
wnaeth ddaioni ; anadlu y bu, nid byw ; 
grym bywyd yw gweithredoedd rhin- 
weddol yn hytrach nag oedran ; dichon 
i'r naill ddyn farw 'n hen pan yn ddeugain 
mlwydd, a'r llall ond plentyn er yn 
bedwar-ugain mlwydd ei oed. 

Bajlchdeb. — Peth yn llethu cwen o 
gymmeradwyaeth, ac yn attal deigryn o 
dosturi i arall : ond er na ofyn gymmydog 
i' w df, etto gofala am dalu pob sylw iddo 
ar y ffordd, os bydd ei hun mewn cerbyd 
aVcymmydog yn cerdded, fel y gallo'r 
cymmydog fod yn sicr o'i weled. Gwna 
pob fiug chwyddo balchder, yr un fath a 
mai nawa cyfa lenwi chwyslgen gyda 
gwynt nag a meini gwerthmwr. 

Cybydd-dod. — ^Er mai gwir, yn gyff- 
redin, yr ben ddywediad " Os mynni glod 
bydd farw," nid yw felly yn ei berthynas 
a'r cybydd; aeth Hanesyddiaeth mor 
wael a galw dyhirod gwaedlyd yn ar- 
dderchogion, ond ni alwodd honno erioed 
gybydd yn ardderchog. 

Casikeb. — Gwreiddyn gwenwynllyd a 



ladd ei feddiannydd, dylid gwylio rhag 
cashau gelyn; oblegid, os anwesir casineb 
at ond un, amlygir ei afrywiogrwydd at 
amryw, a daw i ymarllwys ei halogrwydd 
ar gymmydogion a chyfeillion, fel yn y 
diwedd, y rhaid myned o le i le yn oreu 
gellir, heb gyfaill i roddi Uaw o gym- 
morth. 

Cóf. — ^Llawforwyn y meddwl yn add- 
urno'r deall gyda darluniadau bardd-deg, 
ac yn eu dangos wrth achos : ceir san rai 
gof cryf, eithr y mae gan bawb ddigon o 
nerth cof i gadw'rhyn sydd angenrheidiol 
i'w cysur ; yr achos o deimlo difiyg cóf, 
sydd naill ai am y .cofir llai nag eraill, 
neu am na chofir cymmaint ag a ewyllyair 
ei gofio. 

Daioni. — Yr un a all ar adeg ollwng 
ei łmnan tros gof o herwydd ei ofal ani 
wneuthur lles i arall, ac a fedr gyflawni 
gweithred dda heb feddwl fod neb yn ei 
weled, sydd un mor lawn o ddaioni ar yr 
adeg honno, y gellir ei alw ł n berlyn yn 
nghoron dynoliaeth. 

Dyn. — Tra ar y ddaear ac yn fyw, nid 
oes dyn mor dda nad yw'n agored iV 
trueni erchyllaf ; na dyn mor ddrwg tra'n 
ryw, na ddichon iddo gael ei achub i'r 
dedwyddwch mwyaf. 

Dkygioni. — Hawdd i bob dyn deimlo 
fod meddwl drwg yn beth a addfeda'n 
gyflym i weithred ddrwg; a phe na 
waharddasai'r gorchymyn ond y weithred 
yn unig, buasai diwedd buan ar bob 
moesoldeb ; oblegid fod gwirionedd yn 
achlysuru dygasedd, cysur yn dwyn 
balchder, diogelwch yn peri perygl, a 
chynefindra 'n magu diystyrwch. 

Enwogbwydd. — Math o anrhydedd yw 
enwogrwydd a ennillir trwy erlidedigaeth 
oddiwrth elyn yn gynt na thrwy unrhyw 
beth sydd alluadw yi'r meddwl ; ceiniog- 
werth chwerw ydyw senn sy'n gweithio 
allan enwogrwydd yn ei fawredd, fel yr 
effeithia cytfyriau surion ar y cylla at 
buro'r gwaed; y fath enwogrwydd i 
Dafydd a achlysurwyd gan regfeydd 
Simei ! Y fath fawredd i wr vw cael 
achlysur i beidio atteb senn dyn! 

Engraifft. — Nid oes neb mor ddiystyr 
na all ei siampl wneuthur niwed i eraill ; 
os oes rhyw ddyn na wnaeth dda i'w gyd 
gi-eadur, cysurus os na wnaeth ddrwg 
iddo ; er fod geiriau 'r doethion fel hoel- 
ion, engraifit yw'r morthwyl iV sicrhau; 
y tad a geryddo blentyn amjdyngu, ac a 
dwng ei hun tra'n ceryddu, a wna fwy o 
niwed trwy'r siampl nag o les trwy"r cerydd. 

Digitized by VjQOQL(t' 



_ 



96 



Y WAWR. 



DZBDAVZOV. 



Y Parch. J. Evans, Llwynffortun. 
— Dywedwyd gan ddynan unwaith, yn 
nghlyw Mr. Evans, fod rhai di brophes, 
yn cynnorthwyo ł r achos crefyddol fel 
Yscaffaldiau; *' Ond wedi cael yr adeilad 
i ben, nid oe8 ond taflu'r Yacaffaldiau i'r 
tan." — Attebodd Mr. Evans, " Oes, druan, 
oes ; y mae'r adeiladwyr yn eu gosod yn 
y cettings — y macnt hwythau'n cael eu 
cymmwyso a'u dodi tann do !" 

Y Pakch. Cristmas Evans. — Fel yr 
oedd y gwr enwog hwn mewn cymmanfa 
yn gwrando ar y pregethu,a phethau heb 
ymddangos yn hwylus, dywedai wrth 
gyfaill ieuangc a aethai gydag ef " Fach- 
gen, fachgen, beth ydyw y Sparbilis hyn ; 
pa le y mae'r hen hoelion wyth gwedi 
myned ?" 

Y Parch. H. Parry, Vicar, Llan- 
asafh. — " Pa beth ydych yn ei dybied 
o'r holi enwadau crefyddol Mr. Parry ?" 
a ofynai un iddo yn ei df; a' i attebiad 
oedd, " Yr un fath ag yr wyf yn tybied o'r 
morwyr ar amaethwyr, pawb wrth y 
gorchwyl o lesu'r byd." 

Y Parch. A. Jones, D.D., Bangor. — 
Dywedai cyfaill wrtho, " Aethoch i lafur 
mawr Dr. Jones, i gasglu ychydig Gymry 
at eu gilydd yn Birmingham ; ond y maent 
yn Fethodist agos oll wedi myned o un 
Price yno i bregethu." — "Da iawn;" 
meddaTr Dr., " Trugaredd fawr os bu i 
ryw ddyn duwiol ofalu am y bobl werth- 
fawr ; ni ofyn y Meistr yn mha faes y 
tyfodd grawn ; os bydd yn wenith cesglrr 
ef i'r ysgubor." 

Mrs. Morgan, Cabrdtdd. — Poenai dyn 
ieuangc y wraig dduwiol hon, trwy ddy- 
wedya nad oedd adgyfodiad i'r meirw. — 
Dywedodd wrtho, " Byddai cystal i chwi 
adael llonydd i mi ; y mae fy nghred yn 
talu i mi mewn cysuron, yn fy nghystudd; 
pe na byddai adgyfodiad cawn yr un 
ddamwain a chwi ; ond gan y bydd adgy- 
fodiad, caf ddedwyddwch tragywyddol ; 
eithr os na ddiwygiwch geill canlyniadau 
arswydus eich goddiwes. 

Bachgen Cyfrwts. — Aeth bachgen yn 
Nghaerdydd at Arddwr, a gofynai " Ai 
nid garddwr oedd eich tad }" Attebai 
yntau " le ;" " Cafodd ei dransportio ond 
to ? ,ł — « Na ddo," ebai'r garddwr nid oedd 



onestach fy nhad yn y wlad " — ftC Dofe 
gafodd," meddai'r bachgen, "Clywaisfy 
mrawd yn darllen y trial, iddo yspeilio 
gwr boneddig, cafodd ei dransportio, ac 
ni bu byth wawr ar neb o'r teulu," — Djna 
hi'n rhedeg ar ol y bachgen, ac at y fam 
yr aethant. Gwedi i'r fam alw'r bachgen 
i gyfrif, dywedai, " Ond oedd fy mrawd 
yn darllen borę heddyw am Adda, ac yn 
dywedyd mai hwnnw oedd ein tad ni i 

Drwo y V fawr. — Yr oedd gwr 
boneddig a'i enw Fychan, yn cerdded o 
flaen ei Balas, ac yn yspio am ddefaid a 
wylltiwyd gan gwn hely ; yr oedd ar y 
defaid y Lythyren v, yn nod du am euw'r 
perchennog; dacth ar y pryd hen wreigan 
i ofyn cardod, a gofynai'r gwr boneddig 
iddi, " A welsoch chwi ddefaid ffordd y 
daethoch, a V ar eu cefhau?" "Pa beth, ,ł 
ebai'r hen wraig, " Gweled defaid a ckm 
ar eu cefhau?" "Nage, nage," attebai 
yntau, "Gweled defaid a V Pilch ar eu 
cefhau ."— " Y fi ? Os galwch fi ar y fath 
enw tarawaf chwi yn eich pen a charreg !" 
ebai'r hen wraig. 

Drwo Rhyfel. — Gofynai hen wraig y 
rheswm pa ham y codai pris canwyUau 
gymmaint; a dywedai'r gwerthwr mai 
o herwydd y rhyfel ; " Gwarchod pawb, 9 * 
ebai ł r wraiff, " Ai myned i ryfela wrth 
oleu canwyll y maent ?" 

Gostyngiad. — Dywedwyd wrth un i'r 
farchnad fod yn uchel ei phrisiau*n hir: 
ond yn awr, fod y bara wedi gostwng," 
" Yn wir," ebai yntau, " Dyma'r tro cyn- 
taf erioed i mi lawenhau yn neostynsiad 
cyfkiU." «8»^«8> 

Elusen. — ^Dywedwyd wrth Athronydd 
iddo roddi cardod i ddyn drwg i f w"ry- 
feddu; attebodd yntau, "Nid i'r dyny 
rhoddais fy arian ; ond i ddynoliaeth." 

ParcherHenaint. — Yr oedd bachgen 
ieuangc yn dywedyd wrth hen wr yn 
Nghaernarfon mai un drwg oedd ; " Dyma 
fi," ebaiY ieuangc, "Ni chafodd neb allu 
i ddywedyd mai gwrthgiliwr ydwyf fi." — 
Ac ebai'r hen wr — " Aros di, nes y deui 
im hoed, a galli wybod dy hanes yn gy- 
wi^ach. ,, Marw'n grefyddol a wnaeth yr 
hen wr, a marw ł n feddwyn a wnaeth yr 
ieuangc. 



Caerdydd :— Argraffwdd a Cyhoeddwyd gnn D. 
Evans, S wyddfa'r Principality . 



)igitized by VjOQ^1C 



" GOBEU AKF, ARF DYSG. M 

» 

Y ¥A¥R; 



8EF V 



CYLCHGRAWN LLEENYDDOL A CHELFTODYDOL. 



Cif. 1.] 



TACHWEDD, 1850. 



[Rhif 5. 



T OOŁYOTDD AT 



GWYBODAETH. 



Gydwładwyb Serchtts, — 

Gwybodaeth sydd oleuni, yn cyframi ei 
belydr i bawb heb leihaau ei gyflawnderau; 
cyffelyb ydyw i'r olew a barhaodd i ym- 
lenwi tra y cafwyd Uestri gweigion i'w 
dderbyn; tebyg yw i'r blawd yn y celwrn, 
yn chwyddo wrth ei gymmeryd; ac y mae 
fel yr ychydig dorthau a physgod ; oblegid 
er i dyrfaoedd gael eu digoni, ceir basged- 
iad i bob disgybl yn ngweddill. 

Ystyr y gair Philosophy yw c abtj doeth- 
ineb. Un yn ei charu oedd Solomon, ac 
felly yw pob cali ; eithr diystyrir y gair 
gan rai, oblegid y dywedir wrth y Colos- 
siaid fod yn eu plith ddynion yn meddian- 
nu Rhith doethineb, yn athrawiaetha yn 
ol traddodiad dynion, yn ol egwyddorion 
y byd, ac mai dyledswydd y bobl oedd 
edrych na bo neb yn eu anrheithio trwy 
Philosophy a gicag ddwyll; ond, fel na 
feiddia synwyr ddirmygu crefydd oblegid 
y bod rbagrith, felly ni chynnyg callineb 
waradwydd i ddysgeidiaeth fuddiol o her- 
wydd y bod Rhith doethineb ; y twyll a 
feiai yr Apostoł oedd y coeg ddysg a 
geisiai gan y Colossiaid adael Cristionog- 
aeth a dychwelyd yn ól at ymprydio, ac 
at ordeiniadau defodol ; gan gwympo felly 
oddiwrth brydferthwch yr Efengyl at y 
seremoniau y rhai a adawasant unwaith. 

Am gadw pobl yn 61 v mae rhith. Na 
wybydded dyn gymmaint a'i athraw yw 
Uef twyll. Mamaeth moes ymostyngol 
yw anwybodaeth ebai dichell. Eithr pryn 
y gwir, gofjrn ddoethineb, derbyn addysg, 
cais ddeall, ac na werth hwynt, ydyw 
llafer nefol Gwybodaeth; eler yn mlaen, 
ebai synwyr; cynnydder yn mhob rhin- 
wedd medd calliueb ; myfjrrier yn y pethau 
goreu, ac aroser ynddynt heb flino, yw 



Uais rheswm; mwy, mwy, gan fyned 
rhagddo hyd i hanner dydd ydyw goleuni; 
niwl, tywyllwch, ac anwybodaeth sy'n 
cadw dyn yn 61 : trais, gormes, a cham, 
sydd yn nychu, caethiwo, a lladd. Ond 
am fyth dyfu at fwy maint y mae anian 
enaid, ac am ymddedwyddoli yn ngorlawn- 
derau v r Duwdod y mae ymgais ymegniol 
meddylfryd grasol. 

Pcchod yw unig elyn crefydd ; Twyll cy- 
feiliomus ydyw unig wrthwynebydd y 
Gwir ; ac mor gadam yw gwirionedd, fel 
na fynn gynnorthwy rhagor na'i hunan ; 
yr oll a ofyn ydyw cyfleustra i ddangos ei 
hun. Ei gleddyf yw ei air, ei saeth yw ei 
ffaith, a'i ergydiaeth ydyw Gwybodaeth. 
Hyderus ydym y megir Athrawon, yn yr 
ysgoldai buddiol syn addurno ein gwlad y 
dyddiau hyn, a ddygant chwaeth wahanol 
i'r gwangc a lwngc bob afiechyd a wasg- 
erir trwy'r wlad gan duchanwjr chwerw- 
on ; a chredu yr ydym fod y mwyafrif o'n 
cenedl yn sychedu am fwy addysg a llai 
taeru yn ein holi ardaloedd. Ymdrecher 
cofio mai grymus yd}rw enaid; ac mai 
nerthol yw synwyr, hyd yn nod yn mhen 
a chalon y gweithiwr ; y peth sy'n eisiau 
ydyw i'r meddwl ymddibynu mwy arno ei 
hun, nag ar eraill; a da pena edrychid 
ar unrhyw ddynion eraill yn rhagor na'u 
bod yn gynnorthwy teilwng o'n parch. 

Mewn trefn i ddirnadu'r tles a'r hyfiyd- 
wch sy ł n deillio trwy adnabyddiaeth gydag 
unrhyw gelf a gwyddoriaeth, angenrheid- 
iol yw bod yn adnabyddus a ł r cyfryw gelf 
a gwyddoriaeth ; ac, o ganlyniad, annich- 
onadwy ydyw trosglwyddo cyflawn wy- 
bodaeth am y buddioldeb a fwynheir wrth 
fyfyrio'r amryw ganghenau dysg a fyfyr- 
iwyd hyd heddyw gan Athronwyr, heb yn 



j 



CYP. 1. 



13 



98 



Y WAWR. 



gyntaf addysgu a gwybod eu holi fawrion 
ddosparthiadau ; eithr, gellir rhoddi medd- 
ylddrych eglur o'r budd a'r lles o ł u my- 
fyrio, trwy ddadguddio natur yr amrywiol 
wyddorion yn nghyd a'u gwrthrychau. 
Hawdd dangos, gyda llawer o angreifftyui 
y bod elw a boddhaad mawr yn dyfod i 
ddyn trwy ddysgu cyfran o un gangen 
gwybodaeth; ac, ond gweled fod lles 
mawr o wybod rhann % ebrwydd y canfydd- 
ir mai cadarny rheswm tros ddysgu a gwy- 
bod y cwbl oll a berthyn i ddynei wybod. 

Rhwydd y gellir profTr boddhaad sy'n 
deillio trwy addysg wyddorol; y mae 
rbywbeth mor wir gyttunol a natur dyn, 
nad yw o duedd jmlusgol, iselwael a 
gwrthun, mewn ychwanegu gwybodaeth 
er ei mwyn ei hun, er mwyn yr elw, er 
mwyn eraill, ac er mwyn cysuro dyniol- 
iaeth trwy lesu eraill mewn ffordd na ell 
un ddymuno iddo ei hunan. 

Cyfunol a natur heb ei nychu ydyw 
caru gwybodaeth er « mwyn ei hun; ceir 
pawb sydd uwchlaw i ddideimladrwydd 
yn ymdueddu at wybod mwy? pan y 
gwelir rhyw wrthrych y tro cyntaf, dyna'r 
dyn ar unwaith yn teimlo boddhaad yn 
tarddu oddiwrth yr olygfa newydd ; deff- 
roir ei sylw, am mai newydd ydy w ł r gwrth- 
rych; dymunir gwybod ychwaneg am 
dano nag a geir trwy ond ed.ych arno; ac 
os bydd yn ddernyn o waith crefitwr cyw- 
rain, megis arf neu beiriant, ewyllysir 
gwybod y modd ei gwnaed, y duli ei har- 
ferir, yn nghyd a ł r dyben o'i wneuthuriad; 
neu, ob bydd y gwrthrych newydd yn an- 
ifail, dymunir gwybod o ba le y daeth ; 
ar ba ymborth y mae'n byw ; pa fath ei 
dymherau ; yn nghyd a'i duedd a'i arferion. 
Teimlir y cyfryw ddymuniad, hefyd, heb 
feddwl mewn un modd y dichon i'r peir- 
iant a'r anifail dyeithr fod byth o'r lles 
lleiaf i'r edrychydd ei hunan ; a thebygol 
y gwyr n^ dichonadwy na wel efe hwynt 
mwyach ; er hynny, meddiennir rhyw 
gywreinrwydd i wybod yr oll a ellir am 
danynt o herwydd mai newydd a dyeithr 
ydynt Ba iawn, fel pob peth creedig 
ydyw yr awydd ymchwilgar a'r duedd ym- 
ofyngar am addysg sy mewn dyn ; yn gyt- 
tunol a'i duedd dda y mae yn ymholi, ac 
yn ymfoddhau mewn cael attebion i'w 
ofyniądau ; yn gydfynedol a'i gyfansoddiad 
naturiol, fel ei crewyd, y mae'n ymhyfirydu 
mewn derbyn hysbysiad, mewn gwybod 
ychwaneg, ac mewn bod yn well ei ddeall 
a'i amgySrediad heddyw nag oeddef ddoe. 
Os digwyddir iddo etto weled yr unrhyw 



wrthrychau, gwedi yr el heibio hir amser, 
teimlir hyfrydwch wrth gofio eu gweled 
o ł r blaen ; ac wrth feddwl y gwyddir ych- 
ydig am y cyfryw bethau. Neu ys gwelir 
arf, peiriant, ac anifail yn tebygu i'r lleiH, 
eithr mewn rhyw olygiad yn gwahan- 
iaethu, ceir difyrwch wrth eu cymmaru 
neu eu cyferbynu a ł u gilydd ; a cheir hy- 
frydwch wrth sylwi ym mha bethau y 
cyttunant ac ym mha bethau y gwahan- 
iaethant. Ya awr, y mae'r holi hyfryd- 
wch boddhaol yna, yn hollol ddi hunanol- 
deb ; nid oes yna un amcan at elw per- 
sonol, trwy gael gwasanaeth y gwrthrych- 
au iddo ei hun ; ni liosoga ddyn ei arian, 
ei ymborth, nag unrhyw nwyd corphorol 
wrth wybod am danynt, ac etto, y mae 
rhyw foddlonrwydd mewn gweled a gwy- 
bod, fel y rhydd dyn arian ac y medr ym- 
ddifadu ei hun o bryd bwyd am gael 
gweled a gwybod. 

Ceir hyfrydwch o'r natur yna trwy 
wyddorion ; ond, pa beth heblaw gwydd- 
orion ydyw yr hyn y soniasom am dano ? 
Ystyr y gair gwyddoriaeth ydyw Cwybod- 
aeth, yn ei gynnwysiad hel ae|Ł af; er mai 
ei ystyr, yn unol a'i arferia^^fredin, yw 
Gwybodaeth wedi ei threfnuso ; sef, wedi 
ei rheoleiddio a'i thraddodi fel y bydd yn 
gyfleus Vw haddysgu, — yn hawdd Cw ćhofio, 
— ac yn barod Vw chymmwyso. 

Deniadol i ł r duedd at wybodaeth ydyw 
elw; ac y mae cael gwasanaeth ymarferol 
unrhyw wyddoriaeth, neu gangen o wy- 
bodaeth, yn beth o'r pwys mwyaf yn dm- 
ammheuol ; nid oes dyn, a chanddo syn- 
wyr cyffiredin, na allai fod yn sicr o ennill 
cyfleusterau mawrion er ychwanegiad cyf- 
oeth a chysur teuluaidd trwy ychwanegu 
ei wybodaeth. Gwybod sy ł n meistroli 
pob gorchwyl. 

Ond, y mae difyrwch uwch o lawer na 
hunan elw bydol i'w gael, o wybod y gwas- 
anaeth i'r hwn y gellir cymmwyso gwy- 
bodaeth wyddorol ; y mae yma ddifyrwch 
a wnai i ddyn ymdebygu i angel ; difyrwch 
hollol annibynol o ddim a ddichon i ni ei 
dderbyn mewn ffordd o elw arianol ; hynod 
o ddiryrus ydyw ymchwilio i natur arf, 
peiriant, ac anifail dyeithr, pe heb wybod 
eu bod o lespersonol i ni nac i eraill 
eh waith; eithr mwy difyrus os gwyddir 
eu bod o les i ddyn yn rhywle ; er y 
gwyddir nad yw'r gwrthrychau dyeithr o 
unrhyw les personol i ni ein hunain, 
mwynheir gwledd annhraethol ei melus- 
derau, ond gwybod eu bod er elw a ben- 
dith i ddyn. O ! y mae dynoliaeth yn an- 

Ji iti7firlhy( h 7OQf~ 



= 



GWYBODAETH. 



99 



wyl, pan yn y teimladau hyn; a dyna pa 
ham y dywedasom yr unpeth ddwywaith; 
megis mai ardderchog ben gastell yn ei 
ymmluriad, y mae rhyw hawddgarwch 
serchog yn y natur ddynol mewn byd a 
adfefliwyd gan becbod a cham ! Y mae'n 
dda ganddi hi, y beth dyner a wnaeth ein 
Tad nefoL, ymhyfrydu yn y pethau sydd er 
Ileś dyn yn rhyw fann. Bu Uawer, ac y 
mae Uawer etto drwy drugaredd, o drigol- 
ion ben Gymru gu, yn gwybod gyda phrof- 
iad melus am y mwynderau boddbaol sy 
mewn cael gafael ar betbau i lesu a gwella- 
dyn. Nid oedd un elw personol i'n cyn- 
dadau o blanu coed ; er bynny planwyd er 
ein lles ni. Nid elw personol i'r duwiolion 
a fa, oedd ffurfio cymdeitbasau i anfon yr 
ysgrythyrau a'r cenbadon beddwcb tros y 
mor. Nid ei logell oedd yn ngolwg y gwr 
a gycbwynodd yr ysgol Sul. Lles dyn, 
dysgu dyn, rhyw ddyn, pob dyn, yn rbyw 
le, ac yn mbob Ile oedd y ffynoneU iachus, 
fyw gynhyrfiol, o'r bon y deilliodd y ffiryd- 
iau dyngarol a buddfawr bynny ; nid oes 
ychwaith ychwanegiad swllt i logell trig- 
olion Cymr&oddiwrtb gyfrann at anfon 
Bibian a PhSgethwyr i ynysoedd y ddaear. 
Pa beth yr ydym yn ei ddywedyd, ai nid 
oes elw o lesu dyn? Ab ! Oes y mae elw 
mawr. Ni ellir llesu dyn heb elw an- 
nhraetbol ; a tbal yn ymddrychaf u mewn 
tynerwcb calon Cristion ydyw'r hyfrydwch 
angylaidd a dwyfol o wneutbur daioni i 
ddyn; O! Na byddai pob dywedwr yn 
cadw gol wg ar yr oesau a adel ; ac O ! 
Na byddai pob Uyfr yn cael ei fwriadu iV 
argraflu etto; oblegid wrtb bynny ceir 
hyfrydwch deublyg : sef talu ein dyled i'r 
hen saint am a gawsom ganddynt hwy, a 
chyfrannu at ycbwanegu cynnorthwyon y 
rhai sydd i addurno rhinwedd ar ein hol 
ni. Parchu Rhieni trwy fagu plant ; — a 
cbaru'r Creawdwr trwy dderbyn benditb 
at fod yn fendith i ddynion. 

Y mae befyd hyfrydwch oddiwrth lesu 
eraill, mewn ystyr na ddymunem y lles i 
ni ein hunain. Nid yw y Camel o un lles 
arianol i'r dyn a dalodd am ei weled ; eithr 
hyfryd ydyw meddwl ei fod er lles i rai 
caled araynt pan y teitbiont tros anial 
leoedd tywodlyd y gwledydd sy lawn o 
wres mawr Gwelir weitbiau erfyn llym 
ac awchus, a ffurfiwyd yn gywraint, at 
alluogi Meddyg i dori cnawd dyn byw; 
gobeithir na raid i ni oddef y drinaeth 
dost ; etto, gan y digwydd i'n cydjgreadur- 
iaid fod mewn angen meddyginiacth, d.i 
gan ddynoliaeth ddarfod i gywreindeb 



lunio cystal offeryn i atteb y dyben o'u 
gweUhaau gyda llai poen. 

Ys hyfryd pethau;fel yna, maint mwy 
hyfrydwch yw gwybod y pethau sy lesol i 
eraill ac i ninnau hefyd ? Tuedd gwybod- 
aeth wyddorol yw ycbwanegu at ein dif- 
yrwch presennol, a dyrchafu'r cynneddfau 
uwchlaw gwrthrychau plentynaidd, gwr- 
achiaidd ac afrywiog. Y mae gwybod- 
aeth fuddiol yn cynnorthwyo rheswm i 
lareiddio'r holi nwydau, i goethi'r synniad- 
au, gan ddifa gormes halogrwydd, a thu- 
eddu'r meddwl i ymhyfrydu mewn gwir- 
ionedd. Gobeithir na ddychryna Cjrmro 
wrth glywed mai gwir fawredd dyn ydyw 
ymgynwyno gyda'i oll i'r Arglwydd a ł i 

Er y dichon i wersi banfodol athroniaetb 
ymddango9 i lawer yn annerbyniol, ar yr 
°l w 6 gyntaf, o herwydd mai anghenrheid- 
iol at ei hamgyflred yw ychydig, er nad 
Uawer mwy, o ymdrech y meddwl nag a 
arferir i ddyaU pethau cyffredin. Y mae 
canghenau ucbaf y wybodaetb fawreddog 
yn mheU o gyrhaedd dyn, pan edrycbo 
arnynt gyntaf ; eithr dylid cofio, gyfeillion, 
mai anbawdd yw pob rhyw beth cyn ei 
wybod ; a byddai yn synwyrol i un beidio 
ag amlygu rhagfarn yn ei herbyn, rhag 
dadguddio feUy ei ddygn anwybodaeth ei 
hun. Dadguddir gwirioneddau trwy wy- 
bodaetb wyddorol, nadyw pethau cyffredin 
i'w cy8tadlu a hwynt. Sylwed ein cyd- 
wladwyr ar yr egwyddoiion a eglurir o 
radd i radd, a deuant i deimlo gwerth y 
Ues ymarferol sy'n deillio oddiwrth yr 
athrawiaethau mawrion a sylfaenwyd ar 
wirioneddau anysgogadwy a theilwng o 
amgyffrediad enaid anmrwol. Ymbortb 
iacbus yw'r gwersi, atloni a nerthumedd- 
yliau, yn nanteithion magwriaetbol gor- 
lawnderau gwybodaetb. Gwedi unwaith 
gael blas ar ond ychydig, enynnir awydd 
am ychwaneg o'r rbyfcddodau newyddion 
a byth fwyf wy, sydd a ł u cyfoeth yn Uiosogi 
bob cam a gerdder ar hyd ei ffrwythlawn 
feesydd dieithafoedd. 

Anwybodaeth y w mamaeth pob drwg ; 
yspryd cul, rhagfarnUyd, teneu ac erlidgar 
yw anwybodaeth ; ond enaid eang, rhes- 
ymmol, rhywiog, a hawddgar y w nawddle 
gwybodaetb ; ac y mae hi yn cyfarwyddo 
ei phercbenog i ryfeddu, i garu, ac i 
addoli yr un y dylid arswydo rhag cym- 
meryd ei cnw sanctaidd yn ofer. Dech- 
reuad doethineb, cryfdcr anorphenol doetb- 
ineb, a dyben doethineb yw ei orni a*i 
garuEr. j[y 



100 



Y WAWR. 



EGNI PWYSDYNNIAD. 

DrwEDASoM y tynn cyrph eu gilydd yn 
unol a'u cynnwysiad o ddefnydd ; am y 
tynnant felly y tynn y ddaear gyrph gyda gwa- 
haniaeth egni. Cynnwys modfedd o blwm fwy 
defnydd o lawer na modfedd o bren ; oblegid 
hynny, tynna'r ddaear y plwra gyda mwy o 
rym mewn cyfartalwch i' w fwyanaeth 
defnydd ; neu, yn amlycach, am fod darń o 
ddefnydd agos ei gysylltiadau megis plwm, 
yn drymach na'i fesnr o ddefnydd tyllog 
megis pren, y cymmerir pwysau peth yn 
ddangosiad o faintiolaeth ei ddefnydd, er y 
fath bynnag a ddichon fod ei rywogaeth nen 
ei briodoliaetban eraill. Ond, megis y 
nodasoui fod yr egni tynniadol yn lleihaan 
yn ol fel y byddoY pellder yn mwybaau, yn 
gyfartal i bedwar ongliad y pellder, dyallir 
mai nid swn, neu bwysauV cyrph o ddefoydd 
yw "r unig benderfyniad o'u tynniadaeth ; 
eithr yr effeithia hefyd eu pellder oddiwrtb 
eu gilydd ar y cyfry w egni. 

Yn awr, gelwir sylw ein ysgolheigion at 
y symmudiadau a gymmerant le ar wyneb y 
ddaear ; neu mor agos atti, fel nad yw'r 
cyfnewidiad yn ngrym yr egni tynniadol o 
herwydd gwahaniaeth pellder— ond diystyr ; 
eglurir bynny etto, yn ei le priodol ; eithr y 
waith hon crybwyllwn y cyfnewidiadau 
oblegid pwysau. 

Am fod y ddaear yn bellen agos i gron, 
y daeth fod Uineliau gweithrediad ei thyn- 
niadaeth yn cyd gwrdd yn ei chanolbwynt ; 
ac, felly, nid yw Ilinellau disgynol cyrph yn 
ogyfartal eu pellder cyfocbrog ; eithr yn 
ymagoshaan yn raddol fel ag i ymnno 'n 
bwynt ar ganolbwynt y ddaear. Wrth 
ystyried gweithrediad pwysdynniad ar gyrph 
cyfagos iV ddaear, gelłir cyuimeiyd yn 
ganiattaol, a hynny heb gamarwain, fod 
y Ilinellau heb agoshau ond ychydig iawn ; 
oblegid, ni wyrrant mewn milldir o bellder, 
oddiar linell gyfochrog. ond llai nag tin 
fynud ; neu lai na thri-ugein-fed ran o radd; 
ac nid yw gradd ond $60fed rann o gylch. 

Pe rhoddid corph mewn symroudiad gan 
ryw gyffrbad, y canlyniad a łyddai iddo ddal 
i syramud yn nghyfeiriad y cyffrbad hwnnw 
gyda cliyflymdra gogyfartal i ddechreuad ei 
sy mmudiaeth, ond iddo fod yn rhydd 
oddiwrth rwystrau megis rhugliad ac awyr. 
Gwahaniaetha egni pwysdynniad a phob 
tynniad arall yn ddirfawr oddiwrth egni 
"vffróad. Gweithreda cyffrbad yn ddisym- 



wth, gan roddi ei holi effaith ar un waith, 
megis y gwna ergydiaeth neu dafliad carreg, 
ac nid yw amser yn newid yr effaith gyn- 
tefig ; eithr fel y rhwysti ir ei pharbaad gan 
wrthwynebiad cryfach na hi. Ar y Iław 
arall, y mae tynniadaeth, megis pwysdynniad, 
yn gofyn amser i ddwyn unrhy w effaith ; a 
cbynnydda V effaith a roddwyd )*n gymmwys 
gyfartal gydag amser ei ddylanwad. Pan 
y byddo corph crogedig, mewn unrhyw 
uchder i fynu oddiwrth y ddaear, yn cael ei 
.ollwng gyntaf, decbreua symmud gyda 
threigliad bychan annirnadwy, ond trwy 
ddylanwad parhaus tynniadaeth y ddaear, 
cynnyddir y cyflyradra, a cbynnydda o hyd 
tra disgynoY corph, fel y byddo'r peth a 
ellid ei attal a llaw, o fewn ychydig fod- 
feddi at le ei ollyngiad, yn berygłus i fod 
tanno gwedi Hawer o lathenL Gelwir y 
duli hwn o symmud prysuriad symmudiaeth, 
a'r egni sy'n ei ddylanwadu a elwir egni 
prysurol. 

I egluro unffurfiad tynniadaeth y ddaear 
ar gorph syrthiedig, golyger f(«d ar ddiwedd 
yr eiliad cyntaf o amser ryjr gyBymdra 
pennodol i'r corph ; yna, ar ddiwedd dau 
eiliad bydd ganddo gyflymdra mwy ddwy- 
waith ; ar ddiwedd y trydydd eiliad bydd ei 
gyflymdra yn dair gwaith buanacb, ac felly 
'n ddi baid, gan gynnyddu mewn cymmwys 
gyfartalwch i gynnydd yr amser a aeth 
heibio er ei gychwyniad disgynol. 

Hawdd i un yn gwybod alsawdd (Algebra), 
a fyddai dywedyd, bydded i g arwyddo 
cyflymdra'r corph ar ddiwedd yr eiliad 
cyntaf, T i arwyddo rhifedi 'r eiliadau o'r 
cychwyniad disgynol, a V gymmaint o 
weithiau 'n fwy nag ^ag y sydd o eiliadau yn 
T, felly y mae gennyu V g T, 

Crybwyllwyd y gweithreda tynniad y 
ddaear ar bob corph yn gyfartal i*w gynnwys- 
iad o ddefnydd ; y mae'n dylanwadu mewn 
ffaith, gyda gwahanol egni ar bob gwahanol 
ronyn. a chyda chyfai-tal egni ar yr holi ron- 
ynau; fel, os dylanwada gydag egni pennodol 
ar gorph sylweddol, y gwneir i fynuY egni 
hwnnw o'r holi egniadau a ddylanwada ar 
ei holi rannau ; a phe torai y corph syl- 
weddol yn ddarnau, tynnid pob darń gan 
gryfed a phan ydoedd mewn nndeb cyfan- 
gorph gyda'r darnau eraill. Y mae can- 
lyniad neillduol o hyn, a ddichon ymddangos 
yn groes i'n dywediad blaenorol ; sef, y 
tynnir cyrph yn ol eu cynnwysiad o ddefnydd, 
ac yma dywedir y rhaid i bob corph niawr 
a bach, trwm ac ysgafn, ddisgyn gyda'r 
unrhyw gyflymdra. Gwyddom na ddisgyn 



RHEOLAU PWYSDYNNIAD. 



101 



pluen a dam aur gydaY uq cyflymdra, mewn 
amgylchiadau cyffrcdin ; a gwyddir yn 
mhellach, am rai cyrph chwyddedig, megis 
awyren, er angraifft, mai yn Ile syrthio, 
ymgyfodi ac esgyn a wnant. 

Etto, er yr ymddengys hyn yna megis yn 
gwrthwynebn ein dywediad blaenorol, nid 
ydyw ona ymddangosiad yn unię. Gwir- 
ionedd perffaith ydyw y bod pwysdynniad 
pob corph yn ogyfartal, gan bellcd ac y mae 
tynniadaeth yn dylanwadu ; ond. pan y syrth 
cyrph o dan amgylchiadau cyflredin, y mae 
egni arall gwrthwynebol i bwysdynniad yn 
dylanwadu aroynt ; yr hwn yw gwrthsafiad 
yr awyr yn effeithio ar holi arwynebedd y 
cyrph disgynol. Nid yw y gwrthwynebiad 
hwn yr un fath ag egni pwysdynniad, yn 
effeithio ar gyrph mewn cyfartalwch i'w cyn- 
nwysiad o ddefaydd, eithr yn ol maintiolaeth 
yr arwynebedd a wrthgyferbynir i*r awyr. 
Y mae pluen mewn cyfartalwch i'w phwys- 
aa, yn dangos mwy gwyneb o lawer i'r awyr 
nag a wna darń cydbwys o anr, ac felly yn 
goddef mwy gwrthwynebiad a rhwystr ar 
cidisgyniad. Mai pwysau awyr sy'n rhwystro 
disgyniad y bluen ac yn peri esgyuiad 
awyren, a eglurir etto, pan yr ymdriniom 
ag Awyroliaeth. 

Dichon mai buddioi hefyd a fyddai 
sefydlu ar mnwaith fod pwysdynniad, pan yn 
dylanwadu heb wrthwynebiad egniadau 
eraill, yn achos i bob corph ddisgyn gyda'r 
on cyflymdra. 

Khoddir ar waelod awyr-sugnedydd, dder- 
bynydd gwydr itr, yn agored ar ei ben 
achaf, ac ar hwnnw rhoddir ceuad pres nad 

6 awyr rhyngddo a'r gwydr ; dodir gwifr 
trwy hwnnw nad & awyr rhyngynt ; wrth y 
wifr dodir dan esgynlawr bychan i ddal 
pluen a darń o aur, neu rhyw beth mettelog 
frwm ; troir yr esgynlawr a'i fynn at i 
waered gydaY wifr, ar ol y sugner yr awyr 
allan yn hollol, fel y syrthio 'r bluen a'r 
mettel oddiarnynt ; a'r canlyniad a fydd i'r 
bluen a'r mettel gyd ddisgyu ar yr nu eiliad 
i'r gwaelod ; a płian y ffnrfir awyren fechan, 
digon cryf i beidio tori gan wrthueidiad yr 
hylif o'i mewn, yn Ue aros i fynu, fel y gwna 
pan y byddoY sugncdydd yn llawn awyr, hi 
a gwymp mor gyflym a phelen o blwm. Y 
Bue natur wedi gosod y naill allu ar gyfer 

7 Hall, a'r ddau allu gwrthwynebol yn cyd- 
weithredu yn un cyfansoddiad ardderchog, 
er lles y creaduriaid ac er gogoniaut y 
Creawdwr. 



RHEOLAU PWYSDYNNIAD. 



Gan fod disgwyliad i'n cyfeillion gyn- 
nyddu mewn gwybodaeth, a rhai o honynt 
yn lled beli mewn dysgeidiaeth, rhoildwn 
yma ychydig orchwyl iV gwybodus, yn 
nghyd ac eglurbaad hawdd i'w angyffred i'r 
awyddus am wybod mwy; ac ymdrecher 
dyall y pell trwy gynnorthwy yr agos. 
Gwedi dywedyd fod cyrph disgynol yn 
ynnill cyflymdra mewu cyfartalwch i'r amser 
y byddont yn diagyn, naturiol yw gofyn a 
oes rheol, gyda'r hon y gellir gwybod pellder 
y cyfwng trwy'r hwn y syrth corph mewn 
unrhyw amser pennodol? Gellir cael o hyd 
iV rheol yn rhwydd trwy amresymmiad ar- 
ddangosyddol (Mathematkdt demonstration\ 
oddiwrth a grybwyllasom eisioes ; y mae 'n 
hawdd ei haragyffred, ac ymdrechwn et 
hadrodd yn eglur ; fel hyn, 03 syrth corph 
trwy rhyw gyfwng pennodol mewn eiliad, 
dywededer trocdfedd er siara pi, bydd ar 
ddiwedd y droedfedd honno wedi ynnill 
cyflymdra i fyned trwy gyfwng o dair troed- 
fedd yr eiliad ncsaf ; naw troedfedd y 
trydydd eiliad, ac un-droedfedd-a'r-bumtheg 
y pedwerydd eiliad. Etto, at wybod pell- 
der y cyfwng, trwyY hwn y syrthiodd 
corph, lliosoger y cyfwng a ddaeth yn yr 
eiliad cyntaf, gyda rhifedi 'r holi eiliadan a 
gymmerodd i gyrhaedd y gwaelod ; fel yma, 
bu i garreg un pwys, ddisgyn troedfedd yn 
yr eilad cyntaf ; o ben uchaf clochd£ ; os 
disgynaiY garreg i'r gwaelod mewn pamb 
eiliad, dyweder, pump gwaith pump yw 
pumb a'r hugaiu ; felly, pumb-troedfedd-ar- 
ugain yw uchder y clochdy ; a nerth ergyd 
y garreg, wrth gyffhwrdd a'r ddaear, yn 
gyfartal i bnmp-ar- ugain o bwysau. Mewn 
Alsawdd, dy w edir fel hyn ; os m yw y 
cyfwng a syrthiodd corph trwyddo mewn un 
eiliad, m T 2 yw'r cyfwng y syrth trwyddo 
yn rhifcdiY eiliadan a arwyddir gan T ; ac 
os S y w y cyfwng, y mae gennym S=m T 2. 
Gan hynny, dywedwn fod cyfwng ewympiad 
corph yn unol a phedwar ongi i ad amser ei 
gwymp o gychwyniad ei godwm hyd i'w 
gyffhyrddiad a'r ddaear. 

Rhag dyrysweh rhaid egluro'n mhellach. 
Pe na byddai tynniad gan y ddaear, ac i'r 
corph, megis carreg, syrthio droedfedd neu 
lat hen, mwy nett lai, mewn eiliad, byddai 
cyfwng ei gwymp bob eiliad yn fwy ddwy- 
waith na chyfwng ei gwymp yn yr eiliad 
blaenorol ; a chan yr ai corpbi wedi ei daflu 
ryw belldcr pennodol mewn eiliad, dyweder 
troedfedd, rhaid cyfrif hwnnw gydp chynnydd 



102 



Y WAWR. 



ei gyflymdra o berwydd tynniady dda ear; 
fel hyn, os a corph droedfedd raewn un eiliad, 
efe a a ddwy droedfedd yn yr ail wrth er 
bwysau ei hun ; ond o herwydd tynniad y 
ddaear, y mae'n myned nes eunill cyflymdra 
pedair droedfedd, yn niwedd yr ail eiliad. 

Gellir canfod cyfwng cwympiad corph yn 
yr ail eiliad, trwy dynnu allan gyfwng ei 
gwymp yn yr eiliad cyntaf ; fel hyn, os 
troedfedd a aeth mewn eiliad, bydd ei uerth 
ar ddiwedd yr ail yn gyfartal i bedair troed- 
i fedd ; tynnu un allan o bedwar a wna dri ; 
felly disgynodd trwy gyfwng tair troedfedd 
yr ail ; ac ar ddiwedd y trydydd eiliad, 
bydd ei gyflymdra yn gyfartal i naw troed- 
fedd, sef tri gwaith tri ; os tynnir-y pedwar 
a ennillodd ar ddiwedd yr ail, ceir pump ; 
ftlly, ar ddiwedd y pedwerydd eiliad, bydd 
ei gyflymdra yn gyfartal i un-droed-fedd-ar- 
bumtheg ; os tynner y naw a ennillodd ar 
ddiwedd y trydydd eiliad, allan o'r pedwar 
gwaith pedwar, ceir saith : yn awr, disgyn- 
odd un droedfedd yr eiliad cyntaf, tair yr 
ail, pamp y trydydd, a saith y pedwerydd ; 
a hyn yna gyda 'u gilydd a wna uchder o 
un-droedfedd-ar-bamthcg. Galwer cyfwng 
yr eiliad cyntaf m, a bydd yr ail 4 m a'r 
gwahaniaeth 3 m. Etto, cyfwng ei gwymp 
y trydydd eiliad 9 m, ar gwahaniaeth yw 
5 m. Bellach, er fod cyfanswm yr holi 
gyfwng yn unol a phedwar ongliad yr amser 
megis 2 waith 2 ; etto, y mae cyfwng pob 
eiliad wrtho ei hun megis 1, 3, 5, 7, 11, 13, 
] 5 — dwy droedfedd yn ychwaneg bob eiliad 
o hyd — neu filldir, os wrth y filldir y 
mesurir ; nen fynud, os wrth y mynudau y 
cyfrifir. 

Oddiwrth yr ymchwiliadau hyn, gwelir 
fod cyfrifiad cyflymdra ennillol corph dis- 
gynol mewn unrhyw amser pennodol, yn 
ymddibynu 'n holloi ar gyflymdra ei daith 
yn yr eiliad cyntaf; ac y mae pellder yr 
holi gyfwng yn ymddibynu 'n holloi ar 
gyfwng yr eiliad cyntaf; rhaid gwybod 
hynny cyn y gellir gwybod yn rhagor ; ac 
wedi gwybod hynny, hawdd y w hefyd wybod 
yr oll, megis 1,3, 5, o droedfeddi, mewn 
1, 2, 3, o eiliadau i wneuthur 1, 4, 9, o 
droedfeddi cyfanswm. CyflymdraY corph yn 
yr eiliad cyntaf, a'r pellder m y daeth trwyddo 
yn yr eiliad cyntaf, yw yr oll sy reidiol ei 
wybod ; ac yna gellir dywedyd faint o 
amser a gymmerai i ddisgyn miliwnau ar 
filiwnau o tUldiroedd. 

Etto, nid yw y ddau beth yna, sef cyflym- 
dra a chyfwng y cwymp mewn un eiliad, 
i'w hystyried yn wahanol ; oblegid, os I 



gwyddir y naill ceir y llall, trwy fod perth- 
ynas annattodadwy rhwng cyfwng diagyniad 
syrthiol corph mewn unrhyw amser pennodol, 
a'r cyflymdra ychwanegol a ennill efe, yn yr 
amser pennodol hwnnw wrth syrthio; a 
gwna y Daflen ganlynol ddangos i ni y 
berthynas sy rhwng cyfwng, cyflymdra, ac 
amser ayrthiad corph yn unol a deddf 
amlwg Pwysdynniad. Dichon i'r darllenydd 
ychwanegu y rhifedi a ddewiso, ond ych- 
wanegu dau at y cyflymdra, a phedwar ongli 
'r holi gyfwng. Pe cwympai carreg oddiar 
ben twr, i'r ddaear mewn deuddeg eiliad ; 
ac iddi symmud un droedfedd yn yr eiliad 
cyntaf o'r deuddeg ; pa sawl troedfedd gan 
hynny ydyw uchder y twr hwnnw ? Atteb 
144; o herwydd dyna ydyw pedwar ongliad 
deuddeg. 

Dangoa, sawl Y Cyflymdra Y cyfwng a T cyfwng * 

' aed trwyddo aedtrwydd. 

yn yr boli yn yr eiii* a 

amser o'r olaf a aeth 

oycbwyn. ' heibio. 

Cyflymdra YrnoU gyfwng Yr eiliad 



Eiliad a enniUwyd 
o ddecbrenad ar ddiwedd 
y Codwm . pob un eiliad 



Eiliad 



3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 



niwy. 

2 

* 4 

6 

8 

10 
12 
14 
16 
18 
20 
22 
24 



sef pedi 
ongUadyr 
1 

4 

9 

16 

25 

36 

49 

.64 

81 

100 

121 

144 



olaf. 

1 

3 

5 

7 

9 
11 
13 
15 
17 
19 
21 



Gwelir wrth y daflen uchod, yn amlwg, 
fod y cyflymdra yn ychwanegu i fwy ddwy- 
waith bob eiliad ; fod hynny yn gwueuthur 
yr holi gyfwng yn bedwar ongliad i'r holi 
amser ; a bod cyfwng yr eiliad olaf a aeth 
heibio o orfod ddau rif yn fwy na'r cyfwng a 
deithiwyd yn yr eiliad blaenorol ; ac fel yna 
y mae cyfrlf ar ol un waith wybod hyd cyfwng 
yr eiliad cyntaf; ond y mae dwyn y ddeddf 
a eglurwyd, yn ei llywodraeth tros gyrph 
syTthiedig, i ymarferiad uniongyrchol yn 
orchwyl lled anhawdd ; oblegid, syrth corph 
ar linell unionsyth, mewn un eiliad, trwy 
uchder a'i gyfwng yn 16 troedfedd. Gan 
hynny, syrth mewn dau eiliad trwy 64; 
ac mewn pedwar eiliad trwy 256 troedfedd. 
Felly, rhaid cael 256 troedfedd o uchder i 
wneuthur prawf am bedwar eiliad ; i fod 
etto'n gywirach, disgyna corph yn lledred 
Llundain 1 6 troedfedd ac un foddfedd mewn 
eiliad; sef 193.09 o fodfeddi. Ynmhellach. 



CANOLBWYNT PWYSDYNNIAD. 



103 



tra'n sylwi ar y cyflymdra, y mae anhawsder 
mawr yn cyfodi oblegid ei fawredd ; os syrth 
oorph 16 troedfedd mewn im eiliad, bydd 
wedi ennill ddwywaith hynny, sef 32 i alla 
myned trwy 64 yr eiliad ncsaf ; ac ar ddiw- 
edd honno bydd ei gyflymdra yn gyfartal i 
128 troedfedd mewii eiliad, nen 7680 troed- 
fedd mewn an eiliad ! Modd bynnag, y mae 
gwirionedd y Rheol hon wedi ei sefydlu gan 
y prawfiadau cywiraf lawer gwaith; a ba i 
an Mr. George Attwood łanio peiriant i eg- 
laro y rheol grybwylledig mewn "modd cyw- 
rain ac eglor ; y mae pwysaa yn y peiriant 
yn ychwanega cyflymdra, gan symmud ac 
ennill yn unol aV hyn a geir yn natur, sef 
" Fod y cyflymdra a ennillir yr un fath ag 
amser ei ennilliad. Fody cyfwng y syrthir 
trwyddo yn gyfartal i bedwar ongliad yr 
amser. Fod y cyflymdra a ennill oorph 
wrtłi 8yrthio mewn onrhyw amser, yn ddigou 
i'w yrra trwy gyfrwng gymmaint ddwy- 
waith yn yr an faint o amser. A bod y 
cyfwng a deithir gan gorph yn syrthio mewn 
eiliad, neu fynad, nea awr, yn mhen pob nn 
faint o amser dylynol, yr un fath a'r cyfanrif 
na tros ben, yn y linell 1, 3, 5, 7, &c, &c 
Ychwanega y llineliaa uchod, yn nnol a'u 
rheol, a ddengys y cyfan a berthyn i ddef- 
njdd yn syrthio, gyda chy wirdeb anwadad- 
wy, faint bynnag y pellder. Gan fod yr 
ochder, o'r hwn y syrth oorph yn gyfartal a 
phedwar ongliad amser ei ddisgyniad. a'r 
amser yn gyfartalwch cynnyddol iV cyflym- 
dra, rhaid fod yr uchder yn gyfartal i bedwar 
ongliad y cyflymiad. Ac i ennill mwy 
ddwywaith o gyflymdra, rhaid disgyn o le 
pedair gwaith awch, ac felly yn mlaen o hyd. 
Fel hyn, ennillodd y oorph, yn mhedwar eiliad 
y rhes gyntaf a wnaethom o rifhodau, 8 
waith mwy o gyflymdra, medd yr ail res ; 
teithiodd 16 o droedfeddi oll, medd y dryd- 
ydd; a 7 droedfedd yu yr eiliad olaf oV 
pedwar, medd y pedwaredd res ; pe cai 
ddwywaith mwy o amser, 2 waith 4 i wneuth- 
ur 8 yn y rhes gyntaf, enuillai ddwy waith 
mwy o gyflymdra 16, yr ail res; gwnai 
hynny 4 mwy o uchder, 64 y drydydd res; 
a theithiai yn yr wythfed eiliad 15 troedfedd 
yn unol ar bedwaredd res, &c. 

CANOLBWYNT PWYSDYNNIAD. 

Dywedwyd fod egni pwysdynniad yn 
gweithredn, ar bob corph o le pennodol ar y 
ddaear, mewn llineliaa cyfochrog i'w gilydd, 
ac yn anionsyth at ei harwyneb. Pan yr 



effeithio ar gorph anigol, nid yw yn effeitliio 
megis ag ymdrechiad anigol, eithr yn argra ffu 
ei dylanwad yn ogy mmaint, yn yr nn ams er, 
ar holi arary wiol ronynau y corph; ac y miae 
cyfanswm eflaitb tynniad y ddaear yngyfir- 
tal iV holi gyd effeithiau cyfanol, ar holi 
amrywioi ronynau' r cyfansoddiad. Y m.ae 
yn y corph bwynt arbenig; ac os bydd. i 
dynniad y ddaear effeithio ar y pwynt hwnn w, 
gyd&g egni nnigol, cyfartal mewn grym i g y- 
fanswm ei holi effeithiau ar yr holi ronyna o, 
y canlyniad a fydd yr un peth y naill fforild 
a'r Hall; y pwynt hwnnw a elwir Canolbwy nt 
Pwysdynniad. 

Pe cyfyngid dylanwad pwysdynniad i 
weithredu ar ry w nn pwynt, rhaid a fydd ai 
i ganlyniadau pennodol gymmeryd He. 

Yn cyntaf. — Pe cynnelid y pwynt hwnus v, 
neu pe byddai wedi ei osod yn ddi sy fl, 
gorphwysai y corph mewn unrhyw sefyll fa 
pa bynuag ei gosodid ynddo; oblegid, ni 
effeithiai yr unig achos a barai ei symmu< I- 
iad, ond ar bwynt disyfl. 

Yn ail — Pe byddai'r corph yn hollol ry< Id 
i symmud dechreuafr pwynt yr effeithid an ao 
gan y tyuniad, a symmud yn nghyfeiriad y 
tynniad hwnnw; ac os felly symmndai me\ m 
Uinell anionserth at arwyneb y tynniedydd . 

Yn drydydd. — Pe dodid rhyw nn pwyn t i 
gorph, heblaw ei ganolbwynt, yn grog ar 
begwn, ni arosai yn llonydd hcb fod y can. d- 
bwynt naill a'i 'n anion uwch, neu'n uni on 
tana y pwynt hwnnw; ac os dodid hoel tn wy 
bren, yn ddigon rhydd i'r prcn alla troi oH 
bwysau ei hnn ar yr hoel, troi a wnelai h yd 
nes y delai canolbwynt ei bwysdynniad yn 
anionsyth tanu yr hoel. 

Y mae canolbwynt pwysdynniad adail , a 
llestri llwythog, yn ymddibyna, yr an f. ith 
a phob corph cyfansawdd, ar linell y cyfc dr- 
iad; a gellir dyaU natur y Uinell honno, < md 
darllain Rhifyn Awst o'r • Wawr,' tudal. 31, 
32. Dichon hefyd mai Uesol sylwi fod p «er- 
ygl o ddodi llwytłii trymion i fynu me wn 
pethau megia troi, nea fad, tra nad oes • md 
ychydig i ławr yn eu gwaelod; a phery( ;las 
i deithwyr i'w sefyll i fynu mewn bada u a 
cherbydau ysgafn, am y tynnant felly iine U y 
cyfeiriad yn rhy uchel, ac o ganlyniad t yn- 
nant ganolbwynt y pwysdynniad yr un m( >dd, 
a dadymchwelir y cyfryw gan ddolurio, neu 
efallai lladd y bobl. Oddiar hyn yna y m ae'n 
anhawdd gosod peth main hir i sefyll a r ei 
flaen; anhawdd yw cael canolbwynt ei bv rys- 
dynniad i linell a fyddo unionsyth a'i fl. len; 
mae Uinell y cyfeiriad am gwy.npo ryw ffi »rdd 
nes cael y corph i gyd orphw^ ^(g^^^ 



104 



Y WAWR. 



bwynt; am hynny os gorfodir pętli i droi ar 
ei flaen, aiegis y chwyrnellai faghgen ei dopyn 
tro, bydd tueddiad llinell y cyfeiriad yn cael 
ei gyd gyfartalu o amgylch ogylch canol- 
bwynt y pwysdynniad ; trwy fod ei dueddiad 
at y naill ochr yn cael ei wrth effeithio gan 
ei duedd at y Hall, a chyflymdra'r gwrtheff- 
eithiau mor fuan fel yr ymddengys y cyfryw, 
tra'n troi, megis pe yn sefyll yn llonydd. 

AWYR; 

Mkgis Gweinydd Symmudiad. 

Gellie cymmwyso Awyr at weinyddu 
symmudiad trwy ei bedair priodoledd, sef ei 
bicysau, ei wrthwynebiaa\ ei hylifiad, nea ei 
aflu i drosglwyddo pwyswasgiad, ai wrtk- 
nmdiad, 

' Pan y denwn i ymdrin ag Awyroliaeth 
(Pneumatics), profwn fod colofn o awyr, a'i 
ffyrfder yn un fodfedd pedair onglog, a'i 
uchder yn ogyfuwch a'r awyrgylch, yn pwyso 
oddeutu pnmtheg pwys. ganlyniad, 
rhaid fod pob arwynebedd yn cynnal pwys 
wasgiad cyfartal i bnmtheg gwaith nifer ei 
modfeddi pedwar onglog ; fel, os troedfedd 
pedwar onglog ei arwyneb, ac os suguid 
yniaitb yr holi awyr o'i tano, byddai gen- 
nym rym gweinyddol pwyswasgiad, cyfartal 
i bumtheg pwys wedi ei liosogi gant a 
phedwar a dengain o weithiau, sef, gan fod 
troedfedd pedair onglog yn 144 o fodfeddi 
a 15 pwys 144 o wethiau yn 2160, rhaid 
y cynnaliai un droedfedd pedair onglog 2160 
o bwysan. 

Ond y mae anhawsderau neilldnol ar 
ffordd gweithrediad y gweinyddiad grym- 
ns yna, yn tarddn oddiar ddau o bethau, sef, 
hylifiad a gwrthneidiaeth awyr- Trwy'r 
cyritaf, y mae'n trosglwyddoY pwyswasgiad 
yn gyfartal tros holi gorph y peth a bwys- 
wasgir ganddi, fel mai nid yn nnig y pwysn 
15 pwys oddi fynu, ond y pwysa hynny ar 
bob« arwynebedd iddo yn mhob cyfeiriad o'i 
amjjylch ogylch. Hefyd, trwy fod awyr yn 
wrthneidiol, gan ymestyn ac ymledu bob 
ffor dd, cyflenwa bob cyfwng na feddiannir 
eisloes gan gorph arall. O ganlyniad, yn 
mh< jrthyhas i'r droedfedd pedwar onglog a 
gry bwyllasom, llenwir pob cyfwng tano, ac 
ar ( ń ochrau, yn gystal ag oddi arno ; felly, 
ceir- cydbwysiad bob ffordd. a'r corph oblegid 
hyn ny, yn llonydd a sefydlog. 

"! fmddengys, oddiwrth hyn yna, os oddi- 
arn« Ddd, os odditanodd, neu os yn ochrog y 
ceis ir effaith yr awyr i weithreda, y rhaid ei 



symmud ymaith oV Ile cyferbyniol. Os 
gwneir pibell geuol, at roddi pren i'w chyfa 
lenwi, rhaid sugno'r awyr gyda nerth a 
orchfygo 15 pwys ar bob modfedd o'i 
gwaelod; ac wedi hynny, bydd ar y ffon 
gyfartal bwysan i'w gyrra i mewn, fel na 
ellir ei thynna allan, ond gyda mwy ncrih 
na 15 pwys. At wneuthar pwysau awyr yn 
weinydd symmudiad, rhaid cael gwagle di 
awyr, ac wedi hynny ni cheir gweithrediad 
pellach na gwthio corph i'r gwagle, heb rhyw 
alln ery fach i' w dynnn *n ol. Ond, mewn 
peirianwaith, nid ennill grym yw y dyben 
mewn golwg bob amser. Mynych y bydd 
yn angenrheidiol, a buddiol, cael gali u trwy 
rym a weithredo mewn dali neilldnol i ennill 
grym arall o gyfartal nerth, a deall ei weith- 
rediad yn wahanol, ac yn addasach i'r 
dyben mewn golwg. Ni ddylid ystyried 
awyr megis symmadydd cyntaf yn yr ystyr 
yna, ond fel un yn derbyn ei holi rinwedd 
oddiwrth y gallu hwnnw a'i teneuodd; ac 
amlygir hyn etto, pan yn son am sngnedydd 
awyr. 

Trwy y briodoledd a elwir gwrthwynebiad 
y mae awyr yn dylanwadu ar gorph sym- 
mudol, fel ag i rwystro ei fynedfa ; arferir 
yregni hwn fel symmudydd cyntaf, trwy 
foddion tebygol i olwynion dwfr, sef ag 
arwynebedd yn agored i effaith gwynt. 
Gellir cymmwyso hwn at liaws o ddybenion 
trwy gydweitbrediad peiriannau. 

Pe byddai hwylian melin wynt ar yr un 
cynllun a byrddau yr olwyn ddwfr a wthir 
tanni, rhaid a fyddai troi un ochr ir gwynt, 
a diogeluV llall rhagddo ; pe amgen ni cheid 
tro, oblegid gwrthbwysiad ; a chan na thróai 
yr olwyn trwy osod arwyneb yr hwyliau, 
neu ei hochran, i'r gwynt, amlwg y rhaid en 
bod ar ogwyddiad i linell ochrog rhwng en 
hymylon a'u harwyueb. Gan y dylai 
ochriad yr hwyliau at y gwynt, ymddibynn 
ar yr egni a'r hwn yr effeithia'r gwynt 
arnynt, a chan y symmuda'r gyfran agosaf i'r 
canolbwynt sy mm udoi yn arafach na'r gyfran 
bellaf, rhaid i ochriad yr hwyl fod yn wa- 
hanol yn ei gwahanol bellderau oddiwrth y 
canolbwynt symmudol. Y duli perffeithiaf 
a gafwyd gan Mr. Smeaton i o*od hwyliau 
melin wynt, sy'n hynod debyg i osodiad plu 
esgyll adar, yn unol ag egwyddorion gwir- 
ioneddol y gelfyddyd arddangosyddol, ar y 
rhai y sylfaenwyd holi adeilad ardderchog 
pob peth creadigol. Yn awr, golyger fod 
haner tryfesyr yr olwyn wynt yn cael ei 
dosparthu i chwech rhan gyfartal ; a galwer 
y rhann gyntaf, gan ddeebreu yn y canal, 
)iaitized by VjOOQJC 



GWRES. 



105 



yn 1, yr ail 2, a felly nes dyfod iV bellaf 
oddiwrth y canol 6. 





echel. 


y Symmad 


1 


72° 


18° 


2 


71 


19 


3 


72 


18 


4 


74 


16 


5 


*77£ 


12ł 


6 


83 


7 



Y briodoledd ola£ trwy'r hon y cymmwysir 
awyr megis gweinydd symmadiad, ydyw ci 
wrthneidiad. Natur hyii, yn ngbyd a dedd- 
faa ei reoleiddiad a amlygir etto. Pan 
ystyrir hyn megis gweioydd symmadiad ; y 
mae'm ddarostyngol i sylwadau tebyg i'r hyn 
a wnaethom ar ei bwyswasgiad. At roddi 
effaith i wrthneidiaeth ymestynol ac ym- 
ledaenol awyr, angenrheidiol ydyw iddo 
orchfygu pwys wasgiad yr awyrgylch, i'r 
hyn y mae pob corph yn ddeiliad. 

Os ychwanegir gwrthneidiolrwydd awyr 
trwy foddion Uaw-weithiol, rbaid ei wneuthur 
trwy gydwasgiad neu dewychiad. Amlwg 
ydyw na ennillir grym trwy hyn, oblegid 
gofynir nerth at gael gradda pennodol o 
dewychiad mewn gradda pennodol o awyr, 
a fyddo gyfartal i'r gwrthneidiad ychwanegoL 
a roddwyd i'r graddaa hynny trwy ei 
thewycha. Modd bynnag, fel yn ei phwys- 
wasgiad, er na ennillir grym trwy dew- 
ychiad law-weithiol, etlo, ceir lles o hyn fel 
trefn i drosglwyddo grym i alln arall, ac 
fel moddion i gynhyrchu a mwyhaan effeith- 
iau grym bychan a dyspeidiol. fel ag i'w droi 
yn bwyswasgiad nerthol neu barhaas. 

Pe teiid pełen ag egui llaw, ni cheid ond 
effaith fechan ; ond os gellir cyfuno llawer 
o'r fkth gyffroadan gwahanol i bentyriad nn 
grym mawr, ceiryr effaith a ewyllysir. Nid 
yw y dryll, i saethn pełen a nerth awyr ond 
math o grynbóad a chyfuniad o anryw wa- 
hanol nerthoedd yn nghyd i un grym, ac yn 
effeithio gydag egniadan cydweithredol. 
Crynhotr a thewy chir awyr i'r dryll gadag 
amryw egniadan gewynol y llaw yn ddy- 
lynol ; ac, y mae'r grym gwrthneidiol a 
ennill yr awyr dewychol trwy'r egniadan 
amryw hynny, yn hollol gyfartal i gyfanswm 
yr egniadau mewn cydweithrediad ; a gellir 
ysryried y dryll megis trysorgell, yn yr hon 
y cedwir yr amryw wahanol rymusderau a 
dewychodd y casgliad awyrol, fel ag i allaogi 
dyn at ollwog allan gyfanswm y nerthoedd 
yn un grym aruthrol a disymmwth, i 
chwyrndaflu pełen neu unrhy w betb crgydiol 
arall. 



CTF. 1, 



Yn hyn yma, y gwrthrych a aracanir atto 
yw effaith nerthol a disymmwth. Hefyd, 
defhyddir gwrthneidiad awyr weithiau, i 
ddwyn cydweithrediadau, neu wcithrediadau 
cydgymewidiol, i weithredu 'n barhaas ac 
unffurf. Yn y duli olaf y gweithreda tin- 
beiriant ; egni gweithiol y sugn-bib chwis- 
trellog sy gydweitbrediad, nen gydymgyf- 
newidiad egniadan, tra mae'r tywychiad 
awyr a grynhoir o fewn yr awyr-lestr, gan y 
cydweithiad hwnnw, yn barhans ac unffurf; 
er hynny, rbaid fod cyfanswm ei rym 
gweithredol yn anion gyfartal i'r amryw 
egniadau sy*n dirwasgu'r sngn-bib. 

Gellir defnyddio awyr i'r un gorchwylion 
a dwfr; oblegid, os crynhoir awyr mewn 
llestr iV bwysau fod yn dunneli trymach 
na'r awyr allanol, ac yna ei ollwng i bib 
geuol, a'i thryfesur yn bedwerydd rann o 
fodfedd, bydd ei rym yn gyfartal, mewn 
sugnbib troedfedd ei thryfesur i 2304 o 
dunnelli. Yn hyn, fel yn y lleill, ni ddef- 
nyddir awyr ond fel moddion cyfleus i gryn- 
hoi a phentyru grym ; ac ni ddylid ei 
ystyried yn symmudydd cyntaf. Fel, wrth 
arfer pwysau ł r awyrgylch, yr ystyrir yr 
achos a wnelo wagle, neu deneuad awyr, yn 
sjrmmndydd cyntaf; felly, wrth arfer gwrth- 
neidiad awyr, ystyrir y peth al crynhoodd, 
peth bynnag a all fod hwnnw, yn symmud- 
ydd cyntaf. 



GWRES. 

Adroddir am briodoliaethau Gwres etto, 
yn ei le priodoi ; ac yma ni chymmerir ond 
gol wg gyffredi nol. Bodola y n ngrony nau def- 
nydd, o bob llun a sefyllfa, fath o ymdynniad- 
aeth cyfunol, fel, os na rwystrir hwy gan egni 
cryfach, yr yradueddant at ei gilydd, yr ym- 
gynnullant, ac yr ymffurfiant i un pentwr 
cysylltiadol achaled. Ystyrii ^tcrc«ynhylif 
tenea, treiddiol, a thra gwrthneidiol, neu ad- 
lamol. Ymdreiddia trwy gyfanswn cyrph 
gyda graddau mwy neu lai o egni ; ac oblegid 
ei wrthneidiad, gwabana en gronyoau oddi 
wrth ei gilydd. Y fath bynnag a ddichon 
fod natnr gwres, diammheuol ydyw ei fod yn 
achosydd sy'n peri enaith hollol wrthwynebol 
i ymlyniad, sef i duedd ymlynol defnyddiau 
eraill ; ac i'r graddau y treiddio trwy gyrph, 
y cyfranna iV gronynau dueddiad i wrthod 
eu gilydd, gan ymollwng ao ym wahań u. 

Pan y gwelom gorph caled, gellir dy wedyd 
fod ei egni ymlynol yn gryfach na'r graddau 
a gynnwys ei faintiolaeth o wres ; a bod eu 
hymlyniad yn gyfartal i'r gwahaniacth sy j 

Googl e 



u 



106 



Y WAWR. 



rhwng ei hegni ymgysylltol, o herwydd en 
hansawdd, a'u hegni ymwrthodol ac ym- 
wahanol o herwydd y gwres sy ynddynt; 
oblegid hynny disgwylir, ond cwmmwyso 
gwres allanol i boethi'r corph, y bydd i effaitb 
ymwrthodol gwres ar ei gynnydd wahana en 
gronyuao, fel ac a fwyhan mesuriad y corph 
trwy ei chwyddo. 

Pe cymraerid clawr o haiarn, gyda bwlch 
ynddo a thwll trwyddo, ac wedi hynny Uanio 
dam o haiarn y gwnelai ei hyd lenwi y 
bwlch, a'i ffyrfder lenwi y twll, yna ond 
poethi y darń, gwelid y chwyddai yn ei 
drwch a'i hyd, fel y byddai ormod ei fesnriad 
i allu rayned iV bwlch a'r twll yn y clawr. 
Effeithir gan wres i chwyddo pob corph ; 
mewn metteloedd y mae amlycaf ; eithr ni 
chyfynga ei hnn i gyrph celyd yn nnig, am 
yr effeitha hefyd ar wlybyroedd, ac yn fwy 
ar ddefnyddian awyraidd. Offeryn yw Gwres 
fesurydd (Thermometer), a'r hwn y gwyddir 
graddau ymestyniad gwlybyroedd ó herwydd 
gwres. 

Pa un bynnag a'i caled, gwlybyrog, a'i 
awyraidd y cyrph, ymchwyddant gyda gradd- 
au pennodol o egni yn mwyhaad en mesuriad 
pan yn derbyn treiddiad gwres i'w mewn ; a 
bydd i bob rhwystr i* w mwyhaad dderbyn 
gwasgiad cyfartal i nerth y gwres. Arferir 
y nerth hwn yn weinyddydd symmudiad ; a 
hwylns ydyw y gellir ei reoleiddio a ł i ddwyn 
i unrhyw raddau o nerth, heb goili egui 
symmudol arall wrth hynny. Yn hyn y mae 
iddo fan tai 9 fawr ar bwyswasgiad awyr. 

Augraifft hynod o rym egni gwres a gaf- 
wyd wrth godi gwalian oriel St. Martin yn 
Paris; yr oedd pwysau y tó yn gwthio 
gwalian yr adeilad oddiwrth eu gilydd; a 
thynnwyd hwy i'w lleoedd priodol yn y duli 
canlynol ; — Tyllwyd y waliau yn gyferbyniol 
mewn ainrywiol fannau ; dodwyd traw&tiau 
haiarn cryfion trwy y tyllan o ochr i ochr yr 
adeilad a' n pennanallan ; grisdrówyd(screw) 
darnau gwastad o haiarn am en pennau, gan 
eu gwasgu yn dynnaf a ellid ; yna poeth- 
wyd bobyn ail trawst gyda llusernau taollyd, 
a daeth penau y traw&tiau i ymestyn yn 
rohellach allan, fel y gallasid grisdroi y dar- 
nau gwastad yn nea i'r gwalian : ac fel yr 
oerodd y trawstiau, cwttogasant trachefn i'w 
raaintioli blaenorol, a tbunoasant y gwalian 
gvda hwy ; fel, erbyn poethi, a gwnenthyr yr 
un modd a'r trawrtiau eraill, y daeth yr 
adfUad fel y dymnnwyd ei chael. 

Arferir yr un duli wrth gylchn olwynion 
a chelyrnau ; gosodir y cylchan yn boethion, 
ac fel yr oeront ymgwttogant a dirdynnant 



wahanol ddarnau yr olwynion a'r celyrnan at 
en gilydd gyda grym ; ond mae'r cyfwng y 
gellir gwneuthnr hyn gan ddynion mor fychan, 
fel na arferir ymestyniad a chwttogiad cyrph 
trwy wres ac oerni ond anfynych, a hynny 
mewn amgylchiadan neilldnol ; eithir gochelir 
rhag rhoddi mettel poeth i lenwi twU, am y 
bydd yn sicr o fyned yn rhy fychan wrth 
oeri ; ac felly yr & modrwy yn rhy fach 
wrth boethi. 

Rhydd gwres, syromndyddion gweithiol 
grymnsach o lawer trwy ei ddylanwad ar 
agwedd non ffurf cyrph, na thrwy ei aflo i 
chwyddo eu maintioketh. Crybwylłasom 
fod yr egni ymlynol yn gryfach rhwng gron- 
ynau cyrph celyd, na dylanwad yr egni ym- 
wrthodol yn herwydd y gwres sydd ynddynt 
Ond pe golygcr i'w cysyłltiad ymlynol barban 
heb gynnydd u, pa fath a fyddai yr effaith os 
treiddir trwy r sylwedd ddigonedd o wres 
gyda thin i wnenthur egni ymwrthodol yn 
gyfartal, neu agos yn gyfartal i egni ymlynol 
ei ronynau ? Amlwg ydyw y rhagdybiem 
i'r gronynau yn wahań u'n rhwydd, gan ym- 
symmud rhwng en gilydd, a syrthio oblegid 
eu pwysau en hnnain, megis y gwna dwfr, 
oddigerth en rhwystro gan y Uestr a'n cyn- 
nalai ; tybiem, yr elai'r sylwedd caled yn 
hylif, ond i'w wres fod yn gyfartal iV egni 
ymlynol ; a dyna fel y gwelwn fod y petb yn 
bod ; tawdd sylwedd caled, megis haiarn a 
phlwm, ondei adael tros amser gofynol i 
ddylanwad poethder tan digonol i'r dyben. 

Vn awr, ymddengys fod ffurfiau celyd a 
bylifog cyrph yn cael en cynnal gan y cyfar- 
talwch sy rhwng yr egni ymlynol, a berthyn 
yn neilldnol i'w gronynau, a'r egni ymwrtho- 
dol yn herwydd y gwres a'u treiddia ; sef, yr 
egni ymlynol yw y cryfaf mewn cyrph celyd, 
a'r egoi ymwrthodol yn agos i*w gyfartaln sy 
mewn gwlybyroedd ; ac, o herwydd hyn yna 
y canfyddwn, ond tynn allan gyfran bennodol 
o wres, yr 4 gwlybyr yn sylwedd caled ; felly, 
am y lleihaa oerni y gwres sy o'i fewn, oes 
i'w egni ymlynol orchfygu ei egni ymwrtho- 
dol, y rhewa dwfr. 

Eitbr, nid dyoa'r nnig gyfnewidiad, na'r 
pwysicaf chwaith yn ffurfiau cyrpb, a ym- 
ddibyna ar y cyfraniadau a fodola rhwng y 
y ddan egni hyn. Mewn gwlybyr, fel y 
nodwyd, y mae egni ymwrthol y gwres agos 
yn gyfartal i egni ymlynol y gronynau ; gan 
hynny, os ychwanegwn y gwres yn Uawer 
poethach, bydd i* w alln ymwrthodol orchfygu 
galln ymlynol y gronynau ; ac wedi hynny, yn 
Ile bod braidd yn ogyfartal eu hegniadan, 
denant iymwahanu ac i wrthdaflu eu gilydd; 
ea^yXjLQQgle 



GWRES. 



107 



a bydd i'r gwlybyr gymmeryd agwedd a 
ffurf y rhaid ei gaethiwo mewn trefn i'w attal 
rbag ymwasgaru, trwy ymchwaliadygronyn- 
ao oddiwrth en gilydd, o herwydd yr effaith 
ymwrthodol. Yn ganlynol i byn yna can- 
fyddwn, ond gadael gwlybyr i weithrediad 
gwres, tros rhyw gymmaint o amser, y troa'n 
raddol i agerdd ; yr hwn hylif sy hollol wa- 
hauiaathol i wiybyr o rann ei nodweddiad 
symmud yddol. Os caeth i wir g wiybyr mewn 
unrhyw lestr, st wasg ar ei arwynebedd 
inewnoi hebla* a*i bwysau ; ond pan droir y 
gwlybyr hynny i agerdd, a'i gaethiwo mewn 
llestr cauedjg, ymwasg ar yr boli arwynebedd 
gyda'i fawr egni gwrthneidiol, yr byn sydd 
hollol annibynol ar ei bwysau ; ac yn cyfodi 
oddiar jt ymdrech gyda'r hwn yr ymegnia y 
gronyaan i wrthdafln eu gilydd, byd nes y 
mae'n wasgiad rhathrog ar holi ranau mewnol 
j llestr a'i cynnal. 

Bydd i raddau gwrthneidiol, neu, bydd i'r 
gwaagiad a ddylanwada agerdd ar holi ran- 
nau y llestr a'i cynnal, gynnyddu gyda'r 
gwresaychwanegir atto; ac, ar y llaw arall, 
•fel y Ueihaer tym mer yr agerdd, y Ueihair 
heryd ei ddirwasgiad gwrthneidiol. 

Effeithir tarthiad gwlybyroedd gan egni 
na chanfyddir ei effeithian yn nhoddiad syl- 
weddan celyd. Y mae gan bwysau a wyr 
effaith i rwymo gronynau gwybyroedd yn 
ngbyd, ac felly, yn cydweithredu a'r egni 
yralynol i wrthwynebu effeithau y gwres. 
Pan y trosglwyddir gwres i gorph fel ag i 
cyfartalu ei egni ymlynol, bydd mewn sef- 
yllfa y gwna'r cynnydd lleiaf o wres ei droi 
yn agerdd gwrthneidiol; ond, yn yr amgylch- 
iadau yma, gwrthwyneba pwysan awyr y 
cyfnewidiad, yr hyn bwysau yw'r moddion, 
ac, yn wir, yr unig foddion, a rwyma y 
gronynau yn nghyd, gan eu cadw mewn sef- 
yilfa hylifog. I brofi byn, ni raid ond sym- 
mnd ymaith bwysau awyr, ac amryw gyrph 
a gedwir ganddynt mewn sefyllfa hylifog a 
darthant Doder dwfr, a'i dymheredd yn 
180°, neu doder gwirf (Alcokol), o tann 
ddcrbynydd awyr-sugnedydd, yna berwant a 
tharthant, ond symmud, neu'n hytrach ond 
Ueihaau pwyswasgiad yr awyr trwy ei then- 
euo ar eu harwynebedd; a bydd i'r nwyf 
hylifog (Ether) dartbu ond ei amlygu i'r 
awyr. Etto, gwelir oddiwrth hyn yna, pe 
yr ychwaneger pwysau awyr, y gwrthattalir 
y tarthiad. Pe dodid dwfr o tann bwysau 
awyr, a'r Awyr-bwysydd yn 30 modfedd, 
berwai a tharthai mewn gwres 212° o wres- 
fesyrydd Fahrenheit; ond pan fyddo pwysau 
awyr yu fwy rhaid cael ychwaneg o wres. 



Os tynnir ymaith y mwyafiaetb gwres o'r 
tarth a godwyd allano ryw wiybyr, ceiff ei 
adferu i* w ffurf wlybyrog yn ol; a ffaith 
gwerth ein sylw ydyw y bydd ei faintioli yn 
Uai, wedi ei oeri, fel ag ydoedd cyn ei droi 
yn agerdd. 

Modfedd chwechyfochrog o ddwfr, tann 
bwysau awyr gyffredin, a wnai droedfedd 
chwechyfochrog o agerdd; ac, o ganlyniad, 
ond tynna y gwres o'r troedfedd chwechyf- 
ochrog agerdd, trwy ei oeri rhyw ffordd, 
dychwelir y cyfryw i un fodfedd chwechyf- 
ochrog o ddwfr yn ol. Y mae'r peth byn 
yn cael ei ddefnyddio i ddwyn allan wein- 
yddiad symmudiaeth tra phwysig. Os cenir 
troedfedd chwechyfochrog o agertld mewn 
llestr nes troi neu dewychu yr agerdd i ddwfr, 
byddgennym 1727 modfedd chwechyfochrog 
o gyfwng gwag yn y llestr; oblegid, bydd 
i'r agerdd, a lenwai droedfedd chwechyfoch- 
rog neu 1728 modfedd chwechyfochrog, cyn 
ei dewychiad trwy oerni, gael ei leihaau i nn 
fodfedd felly, gan adael 1727 o fodfeddi 
chwechyfochrog yn w&gle. 

Tywychiad tarth, neu ei adferiad i wiybyr 
sy ddull rhwydd at gael gwagfa, heb goili 
nerth unrhyw egni symmudydd arall. Ar 
yr egwyddor bon y cafr agerdd-beiriannau 
boreuol en grym. Yn y peiriaot a adeilad- 
wyd gan Savery> oddeutu'r flwyddyn 1700, 
arferid pwysau awyr i godi dwfr i bibell 
geuol, yn y^ hon y gwnelid gwagder gan 
chwythu yr awyr gydag agerdd poeth, trwy 
gafell {mtoe) yu agor allan ; ac, ar ol Uenwi 
y bibell a'r argerdd poeth, fel na byddai awyr 
ynddi, tywychid yr agerdd trwy oeri arwyn- 
ebedd ,'allanol y llestr ai cynnaliai. Felly, 
ceid gwagfa na allai awyr fyned iddo, am mai 
at allan yr agoraiY gafell, ac o ganlyniad, 
gwthid y dwfr i'r bibell 0'r flymion gan 
bwysau yr awyr. Yn fuan wedi hynny, 
arferai Ńcwcomen y cyffelyb foddion i beri 
gwagle yn ei agerdd- beiriaut ; ond cymmerai 
fantais ar bwysau awyr mewn ffordd aralL 
Parottoai ról hirgrynol (Cylinder), a sugn- 
bib (Pi&Um) y yn dal agerdd i symmud ynddi. 
Cyfunai wialen y sugn-bib gyda un pen i 
drawst mawr yn troi ar ganolfau, a'i ben 
arall yn ymnno a gwiail sugnedydd dwfr. 
Yr oedd pwysau y gwiail yn ddigon i dynnu 
y sugn-bib i ben uchaf y rhól, yna Uenwai y 
rh61 ag agerdd, a chwythai hwnnw yr awyr 
allan o houo. Wrth oeri y rhól, tywychai 
yr agerdd, ac felly ceid gwagle tann y sugn- 
bib; yna o ganlyniad, cffeithiai pwysau awyr 
ar oi ben uchaf, gan ei yrru i ławr, a chyfodi 

g .vlail y dwfr-sngnedydd gyda'r pen arall, 

Lv | 



108 



Y WAWR. 



gweithiai yn y modd hynny 'n olynol a 
pharhaus. 

Yn y doli yna ni arferid egni gwrthneid- 
iol agerdd yn uuiongyrchol, oblegid, pwysau 
awyr oedd y gweinydd effeithiol; a'r pwysau 
hynny yn derbyn en grym trwy gread gwagle 
yn nhrbad yr agerdd i ddwfr. Ond cry- 
bwyllwyd am allu nerthol gwrthneidiad 
agerdd, fel symmudydd, lawer o amser cyn 
hynny. Yn 1663, dywedodd Ardalydd 
Caerwrangon ( Worcester), iddo lnnio peir- 
iant a gyfodai ddwfr i uchder mwy nag a 
allai pwysau awyr; am fod i awyr gyfwng 
pennodol i effeithio, " tra nad oedd ond y 
llestri a'i cynnaliai yn rhwystr i egni gwrth- 
neidiol agerdd." 

Yn ddiweJdarcb, y rhai a elwir peirian- 
nau iselwasg, a arferynt yr holi egniadau 
agerdd a grybwyllasom. Symmudid sugn- 
bib mewn rhól, trwy i egni gwrthneidiol 
agerdd effeithio ar nn tu iddo, tra y gwnelid 
gwagle ar y tu arall, gan dywychiad yr 
agerdd i wlybyr ; a gweithio felly y sugn- 
bib. 

Yn y rhai a elwir peiriannau uchelwasg, 
arferir egni gwrthneidiol agerdd i weithio'r 
sugn-bib yn erbyn y pwysau awyr sydd ar yr 
ochr arall. Y fantais sydd yn hyn, rhagor y 
peiriannau eraill, yw fod yr holi bethau a 
gymmerid at dewychu yr agerdd i'r dyben o 
gael gwagle yn hollol afreidiol, a'r peiriant 
trwy hynny yn ysgafnach a rhaftach. Ar y 
llaw arall, y mae iddynt yr anfantais o fod yr 
holi egni gwrthneidiol sy ł n yr agerdd a dren- 
lir i wrthwynebu pwj san awyr yn myned ar 
goli; oblegid, rhaid yw gorchfygu y pwysau 
hynny cyu y ceir symmudiad ; o ganlyniad, 
y mae yn anghenrheidiol arfer agerdd o 
dymheredd nchel a tbra dirwasgol yn y 
cyfryw beiriannau, a thrwy hynny ychwanegu 
gwerth tanwydd, a pheri bod eu gweithred- 
iad yn fwy peryglus o lawer. 

Gwedi unwaith gael y nerth gofynol i 
6ymmud y sugn-bib mewn rhól, yn un oV 
ffyrdd a grybwyllasom, nid anhawdd tra- 
chefn a fydd cymmwyso'r nerth egniol hwnnw, 
gyda thrawst rhydd weitbredol, nen gyda 
dulliau eraill, at unrhyw ddybenion peirian- 
nol. Fel y mae natur yn gwrthsefyll nn 
grym, gyda grym arall ; megis gwrthwyneb- 
iad awyr i bwysdynniad, a gwrthsafiad 
pwyswasgiad awyr, gyda thnedd ymlynol 
gronynau cyrph celyd yn cael eu dylanwadn 
n'u cyfartalu gan dueddiad dattodol gwres, a 
hynny yn achos iV naill beth gwympo ac i'r 
Hall esgyn, y metteloedd i doddi aV dwfr i 
ddylifo ; fclly hefyd y ceir dyn yn troi dwfr i 



agerdd ac agerdd i ddwfr fel ag i wrthweithio 
yn erbyn awyr, a'r awyr yn erbyn agerdd, 
nes y ceir yr amryw wrthweithrediadan ołl, 
yn cydweithredu 'n rynras at yrrn peiriannaa 
i chwyrnellu gyda phwysau mawrion. 



GWYDDORION ARDDANGOSYDDOL 
(Mathematks). 

Gwyddoriaeth (science) yw gwybodaeth 
wedi ei dwyn i gyfundraeth, nen ddysg y 
pen ; a chelf (Art) yw gwybodaetb yn cael 
ei gosod mewu gweithrediad. I*r dyn hfn 
gwybod y drem i wneuthur Uuniau, y mae'r 
drefn yn Wyddariaelh ; ond i'r dyn sy'n 
lluniedydd ymarferol y mae'n Gdf, n«u 
gelfyddyd. 

Rhennir Gwyddoriaetb Arddangosyddoi i 
bedwar dosparth — 

1. Y Bwr ; yn cynnwys rhifyddeg a 
'daearfesuriaeth, heb drtn ond rhlf a maiot 

2. Y Gymmysg ; yn ymdrin a phriodoł- 
iaethau maintiolaeth cymmwysiadol demydd; 
megis seryddiaeth, daear-fesnreg, &c, &c. 

3. Y Feddylmdd ; sy'n ystyried cyfartal- 
iadaa, a phethau eraill perthyuoi i gorph. 

4. Yr Ymarferol. Neu gymmwysiad y 
Gwyddorion at wasanaeth ymarferol bywyd. 

Mesureg (Geometry) \ sydd Wyddoriaeth 
h6n, berffaith, a phrydferth; ac y mae yn ein 
cynnorthwyo i benderfynu perthynasau a 
chyfartaliadau arwynebedd a sylweddau 
cyfan gorph. 

Arwynebedd sydd iddo luniau, a rhai o 
honynt yn dri ochr, a elwir triongl ; pedwar 
ochr, a elwir pedwar ongi petrual, pedwar- 
ongliad cymmwys, a phedwarongl anghy- 
fartal ; pump ochr, a elwir pumongl ; chwech 
ochr, a elwir chweongl ; a llawer o ochran, a 
elwir amryongl. Y mae hefyd i arwynebedd 
gylchedd erwn {circle), ac hefyd wyfal, nen 
hirgylch fel wy (wal, or ellipsis) ; a dos- 
part hiad cylchedd, neu ranna u wedi eu tori 
allan o'i ganolfan ; yn nghyd a darnati o 
gylchedd wedi eu tori ymaith a llinell uuion- 
syth aelwirtant 

Sylweddau ydynt chwechyfochrog rheol- 
aidd ac afreolaidd ; pelau ; rbolian ; cón, 
nen gyfangorph bonbraff brigfain fel tortk 
sugyr gwynn ; peiramid, neu ffurf llydan- 
sail benfain, a phelan hirgrynaidd. 

C6n, ond ei dori ar osgo o gwrr pellaf ei 
frig, i'r cwrr agosaf attom o'i waelod, a wna 
kirgrwn ; yn ddarbenawl trwy ei ochr a wna 

Digitized by' 



ltrwyei0Chr<M 



GWYDDORION ARDDANGOSYDDOL. 



109 



h&rgykh yn ymfeinio at y blaen ; ac ond tori 
yn ogyfartal a'iochr, gwuelailinell gę/hgrom. 

Onglau, yw y cilfachau, neu y corneli a 
wneir wrth i ddwy linell gyffwrdd eu gilydd. 

Uniononglog, yw pan fyddo'r llinellau yn 
ddarbenawl i' w gilydd ; mae*r llymoogl yn 
Uai nar uniononglog, a'r pwlongl yn fwy naV 
uniononglog. 

Cyfochrog,* ywY llinellau sy barhaus gy- 
fartal eu pellder oddiwrth en gilydd ; a 
goleddfog ydyw y rhaisy'n croeai o'r nn 
ongi Pr ongi arall. 

Cyffyrddlin y gelwir Uinell nad yw ond 
yn cyffwrdd a chylchedd. 

Y mae pob cylchedd yn gyfartal i 360 o 
raddau ; felly y mae pob Iriouglog yn gy- 
farral i 180 o raddau, a phob pedwarongliad 
yn gyfartal i 360. 

Trwy gynnorthwy graddeg (scalę), pwyntl 
a chwrnpas, gellir tynnn pob llnnian yn 
rbwydd. 

Trionglog a gynnwys chwech rhann ; sef, 
tair congl, a thair ochr ; ac os gwyddir nn 
gongi o'r tair, a dwy o'r ochran, gellir cael o 
hyd i faint y ddwy gongi a'r im ochr arall 
trwy naill ai dyfais y weddwl neu Rifyddeg 
ddirprwyol (Logarithms). 

Gelwir y gelf hon, Trionglfeidraeth neu 
yn amlycach, tryfal-fesuriaethfrr^onomefry) 
a thrwy ei chyfryngiad gellir gwneutbnr y 
rhai amlaf o ddwfn destnnau seryddiaeth, 
daearyddiaeth, golygwriacth, a mordwyaeth. 
Y mae Tryfal-fesuriaeth yn sylfaenedig ar 
yr egwyddor fawr y bod " Pob Trwnghg 
sydd a7 onglau J n gyfartal, yn medetiannu et 
holi ochr au yn gyfartal eu mcdntioli" Hyn 
yw sylfaen y tafleni at gyfrifiaeth Triouglau ; 
ac am hynny, cyfieithiad da yw y gair tryfal- 
fesuriaeth, sef mesuriaeth tri fel eu gilydd. 

Y mae'r tair ongi yn 180 o raddau yn 
mhob triouglog ; ac fel y mae union ongi yn 
90 gradd, rhaid fod y ddwy ongi arall yn 
nghyd yn 90 o raddau; gellir dwyn pob 
roath o driongl i driongl union onglog. 

Gan bynny, cyfrifir tafleni oddiwrth 
gyfartalwchmaintiolitrionglau ; a*u bón, nen 
eu hir-linell sy 1,000.000,000, am bob 
gradd a mynnd Pr Uymonglau. 

Oddiyma gwelir, pe byddai bdn triongl yn 
67 o latheni, a'r ongi yn 36 o raddau, y 
gellir canfod mewn mynud hyd yr ochran 
eraill, trwy wnenthur rheoł cyfartalwch 
oddiwrth y tafleni, 

Dylid dyall am y tafleni, fod yr hir-linell, 
nea'r bón, yn cydatteb a hanner tryfesur 
(radku) 1,000,000,000, fod y bón yn cyd- 
atteb gyda'r arlinell, aV llinell ddarbenawl 



felly i'r nn. Neu, pan ystyrir y bdn yn 
hanner tryfesur, y linell ddarbenawl yw y 
cyffyrddlhi, a'r hir-linell yw ei thanngyff- 
yrddlin, Pan edrychom ar adail megis twr, 
yr adail yw'r linell ddarbenawl, neu'r 
cyfiyrddlin ; a'r ddaear, oddiwrthym hyd i'r 
adail, y w y bón yr hir-linell, neuY tanngy- 
ffyrddlin. 

Gwyddir cynnwysiad arwyuebedd i sicr- 
wydd trwy liosogi yr hyd gyda'r lled ; a 
chynnwysiad cyfangorph trwy lioaogi yr ar- 
wynebedd gydia'r ucbder ; fel hyn, hyd ar- 
wynebedd pren, neu garreg sy 12 llath, a'r 
lled sy 4 llath; 4 gwaith 12 yw 48; a bynuy 
o latheni yw cynnwysiad yr arwynebedd ; 
uchder y pren sy 5 llath, a 5 gwaith 48 y w 
240, o ganlyniad, 240 o latheni y w cynnwys- 
iad sylweddol yr holi cyfangorph pa ddefnydd 
bynnag a fyddo. 

Dygir arwynebedd ffnrfiadau afreolaidd i 
rai rheolaidd; ac mewn caledgyrph, megis 
celwrn, barii, neu cón, &c, sicrheir yr hyd 
neu'r lled cyfartal. 

Llinellau ydynt gyfartal i hydau y naill 
i'r llall; arwynebedd sy gyfartal i' w bedwar- 
ongliad; a holi sylwedd cyfangorph sy gyfar- 
tal Pw chwechyjfbchnad (cube); y ffordd i 
wethio chwechyfochriad sy fel hyn 4 gwaith 
pedwar yw 16, a 4 gwaith 16 yw 64 — yna 
64 y w'r chwechyfochriad, a 4 yw ei wreiddyn. 

Y mae pob tryfesur, neu drwch peth crwn, 
i linell ei amgylchedd, megis 1 i 3, 14159. 

Arwynebedd yob cylchedd i bedwarongl- 
iad ei dryfesur sy megis 11 i 14, neu fel 
0,7854 i 1. Chwechyfochriad pob pełen i 
chwechyfochriad eithryfesursy fel 0,5286 i 1. 

Pob troedfedd pedwaronglog a gynnwys 
144 o fodfeddi pedwaronglog. yua, 

Pob troedfedd chwechyfochrog sy 1728 o 
fodfeddi sylweddol ; oblegid 12 gwaith 12 
yw 144, dyna bedwarongliad ; a 12 gwaith 
144 yw 1 728, dyna chwechyfochriad. 

282 o fodfeddi eh węchy fochrog yw galwyn 
o gwrw, a 231 o foddfeddi chwechyfochrog 
yw galwyn o win. 

Hyd dibyn-dafod awrlaw yn siglo eiliadau 
yn Llundain yw 39£ o fodfeddi. 

Y llathen Sae&neg sy 26 mudfedd; y fill- 
dir 1760 llath; a gradd o arwynebedd y 
ddaear sy agos i 694 o filldiroedi 

Degfed filiwnfed raun y pellder o linyn y 
cyhydedd Pr pegwn gogleddol yw 39,383 o 
fodfeddi nen y metre Ffraingc. Acr Saes- 
oneg sy 4840 o latheni pedwaronglog; a 640 
o acran sydd 1 filidir pedwaronglog. Cad- 
wen tirfesurydd sy 100 dolen ; 22 llath ; a 
deg cadwen pedwaronglog sy acr. 
DigitizedbyVjQOQl| (^ 



110 



Y WAWR. 



Gan mai y rhifiadau blaenorol ydynt syl- 
faeni yr holi gyfrifiadau perthynol i faintiol- 
aeth, ac a fynych elwir i arferion bywyd, 
dylai pob dya ieuangc yindrechu bod yn 
barod ei gof a*i arferiad o hooynt; byddant 
sicr o dalu am ea cofio ; a da chwi ddarllen- 
wyr ymdrechwch at hynny. 

Y tafleni a gyfrifant holi gyfartalwch iri- 
onglau, ac a feddiannant 1,000,000,000, i un 
o'r ochrau, a geir raewn amry w o lyfrau rhif 
amesur; eithr, er mwyn rhwyddineb, arferir 
rhifyddeg ddirprwyol, ac at ddyall hoano, 
gwel Y Wawr." Rhif. I. tadal 10. 

Tryfal-fesuriaeth a ystyr hefyd ochrau y 
trionglau sydd a'a hochrau yn rbannau o 
gylchedd y ddaear a'r nefoedd serenog ; am 
hynny angenrheidiol yw ei gwybod i'r serydd- 
wr a'r mordwy wr. Gallaoga ni hefyd i am- 
gyffred uchder adeiladau a mynyddocdd, yn 
nghyd a phellderan y cyrph wybrenol. 

Tafliad allan y trionglau pelenog megis 
rhannau o'r ddaear neu'r nefoedd, ac o'r dar- 
lunlcni sydd ar yr egwyddor belenog, sydd 
un o'r cangenau prydferthaf yn naearfesureg 
a seryddiaeth. 

Tremddrych yw y gyfran hynny o Wydd- 
oriaeth arddangosyddol sydd yn rhoddi rheol 
i ddarlunio gwrthrychau ar wastadedd ar- 
wynebol, agos fel yr ymddangosent i'r golwg 
pe edrychid arnynt trwy beth tryloywaidd 
megis gwydr neu ffenestr. 

Y mae yn arddangosiad cyrph sylweddol 
megis adeiladau &c. dridosparth: — 

1. Cynllun-adail ; a ddengys gynllun 
{plan), nen seiliadwaith adeilad. 

2. Arddygraf; a eglura y wyneb, neu y 
rhannau a fo'n y golwg. 

3. Golygiadaeth ; yr hyn yw trem olwg 
o'r holi adeilad, gwyneb, ochrau, ac uchder. 

Gogysgodaeth, neu dialiaech yw'r gelfydd- 
yd o wncuthur dial, neu awrfynag, ar bob 
math o wastadglawr, megis terfyngylchol, 
syth, neu ar ogwydd. Llinellau yr awr, 
uchder y cysgodbin, neu'r mynegfys, uwch y 
gwastadglawr, pellder y cyfryw oddiwrth y 
nawngylch, a'r gwahaniaeth hydred, a ys- 
tyrir oll gan dryfal-fesuriacth pelenog (Spker- 
ical Trigonometry). Cadwer hyn [wrth law, 
at ddyall pethau dyfodol ; mynwn ein ddar- 
llenwyr yn ddysgedig yn o) ein gallu. 



IEITHADUR. 



PEN. II. 

Pethau gofynol eu cofio am bob llythyren, 
yw ei henw fel ei gelwir ; ei Hun yn angraff- 
edig ; ci Ile priodoi yn yr egwyddor ; a'i 



gallu neu ei sain wrth ei Uafaru. Ni a 
ddywedwn, yn awr, am y Llafariaid. 

Y lafariad gyntaf yw A a threiglir hi dair 
ffordd ; i e, megis, abcrtb, ebyrtb ; i y, 
megis, aradr, erydr ; ac i a, megis, gwan, 
gwetnioD. 

Saif A> wrthi ei huu yn rkagenw ; A 
addawo, cyflawned ; yn rhagferf; A gym- 
meri di ymborth ? Synwyr a ddywedaist. 
Ac a mi yn teithio ; yn fcrf ; sef gweith- 
redair ; Nid d yno ddim aflan ; yn arddoctiad, 
Naddu a bwyall ; ac yn gysylltiad ; Mab a 
merch, gardd a pherllan. 

E, yw yr ail lafariad, ac iddi dri threig- 
liad ; i i, megis dra«n, drath ; i u, mao, 
mewsydd; ac iy, ll«n, llym. Saif JŚ, wrtbi 
ei hun, yn rhagenw ; cymmered ei ffbn gydag 
e ; ac yn rhagferf, e gar cyfaill mewn adfyd. 

/. yw y drydydd lafariad, ac yn annew- 
idiol ; eithr saif yn rhagenw, megis, yn 
fy nhyb t ; ac yn arddodiad. Da t wr yw 
synwyr. 

O, sy lafariad a dreiglir i w, llom, lltrm ; 
ac i y, fibn, %n. 

Arferir O yn rhagenw weitbiau, ei bobl o; 
yn arddodiad\ Nid o enllib y daw mwynder ; 
yn gysylltiad fel os, O bu ef yno pa waeth ? 
Ac yn gyfryngiad, O na bai y son heb sail ! 

U, sy lafariad annewidiol, ac nid yw byth 
yn colli ei sain ; felly bai yw i neb seinio 
tmion yn ynion ; a Rhufain yn Rhyfain. 

W y sy lafariad a dreiglir i y, ac i o, megis 
trwm, trymion, trom. Coli w ei sain ar ol 
y llythyrennan tawddleddf, megis y gelwir 
arddelw, arddel ; gwarchadw, gwarchad. 

F, wcthi ei han a elwir bannod; i ddy- 
nodi pethau neillduol oddiwrth bethaa 
cyffredin ; megis, T dyn hwnnw. Dyn sy 
greadar hardd ; dyna bob dyn. Mae golwg 
hardd ar y dyn accw dyna rhy w ddyn allan 
o bawb ; Tr Eglwys yn Ephesus, Eglwys 
Crist ; ond Eglwys y Laodiceaid, a ddynoda 
mai hwy, ac nid Crist, oedd piau hi. 
Geiriau hyfryd yw, yr Eglwys Giistionogol, 
neu, Eglwysi Crist ; cyfyngiad, er manylu 
hysbysiad am rwygiadau yw Eglwys y 
blaid a ł r blaid, neu y wlad a'r wlad. 

Cofier fod y i'w seinio fel u yn sili olaf 
gair, oddigerth y rhai unsill hyn y, yda\ ym, 

y», Wy w fi* d & d y*> 4^ . w yn> w> 

weithiau seinir y yn debyg i sain i> megis, 
ym, jU yw. 

Y y sy lythyren dawdd, ac yn difianu mewn 
rhai geiriau ; megis y gelwir boly, boi ; 
hely, hel ; awdyl, awdl ; a chanfyddir ei 
dau wahanol aain, sef yr eglur fel y, a ? r 



,. . 



\-iOOQW 



AMRESYMMSG. 



111 



ledgudd fel w, yn a ganlyn ; hynny, ystyr, 
Hythyr, myfyr. 

5. Gofaler wrth ysgrifenu am beidio a 
rhoddi u yn He y ; oblegid ni wna'r naill yn 
Ile *r Hall atteb y dyben ; ac at ei hadwaen, 
treigler y gair o'r nnig Pr lllosog ; megis 
dyn, sy sain u ; ond wrth ei liosogi dynion, 
da w i'w sain ei htm ; llun a ddengys fod yr 
u yn annewidiol ei sain wrth liosgi; megis, 
lluniau; ond llyn, Uynau, sydd a gwahaniaeth. 
Cofier hefyd, fod a, e, ac o yn newid i y, ac 
nid i «, megis, paladr, pelydr; aberth, 
ebyrth, aros, ery*. Y, a ddylid ddodi ; ac 
nid a, ar ol w mewn geirian ; megis wyd, 
bwydy wyfdwyfc lłwyr,gwyr, gwyr, gwyrr ; 
ond ar ddiwedd enw cadarn u ac nid y a 
ddylai fod ar ol a ; megis dyddiau, wyth- 
nosaw, blynyddati ; ac yn gyffredin ar ddi- 
wedd berf ; megis, cara, addysgti, llawen- 
ycha. 

Heblaw a grybwyllwyd, y mae i bob 
llafariad ddan amserol sain, a elwir triom ac 
ysgcrfh ; fel hyn, 

A . .glann min y dwjr. .glan pur 
E . .gwenn benyw gwynn gwln ar enau. 
I . .dir . . diammheu . .ttr . .daear. 
. . od . . nodadwy, . . .6d . .eira. 

U . . ust gosłeg clust porłh y clyw 

W..gwnn adwaen gwn amwisg, 

Y . .gwynn cannaid gwfnnawsddrwg 



AMRESYMMEG. 

Crybwyllasom, yn Rhifyn III, pe byddai 
defnydd yn meddwl, a phob gronyn yn gallu 
meddwl, y collid meddwl bob tro y collid 
gronyn ; nen, os cyfaniad gronynan a ffur- 
fiai feddwl, yna y collid yr boli feddwl pan 
y collid ond un gronyn ; gan hynny, rbaid 
yw y gwahaoiaetha corphac Yspryd, nid 
fel gwahanol rywogaethau o'r unrhyw syl- 
wedd, eithr fel sylweddau hollol wahaniaethol 
ea rbywogaeth ; a'u bod fel dau ddosparth, 
gyda y rhai mae'n rhaid i ni gofrestrn yr 
holi fodan corphorol ac ysprydol a ddichon 
ddyfod o fewn cylch ein gwybodaeth. Gan 
nad oea gennyn ffordd i amgyflfred heblaw 
synwyr corphorol ac ymwybodaeth eneidiol, 
nis gallwn sylwi ar bethau, ond trwy y naill 
nen 'r llall o'r ddan ddyfodfeydd hyn. Ein 
synwyrau corphorol sy'n hysbysu i ni am 
fodolaoth sylweddair ymestynol ; ac y mae 
myfyr, nen y medrwn ymddyddan a ni ein 
hunain, yn ein hysbysu fod y fath beth a 
sylweddau ymwybodol yn gallu meddwl a 



dyall. Nis gallwn ddirnadu *n mhellach na'r 
ddau hyn, sef, defnydd ac yspryd. Er y 
dichon fod bodau mor wahaniaethol i'r ddan, 
ag ydyw'r ddau fw gilydd, etto, gan nad 
oes gennym gynneddfau cyfaddas i* w ham- 
gyffred, y maent mor belled o gyrhaeddiad 
ein gwybodaeth, ag ydyw pelluer y meddyl- 
ddrych am liwiau a goleuni o gyrbaedd 
amgyffrediad nn a anwyd yn ddall. Tebygol 
na ammheua neb fod sylwedd anfeidrol y 
Greawdwr yn gwahaniaethn mwy oddiwrth 
sylwedd y creadnriaid, nag a ddichon i 
ddau greadur, megis corph ac enaid, 
wahaniaethu oddiwrth eu gilydd; gan 
hynny, pan yn galw'r Bod Mawr yn Yspryd, 
ni ddylid rhyfygu tybied ei fod felly yn yr 
nn ystyr a bod yr enaid dynol yn yspryd. 
Arferir y gair, mae'n wir, i arwjddo pob 
sylwedd deallol a meddylaidd ; ac, o herwydd 
hynny, ni chawsom well enw ar yr Ysprtd 
traoywyddol ; eithr ynfydrwydd a fyddai 
dychymmygu, oblegid nad oes gair gwell, 
ei fod yu ^ranog o'r un sylwedd mewn 
modd gwahaniaethol. Crybwyllir hyn, er 
attalfa ar ein meddwl, am ein bod yn arfer 
dywedyd fel pe byddai yr holi o fewn ein 
cyrhaedd ; ac y teimlwn duedd i wadu pob 
bodolaeth na allwn ni, rhai bychain, ei 
olrain a'i amgyffred. Nis gwyddom sawl 
dosparth o fodau uwch na ni; a ddichon fod 
yn y greadigaeth ; ac nis gwyddom nad oes 
iddynt fwynhad o gynneddfau a fedrant 
amgyffred mewn ffyrdd tra gwahaniaethol 
i'r eiddom ni ; ac, efallai, yn llawer mwy 
felly na'r gwahaniaeth sy rhwng carreg a 
meddwl. Defnydd a meddwl yw yr oll a 
allwm ni ei ddirnad am sylweddau; ond 
nid y w hynny yn fwy rbeswm tros ddadlu 
nad oes sylweddau gwahaniaethol, nag a 
fyddai i ymddifadrwydd y dali o feddyl- 
ddrych am liwiau a goleuni fod yn rbeswm 
tros ammheu bodolaeth y cyfry w bethau ; 
a'r hyn na phrawf y naill, ni phrawf y llall. 
Cyn gadaei hyn, sylwn ychydig ar y 
gwahaniaeth nodedig sy rhwng ein amgyff- 
rcdion am sylweddau corphorol ac ysprydol. 
Ceir yr amgyfrrediad am gyrph trwy ar- 
graffiad ar ein synwyrau corphorol ; a chan 
y gwahaniaetha 'r argraffiadau hyn, yn unol 
a gwahaniaeth y cyrph, rhaid fod y medd- 
ylddrychau a genhedlant yn gwahaniaethn 
hefyd. Felly, yr ydym yn dcrbyn dirnad- 
aeth am alluoedda phrodoliaethau gwahanol, 
ac yn eu dosparthu yn unol ar cyttundeb 
neu'r gwahaniaeth a welwn yn eu priodol- 
iaethau. Eithr nid felly ein dirnadaeth am 
ysprydion ; oblegid, gan nad oes gennym 

Digitized by VjOQ^1| > 



112 



• Y WAWR. 



amgyffredion o'u gallaoedd a'u gweithred- 
iadau, heblaw yn unol a'r hyn a deimlwn 
ac a brofwn ynom ein hunain, nis gallwn 
briodoli iddynt briodoliaethau neu flyrdd i 
gyrhaedd gwybodaeth o natur wahanol i'r 
hyn a drosglwyddir i'n hyrawybodolrwydd 
ein hunain. O hyn y deillia, er ini addef y 
dichon fod graddaa uwch ac amryw o fodau 
ysprydol, etto, nas gallwn ddirnad ant i'w 
dosparthu oddiwrth eu gilydd ; ond fel rhai 
yn meddiannu gyffelyb allnoedd i'r eiddom 
nł mewn graddaa mwy nea lat. Modd 
bynnag, nid ywyn wrthwynebol i reswm 
olygu y dichon iddynt wahaniaethti oddiwrth 
ea gilydd, megis yr amrywia ffurf y naill 
ddefnydd oddiwrth y Hall ; eithr y bod 
priodoliaethau o natur deallol, yn gwahan- 
iacthu oddiwrth briodoliaethau ein meddwl 
ein hunain, sydd y tu hwnt i ddim a allwn 
ni ei ddirnadu ; ac, felly, dirgel i ni ydyw 
eu holi drefhiadau eu bodolaeth. Rhaid, 
felly, yw i ni amgyffred yn unol a'r ffordd a 
roddwyd i ni at dderbyn gwybodaeth ; ac 
wrth eu dosparthu i raddau uwch mewn 
gwybodaeth a phurdeb na ni ein hunain, nid 
ces gennym ond cysylltu ein rhagoriaethau 
eneidiol penaf wrth raddau ehelaethach a 
phurach o berpheithrwydd nag a fcddiannwn 
ein hunain ; megis perffaith feddwl, rhag- 
welediad trwyadl, gwybodaeth gywir, a 
doethineb di wyrni ; a hynny yn gyfartal i 
allnoedd ein dychymmyg am uwchafiaeth 
graddaa ea seryUfaoedd. Etto y bod hyn 
yn ddull anmherffaith o'u gołygu, nis rhaid 
llawer o ehiau i brofi ; oblegid, credir fod 
ganddynt feddiant ar allnoedd i drosglwyddo 
meddyliau, y naill i'r Hall, heb gyfryngau 
corphorol ; yr hyn beth sydd anamgyffred- 
adwy i ddyn ar y ddaear. Sut yr ymddi- 
ddan dau yspryd heb gyrph ac heb dafodau 
nis gwyddom ni. 

Rhydd hyn i ni ychydig ganfyddiad i 
faintioli bychan ein gaUuoedd eneidiol, er 
mor fawr ; prawf yw hyn nad ydym alluog, 
yn ein sefyllfa bresennol, i amgyffred pethau 
y byd arall ; dirgeledigaethau ydynt yn 
dangos y dichon fod ffyrdd i dderbyn gwy- 
bodaeth na allwu ni eu dirnadu yn y byd 
hwn ; ac y bod gobaith i garwr gwybodaeth 
sanctaidd am ryddid oddiwrth lwyth y corph 
priddlyd hwn ; ac y ceiff eagyn i ororau 
ysprydion cyflym eu hamgyffredion ; a chyn- 
nyddu a mwyhaau yn nhanbeidrwydd 
gogoneddus gwybodaethau di eithafion y 
purdeb tragywyddol ; gan ymagoshaau, yn 
ddi dranc, ac heb gyrhaedd yn ymgyrhaedd 
atto Efe, yr un sydd yn Fodolaeth gorgyf- 



lawn perffeithderau anneirif, yn ffynonell pob 
dedwyddwch anfeidrol, ac yn breswylfa y 
Mawrhydi annirnadwy. Yr hwn sydd y tu 
hwnt i amgyffirediad y creadur perflfeitbiaf a 
ddichon fodoli. 



HYAWDLEDD. 

Bod yr Areithiwr hyawdl sy fwy peth 
nag a ystyriodd aml un. Nid anhawdd yw 
cael dynion tafodrydd, a fedr arllwys ffryd- 
Uf o eiriau ar destunau derbyniol. ac athraw- 
iaethau a gredir gan y gwrandaw, nes eu 
difyru a'u boddhaau. Ond gwir hyawd- 
ledd sydd uwch na hynny ; celfyddyd ydyw 
a fedr berswadio a llywodraethu gwrth- 
gredwyr ; nid a fedr ymfoddloni ar y difyr- 
wch o hyfrydu y meddwl, goglais y tym- 
merau, a chyffhwrdd a'r teimladati drylliog 
yn unig, eithr a fyn siarad gyda'r deall aV 
galon hefyd ; a gais ennill y gwrandawyr, a 
ymegnia at afael ynddynt gan eu cludo 
gydaV dywediadau ; llifeiriol a grymas, a 
gwedi hynny eu gadael gydag argraffiadao 
dyfniou a chryfion o'r hyn a glywsant 
Llawer o dalentau naturiol, a chyrhaeddadwy 
trwy ddysg sy angenrheidiol i hyn. Gofynol 
yw dychymmyg bywiog cyflym cryfj a 
gwresog ; rhaid cael tynerwch mwynder 
calon onest ; barn ddiysgog, synwyr grymas, 
a phresennoldeb meddwl cadarn ; a f r oU wedi 
eu gwrteithio trwy sylwi'n fanwl a pharhaos 
ar ddnll a chyfansoddiad araeth ; gan 
draddodi gyda bywiogrwydd deffirous, a 
theilwng o bwysigrwydd y testun araeth- 
yddol ; ac ni ddylai neb wastraffu ciliad ol 
amser i Areithio, ond ar destunau pwysig a 
theilwng o ddeall enaid anfarwol, gan 
ameana at gysur dyn trwy wella ei holi 
amgylchiadau amserol, gogyfer a'i dded- 
wyddwch tragywyddol. Dylid cynnorthwyo 
y pethau anhebgorol yna, gyda phob gwedd- 
eidd-dra allanol; megis moesgrasol, ym- 
ddangosiad gl&n, pryddferth, ac ennUlgar; 
yn nghyd a llais llawn a soniarus. Pan 
ystyriom fod cymmaint o bethau yn angen- 
rheidiol i wneuthur Areithydd hyawdl, yn yr 
ystyr briodol, nid rhyfeddu a wnawn mai tra 
anfyndch y gwelir Areithiwr. 

Ond na lwfrhawn, y mae gwagle mawr 
rhwng bod yn ganolig a bod yn bcrffaith. 
Y mae digon o le rhyngddjmt i un aUu ei 
lenwi gydag anrhydedd ; a pha anfynychaf 
j penigamp, a pha anbawddaf cyrhaedd 
y pcrflaith, mwyaf oll yr hyfrydwch o aUu 
ymgyrhaedd yn^egrf at toaellir. Tebygol 



PRYDYDDIAETH. 



113 



I fod nifer Areithwyr campus, yn anamlach 
1 aa rhif y Beirdd campas ; ond 7 mae hyn 
o faotais gan Areitbyddiaeth rhagor Bardd- 
1 oniaeth, sef, nad oea Mas ar hrydyddiaeth 
oni fydd yn rhagorol dda ; ond am hyawdl- 
edd areithyddol, eithaf derbyniolgan lawer 
yw ei gael ar ddull cyffrediu ; am y cymmer 
liaws o ddulliaa at fod yn amlwg a syml, yn 
gystal a bod yn uchel, mawreddog, a chy- 
ffrous ; a gwr o athrylith nen ddawn na fedr 
farddoni, a ali gyrhaedd dysglaerdeb, enwog- 
rwydd, a defhyddioldeb fel Areithiwr. 

Rhald cael natur yn weinydd cyn taf mewa 
byawdledd ; ac ni wna dysg y tro heb natur ; 
areithiwr heb fawr ddyeg sy fel aur heb ei 
boro ; a natur wedi ei baddurno gan ddysg 
sy fel aur por wedi ei loywi'n llyfh a 
dysglaer. Natur sy 9 n han, a dysg sy*n trin 
a chwynu*r tyfiant ; ac y mae myfyrdod a 
di&gybliaeth dysg yn fwy angenrheidiol i 
harddu natur at areithio nng at brydyddu. 
Er mai angenrheidiol y w cael dysg a chel- 
fyddyd i Fardd, etto, haws iddo ddyfod i 
enwogrwydd hebddynt, nag a ydyw i 
Areithiwr ua astudiodd agwedd, trefi], a 
champan ymadroddus fod felly. Ffurfiodd 
IIoices ei hun ; ond bu i Demosthenes a 
Cicero gael eu ffurfio trwy gynnorthwy 
llafur mawr o eiddo eu hunain ac eraill. 

Yn y Ile cyntaf, y peth uchaf yn nhrefh 
moddion yw cymmeriad personol ; ac 
oblegid hyn y mae mwy ymdrech mewn 
cynfigen i ddiraddio cymmeriad areithiwr 
na chymmeriad personol Bardd ; ond at fod 
yu wir hyawdl a darbwyllol, nid oes yn fwy 
angenrheidiol na bywyd rhinweddol, sef 
bywyd yn myned oddiamgylch gan wneuthur 
daioni. YstyriaFr areithwyr paganaidd hyn ; 
rhydd undeb rhinwedd gydag addysg foesol 
hyfirydwch i'r gwrandawyr ; a hawdd gweled 
fod hyn yn sylfaenedig ar reswm ; oblegid, 
rhwyddheir cyngor i'r derbyniad, os credir 
y cynghorwr yn ddifrifol, yn ddi dwyll, yn 
caru ein lles, ac yn arfer a gwneuthur ei 
hunan fel y cynghora i eraill wneuthur ; 
ychwanega hyn at brydferthwch y dywediad; 
ond, os meddylir fod yno ddichell, difodir 
pob derbyniad, a diffoddir holi oleuni agwres 
yr hyawdledd. Acheblaw hynny, y mae 
yn uhuedd rhinwedd ymestyn am ragoroldeb 
yn Jihob gwybodaeth dda ; ac y mae uwch- 
law myned ar ol pethau sy'n halogi dynion 
wrth eu gwrandaw. m Diffyg cariad at rin- 
wedd sy'n achosi pob dywediad llygredig. 

Er yr ymgasgl pobl i wrando un tafodrwg 
ac erlidgar, er mwyn cael gwaith siarad ar 



ei ol, bli no arno a wneir bob yn ychydig ; 
oblegid nid hyfryd gan neb erwindeb ; eithr 
serch ar rinwedd a ddwg allan bethau a 
ymeifl yn mhob meddwl; a chanmolant eu 
hunain yn nghydwybodau y rhai na ufudd- 
han( iV rheolau beddychol. Y mae mawr- 
edd ac ardderchawgrwydd mewn adrodd 
pethau a ddengys fod y dywedwr yn caru 
ac yn hiraethu am les a chysur dynion. 
Cariad s/n Uadd gelyniaetb, yn bywhaau 
serch, ynplygnYcyndyu, ac yn ennill teim- 
ladau pob dyn. 



PRYDYDDIAETH. 

Dwr brif gynghanedd y sydd ; a gelwir 
hwy cynganedd groes a chyngaiiedd aain ; 
o'r ddwy hyn y deillia'r lleill, fel y deillia 
rhannau ymadrodd o enw a berf. 

Cynganedd groes, sydd a'i phwys penaf ar 
y cydseiniaid, am eu bod, fel y crybwyllwyd 
yn ein rhifyn Hydref, yr un peth o'r canol 
i'r dtwedd, a'r rhai sydd o ddechreuad y 
llinell hyd i'r canol ; gelwir un felly croes 
rywiog ; ond y mae dwy arall, a elwir croes 
o gyswllt a chroes ddisgynedig. 

4.. Groes rywiog yw yr oreu ; cenir hon 
yn groes gyflawn bob ffordd, fel y gellir ei 
darllain wyneb a gwrthwyneb ; megis 

Draw gwylia y drwg elyn, — y drwg elyn draw 

gwylia, 
0'th ddeall da, athwyll dyn — A thwyll dyn, 

o'th ddeall da. 

Eithr nid yw angenrheidiol fod y ddwy 
linell agosaf i'w gilydd fel yna ; ond rbaid 
i un fod, cyn y gellir ei gal w yn groes 
rywiog. 

2. Croes o gyswllt, yw bod cydsain olaf 
y brif orphwysfa, yn nghanol y llinell, yn 
atteb y gyntaf yn y llinell ; megis, 

Lle daw angatf a dengair ; ncu, tfunier i ga// 
haner goir. 

Os bydd g 9 b, neu d, yn nechreu llinell, a 
c, p, neu t yn y brif orphwysfa iV hatteb, 
gelwir hynny hanner cyswyllt, am fod y 
cydseiniad biaenaf yn hanner grym y lleill ; 
megis, 

Grym ei wange a oero mwv. — Bu ryw anhap oer 
yno.— Dyn a gefaial in gono. 

Croes o gyswllt ewinog yw bod dwy gydsain 
feddal yn atceb un galed ; megis t, d, d; 
neu tj d, h; c,g, g; neu c t g, h ; fel hyn, 

Tińoned dy arweiniwr— Calon nni^ ylan eneth. — 
Ti a gai'r glorf Aoyw gawr glan. 



DiqitizQdhvVjC)C .)gK 



Ctf. 1. 



15 



114 



Y WAWR. 



Croes dwbl gyswllt yw mwy nag un gyd- 
sain 7D atteb felly ; megis, 

Drwy'r gwelydr a*i aur golofn. — PactA a mellirfitA 

i'm halldu. 

Croes o gyswyllt ddisgynedig yw bod y 
cydseiniad yn atteb felly, tra nad yw y 
brif orphwysfa ond un sili ; megis, 
Gair a dńg ar y drygwaith. 

3. Croes ddisgynedig yw bod y sili nesaf 
i'r brifodl, neu'r sili olaf ond un, yn cyngan- 
eddu a gair unsiłl yr orphwysfa; sef yr 
orphwysfa yn acen ddyrchafedig, a'r brifodl 
yn ddisgynedig ; megis, 

Ba'nd y gwaed bendigedig. 

Croes ddwbl ddisgynedig sy fel hyn; 
Bondo gwydr bendiye^ran. 

Neu, gyda Uafariaid, fel hyn — Ar Dduw 
yr wy' weddtwr. 

OV gynganedd groes y tardd cyngaoedd 
draws, non un ganolgoll ; aef, pan y byddo 
cydseiniaid yn nghanol y Uinell heb eu 
hatteb, a'r geiriau cynganoddol yn cyrchu 
neu yn trawai drostynt, 

Trawa gyferbyn, fel hyn— TrUłwch (i'r holi 
wlad) trosti. 

Traws anghydbwyt, megis— Traf od (y byd) 
trwy o/al. 

Traws o gytwUt ewinog—Tri gwról (frawf d 
rkagorwyeh. 

Traws gyfkewid—Ieuanąc (a hardd y w) Owen. 

Traws ddisgynedig-—! dcłyn (md oes) ddywenydd. 

Traws fantach— Dim (ar y ddaear yw) dyn. 

Gelwir yr olaf yn draws fantach, am ei 
bod mor w&g o gynganedd, fel nad oes yn 
atteb en gilydd ond dim a dyn ; sef, y ddwy 
d. Ac fel yna, y gelwir yr holi gynganedd- 
ion croes, yn mhob cyhydedd. 



DYWIOflr YODSDI0. 



MR. TALIESIN WILLIAMS 
(Ab lob). 

Mr. Taliesin Williams, ocdd fab i'r 
enwog Fardd ac Ilynafiacthydd, Mr. 
Edward Williams, (lob MorganwgJ> a 
dyna pa ham y cyfenwid ef Ab Iolo. Ys- 
golhaig campus, yn dyall amryw ieithoedd, 
a fu yr hen fardd medrus ; ac ystyrid ef yn 
wr tra chyfarwydd yn ysgrifeniadau y 
gogynfcirdd, y cynfeirdd, a Brut y Cymry. 

Oanwyd y mab yn Nhref Ffleming, bro 
Morganwg, 9ed. Gorphcnhaf, 1708. Cafodd 
addysg dda yn fore, dangosai athrylith yn 
fachgen, cymmerodd arno y gorchwyl o 
hyfforddi craill yn ieuangc, ac wedi ei briodi 



gyda chymmar gymmwys j iddo 'n mhob 
ystyr, ymsefydlodd yn 'Merthyr* Tydńl, i 
gadw Athrofe, yn yr bwn Ie y g&nwyd iddo 
feibion a merched. 

Ysgolfeistr nodedig ydoedd Mr. Williams ; 
a'i ddisgyblion, gan amlaf, a rogorant ar i fy 
cyfoedion am wybodaeth raewn Grammadeg* 
Ieithoedd, Hanesyddiaeth, a RhiryddiaeLh ; 
difyr ganddynt ydyw s6n, a gwrandaw ar 
epaill yn son am eu cyn Athraw tadol ; a 
diammheuol mai boddhaol i deimladau ei 
berthynasau parchus, al gyfeillion lliosog eu 
gweled felly. Y mae pob peth yn gadael ei 
61 yn y byd ; ni ddkhon i un dyn fyned 
trwy'r byd heb adael ei 61; ac 61 anrhydeddus 
ydyw 61 Atbraw celfyddgar wedi ei argraffa j 
yn nyfnder serch ei ddisgyblion medrus a > 
lliosog. Meddyliau anfarwol, wedi ea 
haddurno gyda dysgeidiaeth fuddiol gan ' 
gryfder meddwl Athraw cyfarwydd tebyg i 
Ab lob, sy goffadwriaeth werthfawrocach 
gan gyfaill na marraor, a'i llythyrennau 'u 
anwylach gan góf cariad nag aur. 

Yr o«ld yn wr talgryf a hardd, a'iduedd j 
yn siriol a chyfeillgar ; yn ffyddlon hynod i 
gyfaill, yn ddi weniaith i' w uwcbafiaid, yn i 
garedig at isafiaid, yn foddus mewn cym- > 
deithas, ac yn ddi dramgwydd i bawb. 
Medrai ymollwng yn rhwydd i ymddyddan 
am wahanol gangenan dysgeidiaeth, fel unyn 
ymhyfryda mewn boddio y rhat oll a gyfeill- 
achui gydag ef ; etto, Hynafiaeth, Barddon- 
iaetbj Derwyddiaeth, aV pethau a ymduedd- 
ent at cnwogi cenedl y Oymry, a gai fwyaf 
oYfyfyrdodau a'i ysgrifeniadau. | 

Y r Cymraeg a*r Saesonaeg oeddynt y 
naiłi mor barod a'r Hall gan Mr. Williams ; 
gwnaeth rai Ynglynion Unodl Union yn 
Saesonaeg; cyfieithiodd amryw ddarnau 
pcnigamp, yn neillduol o waith Campbell) 
cyfiinsoddodd liaws o Ynglynion, Hymnau, 
Caniadau, Cywyddau, ac Awdlau o*i eiddo 
ei hnn. 

Gelwid arno i fod yn Feirniaid yn Eis- 
teddfodau Merthyr, y Fenni, a'r Cymmydog- 
aethau cylchynol ; ni ymostyngai i edliw eu 
gwallan i ymgeisyddion ieuaingc; os cry- 
bwyllai fai, dywedai y modd i' w wella ; ac 
os canfyddai athrylith, nodai y campau; 
canmolai y da ; a thrwy gyfcrbynu y pethan 
goreu gyda'r beiau, annogai yr ymgeiswyr i 
gymmeryd calon, a myned yn mlaen gan 
ymloywi, gan ymbrydferthn, a chan ym- 
gryfhaau nes cyrhaedil enwogrwydd. Bu 
am flynyddoedd yn Ysgrifcnydd anrhydeddus i 
i'r Eisteddfodau talaethol, yn y Dehau a'r 
Gogledd; ffurfiodd gydnabyddiaeth, yn y , 
. , . -mlizęlbyCjOOgle j ! 



ADOLYGIAD 



115 



modd hynny, gydag amryw Offeiriaid dysg- 
edig a chyda boneddion haelfrydig pjn y 
Dywysogaeth ; ond o'r lliaws hynny, nid 
oes braidd chwech yn fy w ; y mae gennym y 
Parchedig Rees, o Gasgob, y Parchedig 
Jones, o Nanhyfer, (Tegid), y Parchedig 
Evans, o Gaer, (Iwan GlangetrionyddJ, 
Syr John Guest, a Sir Benjamin Hall ddau 
farwnig gwladgarol, yn aros etto ; eithr ei 
barchus dad Iolo, y Parchedigion Ifor Cer^ 
Gtoallter Mechain, a Gwilym Morganwg, 
y Parchcdigioa Ałun, Dewi Si&n, Clough, 
o Gorwen, yr anwylaidd iawn Ccrnku- 
anawc, a Bardd Nantglyn, yn nghyd a rhif 
o'r cedyrn yr hoffai ef en henwau, sy fel 
yntan, yn y bedd, gwedi gorphwya, a ni'n 
cofio am danynt, fel hyn, gyda mwy teimlad 
nag a fedrwn ei amlygu mewn doli gwedd- 
aidd ; yn rhągor na chael y fraint fawr o 
ysgrifenn enwau gwyr raor dda, y bu i ni fod 
mor lwyddiannns a chyd oesi gyda bwy. 

Yn Nghaerdydd, 1833, Gwobrwywyd 
Mr. Williams gyda'r Gadair Farddonol, am 
ei Awdl ar hanes y Derwyddon ; dyna'r tro 
cyntaf i neb ysgrifenn gair i geiaio ei ddi- 
ystyru, gan erlid y Bardd a'i waith yn nghyd 
aYBeirniaid ; dyna hefyd y tro olaf; ond 
rhyfedd iawn yw hynny ; oblegid, y mae 
rhagoriaeth dawn, bob amser, yn ach- 
lysnrgollyngiad Łafodan baldarddwyr hun- 
anol. Fel y tuedda ty wynniad y Lloer gann 
i gorgwn y bryniau gyfarth, y cynhyrfa 
dawn athrylithgarddynionach iymchwerwi ; 
ac megis mai iV cbylch yn dawel y sym- 
mod y Lloer, er maint a fo'r cyfarth, felly 'u 
ddistaw yr ymddygodd Mr, Williams, heb 
gymmeryd arno gljrwed meibion y V fawr ; 
dangoaodd ei han yn wr boneddig yn bynBy, 
fel yn ei bethau eraill. 

Casglodd ysgrifeniadan ei dad, a chy- 
hoeddodd amryw o bonynt yn llyfr a elwir 
" folo Manuseripis," gyda chyfieithiad a 

!) oodiadau yn Saesonaeg o'i waith ei han. 

|| Cyhoeddodd hefyd, 4< Coelbren y Beirdd ;" 
seC yr hen egwyddor farddol, gyda Thraeth- 
awd ar ei ebywirdeb, a'i chysondeb gydag 
egwyddorion hen ieithoedd eraill. Ceir y 
rhai hyn, mewn argraffiad hardd, gan Mr. 
Rees, Llanymddyfri. 

Gwedi trcnlio ocs ddefoyddiol i fagn ysgol- 
heigion, i weled ei blant yn alluog, a'i wlad 
yn cynnyddu mewn gwybodaeth faddiol, y 
bardd, y cyfaill, a'r caredig Mr. Williams 
a fu fiirw, Chwefror 16, 1847, yn 49 mlwydd 
ei oedran, a'i waith i fy w yn oes y Cymru. | 



Prydferth yw ei gyieithiad o Lochiel, 
gan Campbell yn y Khifya hwn. 

Mae A wen yn ymwywo,— ac addyąg 
Heddy w yn ymffario ; 
Helbalus leu Ao Ioh % 
Enwog ei rym* yn y gro. 

Er i gannoedd hir gwyno,— ym mharthau 
Merthyr fawr am dano ; 
Llys Naf, a'i hy 
Sy bałaś i Ab loló. 



A2>OX.TOLAJ>. 



Dysgeidiaeth ?r Cymry. Ysgrifenwyd 
llythyran yn Saesonaeg, at Mr. Williams, 
diweddar Aelod Seneddol tros Coventry, 
ac at yr Ardderchocaf Ardalydd Lans- 
downe, gan Mr. £. Gibbon Salisbnry, ar 
y testnn nchod ; a gwerthir y cyfry w gan 
Arthur Hałl a*i Gyf., 25, Paternoster 
Row, Llnndain. 
Gan nad ydym am ymwneuthur a dadlcuon, 
nis gwnawn yma yn rhagor na dywedyd y 
y pleidia Mr. Salisbary, addysg sylweddol a 
da i'w gydwladwyr, gan gredu nas gallant 
gyrhaedd hynny heb gymmorth oddiallan, 
ac y dylaiY llywodraeth estyn y cyfryw 
gynnorthwy iddynt. 

Ysgrifenodd amryw yn alluog o blaid 
rhoddion gwirfoddol y bobl tuag at gaci 
addysg i'w plant ; agwr galluog ei syniadau 
ydyw Mr. Salisbnry hefyd i bleidio'r duli 
arall ; ond gan mai teg ydyw i bob dyn 
gael cyhoeddi ei fam i'w gydwladwyr, teg 
hefyd a fyddai i*r cydwladwyr ddarllain ac 
ystyried y rhesymaa a adroddir gan y naill 
a'r Hall o'r ysgrifenwyr. 

Y mae gwladgarwyr trwyadl o bob ochr ; 
nid oes gwahaniaeth heblaw am y ffordd 
oreu i ddangos cu hewyllys da ; a gellid 
gobeithio am effeithiau da i ddylyn en 
bymdrechiadau, pe yr ymddeffrdai ein cyd- 
wladwyr at gymmeryd y ddyledswydd o 
hyfforddi plant mewn dysgeidiaeth i'w 
hystyraethau dyfrifol ; a chredwn y byddai 
gweled yr oD a ddywedir o fewn y Hy thyrau 
hyn, yn foddion gryminus i'w deffroi at y 
gorchwyl pwysig. 

Nid dyma'r cyntaf a welsom yn argraff- 
edig o fedrusrwydd ein cyfaill, a gobeithiwn 
nad dyma'r olaf; a pba un bynnag ai croes, 
a'i unol a'n golygiadau ni, y dichon i farnan 
gwr fod, da gennym weled arwydd, bob 
amser, o rym meddwl mab Cymru yn gweith- 
redu gyda chyfeiriad at ddaioni ei gydwlad- 
wyr ; yn ncilldnol fclly pan mor ddi ofn 
dywedyd ci fcddwl a Mr. Salisbury. r 

Digitizedby VjO( 



116 



Y WAWR. 



babddo: 



LOCHIEL. 

CYFIEITHIAD O WAITH CAMPBELL, 
OAN AB IOŁO. 

Ymochel Lochiel rhag y dydd pan y daw 

Yr Isel-dir yn elyn o'th flaen yn ddifraw ; 

Maes gwaedlyd y Meirwon i'ngolwg sy'n troi, 

A Uwythau Cyloden ar wasgar yn ifoi ; 

Maeat etto'n dychwelyd,— yn ayrthio*n en gwaed, 

Gwae! Gwae! i'r Marchogicn a'u earnant dan 

draed; 
Rhnthro drostynt mae Cymberland falch fal rhyw 

gawr, 
A'u Mynwe*au'n sathredig dros wyneb y Ilawr. 

Ond gwól ! trwy fellt buaio y Frw ydr mewn poen, 
Pa farch sydd yn rbedeg mor ffyrnig ei ffroen ; 
Dy farch di Glenylin sy'n rhedeg mor rhwydd, 
A'th briod anwylwyeh alarus ei swydd, 
Fal goleu twr cariad a'i 11 y gad yn llwyr, 
A edrych am dannat yn hir ag yn hwyr. 
Mae march heb ei farchog wr enwog ei ran, 
Yn dychwel y boreu yn wael ag yn wan, 
Yn dychwel yn unig ond oer ydyw'rcwyn, 
Arwyddion anobaith sy'n goch ar ei ffirwyn. 

Wyła Albin, O bydded dy dristwch yn drwm, 
I angau caethiwed cai*th arwain yn llwm ; 
Bhif gwlith boed dy ddagran mae achos yn wir. 
Ond meirwon Cyloden sy'n dewach ar dir, 
Cyloden, dedd creulon dy lafur a fed, 
Dros dy faes gwaed y dewraf yn ddilnw a red. 

LOCHIEL. 

Rho'th Bregeth i'r ofnm ti Ddewin di lwydd, 
Neu os ydyw Cyloden mor erchyll i'th wydd, 
Tyn dros dy hen lygaid fy mantell yn glau, 
Rhag i ffag olygiadau dy gynwyr wanhau. 

DEWIN. 

Na wawdia daw'r drom weledigaeth i ben, 
Cai*th ddarostwng ti'r balchaf aderyn is nen ; 
Clyw ! rhuthrodd yr Eryr a'i awydd yn fawr, 
O gwmmwl y Gogledd mewn ymffrost i ławr ; 
Mwy bnan na phelen elynol ei daith, 
A dystry w o*i esgyll yn arllwys yn faith ; 
O uchelder ei ddifrod esgynned mewn pryd, 
Gerllaw mae'r anrheithiwr yn waedlyd ei fryd. 

Fam mae'r Bannau'n fflamychn eu marwor i'r 

lan, 
Trwy'r ffurfiifen fel ser yn gwreichioni 'nmhob 

man? 
Tan genllysg y Distryw sy'n chwyrn yn ei rwysg, 
A dwylaw glanastra yn dirwyn y dwysg. 
Arfog wych Lochiel ! digyffelyb mewn nerth, 
A'th Faneran ar wynt dros y Bannau tra serth, 
Ymaith ! Tan sydd o'th amgylch i'th losgi a'th 

Lys, 
O dychwel i'th gartref yn unig ar frys, 
Tywyllwch y lludw a noda p'le 'dd oedd, 
A mam plant newynog yn erchyll ei bloedd. 



Taw ! mil gw cleddyfan fy llwyth ! maen't gerllaw, 
Ond un eu mynwesan di frad a di iraw, 
Yn filwyr tra ffyddlon— ni ofhir mo hwy byth, 
I'r diweddaf o'u gwaed i'r diweddaf o'u chwyth ; 
Fal medelwyr yn awchos am waith gyóVr wawr, 
I gynhauaf coch angau disgynnant i ławr ; 
I Gymberland groesaw fal rhuad y don, 
A*i farch di-hafarch-droed o deued ger bron •, 
Ond gwae idd ei dylwyth, a gwae idd ei bUid, 
Pan fydd Albin yn tynnu*r cledd mawr wrth ei 

rhaid, 
Pan i faes buddugoliaeth yn dewach na'r grug, 
Rhed Glenylin ddi-arswyd a Morai ddi-blyg. 
Yn wisg yr ucheldir mor Uon ar bob llaw, 

DBWIN. 

Ymochel Lochiel rhag y dydd pan y daw ; 
Mewn anobaith pe ewympai fy Uygaid a'm llef— 
Nid dyn ddichon gndio a ddengys y Nef ; 
Cefais addysg ddychrynllyd wrth ymyl y bedd, 
A'r pethaa a ddaw sy*n cysgodi fy ngwedd ; 
Cyloden a ddadsain yr oergri a rhydd 

Y gwaed-gwn wrth hela dy Frenin trwy^ dydd, 
Mewn tywyllwch ag ulw o 'ngolwg mae'n troi, 
Ymgynhyrfa^ ddu'rdymestl i' w guddio wrth 

ffoi. 
Gorphenwyd ! Taranau y rhyfel sy'n awr 
Yn ddistaw— ond Albin dy dristwch sy'n fawr, 

Y Caeth haiarn gadwynog ym mha le y mae, 
Canys llygad y Frwydr a gaewyd mewn gwae. 
Yn alltnd diobaith O ! teithiodd e'r don, 

Ei wlad yn ymddifad o 'i Phenaeth a'i ffon, 
Mae tristach arwyddion o'u blaen o bob tu, 
Mae'r tabwrdd dan orchgndd a'r elor yn ddu, 
Cloch angau yn galw ! Trugaredd y nef, 
Mae nghalon yn rhewi ! ars wyduś yw'm ltóf, 
Mac mwg yr hyll weithred yn wenwyn ar Ued, 

lochiel. 

Hawyr ; wyt ddirmygus, ni roddaf it gred. 
Pe bai fy holi ddewrion da gwych yn eu gwaed 
Fal te w lysiau'r Aig yn carneddu dan draed, 
Heb ofni na chadwya nag Angau yn eu gwedd, 
Lochiel fydd yn gadam a diflin ei gledd ; 
Os cyll Fuddugoliaeth myn angau i'w rhan, 
Ei draed at ei elyn a'i wyneb i'r lan, 
A'i Enw'n ddysgleirwych gobeithlawn bydd ef, 
O wely marwolaethfe edrych tua*r nef. 

Taliesin Williams, JŁertkyr. 



BIBL FY MAM. 

Y Uyfr hwn ydyw *m holi yn awr ! 
Llif dagrau'r fynud hon : 

A gwefus grynn, a'm cliniau i ławr 
Cofleidiaf ef i'mmron ; 

Y Bibl hwn tros lawer ocs 
Fu yn ein teulu ni, 

A dwylaw hoff fy mam mewn moes, 
Wrth&rw,rhoe.imi 00 g[ e 



BARDDONIAETH. 



117 



Ah ! Da rwy'n cofio rhei'ny sydd 

A'u henwau yma'D Uwyr, 
O gylch yr aelwyd ddelai'n rhydd 

Ar ol pryd gweddi'r hwyr ! 
Tmddyddan am y gair mewn hedd, 

A wnaent nes twymno mryd, 
Ac er eu bod mewo dtftaw fedd, 

Byw yma ynt o hyd ! 

Fy nhad ddarllenai'r Gair heb gam, 

I firawd a chwaer yn wiw, 
Mor dawel yr edrychai mam, 

Wrth wrando geiriau Duw ! 
A gwelaf etto 'i nefol bryd, 

Yn nghof fy iengaidd hynt, 
A'r teulu mwyn yn dymu 'n nghyd, 

O gylch yr aelwyd gynt l 

Ffyddlonaf on ! Fy Mibl pur ! 

Mae'n ddidwyll gymmorth llawn ; 
Pe pawb yn gau ei air sydd wir, 

A'i gyngor ar yr iawn ! 
Holi aur drysorau 'r ddaear wiw 

Ni all ei gael i bant ; 
Wrth ddysgu imi *r ffordd i fyw, 

Dysg imi larw 'n sant. 



Y GAETHLONG. 

(CYFIEITHIAD O WAITH RU88ELL.) 

Owawr lwyd y dydd oedd yn agor ei dorau, 

Y gloywon byst tanbaid wnai'r olwg yn dlos; 
A hiliai haul melyn ag aur frig y borau, 

Gan ymlid a'i olwg gysgodion y nos. 
Yr awyr— O bured ! y drem oedd gyttun, 
Ar dyfroedd yn dawel fel baban mewn hun : — 
" Pa hoen ? ebai'r Lly wydd, fel ai yma a thraw, 
" Pa hoen ? Wyd ti'n gwylio ? ai iawn oll islaw ?" 
" Iawn oll !" ebai 11 ais, y mae pob peth bryd hyn 
H Fel clymau eadwynau y caethion yn dynn." 

" Fry fiy gyda'r Uuman ! awn yn ein nwy, 

" Taener hwyl, mao'r gwynt yn ei ch61, 
" A phell cyn boreufwyd, gadael cawn mwy 

" Gymniau hen Affrig yn 61. 
" Y Lloer a ddilyna ein Uwybrau'n eu hwsg, 

" Fel awn hyd y donn gyda hedd, 
" Ein llonglwyth o fbdau sy ddistaw mewn cwsg 

" Fel pe byddent ddistaw mewn bedd ; 
" I fynu a'r angor ac awn yn ein nwy, 
" Ni feiddiwn, nis gallwn, ddim aros yn hwy ! 

Yn sarug safai'r Łlywydd, 

A'ifreichiau 'n mhleth am bryd, 
Ei guchiog aeliau 'n crychu, 

A'i ddur wefusau 'nghyd ; 
"Afuichwifflangellu?" 

" Do, Do" medd morwr, " Do," 
" Y marwol gyda'r marw 

" I fynu trowehyn nghlo." 



Cymmorth ! Cymmorth ! Dduw'r Crisfnogion ! 

Achub fam bron gwallgof hi ! 
Dyn gwynn creulon aeth a'm plantos ! 

Dduw*r Cristion dyw fy nghri ! 
Fi wyf ieuangc, cryf, a chadarn ; 

Gwann a thost fy mab a'i lef, 
Curwch, clymwch, a newynwch 

Fi !— O Arglwydd achub ef ! 
Łladdasant, Ow ! Fy mab, fy mab ! 

A waeddaTr fam a'i sgrech yn flong : 
Y llywydd a*i tarawai hi 

Yn farw gorph ar fwrdd y Hong ! 
A'i ni cheiff natur deimlo mwy ? 

Na deigryn mwy fod ar y rudd ? 
Ai ni cheiff cas greoloudeb glwy ? 

Na Uadron dyn eu cosb rhy w ddydd ? 

A geiff tafodau fod yn f ud ? 
A geiff meddyliau 'u doi o hyd ? 
A baid tosturi gwyno *n firaeth, 
Wrth wded gwraig a mam yn gaeth ? 
Pa le mae gwych anrhydedd byd, 
A'r Pin, a'r Wasg, yn dal yn fud ? 
Dadebred pob rhy w ddyn Ue daeth 
I fynnu*n rhydd y Negro caeth ! 
Hen Frydain, tir melus y glandeg wyr rhydd, 

Y dyfroedd yw'thbalas, y donn dannat sydd ; 
O ! Estyn dy freichau tros foroedd yn rhwydd, 

1 noddi rhai caethion a leddir i'th wydd ; 
Cenedloedd ymffrostgar o'u rhyddid a'u hedd, 
Galarant o herwydd troi miloedd i'r bedd ! 

Y sawl fo gynnorthwy mewn parod air firaeth 
Ceif nerth adnewyddol, yn ngweddi pob caeth ! 

Y NAILL AR GYFER Y LLALL. 

Er gelyn oer ei gil wg 

l'n ymlid o'i wyn amlwg, 

Ceir gan Ragluniaeth gyfiull mwyn, 

Yn hael i'n dwyn o'i olwg. 

Ar ol y nos a'r llesgedd 
Daw gwawr a bendith ryfedd, 
Ein Jacob wann yn Israel cawn 
Efory 'n llawn o fawredd. 

Mac Sarai 'n hir heb fachgen, 
A llygaidLeah 'n absen, 
Ond Sarai deg sy lan ddinam, 
A Leah yn fam la won. 

Os byddin Aipht o'n holau, 
Ymegyr m6r ei ddorau ; 
Ac os mewn mór, rhy w forfil ddaw 
l'n tynnu draw o'r tonnau. 

Os chwerwon dyfroedd Mara, 
Pren melus a'u pereiddia ; 
Rhag newyn tost, me#b anial dir, 
Anfonir ini fanna. 

Seirph tanllyd sydd anniddan, 
Sarph bres a'n gwella'n gyfan ; 
Ond myn'd trwy'r afon canu wnawn 
Yn gynnes iawn am Ganaan 



Ł - 



Googt 



118 



Y WAWR. 



DILEAD BAI. 

Cyhuddwyd y wraig, a'r Iesu a ysgrif- 
enodd a'i fys, ar ławr. Pa beth a ys- 
grifcnodd efe ar ławr ? Ni ddy wedir wrth- 
ym ; ond credwyf iddo ysgrifenu madd- 
euant ar le uwch. Os y cyhuddiad oedd, 
pa ham yr ysgrifenai ef ar ławr ? Fely gall- 
ai oll yn y Ile ei weled. Pa ham yr ysgrif- 
cnodd efe y cyhuddiad ar ławr ? Dyna 
pa ham, fel y byddai frbobi wrth gerdded 
ei ddileu yn hollol, hyd na ellid ei gael 
mwy! — Parch A. Jones, D. D. Bangor. 

ETTO MAE ŁŁE. 

Mae He yn nhrugaredd Duw, mae Ile yn 
Iawn Crist, mae lieyn ngwaith yr Yspryd; 
mae^9ynyrEgłwy8ymaaryddaear,ac yn 
yr Eglwys uchod; am hyny, "Dos allan 
i ł r pnf-frjrrdd a'r caeau, a chymmell hwynt 
i ddyfod i mewn. " — Parch J. Jones, A. M., 
(Tegid). 

CRIST A DYN. 

Cymmcrodd Crist bcdwar o bethau dyn 
gydag ef i'r groes. Ei enw, " Y dyn Crist 
Iesu." Ei natur, " Crist yn y cnawd. * Ei 
ddioddehadau, "Wedi ei demtio 'n mhob 
peth yr un ffiinud a ninau." A'i beeh- 
odau, " Yr hwn a ddug cin pechodau 
ni yn ei gorph ar y pren." Ond pan 
ddaeth oddiar y Groes, ni ddygodd gydag 
ef ond dau o bethau dyn ; sef ei enw a'i 
natur; gadawodd y dioddefiadau o'i ol, 
"Ni arglwyddiaetha marwolaeth arno ef 
mwyach ;" a bu iddo adael ein pechodau 
o'i ol hefyd. " Ac am bechod a gondem- 
niodd bechod yn y cnawd. " — Parch John 
Elias, Mon. 

EIN BABA. 

" Dyro i ni heddyw Ein bara beunydd- 
iol ; ** — y bara a ennillom mewn ffordd 
onest ; — Ein bara, — nid bara pobl eraill. 
Dywediad rhesymol ydyw, " Ein bara ein 
hunain a fwyttawn." " Dyro i ni ein bara 
beunyddiol " — y bara a gawn yn feunydd- 
iol a ddylai fod ein bara. — Parch. Lewis 
Powell, Caerdydd. 

ANGBHEDADYN. 

Cyfyng fydd aibat ti angrhedadyn ; talu 
nis galli, maddcuant nis mynni, carchar ti 
a gai. — Parch Evan Harris, Merihyr. 

T BAI AB DDYN. 

Y mae pob da oddiwrth y Creawdwr ; 



"Dcuwch chwi fendigcdigion fy Nhad" 
Eithr pob drwg o'r Greadur ; " Ewch 
oddiwrthyf rai melldigedig" — Bydd pobl 
yn felldigedig am iddynt felldithio eu 
hunain ; ond y duwiołion ydynt fcndigedig 
o ras, ac o drugaredd Ddwyfol ; " Bendi- 
gedigion fy Nhad." Parch. E. Morris, 
Vicar LlaneUi. 



.V. 



Cypaill. — Un hyddlon fel ei enw 
cyfa ail ; creadur anhawdd ei gael ydyw 
cyfaill, a hynny 'n fwy, am y dylai garu 
fel y car ef ei hunan, gyda'r holi feiau ; am 
na ddylai ei hunan elw fod yn brif wrth- 
rych ; ac hefyd, am y gweddai i bawb 
ymdrechu cyfeillachu ^da'i well ; yr hyn 
nis gcllir ci wneuthur neb i'r cyniill fod 
gyda'i waeth. 

Cwsg. — Dywedai un Syr T. Brown, i 
mai brawd ieuengaf marwolaeth yw cwsg, 
a'i fod mor debyg i angau, fel na alki 
feiddio ymddiried iddo, hcb weddio cyn 
cysgu. 

Cynghor. — Hynod o barod yw llawcr 
i ymadacl a'u cynghorion, er lleied a 
feddiannent cu hunain o ? r peth y cyng- 
horant eraill iV geisio ; oblegid, y mae 
rhoddi cyngor yn arwydd fod y cynghor- 
ydd yn teimlo ei hun yn un o ddylanwad, 
o fewrhydi, ac o werth sylw, tra nad yw y 
dyn a gynghorir ond rhyw beth is law 
iddo mewn synwyr ac ymddygiad. Etto, 
derbyniol a wcddai fod cynghorion 
synwyrol y dysgedig, yr hen, a'r duwiol. 

Chwekwdeb Yspbyd. — Ni ddylai neb 
ysgrifenu hyd nes iddo dymheru ei deim- 
laaau gy da serch at leshaad y ddarllenydd ; 
ac ni ddylid dadlu er mwyn difrio, eithr 
er mwyn addysg. Dichon i gyllell 
awchus naddu ysglodyn; ond i dom pren 
praff, rhaid cael pwysau a chryfder ; felly 
hefyd, y dichon i eiriau pigog miniog a 
chwcrwon beri om ar ddynion egwan ; 
eithr i ymwneuthur a gwr grymus ei 
synwyrau rhaid cael rheswm cryf wedi ym- 
nerthu mewn dynoliaeth a phrydferthwch. 
Gwholdbb. — Yspryd bywiog a di ofii, 
yn meiddio gwncuthur unrhyw beth a 
fyddo er Ues i ddynoliaeth. 

Gwbthod Y Gwir. — Y dyn a wrthodo 
y gwir, am yr ymddengys yn milwrio yn 
erbyn ei fympwy, sy fel ystlum y nos ; yr 
hwn, er fod ganddo lygaid i weled yr haul, , 
nis daw allan i edrych arno am mai gwell j 
ganddo yw tywyllwch. / 

Digitized by VjOOQIC 



DIDDANION. 



119 



Gorchymmyn Pendant. — Archiad 
awdurdodol, na pherthyn yn llythyrennol 
ond i'r rhai y rhoddwyd ef, ac yn un y 
dichon i'r gorchymmynyddei newid. Nid 
oedd niwed yn y ffrwyth, eithr bai oedd 
ci gymmeryd oblegid y gwaharddiad ; ni 
pherthyn i dadau ladd cu meibion, er i 
Abraham gael gorchymmyn i hynny ; a 
newidiwyd y seremoniau gan gymmeryd 
Cristionogaeth. Y gyfran a berthyn i 
bawb ydyw egwyddor y gorchymmyn 
Pendant ; — ac os hoflai un wthrych 
gymmaint ag yr hoflai Abraham Isaac, os 
mor anwyl ganddo am beth a'i fraich, ei 
lygaid, a'i droed, etto, os na all ufuddhau 
i'r nefoedd heb aberthu ei hoff wrthrych, 
heb dorri a thynnu ymaith ei beth anwyl, 
rhaid ei fod yn amddifad o grefydd 
oddigerth iddo aberthu. 

Gobchtmmyn Moesol. — Gwahardd y 
peth sy ddrwg yn ei natur ; a gofyn yr 
hyn sy ddayn ei natur. Teimla natur fod 
niwed mewn niweidio a Uadd ; a theimla 
natur fod daioni mewn gorphwysiad ac 
addoliad. Y wae'r deg gorchymmyn yn 
sylfhenedig ar ddau, " Car yr Arglwydd 
a th holi galon," a " char dy gymmydog fel 



dy hun." Os cerir yr Arglwydd 
gan ddyn, ni wna hwnnw eilun, ni 
chymmer enw ei unig Dduw yn ofer, ac 
nid gormod ganddo roddi un dydd o saith 
iw wasanaethu 'n ddi gymmysg a gorch- 
wylchion eraill. Hefyd, os cerir cymmydog, 
ac os anrhydeddir dyn, ni leddir ef, ni 
lattratir ei eiddo, ac ni wneir cam ag ef 
mewn gair na gweithred. Yr aohos o bob 
peth annymunol yw difiyg cariacL 

Haklfbydebd. — Gwreiddiol darddiad 
pob da; ac o herwydd haelfrydedd y 
cosbir y drygionus. Kheolir y llawer er 
eu Ues a'u daioni gan gyfraith ; ond os 
bydd i gyfran o'r llawer, afkrayddu a 
niweidio 'r Uiaws, angenrheidiol i hael- 
frydedd ydyw diogelu eu cysur trwy 
gaethiwo'r afionyddwyr. 

Natur Ddrwg. — Y peth a elwir natur 
ddrwg sy gam enw ; y Bod Mawr a 
wnaetk natur, ac y mac pob peth a wnaeth 
ef yn dda iawn : agwedd focsol dyn sy 
bechadurus ; ac y mae rhai yn porthi yr 
agwedd bechadurus yn y fath duli afryw- 
iog, na aliant beidio a dolurio teimladau 
y bobl a ymwnelo a hwy, mwy nag y 
dichon i ddrain beidio briwio bys tyner 
y foneddiges a bwyso arnynt. 

Pechod. — Anghyfraitb, neu ddifiyg o 
gynawni yr hyn sy dda ; megis y mae 
tywyllwch yn ddifłyg goleuni. Nid digon 



peidio gwneuthur drwg, rhaid dysgu 
gwneuthur daioni ; heblaw peidio gwcithio 
ar y Sabbath, angenrheidiol ci sanetciddio. 
Melldigwyd Meroz, er na wrthwynebodd 
Israel, am na chynnorthwyodd Ierael yn 
erbyn y cedyrn ; melldigwydd y ffigysbren, 
nid am ddwyn ffrwyth drwg, ond am nad 
oedd dim ffrwyth i*w gael arni ; a dywed 
yr Iacbawdwr, " Y neb nad yw gyda mi, 
yn fy erbyn I y mae." 

Pobl. — Ystyr y gair yw pob Ilu, ac am 
fod y morgrug yn rhann o bob Ilu y geilw 
yr ysgrythyr lan hwy'n bobl ; '* Y morgrug 
nid y dyn t bobl nerthol;" er hynny pobl. 
" Yr Arglwydd a rydd ci lef o flaen ei lu," 
onaen ei lu mawr ef; y locustiaid a'r 
man brj^faid ydynt ci luocdd, ac yn gryf 
i wneuthur ei air — ei weision ef yw pob 
peth. 
Synwyb.— Pegwn byd pe gallwn gyrhaedd, 

Neu warchae'r mdr i'm llaw fy hun, 
Mesar fenaid ydyw'm aylwtdd, 
Synwyr ydyw mawredd dyn. 
Tbeigl. — AnŁawdd i wann yw taflu ei 
faich ; a gormod i'r methedig yw bwrw 
ei faich o'i flaen ; eithr dichon i'r gwannaf 
a'r Uesgaf drciglo ei faich. 

Tad a'i blentyn. — Plcntyn, wrth 
ddringo ar le peryglus, ydoedd uwch ben 
dyfhder ; a gwclodd, os gollyngid ef i 
ławr, mai dinystr a fyddai'r canlyniad : 
ond, clywodd lais ei dad yn dywedyd 
•* Ymollwng fy machgcn, yr wyf fi yma, 
ac yr ydwyf gadam i'th dderbyn i'm 
breichiau fel na fydd i ti ddim miwed." 
Ymollyngodd y bachgcn, a dio^el ydoedd 
yn mreiohiau ei dad. Os gofymr beth yw 
Ffvdd— dyna hi ! 



Cyfraith. — Yr oedd gwr bychan ei gorph- 
olaeth yn fawr ei wybodaeth yn y ^f- 
raith ; a phan yn rhoddi tystiolaeth mewn 
llysbarn,gofynai cyfreithiwr mawr ei gorph 
iddo ei alwedigaeth ; attebodd y bychan 
mai cyfreithiwr oedd. EbaTr corph cawr- 
aidd wrtho, 4 * Y chwi yn gyfreithiwr ? Gall- 
wn cich rhoddi yn fy ilogell. n I hyn dy- 
wcdai'r bychan, " Dichon y gellwch ; ond 
pe gwnelech hynny, byddai cennych fwy 
cyfraith o lawer yn eich Ilogell nag yn eich 
pen. 
Cwbw. — Oofynai bachgen bychan, yn Sir 
Caerfyrddin, gan ei dad adael iddo fod yn 
aelod o gymdeithas y bobl sobr ; dywedai 
y tad ei fod yn rhy ienange ; "Nhad, ,, 
ebai'r bychan, "Sut na niaswn yn rhy 
Jigitized by yjOO^ 



120 



Y WAWR. 



ieuangc yn mhriodas Ann fy chwaer, pan 
y rhoisoch i mi cwrw, ac y cwympais wrth 
fynedtua thref? 

Diwygiad. — Dyn meddw, ger Castell 
Newydd, a adawai ei deulu mewn eisiau ; 
ond trwy i wraig ty, lle'r ydoedd yn yfed, 
ei rwystro i weled ei merch yn chwarae 
Eilioneg (Piano-farte), penderfynodd beid- 
io a meddwi mwy. Rhyw dro, ac ef yn 
drwsiadus mewn dillad hardd, cyfarfu al 
hen gyfeilles; a hi a ofynodd He bu ef er 
yscyhyd o amser; attebodd yntau mai 
gartref, yn edrych ar y plant yn Ilawenhau 
wrth wrando Piano. — "Piano/ 19 Ebai'r 
gyfeilles, " Rhoddais I lawer punt amuni 
fy merch, faint a dalasoch chwi ? "Deunaw 
ceiniog, ' * ebai'r dyn. " Dim ond deunaw !" 
meddaTr wraig, " Pa fath y gelwch chwi 
eich Piano f * a dyna ei atteb buan, " Pad- 
ell ffiio ; ac y mae'r plant wrth eu bodd 
yn gwrando tonau'r clg ynddi ar y tan ! " 

Ffol. — Gofynwyd i Thomas Edwards 
o'r Nant, pa ham yr arferai chwareu rhann 
y ffol bob amser yn ei ddigrif-chwar- 
euaeth ; a'i atteb oedd, " Am yr un rhes- 
wm a chwithau, sef o eisiau ; yr wyf fi yn 
chwareu y ffol o eisiau arian, a chwithau 
felly o eisiau synwyr. 

Lltgaid dolurus. — Cynghorai Meddyg 
i un a llygaid dolurus eu golchi ag ychydig 
wlybyr a elwir Brandy; rhyw ddydd, wrth 
gyfarfod gwraig y tost ei lygaid, gofynai 
iddi a oedd ei gwr yn dilyn ei gyngor ; 
attebodd hithau iddo wneuthyr yn oreu y 
gallai; ond na allodd hyd hynny gael y 
gwydr yn uwch na'i sam. 

Lladbad. — Dyfarnwyd Negro i V fflan- 
gellu am ladrad, yn virginia, America; 
crefai yn daer am gael ei wrando, a chan- 
iattawyd iddo ddywedyd ei ddeisyfiad; 
gofynai yntau " A oes dyn gwinn i gael ei 
ciro am brini eiddo ladrad ? " Attebwyd 
" oes ; " " yna, " ebai ef, " chi euro Meistr, 
fe priiiin,afegwybodificaelfyladratta!'' 

PEaFFEiTHEwYDD. — Dywedai nn, wrth 
Mr. Thomas, Gweinidog yr Annibynwyr, 
yn Pen Main, y gallai dyn fod mor ber- 
flaith ar y ddaear a phe yn y nefoedd. 
" Tybed," ebai Mr. Thomas; " geill/' medd 
y llall, "a buom I mor berffaith a hynny 
am un-mis-ar-ddeg. " — " Gresyn, " ebai 
Mr. Thomas, " Na fuasech yn aros felly 
am un mis yn rhagor; ac yna, buasech 
blwyfol mewn perffeithrwydd ! " 

Gwraig dlawd. — Yr oedd hen wraig 
dduwiol yn Mon, gyda'r Methodistiaid 
Calnnaidd, a elwid gan ei chymmy dogiem 



" Cadi Rondol; " rhyw dro, yr oedd un 
o'r blaenoriaid yn ei Ued fcio am waeddi 
diolch mor uchel na allai pobl glywedy 
pregethwr; "Diolch etto!" ebai Catrin, 
"mai Cadi Rondol dlawd ydwyf ; pe bu- 
aswn Mrs. H,— o'r Ile a'r Ile, ni fuasai neb 
yn fy meio i'm wyneb am fy meiau ; ond 
trwy mai tlawd ydwyf, ca£ ymgeledd y 
saint, — diolch ! " 

Pan yn gorfoleddu, yn Beaumaris, un 
tro, gwaeddai rhyw wyr ieuaingc, "Pech- 
aduresy " ar ei hol. — " lepechadures " ebai 
Catrin, " ond pechadures wedi ei hachub, 
— diolch!" 

Ffulebiaeth. — Clywai hen Amaethwr 
fod Gweinidog yr Efengyl a berthynai i'r 
capeHle f r arferai wrando yn FJuler ; a 
gelwid ef felly am y pregethai yr unrh]rw 
athrawiaeth a'r Parchedig Andrew Fuller, 
gwr enwog iawn gyda'r Bedyddwyr, yn 
Lloegr. Oblegid clywed hyn, credai yr 
hen driniwr maesydd, i'r gweinidog droi 
yn wr cyfeiliornus hynod ; ond wrth 
wrando ar y gweinidog yn pregethu, y 
Sul canlynol, hofiai ef jti fawr ; aefel yr 
ymwresogai'r Pregethwr, a dywedyd fod , 
yr holi fai ar ddyn, a phob gras o ddwyfol 
drugaredd, gwaeddai'r hen Amaethwr tros 
y capel, " Wel, yn wir ;— os ffwJbart wyd 
ńjffwlbart ydwyf finnau hefyd 1" 

Llyfr y Vioab. — Bu y llyfr hwn yn 
fendith i lawer, am yr ymdueddai pobl at 
ddarllain, gwrandaw, a chofio prydydd- ! 
iaeth, er na fyddai gandd^nt nemawr nas 
at ddim darlleniad arall ; a chof gennym i 
hen wraig ofyn unwaith pa ham na chym- ; 
merai pregethwyr eu testunau o Lyfr y \ 
Vicar weithau ; o herwydd y cymmerai 
hi ei llw iddi glywed pregeth o ben i ben 
o Lyfr y Yicar , oddigerth ei bod yn 
llawer gwell fel y canwyd nag fel y dy- , 
wedwyd hi gan rhyw lashogyn yn ddi- | 
weddar ; " Ond,' ebai hi, u Yr unig 
ysgryłhyr a glywais I ganddo, oedd " Ni 
edrychir yn llygad march rhodd !" 

Cellwair a Phebygl. — Dadleuai un 
gwr, a'r Gymmalwst ar ei draed, o blaid I 
yfed gwirodydd poethion ; mai achos yw 
syched, ac mai efE&ith yw lloni wrth yfed. 
Gofynwyd iddo pa un ai achos ai eflaith 
oedd y l>oen a'r chwydd yn ei draed ; 
attebai yntau, " Digon tebyg y byddai 
llai o'r go o out (jgout) pe byddai llai o T r 
go in ." 



Caerdydd : — ArgrafTwdd a Cyhoeddwyd gan D. 
Evans, Swyddfa'r Prinapality. 

j Digitized by VjOX3Q LC 



"GOREU ARF, ARF DYSG. M 



Y ¥AWR; 



SET, 



CYLCHGEAWN LLEENYDDOL A CHELFSDDYDOL. 



Ctf. 1.] 



RHAGFYR, 1850. 



[Rhif 6. 



T OO&TaTBO AT BZ OTBWZdU*' 



URDDAS DYN. 



Gtdwladwyb Serchus,— 

Creadur mawr ar ei gynnydd ydyw 
Dyn. Goddefydd ystwyth yn derbyn, a 
gweithredydd diwyd yn rhoddi areraffiad- 
au, dyfhion ac anmleol, gyda'i holi ysgog- 
iadau ydyw dyn. A bod, y gweddai iddo 
ystyried yn ddwys a difrifol am natur can- 
lyniadan ei holi weithredoedd, mewnol ac 
allanol, ydyw f r creadur mawr dyn. 

Y mae pob peth yn natur yn derbyn a 
rhoddi olion conadwriaethol o'u bodoliaeth. 
Dylynir y planedau mawrion, a chanlynir 
y ero man gan eu cysgodau perthynol ; 
gad y graig, wrth rolio, ei chranadaa ar y 
mynydd ; cloddia'r flrydlif ei ffos yn y tir; 
gesyd eagyrn anifeiliaid eu hunain yn 
nghy&nsoddiad y gaenen; ac ysgrifena 
rhedyn a dail coed eu bedd-argraff gwyl- 
aidd yn ffurfiad y glo, Yr wybr sy dry- 
frith o arwyddion uwch ben ; yr awyr sy 
gyflawn o sain o'n cylch ; y dyferyn dwfr, 
wrth syrthio, a gerfia 61 ei ddisgyniad ar 
j pridd tann fargod ; y donn a finia ddan- 
edd y graig ar fenn y mor; pob troed yn 
aymmud a ad ei ddarlun ar y ffordd Ile 
cerddo ; gordoir natur ag olion sy megis 
un gofadail fewreddog o'i hamryw wei3i- 
rediadau grymus; a phob gweithred o 
eiddo dyn sydd argraff fyw ym meddyliau 
ei gyd greadnriaid ynmhob gwlad. Mae 
cóf dyn megis cwyr tawdd yn derbyn llun- 



iau cyflawn o fywyd ; ac y mae gweithred- 
oedd dyn fel arfau cerfiedydd yn ffurfio 
darluniadau bywiol yn eneidiau yr olla 
edrychant ar ei arferion. Gan mai olion 
byw, i aros trwy'r holi oesau dylynol, 
ydyw olion gweithredoedd dyn, yna, dy- 
ledswydd dyn yw gwylio ar fod ei weith- 
redoedd yn deilwng o bwysigrwydd ei gyf- 
rifoldeb. Nid tai a thiroedd, nid lluoedd 
yn ei addoli, gan ymostwng i'w air ar god- 
lad ei fys yw mawredd dyn ; ac nid swydd 
uchel ei galwad a wna ddyn yn weithred- 
ydd mawreddig ; eithr grymusder eifedd- 
wl> a nerthoedd ei enaul yw ei urddasol- 
rwydd. Mesuriad gweithred yw'r syniad- 
aeth o'r hon y deilliodd, ac addurn swydd 

Sv't cryfder synwyr sy'n ei chyflenwi. 
egis y mae cysylltiad rhwng flfrwyth a'r 
gwraidd, felly mae'r undeb annattodadwy 
sy rhwng gweithred a meddwl. Yn ngall- 
uoedd y meddwl mae dyn yn ei fawredd ; 
pan yr ymddengys y meddwl trwy synwyr 
cynhenid, maen atnrjllth ; pan yr anaóuo 
ddaioni trwy ei ewyllys, mae'n rhinwedd ; 
a phan yr ymddylifo yn ddynoliaeth trwy 
ei serchiadau, mae'n gariad. Cynawnder, 
rhyddid, a gwirionedd, a egyr holi ddrys- 
au'r meddwl ; amser, eangder, a thragy- 
wyddoldeb a grafangai mewn un eiliad, ac 
un eiliad a estyn ef i feithder anfesurol ; 
gan deimlo hiraeth na bai mynud o f wyn- 

; Digitized by VjOOQ 



Ctf. 1. 



10 



122 



Y WAWR. 



haad, yn oesoedd mewn tragywyddol wlad ! 
Am fyned, ac yn myned yn mlaen mae'r 
enaid ; ar fyd o'i flaen yr edrych dyn, gan 
adael bydoedd dirifedi o'i ol. Nid teg cyf- 
yngu meddwl ; pa [ham y cesglir awyr i 
gostrel, a chennym yr 'holi awyrgylch 
eangfaith i gyd i ł w hanadlu? A phaham 
yr ymgnethiwir i gilfach mynipwy plaid, 
a chcnnym holi wirioneddau'r greadig- 
acth anhysbyddadwy, yn ein hannog i' w 
mwngloddiau annherfynol ? Yragofleidio 
gydag egwyddorion anfeidroldeb, fel yr 
amlygir hwy yn a thrwy oll yn oll ydyw 
gorchwyl dyn ; ac ymdebygoli ł n eneidiol, 
i'r Dwyfoldeb a eglurodd, i'r gallu sy ł n 
datguddio, ac i'r cariad a amlyga etto, bob 
da angenrhcidiol i'w ddedwyddoli gyda 
thrysorau'r meddwl ydyw urddas dyn; 
ond cael dyn yn ffyddlon iddo ei hun, cen- 
hedlid ci debyg heb geisio, mcgid cawri 
heb lafur, a gcnid cenedl o urddasolion yn 
ddiarwybod ; am na all dyn fyw heb adael 
ei 61 a'i ddclw ary llawer a ymgyfeillach- 
ant ag ef yn ystod ei oes. 

Hunanoldeb yn ei fychandra |sy ł n diys- 
tyru dyn ; iselder is na bwystfilaidd sy'n 
dirmygu y creadur mawr, yn mha scfyllfa 
bynnag y dichon iddo fod. Nid yw gorch- 
wyl gonest neb ond clod ac anrhydedd 
iddo, os ymdrech cf am ei wneuthnr yn 
iawn. Aredig yr oedd Elizeus, a daeth 
yr yspryd arno ; bugeilio'r oedd Dafydd, 
ac aeth yn frenin; gyda'u gorchwyl yr 
oedd y bngeiliaid, ac anncrchwyd hwy 
gan angylion ; a syllu ar y ser a wnai ł r 
doethion, pan, gyda seren, arweiniwyd 
hwynt at y Mab by chan. Neges dda ydyw 
myned at ddylcdswydd y fath bynnag a 
fyddo ; a chan mai tuedd y naill dda yw 
cenhedlu ? r llall, dichon i un gael agoriad 
ffordd at beth mwy nag yr amcanodd atto. 
Gwneuthur ei ddyledswydd, gan chwilio 
am Asynod ei dad yr oedd Saul, a chafodd 
deyrnas ; cyflawni ei dyledswydd, trwy 
fyned i geisio dwfr, yr oedd y wraig o 
Samaria, a chafodd y Messiah ; ac ond i 
ni gyflawni ein d) T led8wydd trwy ymdrechu 
amgynred gwirioneddau celf a gwyddor- 
iaeth, ni all neb ddychymgu graslonrwydd 
y canlyniad, heblaw y rhai a brofasant o'r 
gwlcdcloedd eneidiol a gyfranwyd iddynt. 

Tu ag at urddasu dyn, da iawn a fyddai 
cofleidio'r cyfleusterau a roddir gan yr ys- 
golion lawer sy'n ein gwlad i'n plant, yn 
nghyd a darllain llyfrau a amcanwyd i'n 
addysgu yn egwyddorion gwybodaeth 
fuddiol. Digon annifyr ydyw gweled 
pobl, o syn wyr cynredin cryf, yn gorfod 



teimlo pellder eu hisafiaeth pan yn nghyf- 
eillach un a ystyriant yn ysgolhaig ; pan 
nad oes yn eisiau, ond astuctio awr uwch 
gwerei buddiol, bob hwyr, am ychydig 
wythnosau, na ellid bod cyfuwch a llawer 
un. Yn hytrach na dadlu o hei-wydd 
mympwy a seremoniau, ymdrecher olrhain 
i egwyddorion celfyddyd, a cheisier gwy- 
bod trwy brofiad beth yw duwioldeb ; ac 
yn Ile gwneuthur duwiau ani&eledig o 
gydferwolion fel ein hunain, ymdrechwn 
bob un trosto ei hunan, gan wybod fodyr 
Hollalluog yn natur, yn rhagluniaeth, ac 
yn ei air yn llafaru wrthym ni ; iddo roddi 
i ni synwyrau at amgynred yn gystal a 
dynion eraill ; ac er y dichon i eraill fod 
yn gryfach ac yn fwy, etto, 'n unol a'n 
talent, neun talentau ein hunain y gof- 
ynir i ni. 

Y Mamau sy'n ffurfio cymmeriad y 
plant am flynyddoedd ; mamau synwyrol 
a dysgedig a fagant blant mewn synwyr a 
dysg ; ac o'r ddau, gwell a fyddai rhoddi 
ysgol dda i'r merched, pe acnosai hynny 
lai dysg i'r bcchgyn, na bod, fel yn awr, 
yn esgeuluso r genethod a rhoddi dysg i'w 
brodyr. Cyfodwyd llawer mab dysgedig, 
a phriododd yn unol al ddewisiad ; ond 
maint bynnag ei fedrusrwydd, ei enwog- 
rwydd a' i ysgoleigdod; wrth ddylanwad 
y fam y magwyd ei blant oll. Mam a merch 
ardderchog a fagodd Timotheus, gan ei 
gyfarwyddo i ddarllain ; a hawdd gweled 
mwy na'r geiriau yn y dywediad, k< Mam 
meibion Zebedeus." Dylanwad Hannah 
a gychwynodd Samuel, trai gwr, fel pob 
gonest, gyda'i alwedigaeth ; a mam, yn 
cyflawni ei hadduncdau, a gyflwynodd 
Lcmuel i enwogrwydd ac urddas, Tru- 
garedd fawr pe ymunai holi f erched Cymru 
i beidio a meddwl am briodi, ond gyda 
rhai a fedrant eu gorchwylion yn iawn, a 
aliant ddarllain, ysgrifenu a rhifo yn dda; 
a chyda rhai yn well ganddynt am lyfir 
nag am ddiod gadam, ac a gyrchant i ł r 
addoldy yn Ile i'r diottai meddwol. Y 
mae yn ngallu ein meny wod chwyldroi'r 
wlad mewn llai na blwyddyn, ac felly 
gwneuthur eu hól 3m fendigedig ar yr ocsau 
sy heb eu geni. 

Gwybodus yw i ni, nad oes gan y naill 
ddyn hawl i brynu a gwerthu corph dyn 
arall ; a hawdd gwybod felly, nad oes gan 
y naill hawl ar entud y llall ; ein Creawd wr 
a'n piau, a rhyngom ni ac ef y dylem 
feddwl, barnu, a gweithredu. Trostom 
ein hunain y rhaid rhoddi cyfrif ; yna, 
trostom ein hunain y gweddai ini farnu. 
_ _ Digitized by VjOOQlC 



URDDAS DYN. 



123 



Ni all gwr arall fod yn gyfrifol trosom ; 
ac, am hynny, nid iawn gadacl i wr arall 
fod yn ddeddfwr anffaeledig i ni. Nid 
oes gennym ninnau hawl i farnu fel y 
mynnom ; eithr yn unol a'r hyn y credwn, 
yn onest, ei fod yn wirionedd. Nis gall- 
wn chwaith erhd eraill am eu gwahan- 
iaeth barn, heb oddef iddynt hwythau ein 
herlid ni am yr un peth. Ein hunig aw- 
durdod yw cyframi a derbyn addysg mewn 
cariad. Diffyg dysg a chariad sy'n peri 
bod erlidiwr ; ac fel y cynnyddo'r wlad 
mewn dysg a duwioldeb, cyflwynir pob 
dirmyg erlidgar a argraffwyd, i dan ; oddi- 
gerth ei gadw gan hynafiaethwyr, er niwy n 
dangos maint y cynaydd a gymmerodd le 
er ein dyddiaani. 

Ni dclichon i bawb fod yn unfarn, tra 
heb feddiannu yr nn graddau o wybodaeth; 
crogai rhy w amaethydd darian wrth frig 
pren ; a phan gyfarfu dau deithiwr gerllaw 
i'r darian, dywedai un mai arian oedd, 
haerai'r llall mai aur ydoedd, eithr gwydd- 
ai'r amaethwr ei bod yn bob un o'r ddau ; 
parodd Tr ddau deithiwr newid eu hochr- 
au ; a gwedi hynny gwelsant mai aur oedd 
un tu i'r darian, ac mai arian y tu arall ; 
cawsant eu dau yr un faint o wybodaeth 
a'r amaethwr ; ac yn y fann daethant i'r 
un farn yn hollol a'u gilydd. 

Ni fedr dynion fod yr un farn, tra yr 
ymgaethiwont i'r oll a ddywedo blacnor- 
iaid gwahanol eu golygiadau; dynion a 
gwydrau Uiwiog ar eu llygaid a welent 
bob gwrthrych yn unlliw, eithr pob un yn 
unlliw a*i wydr ei hunan, bydded y lliw a 
fyddo ; a'r ffordd orcu at weled pob peth 
yn ei li w priodol, ydyw i bob llygad 
edrych arno yn noeth, heb y gwydrau 
Uiwiog. 

Ni all dynion ddywcdyd cu bod yn un- 
farn, tra gormeswyr i wasgu arnynt am 
eu goncstrwydd ; digon i golledu llawer 
teulu am fywioliaeth, a fyddai i'r gwr n'r 
tad ddy wedyd yn wahanol i'r creulon a 
feddiannai awdurdod i'w ddiswyddo a ł i 
droi allan o fara. 

Ond, gali dynion ddyfod yn agosach at 
farnau eu gilydd, trwy ehwilio ac ym- 
drcchu mwy am wybodaeth egwyddorol. 
Amryw wirioneddau a ymddangosant 
megis yn gwrth-ddywedyd eu gilydd, er 
nad ydynt. Pe dywedai un a welodd 
bluen a darń aur yn cyd gwympo mewn 
awyr-sugncdydd, fod ctfaith pwysdynniad 
yr un faint ar y naill a'r llall, dywedai y 
gwir; er hynny, anhawdd gan un a u 
gwelodd yn ewympo oddiar ben twr goelio 



hynny, am i'r aur ddisgyn o flaen y bluen; 
etto, wedi y dyallcr mai gwrtheffaith awyr 
ar arwynebedd y bluen a'i rhwystrodd, 
gwelid undcb y ddau wirionedd, a byddai 
J r ddau edrychydd o'r un farn. Ac, heb- 
law y dengys gwahaniaeth barn nad y w 
dynion yn meddiannu yr unrhyw raddau 
o wybodaeth, y mae tnedd yn cu gwahan- 
iaeth hwnnw, i'w symbylu at ymofyn am 
ychwaneg o wybodaeth ; a thrwy hynny 
ddyfod i urddas teilwng o fawredd y medd- 
wl dynol. 

Wrth ymdrechu am wybodaeth, da a 
fyddai dal at rhyw un peth nes ei ddyall, 
cyn mynedatbeth arall: mynner llyfrau 
addysgiadol; cyfeillacher a'r dynion dysg- 
edicaf a ellir eu cael; na choeliwn i neb un 
plentyn Adda wybod pob peth hyd yma ; 
torer tros lyfetheiriau hen fynachod, ac 
ymeanger yn yr hyn oll sydd dda. 

Angenrheidiol anhebgorol at gynnydd 
urddasol ydyw tegweh didwyll; trwy am- 
lygu ein meddyUau at wybod meddyliau 
eraill ef mwyn addysg: Uawer iawn sy 
fel clóch, heb yn rhagor na thafod gan- 
ddynt; dywedant ac ysgrifenant yn hollol 
ddi reol, gwyddant heb wybod, am nad 
ydynt deg a didwyll attynt eu hunain nac 
at eraill ; eithr yn hunanol, yn drahaus, 
ac yn ddiystyrllyd o eraill am nad ydynt 
gyfuwch eu galwad. 

Ni all y daw colled o uniondeb. Colled 
a diffyg yw pob drwg. Nid oes penyd 
mewn rhinwedd, nid oes poen mewn 
doethineb, nid oes cosp mewn cariad, ac 
nid oes galar mewn gwybodaeth fuddiol ; 
ychwanegiadau atfodolaeth ydynt. Mewn 
gweitbred rinweddol y bodola dynoldcb ; 
mewn gweithredu ł n rhinweddol ychwan- 
egir at y byd ; ac mewn cyfranu addysg 
plennir flrwythlondeb mewn anial leoedd. 
Ond eu harfer yn cu purdeb, ni all fod 
gormod o gariad, o wybodaeth, ac o hardd- 
wch. Ni wyr yr enaid am derfynau mewn 
daioni. 

YnUegorphwys,teithicr; ynllcgwrth- 
wynebu, cydweithreder a'r duedd ymest- 
ynol, ac a*r .natur dyfadwy a roddodd y 
Creawdwr ynom. Awn o'r dechreuad i'r 
llawnderau, a gadawer y da am well. Awn 
o'r anialwch i diroedd y mel, a mynnwn 
afacl ar vr hyn sydd deilwng o'i alw yn 
urddas dyn. Awn yn fwy, yn ddysged- 
icach, ac yn helaethach ein gwybodaeth, 
ein medrusrwydd a'n crefydd, nes cael 
Cymruyn ławr yn ngolwg y byd, yn gamp- 
us ym marn ysgolheigion, ac yn anwyl 
ger bron y nefoedd. 

Diaitized by VjQO Q 



124 



Y WAWR. 



ELFENAU PEIRIANNWAITH. 

Anrhegodd natur ddyn gydag amryw wein- 
yddion peiriannol, a chynnysgaeddwyd yr 
amryw weinyddion peiriannol gyda gwahanol 
fath a graddan o alluogrwydd a nerth. 
Rhoddir siamplau nodedig o hynny yn 
mhwysan cyrph sylweddol, yn nghyd a'u 
pwysfawredd pan yn symmnd; yn mhwysau 
a gwosgiad awyr ac hylifoedd eraill; yn 
egni gwrthneidiol tarth, neu agerdd a godir 
oddiar wlybyroedd gan wres ; yn ngwrth- 
neidiad tynlafhau (springs); ac yn nerthocdd 
gewynol anifeiliaid. Pan yn cymmwyso yr 
amryw egniadan hyn at orchfygu gwrth- 
wynebiadau, nen at drosglwyddo symmudiad 
i gyrph, anfynych en gwelir yn atteb ein 
dyben, nac yn cyflawni ein amcanion, heb i 
ni en cyflunio a'n trerau at hynny yn flaen- 
orol. Dichon na weithreda 'r gallu a fyddo 
gennym yn y cyfeiriad a fyddo angenrheidiol, 
ncu gydia/r cyflymder a'r grym a fyddo yn 
ofynol at gyflawni ein bwriadau ; gan hynny, 
rhaid dyfeisio rhyw drefhiant, fel wrth dros- 
glwyddo y gallu hwnnw at y pwynt gweith- 
iol, y byddo ei gyfeiriad, ei gyflymder, a'i 
rym angherddol, yn cael en rheoleiddio yn y 
fath ddull ac i atteb y dyben sy gennym 
mewn golwg wrth ei gymmwyao. Gelwir 
y trefhknt hwnnw Peiriant. 

Er yr amryw ffyrdd aneirif a gymmerir i 
weithio peiriannau, ac er y Uiaws dybcnion a 
gyrhaeddant, etto, canfyddir na ellir cyn- 
Uunio nnrhyw beiriant, pa un bynuag a'i 
ayml ai cymmysg a fyddo, ond i ddwyn un 
nen ragor o'r tri effeithiau canlynol ; 1. I 
newid cyfeiriad y gallu symmndol fel ac fw 
gyfaddasu at orchfygu rhyw wrthwynebiad 
pennodol, neu i roddi yn y corph y fath hwn- 
nw o alln ac a'i gwna i symmnd gydag an- 
gerddolder pennodol. 2. I wneuthur y grym, 
sydd iddo gyflymdra pennodol, yn alluog i 
gynnyrchu cyflymdra gwahanol yn y gwaith 
sydd i'w gyflawni, neu yn y corph sydd iV 
symmnd. 3. I wueuthnr y grym sydd iddo 
angerddolder pennodol, yn alluog i orchfygu 
gwrthwynebiad angerddolder gwahanol, neu 
i alluogi grym a uerth pennodol i ymdrechu 
gydag egni ar y corph sydd iV symmud, er 
iddo'n fynych berchen ar fwy angerddolder. 

Mewn trefn i egluro'n rhwydd ddadgload- 
au Peiriannwaith, nyni a ystyriwn y gallu 
symmndol yn gystal a'r gwrthwynebiad sydd 
i gael ei orchfygu, gan eu cynrychioli gyda 



phwysau cyfartal iddynt; cawn alw y pwys- 
au sydd i gynrychioli yr egni symmndol wrth 
ei enw celfyddydol Gallu, a'r pwysan yn 
cynrychioli y gwrthwynebiad, wrth yr 
enw celfyddydol Pwya. Amgyffi-edir yn 
hawdd, y gellir trosi pwysan i'r gallu sym- 
mndol ac i'r gwrthwynebiad, y fath bynnag 
a ddichon fod egni y naill mphwyriad y llall. 
Fel hyn, os y gallu symmndol a fydd yn egni 
gwrthneidiol agerdd yn gwasgu ar sngn-bib, 
dywedir fod ei bwyswasgiad yn gyfurtal i 
hyn a hyn o bwysau ar bob modfedd pedwar- 
onglog ; gan olygu wrth ddywedyd felly ei 
fod yn dwyn yr un effaith, wrth yrrn'r sngn- 
bib trwy y rhoi hirgrwn, ac a ddygaaai cym- 
maint a hynny o bwysau pe ar y sngn-bib. 
Etto, os y gwrthwynebiad a fydd y cyfryw 
a'r gwrthwynebiad sy mewn pren i'r c^n a 
fyddo yn ei hollti, nid anhawdd dirnad 
pwysan yn gweithredn ar y c^n, megis 
morthwyl, gordd, neu fraich yn euro neu yn 
gwthio'r cyn, nes hollti'r pren ; gan hynny, 
cawn alw y gallu symmndol, yn nghyd a'r 
gwrthwynebiad sydd i gael ei orchfygu, wrth 
yr enwan Gallu a Phwys. (Pouoer and 
Weight). 

Wrth drosglwyddo dylanwad y gaUu\'t 
pwys trwy ł r ddyfius beiriannol, ccir 
amrywiol wrthwynebiadau a rhrwystrau y 
rhaid iddo ymdrechu'n eu herbyn ; y rhai a 
wrthsafant ei weithrediad, ac a leihaant ei 
effeithiau. 0'r fath hynny er angraifft, y mae 
garwder yr arwynebedd a symmnd ju 
gyffyrddol a'r galie, ystyfnigrwydd rhafika, 
ystwythder neu hyblygrwydd bolltau, yn 
nglyd a nifer o bethan eraill. Pe dygid 
ystyriaeth o effeithiau y rhwystrau hyn i 
elfenau y wyddofiaeth, a phe eu sefydlid yn 
rhan gyntaf o'n hymchwiliadau i briodol- 
iaethau peiriannwaith, delai yr ymchwiliad 
vn dra chymmysglyd, a dodid anhawsderau 
ar y ffordd, a iyddai 'n ddigon i attal ein 
darllenwyr ieuaingc rhag eu hastudio gan 
ddigalondid. At ochel hyn, rhaid gadael 
ystyried am y rhwystrau a wrthwynebant 
weithrediad y gallu yn llonydd ; gan ystyried 
peiriant megis pe byddai hebddynt ; ac er 
rowyn attal dyrysweh, ni a soniwn am 
beiriaonau fel pe byddai pob arwynebedd yn 
hollol lyfn, pob rbaffau yn hollol ystwyth, a 
phob bjlltau, trosolion, ac ysgogyddion yn 
hollol ystyfnig ac anhyblyg. Er fod y 
golygiad yna yn hollof anghywir, etto, 
gwelir yn y diwedd mai dyna'r ffordd ferraf 
a rhwyddaf at y gwirionedd ; oblegid, wedi 
penderfynu beth a fyddai'r berthynas rhwng 

y gallu a'r pwys, nen faint yw'r cyfartal- 

J l Digitizec CrUO^rC 



ELFENAU PEIRIANNWAITH., 



125 



wch ay rhwng 7 grym aymmudol, a'r 
gwrthwynebiadaa mewo unrhyw beiriant pe 
heb rugliad, neu rytiad, hawdd a fydd 
cywiro'r canlyniad ar ol dyfod yn aicr o 
effeithiau y gwahanol nerthoedd hyn; ac, 
heblaw fod y dali hwn yn hawddach i'r 
aatadiwr, y mae'r dali hwn hefyd yn 
rhwyddach a m.vy di rwyatr i'r gweithiwr 
ymarferol, na phe yr yatyrid aefyllfa wirion- 
eddol y peiriant yn deatun cyntaf ein ym- 
chwiliad. 

Mae'r sylwadau yna 'n gymmwysiadol, 
mewn ystyr fwy nen lai, at bob cyfran o 
wyddoriaeth natnriaethol. Dylid yatyried 
y canlyniadau a gawn, fel dyneslad parhaol 
at y gwir, yn hytrach nai fod y gwirionedd 
ei han. Yn ein cynnygiadau cyntaf celr 
tybiadan gan yn gymmysg a rhai cy wir yn 
feunyddiol ; ac y mae ein penderfyniadau 
cyntaf wedi cu nałogi, yn fwy nea lai, gan 
gyfeiliornadan V fiynnonell o'r hon y tardd- 
asant Modd bynnag, gan ein bod yn 
bysbys o*n bwriad i wyiro oddiwrth wirion- 
edd ein tybiaeth flaenaf am y rhwystran 
gwrthwynebol, yr ydym alluog i ganfod 
y canlyniadau a ddwg, a'r cyfeiliorn- 
adau a rwym hynny wrth ein penderfyn- 
iadan ; medrwn aymmu£ y cyfeiliomadau 
hyn fel en dadguddir, ac, felly, daw ein 
penderfyniadau yn agosacb, agosach o hyd, 
aty gwirionedd a weddai ei fod yn brif 
ddyben ein holi ynichwiliadaa. Mae myn- 
ediad nen gynnydd y meddwl wrth ennill 
gwybodaeth am wyddoriaeth natnriaethol, 
yn debyg i waith y celfyddwr yn dwyn allan 
ddarlun nen ddelw gerfiedig ; ceir y bras- 
luniad cyntaf yn drwsgl heb ynddo'n rhagor 
na rhyw debygoliaeth beli ac afrywiog i'r 
gwrtbrych gwreiddiol ; tra y bydd i bob 
ergyd ychwanegol gyda'r bwyntl, neu ł r c£n 
ccrfio, symmnd ymaith bob gwyrriad oddi- 
wrth yr iawn, ddwyn allan bob peth ay 
mewn tebygoliaeth, a dangoa, yn raddol, 
agoshaad mawr at ddarluniad ffyddlon o 
natur. 

Bellach, ond golygn peiriant fel wedi ei 
ddiosg o'r yatyriaethau a grybwyllaaom, ein 
gorcbest deatyn cyntaf yw penderfynu y 
galiu aydd angenrheidiol a digonol at gynnal 
pwya pennodol. Yn awr, er mawr am- 
rywiaeth y peiriannan a adeiladwyd, ac er 
yr amrywiaeth aneirif y dichon i ddyfais 
ddynol en dwyn allan, y mae un egwyddor 
fawr % amlwg ynddi ei han, a hawdd i'w 
hamgyffired, yn gymmwysiadol at y cwbl oll 
heb wahaniaeth ; a tbrwy yr hon y gellir 
penderfynu y gallu ay ddigonol i gynnal 



nnrhyw bwys pennodol. Pe cyaylltid y 
gallu wi*th y pwya, fel y byddai iddo 
wetthredu arnynt trwy foddion y peiriant, a 
rhoddi aymmadiad i'r galln, byddai i'r 
pwya dderbyn aymmudiad cyfattebol ; a 
gwelid fod cyfartalwch pennodol yn bodoli 
rhwng y cyflymdra a'r hwn y diagyn y gallu 
mewn cyfeinad uwch-benol, a'r cyflymdra 
gyda'r hwn yr eagyn y pwya mewn cy- 
feiriad nenol ; neu*r gallu at i ławr ar 
pwya at i fynu ; ac ymddibyna 'r cyfartal- 
wch hwnnw yn hollol ar natur ac adeiladaeth 
y peiriant. Ond, y fata bynnag a ryddo'r 
cyfartalwch hwn, nid oea yn eiaiau, mewn 
trefn i'r gallu fod yn ddigonol i gynnal y 
pwya, hebaw iddo gael yr un graddau 
cyfartal o gyflymdra i ł r pwya, ac y aydd 
gan y pwya o gyflymdra i'r gallu ; neu, 
mewn geiriau eraiU. Rhaid Cr gallu, wedi 
ei Uosogi gydatr cyfwng trwy V hwn y syta- 
mud mewn cyfehiad (Usgynol, fod yn gyfarial 
ir pwys, wedi ei liosogi gyda chyfwng ei 
symmudiad mewn cyfeiriad esgynoL 

Gellir yatyried yr egwyddor fawr hon, a 
adwaenir wrth yr enw " egwyddor cyflymdra 
effeilhiol? megis rheol eurcddd peiriannwyr ; 
gellir dywedyd ei bod, yn ymddibynol ar 
bethau eraill, yn cynnwya yr holi wyddor- 
iaeth, pa un bynnag ai pwyaol ai galluogol; 
sef> y wyddoriaeth By'n olrhain trwm 
bwyaau aefydlog, yn nghyd a grym yr 
egniadau ay angenrheidiol i'w aymmud ; 
hefyd, cynnwya yr egwyddor hon bender- 
fyniadau am yr holi ddwfn deatunan perth- 
ynol i gyrph, a chyfundraeth cyrph, mewn 
cydbwyaiad ac mewn aymmudiad; am ei 
bod yn gymmwysiadol mewn modd union- 
gyrchol ac amlwg at bob gofyniadau a 
berthyn i gydbwyaiad,neu i ddwfn- desłunau 
pwysiad ; ac am ei bod hefyd, trwy foddion 
egwyddor arall, a elwir egwyddor D'Alem- 
berty yn dwyn dann ei llywodraeth yr holi 
orcheat-deatunau a berthynant i egniadau 
neu alluoedd aymmudol. Yr enwau a arferir 
gan ddysgedigion Lloegr am Wyddoriaeth 
BWY60L A oallugol ydyw science ofstatics 
and dynamics ; y mae'n angenrheidiol at 
ddyall yr egwyddor a grybwyllason, yn ci 
helaethder, fod yn gyfarwydd mewn Al- 
8awdd ; ond rhoddir profion amlwg o'i 
gwirionedd a'i grym, fel yr elom yn mlaen. 

Er mor gymmysglyd y dichon i beiriant 
fod, rhaid ydyw i bob peiriant gynnwya 
cydweitbrediad y peiriannau ayml canlynol, 
a elwir yu gyflredin y gaUuoedd petriannol ; 
1. Yr Ybgogidd (Lever) ; 2. Yr Olwtn 
a'r Echel ( Wheel and Axle) ; 3. Y Chwerf- 

Digitized by VjQO^ 



126 



Y WAWR. 



an (PulUy) ; 4. Gwastad - gogwyddol 
(Inclined-pUme) ; 5. Yr Aing CWedgeJ; 
6. A'r Cogwrn (Screw). Er fod y dos- 
parthiad yna o Elfenau pkiriannwaith yn 
syml ac amlwg, ond ystyried helaethrwydd a 
grymusder y canlyniadau a dde Lilian t o hono; 
etto, gellir eu dwyn i lai rhif ; nid am y 
gellir,dwyn rhai o'r eh węch a nodasom i 
raniadau llai ac eglurach, ond am fod rhai o 
honynt yr un mewn egwyddor, heb unrhyw 
wahań iaeth hebla w yn eu hymddangosiad. 
Hawdd amlygu nad yw yr olwyn a'r echel 
ond ysgogydd, ac nad y w y gaing, neu'r c£n, 
a'r cogwrn tro, nen gris-droell, ond fturf 
arall o'r gwastad gogwyddol ; fel, o gan- 
lyniad, y gellir casgln yr holi amryw beir- 
iannan syml i dri ; sef yn 1. Yr Ysgogydd, 
yn 2. Y Chwkrfan, ac yn 3. Y Gwastad 
Gogwyddol. 

YR YSGOGYDD. 

Deonglir y3gogydd weithiau, yn " llinell 
union anhyblyg, heb ogwyddo'n bwysol at y 
naill ben na'r Hall, ac yn troi ar bwynt 
megis ei chanol." Hefyd, yn •' follt, tro3ol, 
neu ffon anhyblyg, yn gorphwys ar atteg, 
neu gynnalbost (fulerum or prop) ;*' ar yr 
hwn y dichon iddo droi fel ar ganolfan, megis 
y gwnai trosol ar y garreg neu'r peth a 
osodid rhyngddo a'r llawr, pan yn dodi ei 
flaen tann faen, neu bwysau eraill i'w sym- 
mud. Eithr, gellir ei olygu yn.fwy cyffred- 
inol na hynny. Pe gwthid hocl i drawst 
pren, a cbrogi corph sylwcddol wrthi, fel yr 
elai twll yn nghanol y sylwedd am yr hoel, 
nes y byddai fel olwyn, yn troi ar echel, 
gellid ei alw yn ysgogydd, ai hollraunau yn 
dysgrifio cylchau o amgylch yr echel. Ac 
at ddirnad yn haws, riiaid gadael heibio 
ystyried pwysau y corph, neu'r pciriant, 
neu'r olwyn ei han. . 

Os bydd y pegwn, y werthyd, neu'r echel, 
yn gymmwys ar ganolfan pwys-dynaiad y 
corph, saif yn llonydd ; clymer rhyw beth 
trwm wrth bcu llinyn, sierhaer pen arall y 
llinyn o fewn rhyw bellder pcnnodol i'r echel 
a galwer hwnnw pwysau ; sierhaer peth trwm 
arall yr un modd, o fewn pellder pennodol i'r 
echel o'r tu arall Mdi, a galwer hwnnw gallu ; 
yna, ystyriwn tann ba amgylchiad y dichon 
i'r gallu gynnal y pwysau, yn unol ag 
egwyddor cyflymdra effeithioL Os rhoddir 
y corph i droi o amgylch ei echel, fel y 
byddo i'r gallu ddisgyn a'r pwysau esgyn, 
bydd i'r lleoedd y sierhawyd y llinynau, 
symmud hefyd trwy gyffelyb fwaau, gan 



wneutłmr yr echel yn ganolbwynt cyffredin, 
a'r pellder o bob llinyn iV echel yn baner eu 
tryfesur. Y bwaau hynny a fydd y cyfwng 
trwy'r hwn y symmnd y gallu a'r pwysau, 
mewn cyfeiriad nenol ; a byddant yn gyfartal 
i symmudiad y pwysau ar flaen y ddau linyn; 
a bydd bwaau symmudiad y pwysau hynny 
yn gyfartal i fwaau symmudiad y tryfesur ; 
o ganlyniad, rhcdd y bydd perthynas dis- 
gyniad uwchbenol y gallu, i esgyniad cyf- 
attebol y pwysau, yr un fath a'r pellder 
sydd oddiwrth fannau sicrhaol y ddau linyn 
hyd at yr echel. Os gelwir y pellder, o 
flaen sicrhaol llinyn y gallu i'r canol yn g, 
a'r pellder arall, o'r canol hyd at linyn y 
pwysau yn p, yna bydd y sefyllfa, yn yr 
hon y dichon i'r gallu gynnal y pwysau, ac 
ini en galw aa p, yn nnol ag egwyddor 
cyflymdra efeithiol, yn g : p : : g : p, neu 
G x g=p x p. Ystyr hynny yw, y gwnaiY 
gallu gynnal y pwysau gan eu cydfantoli, 
ond bod nifer sawl wns a fyddo ynddo, wedi 
eu lliQsogi gyda nifer modfeddi pellder pen j 
ei linyn o'r canolfan, yn gyfartal i nifer y 
cyfryw yn y pwysan, wedi eu lliosogi gyda j 
pellder pen ei linyn o'r echel. Gellir enwi 
unrhyw drwmbwys, a phellderau, ond gofalu ' 
am i enwau *r naill a'r Hall fod yr un peth I 
am y gallu ac am y pwysau. 

Y mae'r peth yna yn eithaf amlwg, ac yn 
hawdd ei brofi. Clymer rhyw drwmbwys, 
dywedwn 12 tans wrth linyd, a sierhaer y , 
naill ben i'r llinyn o fewn 8 modfedd i ' 
echel y corph, megis troell ; galwer hyn yna 
pwysau. Etto, sierhaer llinyu o fewn rhyw 
bellder, yr ochr arall Yr echel, dywedwn 32 
modfedd, a chlymer 3 ums wrtho, gan ei 
alwgalln at symmud y pwysau, a cheir 
gweled y bydd iddynt gyd fantoli neu 
gyfartal u eu gilydd. Neu, pe byddai o 
ganol pwysdynniad mantol clorian iV un 
blaen, yn 3 modfedd, ac i'r blaen arall yn 
32 modfedd, neu o atteg trosol at faeu yn 
8, ac o'r atteg i law dyn yn 32, byddai i 3 
wns ar flaen yr hiraf, gydbywyso 12 urna ar j 
y blaen arall ; neu gydbwyso 1 1 o un- 
rhyw bwysau, ond i'r 3 fod o*r unrhyw ' 
natur, megis 3 pwys i 12 pwys, neu 3 tuneli | 
i 12 tuneli. Oblegid, wrth liosogi trymder i 
y pwysau, sef 12, gyda phellder pen ei . 
linyn o'r echel, sif, 8, cawn 8 waith 12, ' 
sef, 96. Ac wrth liosogi trymder y gallu, - 
sef 3, gyda phellder pen ei liny u o'r echel, 
sef, 32, cawn 3 g waith 32, sef, 9C — yr un 
faint yn gymmwys aV Hall. Gwelir oddi- ' 
wrth hyu yna, os bydd pellder pen Hinyn y 
gallu yu 21 yn Ile 32 rhaid g wneutłmr ei 
_Djfljtjzedby yjOOgLg ^ _ 



YR YSGOGYDD SYTH. 



127 



drymder yn rhagor o 1 am fod 4 gwaith 24 
yn 96. Gwclir mor hawdd gosod ychydig 
drwmbwys yn alluog i symuiud llawer; 
fel na raid ond gwybod trymder y pwysau, 
na wyddir hefyd y trwmbwys sy ofynol fel 
gałld i'w symmud. Galwer y pwysau 14 
cant ; doder rhaff am dano, a sicrhaer ei 
phcn o fewn 2 lath i ganolbwynt trawst 
cryf yn troi ar echel, a' i naill ben yn g> far tal 
mewn pwysan i'r llall, a bydd gcnnym 2 
waith 14, sef 28 ; felly, 4 gant o fewn 7 
llath, 2 gant o fewn 14 llath, nen 1 cant o 
fewn 28 llatb, a fyddai alln digonol i gyd- 
bwyso y cyfry w, ac ychydig yn rhagof a 
wnelai i'r pwysiad esgyn, yr un faint o 
gyfwng mewu cyfeiriad nenol, ac a ddis- 
gynafr gallu at i ławr, mewn cyfeiriad 
uwchbenol. 

Amlwg yw bcllach, y gellir gwrthbwyso 
trymder pwysau, ac iddynt aros yr un pcll- 
deroddiwrth ganolfan pwysdynniad yr ys- 
gogydd, gydag amryw wahanol allnoedd. 
Mewn gair, mae maint y gallu sy ddigonol 
i symmud unrhyw bwysau, yn ymddibynu 
'n bollolar ofalu am fod pellder y gallu 
oddiwrth ganolbwynt pwysdynniad yr ys- 
gogydd, wedi ei liosgi gyda'i drymder, yn 
gyfartal i drymder y pwysau, wedi eu 
lliosogi gyda'u pellder ei hunain oddiwrtb y 
canolbwynt ; ac, fel yna, dichon i law plentyn 
symmud tunelli. Rhag ofn i un darllenydd 
fethn a dyall, dywedwn fel hyn, y mae eisiau 
codi carreg neu bren i drol ; sicrhaer trawst, 
a'i ben yn y ddaear, yn agos i'r garreg, 
neur pren ; yn y trawst hwnnw mae hoel ; 
dodir trawst arall ar hpel honno yn dyfod 
trwy dwll ynddo ; ac y mae dau ben y 
trawst arall hwnnw yn gydbwys ; eithr 
gellir ei droi fel olwyn am yr hoel. Mae 
un pen rhaff, neu gadwen yn rhwym o fewn 
2 droedfedd i ganol y trawst arall, a'i phen 
isaf am y garreg neu'r pren ; pwysau'r hwn 
sydd yn 3 tuneli. Yn awr, 3 tuneli, wedi 
eo lliosogi gyda nifer troedfeddi 'r pellder 
o'r echel, sef 2, yw 2 waith 3, neu 6. Pa 
ollu sydd ddigonol i godi y pwysau yna i'r 
drol ? Gofyner ; sawl pwys sy mewn tuneli? 
Atteb, Ugain Cant, a thri ugain cant o 
bwysau yw tair tuneli ; ar goreu, sicrhaer 
rhaff wrth ben arall y trawst, o fewn 60 
troedfedd i'w ganol, a chant pwys a fydd 
ddigonol i gyfartalu 3 tuneli ; o fewn 30 
troedfedd rhaid cael 2 gant, o fewn 15 
troedfedd rhaid cael 4 cant, ac o fewn 7$ 
troedfedd, rhaid cael 8 gant. i gyfartalu 3 
tuneli, a gwelir y dichon i blentyn, gyda 
blaen bya droi y fantol. 



Nid yw angenrheidiol i ben y llinyn, 
neu y rhaff, fod wedi ei sicrhaau, mewn Ue 
gan uched a'r echel oddiwrth ymylon y corph 
sylweddol, neu ł r droell, eithr yn rhyw le y 
byddai llinell drwyddo o ymyl i ymyl yn 
hyn a hyn ei phellder oddiwrth yr echel. 

Cofier, yr ymdrech sydd ofynol i unrhyw 
egni allu troi corph o amgylch ei echel, a 
fesurir trwy liosogi ei drymder gyda phell- 
der pen y peth a gysylltir ag ef oddiwrth 
linell gyfochrog a'r echel ; a gelwir y cyn- 
nyrch hwnnw gallu cynhyrfiol yr egni o 
amgylch yr echel honno. Ac os newidir 
trwmbwys y pwysan, neu eu pellder oddiwrth 
yr echel, neu eu pellder a'u trwmbwys yn 
nghyd, rhaid gwneuthur yr un modd ar 
gallu, yn newidiad ei bellder, yn newidiad 
ei drwmbwys, neu yn newidiad y ddau yn 
nghyd. 

* Oddiwrth y dywediadau blaenorol, gwelir 
mai gwirionedd sefydlog ydyw, Os bydd 
cyfanswm galluoedd cynhyrfiol yr egniadau, 
a dueddont i droi corph o amgylch ei echel 
mewn un cyfeiriad\ a chyfanswm galluoedd 
cynhyrfiol yr egniadau a dueddont iw droi o 
amgylch ei echel mewn cyfeiriad arall, yn 
gyfartal Cwgilydd, rhaid yw f r corph hwnnw 
sefyll yn llonydd. Gellir gwneuthur prawf 
o'r gwirionedd hyn gyda rhyw beth a wnelo 
droi ar echel ; a chynnorthwy mawr a fyddai 
ond dyall ychydig Fesureg ueu Alsawdd. 

Hyd yma, fel yr addawasom, bu i ni 
esgeulnso ystyried pwysau y peiriant ei 
hunan, gan olygu fod yr echel o hyd ar 
ganolbwynt ei bwysdynniad. Os na fydd 
yr echel felly, a'r naill gwrr i'r corph yn 
drymach na'r cyrrion eraill, fel y daw *r 
un cwrr hwnnw yn isaf o hyd, rhaid felly, 
iV golygu pwysau y peiriant fel cyfran o'r 
egniadau a gymmwysir atto ; ac ni raid ond 
cymmwysoY gallu mewn cyfeiriad nenol 
oddiwrth ganolbwynt ei bwysdynniad. 

Nid yw angenrheidiol dywedyd, os bydd 
cyfanswm galluoedd cynhyrfiol yr egniadau 
a dueddont' i droi corph mewn un cyfeiriad 
o amgylch ei echel, yn fwy na chyfanswm 
galluoedd cynhyrfiol yr egniadau a dueddont 
i'w droi o amgylch ei echel mewn cyf- 
eiriad arall, y bydd i'r corph droi o amgylch 
ei ganolbwynt yn nghyfeiriad yr egniadau 
mwyafeu galluoedd. 

YR YSGOGYDD SYTH. 



Ysgogydd, ond ei ystyried fel bollt, trosol, 
neu ffon, yn cael ei gynnal a'r atteg 
(fulcrum), sydd o dri rhjrwogaeth, yn unol a 



128 



Y WAWR. 



sefyllfa y gallu neu'r pwysaa yn eu perth- 
ynas a'r atteg. 

Os bydd yr atteg yn y canol, dywedir fod 
yr ysgogydd o f r rhywogaeth gyntaf ; os y 
pwysau yn y canol, ei fod o'r ail rhywogaeth, 
ac os y gaUu a fydd yn y canol, ei fod o'r 
drydydd rhywogadh. Y ddau gyntaf a 
ennillant nerth gan goili amser, a'r olaf a 
ennill amser gan goili nerth. 

Doder maen neu bren ar ławr, a cheir 
atteg; os dodir trosol arno, dyna ysgogydd 
o'r rhywogaeth gyntaf, ac os ei dodir fel y 
byddo iV naill ben fod yn gydbwys i'r Hall, 
rhaid cael mwy gallu na'r pwysan at eu 
symmud, am yr effeithia'r naill ar y Hall, yr 
nn fath ac yr effeithia 'r peth a bwysir 
mewn clorian gyffredin ar y pwysan ; a'r 
ffordd i ychwanegu'r gaUu yw symmad yr 
atteg yn ddigon agos i'r pwysan, fel yr 
hwyao 'r gyfran honno o'r ysgogydd a gyr- 
haeddo o'r atteg i'r llaw; feUy, y mae effaith 
beiriannol y peiriant hwn, yn gyunydd 
unol ag ychwanegiad pellder y gaUn oddi- 
wrth yr atteg, ac yn unol a Ueihaad peUder 
yr atteg oddiwrth y pwysan. 

Mewn ysgogydd o'r aU rhywogaeth rhaid 
y w i'r gallu fod yn llai na'r pwysan, o an- 
genrheidrwydd ; am ei fod yn mhellach 
oddiwrth yr atteg, ac mewn )sgogyddo'r 
drydydd rywogaeth rhaid ei fod yn fwy na'r 
pwysau, am ei fod yn agosach i*r atteg. 

Mewn ysgogydd o'r rywogaeth gyntaf, 
mae'r gaUu a'r pwysau yn gweithredu yu yr 
un cyfeiriad, at i ławr ; ond yn yr ail a'r 
drydydd rywogaeth gweithredant mewn cy- 
feiriadau gwrthwynebol. 

Oeir anfantais beiriannol mewn ysgogydd 
o'r drydydd rywogaeth, am fod y gallu yn 
fwy na'r pwysau, ac am hynny ni arferir y 
rywogaeth bon, oddigerth mewn amgylch- 
iadau y byddo cyflymdra ac nid gallu yn 
angenrheidiol; a chofier, fod cyflymdra y gaUu 
a chyflymdraY pwysau yr un fath a'u pellder 
oddiwrth yr atteg; sef, a elwir echd> mewn 
olwyn. 

Os na bydd canolhwynt pwysdynniad y 
trosol tros yr atteg, rhaid ystyried trymder 
y trosol, a gwybod y bydd iV ben trymaf 
ychwanega ei drymder at y gallu neu'r pwys- 
au yn ol fel y byddo oY tu yma ceu o'r tu 
draw i'r atteg. 

Os bydd yr ysgogydd o gyfartal ffyrfder 
drwyddo, bydd canolbwynt ei bwysdynnad 
ar ganol ei hyd; ac arferir yn gyffredin (a 
dwyn y canol hwnnw ?r sefyllfa y geUir 
dywedyd fod peUder canolbwynt ei bwys- 



dyniad oddiwrth yr atteg yn gyfartal i han- 
ner y g wahań iaeth sy'n hyd y breichian. 

Pan y byddo ysgogydd o'r ail ar dyddyd 
rhywogaeth o ffyrfder cyfartal trwyddynt, 
mae pellder canolbwynt eu pwysdyniad ar 
haner y fraich rhwng y pen a'r atteg, gan 
olygu yr holi fraich ar un tu i'r atteg ; neu 
os bydd yr atteg yn nganol yr ysgogydd, 
bydd y canolbwynt yn gyfartal i hanner y 
gwahaniaeth sy'n hyd y breichian. 

Os bydd breichian yr ysgogydd yn an- 
wastad neu gamog, bydd peUderau y gallu 
a'r pwysau yn unionsyth o'r atteg at gyfeir- 
iadan y gaUu a'r pwysau, a'r cy&rtalwch jt 
un fath. 

Ceir amry wiol fath o ysgogydd yn y ryw- 
ogaeth gyntaf; megis, siswrn, gleiniadnr, 
(snuffers), gefailwasg (pincers), ac offerynaa 
cyffelyb, yn cynnwys dau ysgogydd ; yr hoel 
wrthben (rwet), a'u cysyllta yw'r atteg gy- 
ffi*edin. Y trosol haiarn, a arferir i godi 
cerryg, a phethau eraill, sydd ysgogydd o'r 
rhywogaeth gyntaf. Y pwtiedydd baiarn, 
a arferir i godfr glo ar y t&n sydd angrahtt 
arall; y glo yn bwysan, ffonyr alchyn atteg, 
a'r Uaw a symmudo'r pwtiedydd yn allu. 

Nid yw ysgogyddion o*r ail rywogaeth 
mor liosog, eithr ceir amryw angraiffiiaa. 
Rhwyf bad sydd un angraiflFt, y dwfr, yn 
erbyn yr hwn y pwysa'r pen llydan i'r rhwyf 
yw yr atteg, y bad yw*r pwysau, a llaw ( 
y rhwyfydd yw*r gallu. Llyw sydd an- 
graifft arall ; a drws yntroi ar ei orsingao, 
neu gaead cist ; y gorsingau yw*r atteg, a'r 
drws yn gweithredu yn nghanolbwynt ei 
bwysdynniad yw'r pwysau. 

CylleU naddu sydd angraiffl hefyd ; sicr- 
hair yr offeryn hwn yn ei naiU ben wrth y 
carn, a dyna'r atteg ; dodir y pwysau iV 
nhaddu o dann y gyllell; a'r Uaw, neu'r peth 
a symmudo'r erfyn yw y gallu. 

Ysgogyddion o*r drydydd rhywogaeth yw 
yr anamlaf, ac iddynt, fel y crybwyflasom, 
anfantais peiriannol ; ni arferir hwy ond 
mewn amgylchiadau He bo cyflymdra nea 
frys yn fwy mewu golwg nag ymdrech egni 
mawr; yr angraifftiau raynychaf ac amlycaf 
o'r rhywogaeth hyn, ydyw aelodau anifeiliaid; 
y mae esgyrn eu cymalan wedi eu cysyUta 
fel ac i ffnrfio ysgogyddion o'r fath yma 
Hynod o gyfaddas i gyfleusterau'r creadur- 
iaid yw y duU hwn ; oblegid, yn fynychaf, 
brys a rhwyddineb sy mewn golwg, yn hyt- 
rach nag ymdrechiad egni angerddol. Gef- 
ail dan a gwellaif at gneifio defaid, sy an- 
graifftiau hefyd o ysgogyddion y drydydd 
rywogaeth. Digitizedby ( 



Y MUD-ALLUOEDD. 



129 



Wrth ddyrchafa ysgol ddringo, y mae'n 
gyntaf yn ysgogydd o'r cal ac wedi hynny 
oV drydydd rywogaeth. Tra byddo canol- 
bwynt pwy&dynniad yr ysgol rhwng y dwy- 
law a'i cyfodo a'r pen y gorphwys ar y ddaear, 
y mae'n ysgogydd o'r ail rywogaeth ; a 
phan elo'r dwylaw heibio i ganolbwynt ei 
phwysdynniad, bydd yn ysgogydd o'r dryd- 
ydd rywogaeth. 

Sylwi'n gofus ar y pethau blaenorol, a 
rydd gynnorthwy mawr at ddirnad yr hyn a 
ddywedir etto, ac a wna'r ffordd yn rhwydd 
i ddynion na chawsant fanteision ysgol, i allu 
dyall egwyddorion pob math o orchwyl; 
ni ellir cyflawni gorchwyl heb ysgogyddion 
o ry w ddull ; a phwngc gwerth ei gofio ydy w 
fod nerth y gallu sydd angenrheidiol at gyf- 
artalu pwysau, yn unol a'u trymder wedi ei 
liosogi gyda'u pellder oddiwrth yr atteg. 



Y MUD-ALLUOEDD. 

Heb gynnorthwy celfyddyd, ni allaidyn 
godi cerryg trymion i uchaf adeilad ; ni 
fedrai gymmwyso prenaa lnawrion at ei 
ddybenion ; a buasai hyd heddyw yn 
adeiladydd bwthod bychain. Baan y gallasai 
ganfod defnyddioldeb ysgogydd, a daethai i 
fedru cymmwyso egwyddor y gallu hwnuw 
mewn amrywiol foddau. 
' Yr ysgogydd ydyw sylfaen yr holi 
alluoedd peiriannol. Nid yw ond ffon seth, 
neu follt o bren neahaiarn; a gellirgwneud 
profion o'i allu bob amser gydag nn cyffredin; 
Pwtiedydd tan, rhaw fechan, neu lawffon 
gref, sy gystal angraiflfc a phe enwid rhai 
eraill. 

Pe dodid rhaw i orphwys ar haiarn aelwyd 
nen aelwydydd (Jender), a dam mawr o'r 
glo ar y rhaw, a chodi y rhaw i fynu gyda'r 
llaw, gan afael yn rohen ei choes, yna, y 
rhaw, hyd i flaen ei choes, yw'r ysgogydd, 
yr haiarn aelwyd yw'r atteg, (jujcrum), y 
glo yw'r pwysau, nen 'r gwrthwynebiad, a'r 
Uaw yw'r gallu i godi'r pwysau, neu i orch- 
fygn ,r gwrthwynebiad. 

Yr egni gydaV hwn y symmad corph y w 
ei allu cynhyrfiol. Pe cerddai bechgen yn 
unol a dwy filldir yr awr, a myned yn erbyn 
pared, nen beth arall, tarawai y peth gydag 
*gni, neu allu cynhyrfiol pendant ; pe cerdd- 
w yn nnol a phedair milldir yr awr, tarawai 
y cyfryw beth gyda dwy waith mwy o egni, 
ueu os elai chwech milldir yr awr tarawai 
gyda łhair gwaith mwy o aUu cynhyrfiol. 



Hawdd i blentyn,wrth dafiu pel neu garreg, 
yw gwybod fod ei hegni neu ei gallu cynhyrf- 
*°l yn gyfertal i' w chyflymdra; tarawai yr 
un belen yn ddwy waith calettach, os teflid 
hi gyda dwy waith mwy o fuandra; neu ddeg 
gwaith calettach, os deg gwaith buanach. 
Arfered y gair gallu cynhyrfiol yn Ile calcd, 
a chyflymdra yn Ile buan, neu gloi, neu eb- 
rwydd, a daw yn fuan i ddyaH egwyddor 
galluoedd peiriannol. 

Pe cerddai dyn, dywaith łrymach na'r 
bachgen, gyda'r un cyfiymdra a'r bachgen, 
tarawai yn erbyn pared, nen beth arall, gyda 
dywaith mwy o aUu cynhyrfiol na'r bachgen: 
gan hynny, rheol gyffiredinol y rhaid peidio 
ei gollwng yn angof, ydyw fod y gallu cyn- 
hyrfiol, bob amser, mewn cyfartalwch i faint- 
ioli, neu i drymder pwysau a chyflymdra yr 
egni gyda ł u gilydcL 

Cofio taflen lliosogiad sydd ddigon at gyf- 
rif egni, neu allu cynhyrfiol. Pełen dwy- 
waith trymach, a darawai gyda dwywaith 
mwy o egni, os yn symmud gyda'r un cy- 
flymdra. Os 4 pełen dau bwys, gyda chy- 
flymdra chwech milldir yr awr, gellir gwybod 
maint ei gallu cynhyrfiol wrth ddywedyd 2 
waith 6 yw 12. Pełen 6 pwys, yn symmud 
8 milldir yr awr, a feddiannai allu cynhyr- 
fiol cyfartal i 6 wedi ei liosogi gyda 8 ; sef, 
48. Felly symmuda^ ddwy belen gyda 
gwahanol allu cynhyrfiol, neu gyfanswra 
egni, cyfartal i'r gwahaniaeth sy rhwng 1 2 
a 48; neu, yn eglurach symmuda un gyda 4 
gwaith mwy o egni na'r Hall. 

Pe byddai ar un eisiau codi carreg, yn 
pwyso 500, i uchder 1 droedfedd, a'r un 
hwnnw yn analluog i godi mwy na 100, ni 
fedrai godi'r garreg, heb ddyfeisio rhyw 
flfordd i symmud ei fraich trwy 5 troedfedd 
ogyfwng, tra symmudoY garreg ond 1 droed- 
fedd; oblegid, 100 wedi ei liosogi gyda 5 
sy gyfartal i 500 wedi ei liosogi gydag 1. 

Dyfais i gynnyddu symmudiad y fraich 
fel yna ydyw ysgogydd \ o herwydd, y mae 
symmudiad un pen yr ysgogydd o'r un cy- 
fartalwch i symmudiad y pen arall ac yw j 
pellder y ddau ben oddiwrth yr atteg ; a phe 
cymmerer ysgogydd 6 llath ei hyd, a ł i ddodi 
ar atteg, fel y byddo 1 llath o'r atteg hyd 
tanu y garreg 500 ei phwysau, a 5 llath, o'r 
attag ) law dyn, yna byddai i law y dyn 
symmud, wrth godi'r garreg, trwy 5 gwaith 
mwy o gyfwng at i ławr, nag a symmuda ł r 
garreg trwyddo at i fynu; ac, o ganlyniad, 
bydd 100 ar y pen 5 llath, yn gyfartal i 500 
ar y pen 1 llath. Yna, prif egtcyddor peir- 
ianwaith, yn y duli hwn, ydyw ein bod yn 



Cyf. 1. 



===4 



17 



130 



Y WAWR. 



ennUl mewn gallu y peth a goUwn mewn amser, 
a hawdd canfod yma, 7 gallasai dyn cyffred- 
in symmud 7 ddaear pe gallai ddwyn ei nerth 
i weithreda ami gyda'r un faint o gyfłymdra 
ac 7 sydd o wahaniaeth rhwng ei allu ef a 
phwysau'r ddaear. 

Siampl o ysgogydd STml yw 7 llafn dar, 
wedi ei nodi, gyaVr hwn 7 pwysir cig gan 
Gigydd, a siampl arall yrtr trosol haiara. 

Y chwerfan sengl 87 welliant, a'r un gym- 
mysg a alluoga'r dwylaw a'a tynnant, i sym- 
mud trwy ddwy waith mw7 o grfwng 711 
unol a'u rhif ; yna, dau dynniad gweithredol 
a gynnydda'r gallu bedair gwaith, a thri a'i 
ychwanega chwech gwaith. Chwerfan dro 
yw troell fechan yn troi ar begwn, a rhaff o'i 
thu allan, mewn cwys, yn cael ei thynnu. 

Yr egni, megis dwfr, gwynt, traed, neu 
nerth dynion ac anifeiliaid, a gymmwysir at 
gylchedd Olwyn fawr, a ennill allu yn gyf- 
artal a thryfesur yr olwyn i'w hechel ; os 
bydd olwyn ddwfryn 12 troedfedd ei 
thryfesur, ac yn troi echel un droedfedd, 
bydd iYgalluoedd a weithredant ar am- 
gylchedd yr olwyn fawr symmud trwy 12 
gwaith 7 cyfwng a symmud amgylchedd yr 
echel ; o ganlyniad, gellir codi 12 cant 
gyda gallu dwfr neu wynt a fyddo gyfartal 
i un cant. Ar yr egwyddor hon y ffurfir 
dirwynlath codi angorion, peiriannau i godi 
llwythi 'n gyffredin, hefyd melinau llaw, 
gwynt a dwfr. Cymmwysir galln, y fath 
bynnag a fyddo, at du allan i amgylchedd 
olwyn fawr ; symmud yr amgylchedd 
hwnnw, efallai, ddeg milldir yr awr, tra yr 
echel, un ddegfed rann y tryfesur, yn sym- 
mud ond un filldir yr awr ; o ganlyniad, 
byddai nerth un dyn wrth yr amgylchedd 
mawr, yn gyfartal i nerth deg o ddynion 
wrth yr echel. 

Gwastad-gogwyddiadol, ochrau bryniau, 
llettem, aing (wedge), grisdroell fscrew) 
blr-droell, a'r cyflfelyb, a arferir oll ar yr 
un egwyddor ; en gallu a ymddibyna ar 7 
cyfartalwch 87 rhwng yr uchder a gyrhaedd- 
wyd, a hyd y gwastadedd y symmudwyd 
troato. 

Cogwrn tro, grisdroell, neu hoel droi 
(screw), sy wastad gogwyddiadol; ac os 
ychwanegir ysgogydd atto, fel y gwneir 
mewn Gwasg argraffa, neu Wasg Caws, 
mae'r gallu a ennillir mor fawr, fel y dichou 
dyn liosogi ei nerth ei hun lawer mil o 
weithiau. 

Pe dymunai un rolio celwrn, a'i bwysau'n 
600, i uchder 10 troedfedd, a'i egni ef ond 
200, amlwg yw, ar yr egwyddor uchod, y 



rhaid i'r gwastad gogwyddol fod yn dair 
gwaith 10, neu 30 troedfedd ei hyd. Os 
pwysai cerbyd ddwy donell, ac os tynnir hi 
gydag egni cyfartal i 800 ar le gwastad, 
yua, at ei thynnu i fynu bryn a gyfodo 20 
llath yn mhob 100 llath, rhaid i'r ceffylaa 
dynnu gydag egni cymmaint yn ychwaneg 
ac a fyddo gyfartal i un ran o bump o 
bwysau'r cerbyd ; hynnyyw,un ran o bump 
i 40 cant ; neu ddwy waith y gallu al 
tynnodd ar y gwastadedd. 

Corph yn symmud, a symmudai byth, oni 
bai rhugliad ei amryw rannau a gwrth- 
wynebiad awyr ; a dyna'r oll sy'n et rwys- 
tro. Collir y bedwerydd ran o bob gallu 
peiriannol, oblegid rhugliad a gwrthwyn- 
ebiad ; dyna pa nam yr arferir olew i 
lithrigo neu feddalu y rhannau ; a dyna 
panam y ceisir ffyrdd llyfion i olwynion 
cerbydau; yn nghyd a'r gwahanol ddyf- 
eisiau at wneuthur rhugliad yn UaL 

Teimlir yr egwyddor a wna i gyrph 
barhaau mewn symmudiad, wedi unwaith 
gychwyn, gan bawb a fyddo mewn cerbyd, 
neu fad, neu long, neu ry w beth a symmudo ; 
pan yr attalir y cyfry w yn ddisymwth, teflir 
y bobl yn mlaen, am na ymadawaaant a'r 
symmudiad a gawsant. Pan darawo Uomj 
dann lawn hwylian yn erbyn craig, taflir oll 
ar ei bwrdd i ławr at ei blaen, ac weithiau 
torir yr hwylbren yu ddau ; ac ar yr eg- 
wyddor hon y mae'n fuddiol dodi rbolbren 
tann gerryg trymion. Y mae egwyddor yr 
holi alluoedd peiriannol, modd bynnag y 
dichon iddynt gael eu cysylltu, yr un ; hyn 
ym t I grm yrhoU w<ihaiuaethafyddomoM 
rhwng cyflymdraW gallu, a ckyjfymdra y 
co*ph htonnto sydd i gad gioeithredu orno, 
fel ac i ychwanegu cyfanswm y gallu cyn- 
hyrfiol 

Cysylltiad, cydweithrediad, neu gydundeb 
a efieithir yn dra chyffiredin gan ddeint-droell, 
neu olwyn ddanneddog ; yr hon, pan yn troi 
gan ryw allu, a symmud olwyn rwy neu 
lai, neu a ddyru gyfeiriad newydd i'r egni. 
Olwyn fechan, gydag wyth dant, yn symmud 
olwyn arall, ac iddi ddeugain dant, a leihte 
symmudiad echel yr olwyn rwyaf y bumed ; 
gan ychwaneguY gallu bump gwaith, a dyna 
yw y ddirwynlath gyffredin, at godi angor. 

Bwriedir rhai olwynion i effeithio gwrth- 
rychau pennodol heb gynnyddu gallu, megis 
mewn awrlais, neu oriawr (clock or watek) ; 
ac weithiau arferir gallu mwy i ddwyn ych- 
wanegiad symmudiaeth, megis yn y be>. 
droell, ac amryw felinau. lVr ystyrid y 
rhyfedd ychwanegiad gallu a geir trwy'r 

: JigitizedbyVjOOviC 



Y MUD-ALLUOEDD. 



181 



cyduniad crybwylledig, nid syndod a fyddai 
fod llongau mawrion, a phethau eraill, yn 
cael en hadeilada mor rwydd. Weithiau 
galluogir un dyn i godi cymmaint a 1,000, 
a gellir cymmwyso gallaoedd yn gyfartal i 
nerth can'mil o wyr. 

Nid yw awrlais, nea oriadar, ond trefniad 
olwynion o wahanol dryfesur a rhifedi dan- 
nedd, fel ac i arwyddo eiliadau, mynudau, 
oriau, dyddiau, ac hyd yn nod llenadan; 
gosodir awrlais i symmud gan bwysau yn 
troi rhol hirgrwn, a'r rhol yn gosod y cyfan 
i symmud ; gwneir i oriawr symmud gan 
lam dar gwrthneidiol, yr hwn wrth geisio 
ymddad-droi, a rydd egni at symmud un 
olwyn, a honno yn troi y Ueill oll. Ond, 
amlygid gan weithiwr oriawr, mewn deg 
mynud, a'r* olwynion o flaen y Hygaid, fwy 
nag a ddichon yr holi lyfrau. 

Goruchafiaeth gallu peiriannol yw agerdd- 
beiriant. Y dechreu, oedd i un sylwi ar 
fawr nerth agerdd yn codi eaead neu glawr 
pair ac ynddo ddwfr herwedig, Teflir yr 
agerdd o bair efydd, i ról hirgrwn haiarn, ac 
arni glawr, cyfyd y clawr pan yr elo agerdd 
i mewn, a gostwng pan dewychir yr agerdd 
gyda dwfr oer; cysylltir gwialen haiarn, 
seth, gyda'r clawr, a'i phen arall wrth un pen 
trawst mawr ; a tbrwy ymeangiad agerdd 
&'i dewychiad gwthir hi at i fynu a thynnir 
hi at i ławr, gyda chywirdeb a grym rhy- 
feddol. Cymmwysir y gallu hwn at wa- 
hanol bethau, ac er amled amrywiaetheu 
duli, ar yr un egwyddor y maent oll ; ac y 
mae, efailai, yn ganfyddiad cywreiniaf mewn 
peiriannwalth. 

Mr. Watt, o Birmingham, a wellhaodd 
lawer ar yr agerddbeiriant ; sicrhaodd uchaf 
y rhól, gan weitbio y wialen drwyddo, trwy 
yrru agerdd uwch fel ts iddi, ac efleithir y 
Bymmudiad i fynu ac i ławr gan agerdd, a 
thewjcha'r agerdd mewn llestr cyfagos. 
Dichon i un ceffyl, trwy beiriannan cyffredin, 
godi 25,000 pwys nn droedfedd o uchder 
mewn un fynud ; ond rhai agerdd-beiriannau 
a wnant waith 60 neu 80 o geffylan ! 
Uu agerddbeiriant fechan, o allu 10 ceffyl, 
gydag agerdd a geir gan wyth galwyn glo, 
» gyfyd 80,000,000 pwys droedfedd o 
uchder ; neu mai dri sachaid o wenith, hyllt 
a thynn yn hoelion 5 cant pwys o haiarn, a 
chwyrndroella ar yr uu amser ddeg cant 
gwerthyd cotwm. Sagnedydd dwfr sy 
beiriant buddiol ; a dylid dyaU ei egwyddor. 
Dichon iddo godi dwfr, os angenrheidioł, i 
ncbder 83 troedfedd, o herwydd pwysau 
•wyr ar y dwfr ; a sylfacnwyd ef ar eg- 



wyddor gwrthneidiad neu bwyswasgiad 
awyr. 

Os gwagbeir pibell wydr geuol o awyr, ar 
ol cau un pen iddi, a dodi ei phen agored 
mewn arian byw, cyfyd yr arian byw, o'i 
mewn, oddeutu 29 modfedd ; neu, os dodir 
hi mewn dwfr, cyfyd y dwfr 33 troedfedd ; 
y mae pwysau 29 modfedd o arian byw yr 
un faint a 33 troedfedd o ddwfr ; achosir 
en cyfodiad yn y bibell gan bwysau awyr, 
15 pwys ar bob modfedd pedaironglog ; felly, 
rhaid yw i wrthneidiad yr awyr a anadlwn 
fod yn mhob mann, a'i hegni yn gyfartal i 
bwysau 29 modfedd o arian byw, neu 33 
troedfedd o ddwfr; ac, i godi dwfr 33 
troedfedd o uchder, nid oes yn eisiau ond 
rhoddi pen pibell ynddo, a sugno'r awyr 
allan o boni. 

Mae mewn sugnedydd gylch mettelog wrth 
ben gwialen haiarn ; y wialen honno yw'r 
sngnbib (piston) ; a lledr i lenwPr bibell 
geuol (cylinder) ; yn nghanol hwnnw mae 
cafell, neu ddrws bychan yn agor i fynu, ac 
i ławr yn cau yn y gwaelod ; yn ngwaelod 
y bibell, wrth y dwfr, mae cafell arall 
yn agor at i fynu, wedi ei sicrhaau 
yn y bibell i'w chyflenwi ; wrth godi coes y 
sugnedydd i fynu, gyrrir y wialen haiarn, a 
a elwir sngnbib, a'i chafell i ławr ; gan yr 
egyr y gafell i fynu, diange yr awyr i fynu ; 
wrth dynn y goes i ławr, daw'r wialen a'i 
chafell yn gauad i fynu, gan adaeł Ile gwag 
rhyngddi a'r gwaelod ; yna, ymegyr cafell 
y gwaelod at i fynu, a phistyllia'r dwfr i 
mewn i'r gwagle di awyr ; wrth i'r wialen 
fyned i ławr y tro nesaf, cauir y cafell isaf 
gan bwysau dwfr ; egyr y gafell uchaf gan 
wasgiad dwfr at i fynn; ac wrth godi y 
wialen yr ail dro, cyfyd y dwfr oddiarnodd 
gyda hi. ' Peiriannau diffodd tan, ni fedd- 
ianant gaflell, eithr clawr sylweddol yn agor 
a chau, gan yrruY dwfr i lestr nad i gwynt 
drwyddo. 

Byddai yn dda i'n darllenwyr a feddont 
amser, fyned a gweled sugnedydd dwfr pan 
yn ngweithdy ei awdwr. A chan y medd- 
yliem, pan yn ieuangc, fod edafedd gwlan am 
ben sugn-bib yn tynnu dwfr i fynu ein 
chwistrell fechan, buddiol i blant a fyddai 
gwybod nad yw yn sugno dwfr ; eithr wrth 
roddi pen main y chwistrell yn y dwfr, y 
maeV wialen (piston), a'r edafedd gwlan am 
ei blaen, yn gwthio V awyr allan trwy 'r 
gwaelod ; ac wrth dynnu y wialen i fynn, 
bistyllia dwfr i'r gwagle, o herwydd y 
pwysau awyr sydd arno, y tu allan i'r 
chwistrell ; ac wrth wthio *n 61, chwystrelłir 

CjOP9 



132 



Y WAWR. 



y dwfr, — i boeni pobl weithiau, — bai yw 
hynny. 

ALSAWDD. 



Dyall AIsawdd (Algebra), a fyddai werth 
aar i weithwyr ; un o'r llyfrau rhwyddaf a 
welsom, i nu allu ei dirnad heb athraw, yw'r 
Uyfr a elwir " Pablet^s Popular Geometry 
and Algebra." A dichon iV gwersi canlynol 
ennyn awydd yn rhai, yn nghyd a cbyn- 
northwjo eraill i aingynred ei lles. 

Pecymmeridllythyrenau, yn He rhifnodan 
adnabyddus, wrtb gyfriC a gweitbio gydaY 
Uythyrenau trwyY arwyddion H , — , H,ax, 
o hyd, gan ymresyma nes cael y Uythyrenau 
a nodant y penderfyniad, a dim ond y 
penderfyniad, byddai i ni rwyddhaau a 
chwttogi ein cyfrifiadau yn rhyfeddol. 

Y fath yna yw'r wyddoriaeth (science), a 
elwir AIsawdd. Gellir mabwysiadu un- 
rhyw lythyrenau a ddewisom yn Ile rhif- 
nodau pennodol ; a gweithio gyda hwy trwy 
gynnorthwy arwyddion nes cael y pender- 
fyniad. 

Er mwyn cywirdeb a manylFwydd arferir 
cymmeryd Uythyrenau blaenaf yr egwyddor 
yn nodau am y rhif adnabyddus ; megis, 
a, b 9 c, ; gan nodi y rbiraodau na fyddont 
adnabyddus gyda'r Uythyrenau olaf, u, w, y. 

Arwyddion AIsawdd sy fel a ganlyn : 

x Mwy neu ychwanegiad ; megis a * b, 
ydyw a yn fwy na b t neu a wedi ei hych- 
wanegii ot b. 

— Llai ; megis a — b ydyw a yn llai gan 
b ; neu ab, heb yr arwydd, sydd yr un peib. 

Rhanedig ; megis a — b, a nodyn bychan o 
dann ac uwcli y llinell rhyngol, ydyw a wedi 
ei rhanu gan b ; neu ~ 

S. Yr un modd ac yn fwy arferol. 

= Cyfartal i ; megis a=6, ydyw a yn 
gyfartal i b. 

: Fel ; 1 megis, a : b : : c : d ; hynny 

: : Felly ; \ yw, fel y mae a i b felly y 
) maeci d. 

g Cynnwysiad ; megis pcdwarongliad, 
chwechyfochriad, &c 

u u Dadblygiad ; neu dynniad allan y 
gwreiddjrn. 

Y gwreiddyn; megis a 2 b, yw gwreidd- 
yn pedwar ongliad a b. 

a b Y galla ; megis o 2 neu & 8 yw 
pedwarongtiad a neu chwechyfochriad b ; 
hynny ydyw, axa t neu b*bxb. 

Pan yr ewyllysio rhifyddwr gyflawni 
dwfndestyn gydag AIsawdd, efe a ysgrifena 



y rhinadan a gynnwys y gorynion megis yn 
gyfartal i a, neu &, neu c, fel y dewiso ; a'r 
rhifedi anhysbys, neu a ewyllysia ei wybod, 
a eilw ef yn u, neu w, neu y, yn ol ei dde- 
wisiad; ac yna, y mae'n ychwanegu, yn 
lleihaau, yn lUosogi, ac yn rhannu, gyda'r 
arwyddion, yn nnol a chyfarwyddyd ei 
reswm, hyd nes delo at y penderfyniad. 

Gweithied ein darllenwyr y testun can- 
lynol gyda rhimodau, sef, y mae oedran 
cyfunol Aneurin a Gwalchmai yn 23 ; y 
mae Aneurin yn dair blwydd hynach na 
Gwalchmai ; ac y mae arnaf eisiau gwybod 
oedran pob un o'r ddau wrtho ei hunan. 
Denant i weled na elUr gweithio allan y 
penderfyniad mor rwydd a byrr ar duli 
Bythyrenol yn AIsawdd, fel y canlyn ; sef, 

Doder a =28 a 6=3. Dyna ydyw, mae 
'r ddan yn gyfartal i 23, ac un yn gyfartal 
i 3 o wahaniaeth. Gwcdi hynny, galwer 
oedran anhysbys Aneurin yn w, ac oedran 
anhysbys Gwalchmai yn y, ac yna, safant 
mewn duli unol ag AIsawdd fel hyn, 
a=wxy 
b=w — y 
Bellach, os ychwanegir y rhai byn at eu 
gilydd, megis *y wedi oi ychwanegu at 
— y, dinystria eu hunan; yna satf a x 6=2 
w ; yr hwn trwy ei rannu gyda 2, a rydd 

-^— =w oedran Aneurin. 
A thrwy adferu yr a a'r 6, saif ?ł>i? ==w ncu 

*2= 18 oedran Aneurin ; a chan fod felly | 
oedran Gwalchmai yn 13 — 3, rhaid ei fod ' 
yn 10. 

Plentyn hysbys yn mhedair rheol gyntaf 
rhifyddeg, ac yn cofio'r arwyddion, a all 
ddyall hyn yn fnan ; a da iawn pe na byddai 
i fab na merch esgeuluso dyall AIsawdd. 
Gellir dechreu ar AIsawdd ar ol gwybod 
twnrifiad degol (decmal fractionsj. 

Dylifiadau yw'r gwahanol gyflymderau 
nen egniadau symmndol, yn y rhai y dichon 
i faintiolaeth gynnyddu ncu leihaau yn nnol 
a graddau *r cjrflymdra. 

Maintiolaetb au Dylifiadau ydynt yn cael 
eu eu cynrychioli gan lythyrenau, mewn 
AIsawdd ; maintiolaeth hysbys gan y Uyth- 
yrenu blaenafj o, 6, c, d, &c, y Uifog gan y 
rhai olaf, megis th, u. w, y, a'u dylifiadau 
hwythau gan yr urhyw lythyrenau ac un 
nod uwch bob un. 

Fel mae graddau cyflymdra, tanu amryw 
amgylchiadau yn mynych newid, fel yn 
symmudiad cyrph yn syrthio, newidia'r 
dylifiadau hyn bob mymryn o amserjac felly 
dygant ddylifiadau ail a thrydydd, &c, a 







IEITHADUR. 



133 



nodir uwch ben y Uytbyreoan gyda dau 
achyda tri nodyn, gaa nchwanega nodyn 
am bob newidiad yn y cyflymdra. 

KTPTOSBBIABAir. 



IEITHADUR. 



Pemnod III. Y Llios-seiktaid. 

Luos-seiniaid, nea liosogrwydd Uafariaid 
yn trosglwyddo sain, yw ł r cysylltiad sy'n 
nno amryw lafariaid mewa ud sili; gelwir 
dwy lafariaid yn nghyd yn deuseiniaid, a 
thair yn nghyd trisciniaid. 

Y Deuseiniaid (Dipthmgs) % a ddyallir 
wrth a ganlyn: — ael, oil, aur, aurr, «n, 
curatdd, rhew, teyrn, tad, techyd, lor, Iuddew 
briw, iyrchod, aer 9 ciot, ffoum, duw, gwas, 
guall, giwr, gurobr, gwych, ydyu\ 

Ae, ai> au> aw, eiy ac oe, sy gyfnewidiol, 
megis, mail, m«liau ; bai b«iau ; aur, euraid ; 
brawd, brodyr ; lletdr, Hadron ; oen, wyn. 

Y Triseiniaid (Tripthong8\ a welir yn y 
geiriaa aftarth, gweniath, doniau, umaiim, 
teithydd, tituangc, a phob gair a gynnwys 
dmr llafariaid yn agosaf iV gilydd, mewa 
m sili, fel y gwelir fod tai yn sili olaf y 
gair llafartowd. 

Digwydd weithian fod llawer o lafariaid 
yn agosaf i* w gilydd mewn gair; megis 
Uyimawdr, auwn, dwl, rhfeni ; etto ni elwir 
yn IKosselniaid, ond a fyddo mewn un sili; 
ttyw-tawdr, aw-en, di-cd, rhi-en-i, nis gelwir 
yn ddeuseiniaid ; a rhai fel yn aw-yr, eu-og, 
aw-el, ni elwir yn driseiniaid, am nad ydynt 
nnsill ; ac am yr nn rbeswm gelwir hwynt 
llafariaid o flaen llafariaid. 

Pennod IV. Y;Cydseiniaid. 

Cydsain yw pob Uythyren na wna sain heb 
gynnorthwy llafariaid; B yw y gydsain 
gyntaf, ac ni ellir ei seiuio heb gymmorth t; 
sef, hu Treiglir B i m ac i/; megis, 2?od, 
fy mod, ei/od, a threiglad allan o P ydyw b, 

C, a dreiglir i cA, g, ac ngh ; fel, caws. 
ei cAaws, ei yaws, fy ngrAaws ; yna nid 
cydsain wreiddiol yw eh. 

F, sy driglad allan o h. Ff t sydd anghyf- 
newidiol, ac yn un o'r gormesiaid ; megis yn 
/lam. 

O, a dreiglir i ng, gws&, fy ngwM ; a 
diMr^ar ol rhai rhagenwan meddiannol; 
jwraig, ei toraig, ac ng gweinidoges g yr nn 
modd, jrwlad, fy ngwl&d, a ddileir ar ol gair 
na fyddo ragenw meddiannol, megis fy 
mamwlad, 



ZT, er na addefir A yn berffiuth gydsain, 
cymmer un o'r llafariaid bob amser yn nesaf 
atti o'i hol ; gelwir hi arwydd uchenaid; ac 
y mae'n seinio gair gydag anadliad eryf ; 
megis hwn, hauL, heli. Seinir A ar ol 
rhagenwan, em, «, ac 'm gydiadol ; megis 
ein AarglwydoVeu Aarglwydd, i'ro Aarglwydd ; 
ac ar ol et, pan ynfengw, « Aarglwydd. 

L, sydd annewidiol, yn sain feddal, ac ni 
ddechreoir nn gair cymreig gyda hi, oddieithr 
pan y cymmero le U; megis, ZZoegr, i 
Zoegr, o Zoegr ; #aw, ei law dy /aw. Ac 
U nid yw mewn nnrhyw iaith oddigerth y 
Gymraeg a'r Yspaenaeg — ac yn treiglo i / 
fel y nodwyd. 

M y a dreiglir i/; fel mam, dy./am, 

N f sydd annewidiol, ac a ddileir fynychaf 
o'r arddodiad yn pan o i flaen ng ; megis 
yngfoyd, yn He yn ynghyd; ac o'r gorair on ; 
megis, anghof, yn He annghot 

P, a dreiglr i b, mh, ac iph ; fel, jpen, ei 
6en, fy mAen, ei pAen. 

PA, sy megis llawforwynp, ac a arferir 
ar ol a ac «, yn mhob gair y bydd p yn 
ddechrenad gwreiddiol iddo ; megis pobl, a 
phobl ; a dodir ph, nid /f, ynghanol pob gair 
cyfansawdd a fydd darddedig o'r gydsain p ; 
fel, gorphen, o gar pen; gorpAwys, o gar 
pwys. 

R % a gynnorthwyir ag A bob amser wrth 
ddechren gair ; megis rAwydd, rAodd, 
rAe^wm ; eithr a deileir weithiau mewn 
cyfansoddiad ; megis, moes i mi reswm, 
anfon dy rodd, a bydd mrydd, 

S, sy gydsain annewidiol, ac yn cadw ei 
He a'i sain yn nhob gair. 

T t a dreigli i ^ nA, ac ih; fel, tad, dy 
dad, fy nAad, si tAad. 

TA, jrw'r gydsain ddiweddaf ; nid yw 
byth yn decren gair ond yn ei threiglad o'r 
t ; megis tent, a thant ; tefoda tAafod. 

Mae a ganlyn yn ddarlnniad o dreiglad y 
cydseiniaid cyfnewidiol; tri yw nifer y 
treigladau, a gelwir hwy ysgajh, chu^rn, a 
meddal ; am mai gwreiddiol y sain gyntaf; 
fel hyn, 

Gwreiddiol Tsgafn Chwyrn. Meddal. 

B eich bywyd dy fywyd ty mywyd ei brwyd 

C Cas gos nghas cnaa 

D Duw Ddnw Nuw Duw 

G Gwarth warth ngwarth gwarth 

Łl Llong long Hong llong 

M mam fam mam mam 

P Pen ben mhen phen 

Rh rhan ran rhan rnan 

T tad dad nhad thad 



Digitized by 



G^ogjp 



134 



Y WAWR. 



AMRESYMMEG. 



Amresymmeg sydd wyddoriaeth o bwys a 
buddioldeb mawr ; a chan 7 bwriadwn soddi 
i'w mawredd ar ddechreu'r flwyddyn, 
rboddwn ei hegwyddorion yn y Rhifyn hwn 
a'r nesaf. Gwyddoriaeth \Science), yw 
Amresymmeg, sydd yn dysga i ni y gel- 
fyddyd o feddwl yn gywir am bob 
gwrthrych y dichon i ni feddwl am dano. 
Ac y mae ynddi bump rheol, i'n cynnorthwyo 
yn ein golygiadan wrth ysgrifena ac wrth 
siaracL 

1 Amgyffred am bethaa yn oleu ac yn 
bennodol yn ea natur ea hnnain. Wrth hyn 
y meddylir, y dylem ymgyrhaedd at am- 
gyffrediad eglor ac amlwg am bethaa fel y 
maent ynddynt en hunain; gan beidio ag 
ymfoddloni ar feddylddrychaa tywyll, tra y 
dichon i ni gael eu golenach ; ac i'r dyben 
hynny, gweddai i bawb arfer geiriau hawdd 
iV dyall, fel y byddo mwy galwad am 
aynwyr y darllenydd a*r gwrandawydd nag 
am Eiriadur wrth geisio dirnada ein dy- 
wediadaa. 

2 Amgyffred am bethaa yn gyflawn nea'n 
gwbl oll yn ea holi rannaa ; a chofier, y 
mae cwbloll o beth na ellir ond meddwl am 
dano, megis ewyllys, deall, serch, dlrnadaeth, 
yspryd ; yn gystal a'r cwbl oll mewn rhif a 
mesur. Y pethau meddylaidd ydynt yr 
anhawddaf i' w hamgyffred ; a dyna'r achoa 
y bod dadleuon am bethaa Dawinyddol, 
pryd nad oea dadleu am bethaa gwyddorol 
(ScUntific). 

3 Amgyffred am bethan yn gynnwysfawr, 
yn yr oll o'u priodoliaethau a' u perthynasau. 
Rhaid eu hystyried yn ea holi foddau, 
priodoliaethau, cynneddfan, a pherthynasau; 
mewn gair yn yr oll ac ydynt yn mhob 
ystyr, mewn trefn i feddiannu golygiad 
cynnwysfawr am danynt 

4 Amgyffred am bethau yn eang ac 
ehelaetb, yn en holi rywogaeth. Rhaid 
chwilio neu olrhain pethau yn eu hamry wiol 
rywogacthau, ac a gynnwysir yn ea bath 
cyffredinol. Fel hyn ; A dar, dyna fath 
neu rywogaeth eang yn natur ; colomenod, 
dyna fath neu deuln wrthyot ea hunain, 
allan o fysg rhywogaeth gyffredinol adar. 

5 Amgyffred am bethau mewn trefn, neu 
mewn modd cyfaddas. Rhaid gosod y medd- 
yliaa mewn agwedd rwydd a pharod i'r deall 
a'r cof ; ac nid cymmeryd pethau yn goflaid 
ddyryslyd. Haws cofio a deall enwan gwa- 
hanol rannaa corph, wrth ddechrea o'r traed 
hyd i'r coryn, neu o'r coryn i'r traed, na 



phe enwid hwy gan neidio o'r traed i'r cefa, 
o*r cefn i'r goea, a'r yagwydd, a'r meilwng, 
a'r Iław, a'r pen glin, a'r arddwrn, &c. 

Trem sydd ddaa fath, difyniadol a chyfo*- 
odol. Difyniad ydyw dattod neu ddwyn 
cyfansoddiad iV egwyddorion cyntefig, aV 
oll i'w hamrywiol rannau. Dyn sy gyfan- 
soddiad, coeden yr un modd ; llawer o bethaa 
wedi eu cysylltu ynghyd i gyfangorph yw 
cyfansoddiad; a dattod hwnnw, feldwyn dyn 
igroen, cnawd, gwaed, esgyrn, &c, neu 
goeden i wraidd rhisgl, cangan dail, &c, 
ydyw diryniad. Cyfosodiad, ydyw dechrea 
gyda rhannaa, gan ddwyn yr egwyddorion 
cyntefig at ea gilydd, a'u gwneathar yn aa 
cyfansoddiad. Cyfosodiad, yw gwaith y 
meddwl yn cyfansoddi; a difyniad ydyw 
ei waith yn chwalu pethaa, fel y medro 
d dyall ea hamry w rannaa. 

Rhesymaa a elwir yn unol a'r pethau yr 
amresymir o'u herwydd; megis, nchanian- 
awl,-sef meddyliol, ysprydol, &c, anianawl, 
neu naturiaethol; gwladx>l, moesol, arddan- 
gosyddol megis rhif a mesur, Ilaw-gelrydd- 
ydol, a dawinyddol. Ymdrecher cofio a 
ganlyn. 

Rhesymiad 8ynwyrol> yw apefio at syn- 
wyr cyfiredin dynolryw. 

Rhesymiad ffyddiog, yw apelio at y ffydd 
a addefir, 

Rhesymiad at ddyn, yw apelio at arferion, 
neu egwyddorion proffesedig y gwrthwyn- 
ebwr. 

Rhesymiad at y bobl yw apelio atynt, neu 
annerch ymwybodaeth pobL 

Rhesymiad Ueihdol, yw profi'r peoder- 
f}*niad trwy brofi gosodiad mwy anhebyg. 

Rhesynuad diheurol, yw casglu oddiwith ! 
awdurdod y byddai 'n gywilydd geimym ei 
hammhea. 

Sicrwydd neu Wirionedd aydd o amryw i, 
fath; y mae sicrwydd arddangosyddal, yn j 
goddef penderfyniad rhesymol ac anwadad- ' 
wy ; megis y maćr cyfangorph yn fwy na 
rhann o hono ei hun ; sicrwydd moesol, yn 
deilliaw o dystiolaeth, ac yn sylfaenedig , 
mewn cred, megis, credaf i Bonaparte fod, 
am y credaf mai gwir yr hanesyddiaeth ; !' 
sicrwydd anianyddol; megis, dydd ydyw ac 
nid nos, gwelaf hynny; eyfarthiad yw, 1 
clywaf y peth ; neu pob peth y dichon i r || 
synwyrau corphorol ei weled, ei arch waethu, 
ei arogli, neu ei deimlo ; a sicrwydd duw- 
inyddol wedi ei sylfaenu ar y gred a feddian- 
nir am wirionedd yr Ysgrythyr lau. 

Tysdolaeth sydd iddi amryw rywogaethau; 
megis, tystiolaeth y synwyrau wedi ei 8yl- 

jitized by VjQOQlC 



GWALLAMBESYMIAD. 



135 



feenn ar ein dirnadaeth ; tystiolaeth treiddiad 
y meddwl, wedi ei sylfaenu ar wirionedd 
honanbrofiadol ; megis, y mae gan ddyn 
nwydau ; tystiolaeth rheswm. wedi ei syl- 
faena ar gasgliad eglur oddiwrth osodiadaa 
ac athrawiaethan diymwad ; megis, rhaid i 
ddyn ferw, dyn yw brenin, yna rhaid i 
frenin farw ; tystiolaeth jfycfcZ, wedi ei chael 
trwy dystiolaethau pobl. Arddangosiad, 
nea brawf, yw cysylltiad gosodiadan yn 
dylyn aa gilydd, gan ddechren gyda gwir- 
ioneddan hnnanbrofladol, a myned yn mlaen 
at rai pellach a lledgudd. Arddangosiad 
toaenredol yV profi'r effaith trwy gyfeirio at 
yr achos ; ac arddangosiad olredol yw profi 
r achos trwy gyfeirio at yr effaith. Casgliad 
yw cyfeiriad hunan-brawf oddiwrth osodiadaa 
wfydlog. 



GWALLAMBESYMIAD. 

Gwallamresymiad (SophUtry), yw gaa res- 
ymiad yn sylfaenedig ar rag-grybwylliadan 
gan, nen ar dwyllni geiriaa. Fel mai o 
dwyllresymiad y tyf nifer amlaf drygan cym- 
deithas, felly, nid oes celfyddyd o fwy pwys- 
' igrwydd na'r nn a*n cynnorthwya i'w dat- 
gnddio a'i dynoethi. Beian Hysoedd a gwlad- 
weinyddion drygionas, a ddiangant yn ddi 
gosb trwy effaith gwallararesymiad ; ac ni 
byddai ond ychydig, nea ddim rhyfel, pe na 
chai twyllresymiad ornchafiaeth trwy ddy- 
wediadaa pleidiau. Amresymwyr a ddos- 
parthant y twyllineb i dri math. 

1. TwyUddadl cyfansoddol, sef pan y casgl- 
om syniadan am beth, yn ei ystyr gymmysg, 
grynhóawl, nea gyfangorph, nad yw wirion- 
edd ond mewn ystyr dosparthiadol. Nid 
addas galw cyff pren yn ystyllenod er mai 
ystyllenod a fydd, wedi ei llifier lawer 
gwaitb ar ei byd. 

2. TwyUddadl dosparthiadol, fel pan y 
casglom syniadan am beth, yn ei ystyr dos- 
parthiadol, nad yw wir ond mewn ystyr 
fpfua. Nid addas galw cerryg yn adeilad, 
er mai adeilad a fyddant wedi en gosoder ar 
en gilydd gan gelfyddyd. 

3. TwyUddadl deueiriog, fel pan yr ar- 
ferir geirian mwys, tywyll, a daa ystyr idd- 
ynt, gan wneatJmr casgliadaa oddiwrthynt 
mewn nn ystyr, er eu cymmwyswyd mewa 
ystyr arall. Nid addas, wrth i nn ddywedyd 
iddo weled capel Philadelphia, a fyddai syn- 
iad mai Philadelphia yn America a feddyliai. 

O^T twyllddadleaon yua, y tardd amryw 
&th o dwyll a elwir, 



1. Erfyny gofyniad ; cymmeryd am wir 
y peth na cbaniatawyd, nea yn brawf dy- 
chymmygol, trwy adrodd y gofyniad mewn 
geiriau eraill; megis, "Nid wyf ddyn per- 
phaith;" ebai Dafydd. "Ac yr ydych yn hon- 
ni," meddai William, <c nad ydych ddyn?" 
"Ni all anwiredd fy ngwaethygn," ebai 
Thomas; gan olygu na all anwiredd oi ni- 
weidio. "Ho! meddai William, "Ni all 
anwiredd waethygn Twm; a rhaid felly, y 
cy&ddef ei han mor ddrwg nad oes modd ei 
wnentbnr yn waeth V 

2 Casgliad gwrłhunol ; ceisio profi gwir- 
edd y naill osodiad, trwy ddangos gwrthuni 
tybiaeth wrthwynebol. Dywed nu, gan mai 
gwrthun galw mab yn fenyw, gwrthnn a 
raid fod galw menyw yn fab; ac, ebai'r ail, 
rhaid mai menyw yw mab ; oblegid, gwrthnn 
a fyddai galw merch yn wr-ryw, 

Cymmeryd i mewn ; nea gasgliadau cy- 
wir, oddiwrth osodiadaa pennodol, yw'r duli 
mawr ogyrhaeddgwybodaeth o*r gwirionedd; 
yr hyn sydd wrthwynebol i goeg amresym- 
iad, yw*r casgliadaa a gymmerir i mewn 
oddiwrth flfeithiaa perthynol i destnn ein 
ymchwiliad. Barn, nen argyhoeddiad ydyw, 
a geir trwy amryw amgylchiadau. Modd 
bynnag, ymlithra h)Ti i ffug damweiniol, 
pan y cymmerom ein penderfyniadaa oddi- 
wrth bethaa bychain a chyfyng eu natnr. 
Pe dywedai un ei bod yn dyddaau, ac arall 
ei bod etto'n dywyll, pan aeth Napoleon i 
Waterloo, nid teg a fyddai haera na fh yno, 
oblegid y gwahaniaeth amser a grybwyllid, 
tra'r unir mewn tystiolaeth iddo fod. 

Gwyrriad anwybodaeth, yw cam ddyall 
y testan, nen ddylyn y naill beth yn lle'r 
Hall ; megis, pe gofynid ai drwg ai da, yw 
effaith cosb marwolaeth, ar y wladwriaeth, 
yr elid oddiwrth son am effaith y gosb, at 
ddarlanio creulondeb y troseddwr. 

Cydweddiad, yw casgln effeithian cyfateb- 
ol. Tawdd gwres gwyr, a chaleda'r clai; 
priodolir yr effeithian i'r achosioa cyfatebol 
sy'n ngyfansoddiad clai a chwyr, ac nid i'r 
gwres a achlysnrodd yr effeithian. Eithr 
twyll a briodolai'r effeithian i'r gwres; yr 
hwn nid yw ond achlysnr. 

Tardd i ad au mawrion cyfeiliornadau yd- 
ynt — angen dyfalwch astad mewn ymolrhain; 
barna am bethau wrth ea hymddangosiad 
allanol; diffyg ysgaru y drwg a'r da, a ym- 
dreiddaint trwy'r unrhyw beth, gan ffarfio 
barn fyrb wy 11; cymmharu pet hau gyda'n 
sefyllfa'n hanain, fel yr effeithiant oud ein 
hnnain; rhagfarn a fagwyd gan yr addysg 
a gawsom nea eia harferion beunyddiol; 

Digitized by VjOO' 



Ul 



130 



Y WAWR. 



creda haeriadau neu gamddywediadaa dyn- 
ion, heb chwilio iV hegwyddorion na'u gwy- 
bodaeth, eitbr ymfoddloni ar y gair a glyw- 
som iddynt gan ea caethbleidwyr. 

Crybwyllasom yn Y Wawr, Hydref, 
t. d. 87, am gynnullddadl ; i hyn yr ym- 
gyfeiria holi reolaa amresymeg. Cynnwys 
dri osodiad, yn oaodedig mewn dal], y rhaid 
i'r trydydd fod o angenrbe*drwydd yn gasg- 
liad cywir oddiwrth y ddaa olaenorol ; tra 
yr eglura wirionedd, y mae hefyd yn gall- 
nogi amresymwr i ddatgaddio ffug ac i 
amlyga cyfeiliornad. Gelwir hwy, y cyntaf, 
gosodiad mwyąf, yr ail Ueiaf, ar trydydd, 
canlyniad ; a chan mai lles mawr i'r oll a 
garant chwilio am wirionedd yw eu dyall, 
ychwanegwn angraifftiau o'r cywir, ac o'r 
beius. 

Pob dyn drwię sy druenus ei gyflwr. 

Mae fformetydd yn ddyn drwg. 

Oanhynny, mae pob gormttydd yn draenni ei 

Nid oetcelwyddwr £'w greda, 

Pob Crution da iydd nn i'w gredu, 

Gan hynny, nid oes Griation da yn gelwyddwr. 

Gwelir, os rhoddir cydsyniad a'r ddaa 
osodiad hlaenaf, y rhaid hefyd ei roddi i'r 
olaf ; ond, trwy ddiofalwch, d ich on i un, a 
chanddo wirionedd o'i ochr, gael ei gam 
arwain, a'i orchfygu, mewn ymddangosiad, 
gan dwyllamresymiad ; megis, pe dychym- 
mygem i un ddywedyd, 

Mae pob math o grefydd yn dda, 

Rhai crefyddau a ofynant aberthan dynol. 

Gan hynny, mae aberthau dynol yn dda. 

Cyfeiliornad y cynnall-ddadl yna, a gyn- 
nwysir mewn cydsynio gyda'r gosodiad 
cyntaf; a Ue byddo un o'r gosodiadau yn 
gau affugiol, rhaid yw sV casgliad fod yn 
gyfeiKornus. Y mae oddeutu ugain math 
o gyfreswm ; ond nid y w gwybod yr oll yn 
drwyadl o natur anhebgorol angenrheidiol ; 
eitbr eglarwn yr oll yn ea tro. Digon yw 
hyn yna at broti a glywom neu a ddarllenom, 
ond ymdrechu gwybod duli ffurfiad cyf- 
reswm, neu gynnull-ddadl. 

Hyn a fu prif ddysgeidiaeth Colegau ; yn 
awr, arferir y wyddoriaeth arddangosyddol 
{Mathemałical Science), cangenau Athron- 
iaeth, ac awduron profedig. Etto, angen- 
rheidiol yw adnabyddiaeth a rheolau cyff- 
redinol Amresymeg, i'r oll a garant gyn- 
nydd mewn cywirdeb barn ; oblegid, 
cynnwysir pob dadl mewn cynnullddadl 
gysylltiadol. Aristotle oedd y prif athraw, 
ac yn ol ei reolau y penderfynai'r hynafiaid 
eu dadleuon ; eitbr bu i arglwydd Bacon, 
ddatguddio Uawer o'r twyll oedd gymmysg 



a'r gyfundraeth honno ; a dangoaodd, yn ei 
Novum Organum, y tybid hi yn well na'r 
hyn ydoedd. 

Cyfundraeth Amresymeg Aristotle, ar yr 
hon y seiliwyd yr eraill, oedd yn y duli 
canlynol; dosparthn bob gwyddoriaeth i 
arwireddau wedi eu ffurfio yn gyfiresymau ; 
cyfansoddid y cyfresymau a gosodiadau ; 
ffarfid y gosodiadau a geiriau yn arwyddion 
pethau. Rhenid pob peth i'w ddeg hanfod- 
restr, neu • ddeg rhywogaeih ; megis, 
sylwedd, aneawdd, maintiolaeth, perthynas, 
gweithred, goddejiad, pryd, pa le> sefyUfa, 
ac arferiad. 

HYAWDLEDD. 

Angenrheidiol i ddyn at fod yn hyawdl 
ydyw dyall areitheg (Rhetoric) ; ac nid yw 
yr hyn a adwaenir wrth yn enw areitheg ond 
rhan o'r wyddoriaeth fewr a elwir Hyawd- 
\edd(Elocution). Areitheg a'n cynnorthwya 
i effeithio ar y nwydau trwy siamplau eg- 
larhaol a grjm dychymyg ; ac i drefnu ein 
rhesymau yn y duli goreu at wneuthur yr 
argraffiadau dyfnaf ar deimladau a barn ein 
gwrandaw-wyr. — Y rhai canlynol ydynt y 
troellymadroddion penaf mewn areithyddiaeth 

Cymmhariaeth fSimile), yw cymmharu y 
naill beth a'r llall er mwyn eglorhaad ac 
esponiad. Trawsymddwyn (Metaphor), yw 
cymmhariaeth yn cael ei gwneuthnr heb 
grybwyll arwyddion y gymmbariaeth; fel 
y mae colofn yn cynnal adeilad, felly y 
cynnaliai Alfred y wladwriaeth. sy gym- 
mhariaeth ; ond dywedyd Alfred oedd golora 
y wladwriaeth sy drawsymdd wyn, neu draws- 
symmudiad. AraUeg { AUegory), sy barhaad 
o amryw draws-symmudiad wedi ei cysyllto 
fel i wneuthur math o ddammeg ; megis y 
dysgrifir pobl Israel yn winwydden. 

Owałwariaith (Irany J, yw duli o gynnyg 
un peth iV sylw, a meddwl peth hollol wa- 
hanol, mewn trem i roddi mwy effaith i n 
hamcan ; fel, wrth ddysgrifio celwydd i un, 
y dywedid Ho ! dyn hynod o eirwir wyt ti 
onid e ! 

Oormoddiaiłh [HyperboleJ % a rydd* 'y 
meddylddrych uchaf am wrthrych, gau ei 
chwyddo i fwy na'i fantioli naturiol ; megis, 
yr oedd yn gyflymach naV hydd. 

Gwrtkosodiaeth (AntithcsisJ, y w y cyf- 
erbyniad, neu'r gwrthgyferbyniad a wneir 
o ddau wrthrych mewn brawddeg ; megis 
Os ewyllysiwck wneuthur dyn yn gyfoethog* 
ymdrechwch, nid i ychwanegu ei feddiarmau, 
eithr i lbihaau ei ddtmuniadau. 

iigitized by VjOOQIC 



OERDDORIAETH. 



187 



I; 



Esgyniaith (climaxj, neu graddeb, sy 
ddall yn codi o un amgylchiad i'r Hall, nes 
cyrhaedd yr achaf ; siampl hardd, gan Syr 
Robert Peel, ocdd ei ddywediad, " Ni lun- 
iwyd cyfraith, yn erbyn y dr wg hwn yn 
benuodol ; am na feddyliodd ein Hynafiaid, 
y ganesid y fath adyn ac a allasai saetha 
ei ddrylł at foneddiges ieaangc ; y fonedd- 
; iges bonno'n fam ; a'r fam honno'n FREN- 
HINES Prydain fawr! w A cheir amryw o'r 
fath siamplaa ya yr Ysgrythyr l&n $ megis, 
unig fab ei fam, a hi ocdd weddw" 
u Abertha djfab, dy urn-? fab Isaac, yr hwn 
a hoffatst." Ond un o'r rhai gogoneddusaf 
mewn unrhyw ymadrodd esgynol sy ? n y IV. 
beanod o 1 Samuel, adrod 17. " Israel a 
fodd o flaen y Philistiaid : a bu befyd 
foddfa fawr yn mysg y bobl ; a'th ddau 
fab hefyd a faant feirw ; ac abch Duw a 
ddaliwyd !" 

Dynsodiant fPersomfieation), sy ddull 
trwy 'r hwn y priodolir bywyd ac arferiad 
rheswm i bethaa difywyd a chreaduriaid 
afresymoL 

Gierth-dróad (ApostropheJ, ydyw anerch 
personau abseaol, neu wrthrychan difywyd 
a bersonolwn. 

Gofyniaeth (Intarogation), yw ychwan- 
ega cyffro ac egni i'r ymadrodd trwy 
ofyoiad. 

Owaeddolef (Ezclamatwn) ydyw dangos 
cyuhyrfiad cryf yn y meddwl ; megis, 

"Ephraim a ymgysylltodd ac eilunod ; — 
gddiddoT 

Tremiant Areitheg yw gosod y rhesymau, 
neu rannan 'r araith, neu'r cyfansoddiad yn 
yr agwedd brydfertbaf a'r fwyaf effeithiol. 

Rhannau araith ydynt, yn gyffredin, bump 
neu chwech ; sef, 

1. Rhagymadrodd, nen ddechreuad araith, 
a ddefhyddir i awgrymu'r testun ac i ennill 
sylw a gwrandawiad. 

2. Adroddiad, yw bras hanes o'r ffeithiau 
perthynol i'r testun o'r dechreu i'r diwedd. 

3. Gosodiad, yw amlygu sefyllfa wirion- 
eddol y peth tann sylw ; gan egluro y 
pwyntiau a gredir a'r rhai y gwahaniaetha'r 
areithiwr ynddynt oddiwrth ei wrthwyn- 
ebydd. 

4. Cadarnaady a gasgl at eu gilydd yr 
hol) brofion a'r rhesymau a ellir eu cael. 

5. Gwadiad, attebiou i resyman a 
gwrth-ddadleuon gwrtnwynebydd. 

6. Dkceddglo, dwyn i gyfanswm y rhe- 
symau penaf a chryfaf, gan ymdrechu cyn- 
hyrfu teimladauY gwraudaw-wyr o'u plaid. 

Cyf. 1. 



PRYDYDDIAETH. 



CTNGANEDD SA1N. 

Cynganedd Sain yw bod y seiniau yn atteb 
eu gilydd yn y gorphwysfaau, o ddechreu y 
llinell i'w phrifodl. 

Sain unodl, Heddwch yw ei harddwch hi. 

Sain unodl o gyswllt, Fy ngherdd am y 
ddager ddn. 

Sain lefn, Cydlef Ilu nefoll ani. 

Sain gadwynog, Hynt y llym ddehenwynt 
llosg. 

Sain groes, O na bai ym Mon bum mwy. 

Sain draws, Yn mhob gwedd rhyfedd fu'm 
rhan. 

Sain wyrdro, Łliw llwch llawr, dirfawr 
derfyn. 

Sain o gyswllt, Edwart wyt gymmar teg 
olL 

Sain ddisgynedig, Łle mae dadwrdd gwrdd 
geirddadl. 

Sain bendorch,Malnrion gwynion gwenith. 

Sain ddyblyg, Dell pell gwell gwiw lliw 
ffiriw ffrost 

Sain gudd, Naid chwim a roi'r milgi 
main. 

Pibell tan a mellt i'n mysg. 

Cynganedd lusg a ddeillia allan o'r Sain ; 
a hynny yw, llusgo rhyw sili o'r linell i gyd 
odli a'r sili olaf ond un ; fel hyn, 

Llusg lefn, Dowch i'r farn a roir arnoch. 

Llusg o gyswllt, Ni'm dawr nod Samson 
fawrnerth. 

Llusg o ddwbl gyswllt, Y gwr cadr fraich 
paladrfriw. 

Llusg wyrdro, Goddaith a roed mewn 
eithin. 

Llusg gysylltgudd, Dyma ben ar bob 
aberth. 

Oofier. Nid iawn yw cynganedd lusg yn 
y linell ddiwcddaf o ben ni 11 ; nadwywaith 
yn nesaf i'w gilydd ; na rhoi y yn ei sain 
dywyll llym, i atteb ei sain eglur gry mus-; 
na chwaiih sain drom megis glann, yn atteb 
sainysgafn, megis cdnu ; hefyd, ni arferafr 
hen feirdd liawsill ; fel, Gwrthod a wnaethy 
tlodion. 

OERDDORIAETH. 

Gelwir y nodau uwch y pump llinell 
wythwawd uwch iddynt; ac ystyr y gair 
wythwawd, yw yr wythfed nód a chyfrif yn 
ddylynol o ry w un pennodol ; ac am y 
cymmer o natur y nod hwnnw, dwg 3 r un 
enw ; a dyna y w y rheswm tros arfer ond 

2§ 







18 



138 



Y WAWR. 



saith lytbyren fel enwan ar y nodan ; gellir 
gwybod natur wythwawd trwy gymmaru y 
seiniau A, B, C, D, E, F, a G, i gyminaint 
a hynny o liwiau, a'a hwythwawd iV gwa- 
hanol gysgodan. 

amov yobsdio. 



MR THOMAS SAUNDERSON, BALA. 

Teimlwn fel yn sefyll ar binacl o nchder 
deugain mlynedd ac ychydig drosodd ; wrth 
edrych o*n hamgylch dacw rai yn estyn en 
penaa silan i'r byd, yn ymddangos ac yn 
diflannn o'r golwg ; eraill a arosasant hyd 
nes y ffurfiasom adnabyddiaeth a hwynt ; 
denasant ein serch, siriolasant ein hyspryd, 
llonaaant ein cyfeillach, a cbarasom hwy'n 
gyfelllion ; eiibr yn ehrwydd yr aetbant 
ymaith, gadawasant ni 'n synedig, fel nad oes 
ond cofio, gyda hiraeth, i ni weled nnwaith 
yn y byd y cyfryw anwylion, a bod en nifer 
yn lleihaau mewn ycbydig ennyd. 

Yn mysg y lleoedd hyfiryd a hoffem gynt, 
y mae'r Bala Meirion ; mangre yr enwogion 
a'r parchedigion John Evans a Dafydd 
Cadwaladr ; yn ngbyd a chofgolofn enwog- 
rwydd Dyngarwch Cymru, y Parchedig 
Thomas Charles ; gw£r, y bydd mor an- 
hawdd gan ddnwiolion yr oes nesaf ddy- 
wedyd Mr. o flaen enw y naill neu'r llall o 
honynt, a phe ceisier dodi Mr. o flaen enw 
Paul, Apostoł mawr y oenedloedd ; bydd en 
henwan yn perarogli en parch, am na ellir 
en benwi beb Pr meddwl ymgyflymu at gofio 
rbinwedd saint. 

Yn y Bala, daethom i adnabyddiaeth a'r 
parchus Mr. Sannderson, gwr i nn o berth- 
ynasan sylfaenydd y gymdeithas Feiblaidd, 
a gwr a hoffir gan garwyr daioni trwy'r 
amgylchoedd. 

Ar yr 2il dydd o A wat, 1816, ychwaneg- 
wyd at denln Mr. Sannderson, yn ngened- 
igaeth mab, a enwyd Thomas, er cof am 
enw ca tad Ysgol Snl y Cymry. Cnfodd 
Thomas, wrth dyfu yn ei gorph, yr un fraint 
al holi frodyr a'i cli wióry dd, sef addysg dda 
gartref, yn nghyd a manteision dysgeidiaeth 
ysgol werthfawr. Daeth yn fachgen gwrid- 
og, melynwallt a hardd, a'r bobl yn ei hoffi 'c 
fawr. Gwedi ei barottoi ag addysg, rhodd- 
wyd ef gyda Meddyg ; yn y He hwnnw 
daeth i agosach cyfeillach gyda dynion ; 
a baan y dyallwyd fod ynddo dalentait syn- 
wyr a dysg, yn gystal a thymheran dengar, 
hawddgar a mwynion. 



Gwelsom ef nnwaith yn agos i Birmingham, 
mewn tref a elwir Walsall ; amlygai yne 
fwy o'i nerth meddyliol i ni, na phan yn 
Uawer ienengach gartref; ein teiralad oedd, 
dyma fab ienangc a fydd yn glod i'r Bala ac 
i'r Cymry ; oblegid, dangoaai awydd mawr 
am wybod, a chyflymdra i amgyffred. 
Tneddol ydoedd i ymddiddan a phob dyn 
am y pethau y tybiai ef en bod yn fwyaf 
hysbys i'r dyn a ymddiddanai gydag ef ; a 
daethom i weled cyn ymadael fod y trigolion 
yn ei barcha *n hynod ; gwedi hynny caw- 
som lythyran oddiwrtho, yn audyga grym- 
nsder meddwl, eglardcb deall, a boffder at 
drefn reolaidd a phrydfertb. 

Yn Uondain, cafwyd profion o'i allnoedd i 
foddlonrwydd, o herwydd, yn ycbwanegol at 
gael gradd-lythyr (Diploma), o'i fedrna* 
rwydd, megis y cafodd Uawer, cafodd 
hefyd dystiolaethaa o 9 i deilyngdod ; ac y 
mae llythjrau mewn cadwraeth, yn tystio 
iddo ennill cymmeradwyaeth, parch personol, 
a chyfeillgarwch y mawrion hysbys hynny, 
y diweddar Syr Aothony Carlisle, Llywydd 
Coleg breiniol y Uawfeddygon, a'r campus 
Dr. Walford. 

Ymsefydlodd y Meddyg, Mr. Thomas 
Sannderson, yn Nefyn, swydd Gaerynarfon, 
Gogledd Cymm. Gweithiodd ei hynawsedd 
ei ffordd i serchiadan 'r trigolion yn rbwydd ; 
ennillodd ei fedrnsrwydd iddo orchwyl 
mawr; a eicrhaodd ei fywyd moesol ei 
barch yn mynwesan pobl dirion y dref am 
ei oes, ac yn hwy. 

Y mae yn Nefyn 'rai ysgoleigion da, 
amryw o berchenogion a meistri llongao, a 
llawer o bobl y mor, o'r fath ac y sydd yn 
gweled llawer, mewn llawer gwlad, ac mewn 
llawer dali. Nid pob mato a wna'r tro i 
bobl Nefyn ; gan hynny, y mae darfod i Mr. 
Sannderson wnenthnr y tro, yn brawf ei fod 
yn ddyn nodedig yn ei gelfyddyd iachnsoŁ 

Ond — ^yn y diwedd— cafwyd profion, yn 
nghanol galar, iddo ymsefydln yn serch y 
trigolion ac yn niolcbgarwch calonan y bobl 
dlodion o'i amgylcb. Defhyddiol hynod a 
fn ei oes er na fu iddo geisio dangos hynny 
i'r byd. Ymhyfrydai mewn gwnenthur 
daioni yn ddistaw, ac mewn cyfeirio ei 
feddwl at fod yn lles i'w gydgreadnriaid. 

Ar y 18ed dydd o looawr, 1850, yn 33 
mlwydd a 5 mis, yn ngrym ei fedrnsrwydd 
Meddygol, yn nghanol cariad llnoedd, ac yn 
mhrydferthwch cymmeriad gwr boneddig a 
christion, gwnaed y cyfaill yn anfarwol trwy 
farwolaeth. Cwyn cyfeillion a'i gin yntan 
a gyd ddechrenasant gyda neith. Dygwyd 
DigitizedbyVjOOQic 



ADOLYGIAD. 



139 



ei gorph o Nefyn, ar hyd y ffordd faith, a 
thros y mynyddau uchel, i'r Bala, i' w gladda 
yn mynwent LUnjcil ; He gorphwys cyrph 
y saint enwog a grybwyUasom, a llawer iawn 
yn rhagor. 

Yr oedd oddeuta hanner nos pan gych- 
wynodd yr elor-gerbyd o Nefyn tua'r Bala ; 
yr htn oedd oer, ar le mor nchel gerllaw v r 
mor mawr ; er hynny, aeth cannóedd o bobl 
i'w hebrwng ; ac yn eu plith y tylodion yn 
wyło. — Eneiniad peraroglaidd. yw dagraa 
gweddwon ac ymddifaid ar erchwyn arch un 
hael ei galon. " Owyn ei fyd a ysłyria 
wrth y łlawdr 

Mor beli y teifl y gan wyli fach ei gwawr ! 
Fel hynny 'n deg yr ymddysgleiria 'n hardd, 
Pob gweithrcd dda, yn nghanol byd o ddrwg. 

Er y gofid o goili Cristion anwyl allan o'r 
byd hwn, rhy w ddifyrwch, yn tynna dagraa, 
yw cael y fraint o barchu coffadwriaeth cyf- 
aill calou dynoliaeth. Mae'n hyfryd meddwl 
a dy wedyd am y tirioa wr ieoangc Mr. San- 
derson ; ond galar a leinw gwppan y.wledd, 
am nad yw efe yina. Beddrod newydd a 
gloddiwyd; tealu caredig a ymddifadwyd o 
feb; Nefyn a'u Ghyffinian a golledwyd, am 
Feddyg a garaiY trigolion ac a gcrid gau- 
ddynt; llawer Hu beblaw cyfeillion hawdd- 
gar y Bala, a ddolariwyd gan awch saeth 
angaa Mr. Thomas Sauodersoo; y gwrtd 
rhosynaidd, y wefus gwrel, y traed cyflym, 
i a'r dwylaw gwyuion i* w rhyfeddu, sydd 
ddigon tawel yn y bedd oer; ac y maeY galon 
na feddyliodd ni wed i neb erioed, yn myn- 
went Llanycil mewn cwys gul iawn. Etto, 
rbaid edrych at i fynu; rhaid cofio y cy- 
flawnwyd, "Siopperaf gydag ef;" yn yr 
ystafell fagu gyda ni ; yn awr cyflawnir 
hefyd, " Ac yntau gyda minnau? yn uen- 
add ogoneddus y wledd bur. Derbyniodd o 
yspryd y wlad heddychlawn cyn myned iddi; 
ac erbyn heddyw gorlyngcwyd yr hyu oedd 
farwol gan fywyd ; gwnacth Iesu Grist wddf 
aogau yn ffon ysgol at ddringo iV cerbyd 
8y'n clydo'r saint toag adref i d£ en Tad ; iV 
adeilad nad yw o waith Iław; o fewn i'r 
marian anfeidrol en gweith a'n harddwch 
por ; iV nef, He na aU na phoen na phechod nac 
Aogau byth feiddio dangos ei han. 

Lłam t Cil, Ilu enwog gynt— a roddwyd 
I'w phridd, a ni hebddynt ; 
Ac o bedd ei enwog hynt 
Aeth etto nn doeth attynt. 

Heddyg oedd a modd i*w gael— i annedd 
Unig y tlawd gorwael ; 
I*n gofld aeth o'n gafael, 
Y twym ei sereh Thomas hael. 



ABOŁTOZAB. 

» 

Awdl t Greadioasth. Gan Talhaiam. 

Bangor, argraffwyd gan Hogh WiUiams. 
Cymro, yn cara Ćymru, Cymro, a Chym- 
raeg, ydyw Talhaiarn ; a cherir ef gan y 
rhai a gawsant yr hyfryd wch o gym- 
deithasu ag ef fynychaf. Y mae'n ysgol- 
haig campus, mewn sefyllfa barchus, ac 
yn un na all edrych ar Gymro mewn 
gwasgfa heb ei gynnortbwyo n haelfrydig. 

Ei fedrusrwydd areithyddol sy fawr, ond 
iddo gnel pwngc, He, ac amgylchiadau cyf- 
attebol i'r bywiogrwydd a'r hwn yr olrhain 
ef deston. Ei lais canu sy fwynaidd ; ei 
ffraethineb a siriola bob cyfeillach He byddo; 
ac os oes rhyw un heb ei barchu, rhaid fod 
yr un hwnnw heb ei adnabod. 

Ymddifyra Talhaiarn mewn Hynanaeth ; 
a mynych yr ymollwng i gyfansoddi dy- 
rifiau o duedd addysgiadol mewn duli a 
duedda un i wenu. Ond, medr ef gysylltu 
meddyliau mawreddog wrth eu gilydd mewn 
modd cywrain ; ac un aiampl o'i fedrus- 
rwydd yn hynny, yw yr Awdl ab y 

GREaDIOAETH. 

- Gan mai mawr y taeru yn herwydd Eis- 

tcddfod Aberffraw a'i beirniadaeth, digon yw 

dy wedyd am yr awdl hon ei bod yn anilygu 

Uedneisrwydd, ynghyd a meddylddrychau 

gwychion a darluniadol. Siampl o allu 

darliiniadol yw a ganlyn am y gwlith, a 

gymmerasom heb ei fcddwl yn well na rhyw 

rannan eraHl o'r Awdl. 

Boglynau byw y glenydd— eddi glwys 
Oedd y gwlith ysplenTdd 
Ar wiail, dail, a dolydd — 
Perlau ar y blodau blydd. 

Am Adda ; Perffaith et Inn ! eilun oedd ! 
G waith harddaf Naf y nefoedd ! 
Enaid byw ! yn hynod ben 
Pob myfyr obry'r wybren ! 

Am Efn ;• Llithraidd ei chroen llathnvyn— lliw 
lilittu, 
Bronau a breichiau heb yr an brychyn. 

Am y Cread ; Mor addien yw gwaith mawreddig — 
Crewr, 
Bod a Owyliawdwr y byd gwcledig ! 

Byddai hyn o Awdl yu ddifyrwch addysg- 
iadol i bawb a'i darll(.no ; a meddyliem 
mai clod i Fardd ydyw gaUu credu iddo 
ragori ar awdwr da ; gan hynny, uid teg i 
neb feddwl fod ein gwaith yu cammol y 
cyfansoddiad hwn yn awgrymu y dlystyr- 
wch Ueiaf ar eu cyfansoddiadau hwy; 
gorchwyl i eraill a fu beirniada, a'n gorch- 
wyl ninnau i* w darllain, adolygu, a chym- 
meradwyo yr hyn a hoffom yn ngwaith 

PftW - DigitizedbyG00^1[^ 



140 



Y WAWB. 



TYLODI GOGONEDDUS CRI8T. 



Tylodi gwirfoddol mcddianydd dwyfoldeb 
Yn benihyggan eraill o ł r eiddo ei hun, 

Ac amwisg dynoliaeth i Hollbresennoldeb 
Sy fyth ogoneddus yn urdd Mab y dyn ; 

Un arall oedd biau gwael le 'r esgoreddfa, 

Y bad— yr ystafell— a'r asyn wrth fyw ; 
Nid oedd gan yr Iesu un bedd yn orweddfa, 

Ond eiddo gwyr eraill,— mor dlawd oedd Mab 
Duw! 

Erhyn, ymddysgleiriai gorfawredd ardderchog 

Yn nymder iselni ei dlodi drwy'r byd ; 
Yn nghanol llwch daear eaid gemman 'r nef 
serohog, 

Mewn gloywder ysplenydd a cbannaid eu pryd : 
Sr nad ymlewyrchai ffenestri 'r dinasoedd, 

Na pheraidd sain clychau a'u hias yn y bryn, 
Hardd seren y dwyrain a s^nnai deyrnasoedd, 

A thripblyg oedd Anthem angylion mewn 
gwynn. 

Os na chafodd addysg athrofa rinweddol, 

Pen synnai Athrawon yn ddeuddeng mlwydd 
oed; 
V'r yspryd ddai arno a'r llef oedd ryfeddol, 

0'r cwmmwl na welwyd ei dlysed erioed : 
Ac os na cha*dd wisgoedd yn nydd ei eglurdeb, 

O ildan apborpbor breninol en mael, 
Pelydrai' ddwyfoldeb ar fynydd y purdeb, 

Yn wynach ua'r eira,— yn decach na'r haul. 

Os caeth yr ymgiliai rhag casedd llygredig, 
Rbyddhaodd fyddariaid i glywed yn rhwydd, 

Ymbyngciai y mudion 4i'n iach y clwyfedig 
A meirwon o' a beddan ai ł n fyw yn ei wydd ; 

Os na chafodd gerbyd a raeirch at ei barchu, 

Y tonnan sigledig a'i clodent yn fwyn ; 

Ac er nad ymblygai gwyr mawr i V gyfarchu, 

Y cloffion a lament i gann 'n ddi gwyn. 

Er nad oedd yn ngalln serch mam ei gysuro, 

Yn mhoethder ei ofid nos oer yn yr ardd, 
Angylion y nefoedd a gaed yn pry suro, 

I 'w ddiwyd weinyddu, a' u gwisgoedd yn 
hardd ; 
Os lladdwyd y bywyd, daeth meirwon i fynn 

0'u beddaa i'w weled yn artaith ei friw ; 
Ymrwygodd y creigiau, a'r ddaear yn crynu, 

Addefodd y Ueiddiad fod Iesn 'n Fab Duw. 

Mae'n wir nad oedd brenin yn brndd o'i ddaearn, 

Na dn alar-gerbyd yn arwyl yr oen ; 
Ond cnddiodd yr heni wen ei hun i slaru 

Ymddaodd yr wybren,— aeth natur i boen ; 
A denodd gosgorddau y nef yn fawreddus, 

Adgododd y cadara o ł r beddrod yn rhydd ; 
Coronwyd yr Iesu yn dra gogoneddus, 

Can bellach ferch Zioń, — ennillwyd y dydd I 



HEDDWCH. 

Tymmor rhyddid mawr a heddweh 
A draidd foroedd drwy ddifyrwch, 

Daw diddanwch da i ddyn ; 
Hygar anian y Gwirionedd 
Yw troi enaid at ei rinwedd 

Mewn tangnefedd mwyn cytton. 
• 
Iawn yr Iesu, Oen oroesol, 
Yw'r un fodrwy anr anfeidrol 

Sy'n ymglymol am bob gwlad ; 
Troir cleddyfau yn bladuriau, 
A naws awchus ffynyu sychau, 

Derfydd arfisn brwydrau brad. 

Troi du alon, trwy dawelwch, 
011 jn frodyr llawn hyfrydwch, 

A wna heddweh yn ei hynt ; 
Bydd y ddaear fawrheb dduwiau, 
Yn fawledig o dann flodau 

Dawn a gwenau Eden gynt 

Daw'r hen India drwy nniondeb, 
Hoffaidd lendid a ffyddlondeb, 

. I diriondeb deua'n rhydd ; 
Ceiff orwyrion Caffararia, 
Haelaf foroedd Pen Calfaria, 
Haleliwia,— dyna'r dydd ! 



TEML NATUR. 

Mae miloedd o demlan yn britho y ddaiar 
A'n muriau o far mor cerfiedig digymhar ; 
Addurnant y bryniau a'r maesydd blodeoawg, 
Derchafant eu tyran i'r awyr nchelawg— 
Yn danbaid eu gwedd o dan lewyrch yr Huan t 
Fel pe eu gorchuddid amentyll o arian, — 
Ond heibio y cyfan fy nghalon eheda 
I Deml ragorach, am esmwyth orphwysia. 

Owel'd marmor dysgleirwyn yn gorwedd yn 

seirian, 
Yn monwes gyfoethawg y perlan a'r arian ; 
A cheinion celfyddyd yn fyrdd i' w goreuro, 
Rhy dlws i ddychymyg archangel ddesgrifio ! 
Gall hudo y llygaid i' w dilyn mewn syndod, 
A llethu y galon dan bwys y rhyfeddod, 

Ond uwch na chyrhaeddion treiddiolaf cel- 
fyddyd, 

Cyfeiria fy nghalon am ddemydd dedwyddyd. 

Er Uenwi y temlau a'r lleisiau tyneraf, 
Yn gymysg a thónau *r organau pereiddiaf ; 
Er chwyddo y gan gan gywreinrwyddcerddorawl, 
I'r graddau uchelaf a all yr hil ddynawl — 
Rhy fyr fyddai *r swyn er adloni fy nwyfron, 
Ac adsain mewn hwyl ar eurdanau fy nghalon, 
Fy nhelyn a grogan a'r helyg gorwylaidd, 
A'm dagran yn llifo yn ffrydlif arianaidd! 

Gwtch Deml Natur! hi foddia fy nhalon ; 
01 llaw yr elfenau yn trwsio ei dwyfron— 

Digitized by VjUO^ Lc 



BARDDONIAETH. 



141 



Ei hmwyr o liwiau yr enfys danbeidiawl, 
Pelydron yr haul fel ei gemwaith addurnawl ; 
Eihysgeifn gymylan fel edyn angelaidd 
Dan wenau yr huan yn gwrido 'nborphoraidd, 
Yn orlawn o Dduwdod, ffynhonell llawenydd, 
Dyma Ile teimla fy nghalon yn ddedwydd ! 

T creigiau serth-ochrawg, y bryniau derchafawl, 
Dan amwisg gauedig yr eira boreuawl, 
Mwy hofi y w i mi na'r cain far mor tryloewaf 
Fan fyddo 'n serenu mewn diwyg danbeidiaf ; 
Eryri ysgythrawg dan fentyll o flodau, 
A dagrau y wawryn eu trwsio fel gemau ; 
Beth ydy w marmor brithedig ag arian, 
Tn ymyl gorchestion elfenau gwych anian ? 

Rhodder im' for yn ymledn yn hyfryd. 
A 'i ddnau yn gwenu ar wyrdd ei wynebpryd — 
Neu ddolydd eangwedd yn wridgoch gan feillion, 
A'arh6sfel yn chwerthin. mewn porphor hy- 

frydlon — 
Nid palmant o aur wedi fritho a pherlau, 
A'i wedd yn tywynu gan arian wythienau, 
Prif orchest celfyddyd ani fyrddiwn o oesoedd, 
Ali swyno fy nghalon fel cerfwaith y nefoedd! 

Dan fentyll y nos, pan y gwelir y lampau 
Tn tafla golenni rhwng muriau y te miau, 
Fel rhest gorwychion yn crea adlewyrchiad, 
Oan wisgo'r olygfa yn dyner a chariad ; 
Er gwisgo eu fflamau a gwydrau cerfiadawl, 
A'a britho a lliwiau fel rhithiau symudawl— 

Rhyw bruddawl farweidd-dra a daenent trwy 
'nghalon. 

Oan lenwi 'm dychymyg a phruddaidd freu- 
ddwydion ! 

Ond fflamied y ser eu Uewyrchion yn fywiog, 
Yn entrych y nen yn eu cylchoedd ardderchog— 
Fel lampau y nefoedd yn nghrdg wrth fwd arian, 
Yn Nheml fawr natur yn tfwynu yn eirian, 
Gorlenwir fy enaid a bywiog feddylion, 
Fel pe mewn gorfoledd yn nghwmni angelion, 

Tra'u llygaid gordanbaid rhwng emrynt cym- 
ylau, 

Yn taenu trem bywyd trwy 'r marwol ororau • 

Dystawed pob organ, a chain offerynau, 
I hano 'n dragwyddol encilied eu aeiniau : 
Rhodder im' daran yn udgorn ffurfafen, 
Cerdd natur yn chwarae a'r danau yr wybfen, 
Rhuthriad y corwynt wna hyfryd beroriaeth, 
Dwfhriiad ei lais fydd yn beraidd gerddoriaeth, 
A Thbmł pawe Anian a wrendy yn unfryd 
A minau orchrygir gan swynion dedwyddyd ! 

Mór hyfryd i'm clust ydyw elywed ad ery n, 
Yn unig, a'r ganghen rhy w foreu o'r gwanwyn, 
TJwch ben afon albd pan fyddo 'n trochioni, 
^ gwisgo 'i man gerryg a gwawr o oleuni ! 
Dystawed celfyddyd ! boed fud ei eherddorion ! 
Mwy hoffas i mi ydyw cerddi 'r awelon, — 
lin odl felysgainge gan adar y llwyni, 
Sydd ar eu gorchestion yn perffaith ragori ! 



O Anian ! diderfyn yw rhif dy drysorau I 
Anrhaethol yw swynion dy faith ragoriaethau ! 
Ti Deml ardderchawg, cywreinwaith gorddwyf- 

awl, 
Rhy w gerflun digymhar o gynllun anfeidrawl ! 
Dy holi amrywiaethau mewn purdeb sy'n dilyn, 
Yn fanwl fel aeiniau manylaf y delyn ! 

Un ffrydlif o awen yn chwyddo mewn purdeb, 
Un gan yn adseinio trwy fro tragwyddoldeb ! 

Y Rhy l ar lan yr heli, Iorwerth Ołan Ałed. 
Medi 16, 1850. 



DIOLCH PLENTYN I'W DAD AM EI 
NODDI. 

Wrth weled yr amddifad tlawd 

Yu grwydryn croenllwm prudd, 
Yn goddef newyn cur a gwawd, 

A deigryn ar ei rudd ; 
A minau'n Ilon mewu dillad clyd, 

Yn meddu pob mwynhad 
Pryd hyn ce's olwg yn fy mryd, 

Mor dda yw nawdd fy nhad. 

'R wy'n elywed cri y erwydryn tlawd 

Yu gruddfan dan y Uwyn," f 
Heb dad, na mam, car, chwaer na brawd, 

I wrando ar ei gwyn ; 
Ond wele fi yn nhy fy nhad, 

Dan nawdd fy rhiant Ilon, 
Yn gwledda ar ei roddion rhad, 

Heb friwyiu dan fy mron. 

'R wy'n diolch it fy anwyl dad, 

O barch a chalon bor, 
Am it fy noddi i mor fad, 

Rhag newyn, poen a chor ; 
A thraethu im am Iesu Grist, 

A'r ffordd balmantodd ef, 
Im' ddiane byth rhag uffern drist, 

Aneddu Teyrnas nef. 

Daniel Jones, Merthyr. 



TRI YNGLYN AR " WERTHFAWROG- 
RWYDD GOLEUN1." 

Byd blin bod heb Oleuni, — a di hoen 
Bod heb Haul i'n llonni ; 
Heblaw cael byw Haul Celi 
Dian nos deuai i ni. 

Siriolbryd gwynfyd yw Gwawl— Llyw y dydd, 
A llaw Duw anfeidrawl 
A'i dyd yn awdurdodawl 
I weini byd, loyw wyn bawi. 

Heb oleuni aur blaned— y nefoedd, 
Nifwl di ymwared 
A gwyll, na fu erchylled, 
Fyth a gaem yn fwyth ddi-g^d. 



Digitized by 



A ™*io% 






142 



Y WAWR. 



OmmAV T CTMłTt 

♦ 

DWYLAW YCRISTION. 

Os bydd y Cristion a'i ddwylaw *n 
groesion, bydd hynny i fendithio ei deulu; 
os dod un law ar fasnach, bydd ei law 
arall ar ei fynwes i annerch cydwybod ; 
os y naill a drin y byd, y llall a ymdrin 
gyda dalenu gair y gwirionedd : os dig- 
wydd i law ei wendid gyfFwrdd a bai, ceir 
llaw ei nerth ar lofrdant galar ; os rhaid 
i un afael yn nghwppan gofid; ymeifl y 
llall yn ngostrel cysur ; a phan ei gorfodir 
i roddi ei law aswy yn llaw cyfeillion 
daearol, wrth wely marw, tra 'n dy- 
wedyd " Byddwch wych ;" bydd i'w law 
ddeheu afael yn yr angor fewr, a bloeddia 
" Buddugoliaeth !"— Parch. J. Blackwell, 
(AlunJ, Manor Deifi. 

ACHATJ. 

Llawer a ymiawrygant yn eu hachau 
naturiol, heo ystyried fod eu hachau 
mewn ystyr foesol o fwy pwys. Yr Iudd- 
ewon oeddynt dra ymffrostgar o'i hachan; 
ysgrifenent lyfrau achau euteuluoedd; a 
dywcdent " Y mae gennym nt Abraham 
yn dad i ni ; ond, aeth Iesu Grist a'u 
hachau 'n mhellach na hynny, do, yn 
mhellach nag Adda ; " 0'ch tad diafol yr 
ydych chwi, a gweithreó\>edd eich tad 
diafol a fynnwch eu gwneuthur." — Parch. 
O. Owens. Soar, Merłhyr. 

CYFRIFIAD. 

Cyfnfwydpechod un ar lawer ; a chyfrif- 
wyd pechodau llawer ar un ; fel y cyfrifid 
cyfiaumder un i laweroedd. — Parch. Christ- 
masEyans. 

gbas. 
Rhoddir yr enw gras weithiau, yn yr 
ysgrythyrau, ar yr Efengyl, megis enwi'r 
efłaith yn un a'r achos, am ei bod yn gen- 
adwri gras; "Yr ydym yn attolwg i chwi, 
na dderbynioch ras Duw yn ofer." " Yr 
hwn a'n cymmododd ni ag ef ei hun, ac 
a roddes i ni weinidogaeth y cymmod ;" 
sef, gweinidogaeth rasol yr Efengyl ; ac 
yr ydym yn attolwg i chwi na dderbyn- 
iocŁ weinidogaeth gras Duw yn ofer, — 
Parch. Wm. Evans, Tonn yr Efail. 

TB 1WB H0H. 

Gweddiwn tra mae Duw 'n gwrando ; 
gwrandawn y mae 'n llaferu; ufaddhawn 
y mae 'n gorohymmyn ; awn, y mae n 
galw ; credwn, y mae'n tystiolaethu. 



<4 Yr awr hon, na chaledwch eich cal- 
onau :" po hwyaf yr oedir, mwyaf ac 
anhawddaf y gwaith. — Mr. J. Evans, Col: 
Bedyddwyr, Bristol. 

TR ARGLWYDD. 

Da pe mwy o arwyddion credu yn ein 
gwlad mai '• Yr Arglwydd sy*n teyrnasu." 
— "Os gweli dreisio'r tlawd, a thraws- 
wyro barn a chyfiawnder mewn gwlad, 
na ryfedda o achos hyn ; canys y mae kum 
sydd uwch naW uckafyn gwylied, ac y mae 
un sydd uwch na hwynt" Nis gwyddom 
pwy a fydd frenin, neu frenines, nac yn 
swyddogion Uywodraeth JJoegr yn mhen 
blwyddyn ; ond gwyddom pwy sydd ac a 
fydd Ben." Yr Arglwydd sy*n teyrnasu, 
gorfoledded y ddaear, a llawenyched yn- 
ysoedd lawer.'* — ^Parch. Wm. Roberta, 
Caergybi. 

CYFOETH. 

O bob cyfoeth, cyfoeth y credadyn jrfi 
mwyaf ei gyflawnderau, hwyaf ei barhaad, 
a*r penaf mewn meddiant ; saint yw ei 
deulu, angylion yw ei gyfeillion, cant 
cymmaint y byd hwn yw ei ychydig, 
by wyd tragy wyddol yw ei oes, y nef yw 
ei gartref, Iesu Grist yw ei frawd hynat 
a'r Duwdod yw ei gyfoeth. — Parch. 
Thomas Aubrey, Liverpool. 



.v. 



Beio Ebaill. — Pan y clywir un yn 
beio eraill, yn eu habsenoldeb, a'r erafll 
hynny o'r un alwedigaeth, neu brofies, ac 
ef ei hun, nid anhawdd canfod mai un 
hunanol a balch ydyw ; oblegid, am mai 
cywilyddus ydyw i un ddywedyd ei fod yn 
well ac yn rhagorach na phawb, nid oes 
ganddo i'w wneuthur ond canmol ei 
hunan gyda duli Uedgudd, trwy feio a 
diystyru eraill. 

Ffyddłondeb. — Ymddiriediad ffydd- 
iog a llawn mewn cyfaill ; a byddafn 
well cael un felly, a bod yn garcharor 
iddo, na bod yn dy wysog ar ddyeithriaid. 
Allan o olwg cyfaill yr ymddengys flydd- 
londeb gyda mwyaf o nerth. 

(>weniaith. — Gwenieithydd sy beth 
tebyg hynod i Eppa ; er na fedr ein am* 
ddiffyn fel ci, ein gwasanaethufel ych, na 
dwyn ein beichiau fel march, efe a fedr 
chwareu ystrangciau sy ddigon i beri un 
chwerthin. Digitized by GoO< | 



DIDDANION. 



143 



Hen Berthyitas. — Dangosir parch i 
hen berthynas cyfoethog, yn rhy fynych, 
ar yr un egwyddor ac y gofalir am gyn- 
nildeb ; sef, am y dysgwylir iddynt adael 
rhyw elw ar ol i wobrwyo'r parch a'r 
gofal. 

Haknebtj Bai. — Dywedai un eiriau, 
lawer o flynyddoedd yn ol, a brawf mai 
fled debyg yr hannerid bai y pryd hynny 
ac yn awr ; sef, geill gwyr mawrion gell- 
wair gyda seintiau, a cnael eu galw 'n 
ffraeth, er y gelwid hynny, mewn dynion 
tlodion, yn halogrwydd pechadurus ; y 
gair a elwid yn beth difwriad drwg, pan 
ei dyweder gan gadfridog, a gospid fel 
cabledd, os crybwyllir y fath gan filwr 
cyffiredin ; a*r peth a ddarlunir yn siriol- 
deb yn rhai, a haerir ei fod yn feddwdod 
yneraill. 

Hyawdledd. — Y gelfyddyd fwyaf 
mewn areithyddiaeth ydyw bod yn gel- 
fyddgar at gnddio celfyddyd Araith. 

Llywodeaeth. — Y peth a berthyn i 
bob dyn yw Uywodraethu ei hunan ; os 
yr ymestyn un at lywodraethu eraill, 
gomled am y rheol, o fwytta ac yfed o 
fewn cylch cymmedroldeb, a gweithredu 
o fewn cylch ei awdurdod. 

Llawndeb hyfkydwch.— 
Bydd fyw, tra 'n fyw, medd un, i hyfryd oee, 
Bydd fyw, tra 'n fyw, i Ddnw medd Athraw moes; 
Ond ynwyf boed y ddau mewn undeb bri, 
Caf hyfiryd fyw, Dduw, tra 'n byw i ti. 

Llid. — Peth ym mynwes ynfydion, i'w 
poenydio hyd nes dial, ac i' w dwyn tann 
ddialedd gwedi hynny. Ffolineb i wr 
cyhoeddus a fyddai tybied y dichon iddo 
ddiango o'r byd heb oddef gwaethaf llid ; 
a gwendid a fyddai iddo ymboeni oblegid 
ei warthruddo ; oblegid, yr unig ddiangfa 
rhag gwaradwydd ydyw byw fel un marw, 
yn anghyoedd. 

Nodi Gwendid. — Mae gwaith dynion 
yn nodi a chyhoeddi gwendidau eu cyd- 
greaduriaid, yn debyg hynod i un yn 
cerdded o dy'r naill gymmydog i'r llall i 
ddiwygio'r adcilad a berthyn i eraill, tra 
y mae ei df ei hunan yn malurio a 
chwympo hyd nes jrw fyrddyn. 

Nerth. — ^Pe gellid crynhoi holi hy- 
awdledd areithwyr, holi athrylith ysgnf- 
enwyr, ac holi gyfrwysdra cyfreithwyr y 
byd i un gwr taeog, ni allai ef weithredu 
mor effeithiol, a'r lleiaf ei ddawn a ofalo 
am dymheru ei ymddygiadau gyda dyn- 
garwch a thiriondeb. Hen air gwerth i 
rai ei gofio, ydyw fod tymhestl yn peri i 
un foglymu ei wisg i'w gwynebu, tra y 



gwna gwres hafaidd iddo ymdoddi ac 
eistedd i ławr. 

Mawbedd Cariad Efengylaidd.— 
<( Cariada guddialiaws o bechodau." Pan na 
ellir symmud craith, y caredigrwydd nesaf 
yw ei chuddio. Nid yw cariad un amser 
mor ddall a phan yn edrych ar wallau. 
Tebyg i'r iluniedydd hynaws ydyw cariad, 
yr hwn wrth dynnu darlun o ddyn a phall 
ar ei lygad, a wna lun yr ochr a'r Uygad 
iach. Mawredd gras a raid ei gael i allu 
dirgelu beiau un a chyhoeddi ei rin- 
weddau ; er y gwyddir nad oes rinweddol 
heb ei feiau, na beius ddyn heb feddiannu 
ar ryw ddaioni. 

Rhtddid y Waso. — Go debyg yw hyn 
i lawer peth arall a elwir Rhyddid ; hyfryd 
ei gael a'i ddeihyddio at ddifirlo dynion, 
ac i geisio eu drygu yn eu cymmeriadau 
a' a sefyllfaoedd ; ond, os digwydd i'r rhai 
hynny ei droi i'n difrio ni, ceisir cyfiraith 
i' w cospi. Anheilwng o enw carwr 
rhyddid yw 'r dyn a ewyllysio iddo ei 
hun, y peth na charai i eraill ei gael, neu 
a ddefhyddio ei ryddid i yspeilio dynion 
o'r cymmeriad sy fwy ei werth na ? u 
harian. Camarfer rhyddid y wasg a brawf 
fod yr euog yn barod i bob trosedd ech- 
ryslon, ond i amgylchiadau ddigwydd ei 
ddwyn i fwlch na all symmud, heb 
naill a'i colli ei amcan, neu ddifa 'r dyn 
a fyddo*n achos o'r rhwystr. 



Awtdd. — Os na bydd plant yn dig- 
wydd són am ryw bethau, da ydyw tewi 
a són, yn eu clyw, ain y pethau hynny. 
Yr oedd gwr a gwraig yn són am le lled 
halog, a dywedai*r bachgen yr ai yntau i 
weled y Ile. " Na paid, da ti paid, ebai'r 
fam, " Oni fuoch chwi yno mam, pan 
oeddych ieuangc ?" gofynai y bachgen ; 
ac attebodd y nim, " Do, mi a fuom yno, 
a dy dad yr un modd, eithr yr ydym wedi 
gweled yr ynfydrwydd o fyned." ,ł Felly 
wir, ,ł meddufr bachgen, " Y mae araaf 
finnau hefyd eisiau gweled yr ynfyd- 
rwydd." 

CrMRU. — Maint bynnag a fu anwybod- 
acth unrhyw wladwr, anhebygol fod un 
heddyw 'n fwy anwybodus, am rai pethau, 
na gwr yn Bristol ; dywedai ei wraig na 
welodd erioed hanes marwolaeth Efa; 
ebai yntau, " Mae'n rhyfedd hynny hefyd ; 
oblegid, dy wed yr hanes i Efa, ac i Adda 
gyda hi, gael eu casglu at eu cyndadau. 

Digitized by VjOCKJ 



144 



Y WAWR. 



Dibuog. — Gofynwyd i Wyddel, yn 
America, pa un ai euog ynte dieuog oedd, 
o ladratta crochan, am yr hyn y cyhuddid 
ef; a'i atteb oedd, " Dieuog, o herwydd 
gallaf brofi fod bollt ynddo pan ei cefais, 
yr oedd yn gyfapan ddaliwyd fi, ac ni fu'r 
crochan erioed yn fy nwylaw, 

Darllen. — Tra'r haerai cyfreithiwr mai 
fel a'r fel y dywedai'r gyfraith ; dy wedaiY 
ynad, " Os felly da a fyddai i mi losgi fy 
llyfrau ," i hynny dywedai'r cyfreithiwr, 
"Faint bynnag o dda ydyw llosgi 'eh 
llyfrau, efallai mai gweU a fyddai i chwi 
eu darllain." 

Abeithfa. — Amlach na phwlput, yn 
America, y gwelir esgynlawr, a tbair neu 
bedair gris i' w ddringo ; ar ei ganol mae 
ystyllen gul, wedi ei lliwio ar lun marmor, 
i gynnal y Bibl a'r llyfr Hymnau ; a 
gwelir y pregethwr o'i ben i'w draed. 
Daeth teulu oddi yno i Cymru yn ddi- 
weddar ; aethont i ł r capel, ac wedi dych- 
welyd dywedai un o'r genethod bychain, 
" O mam! a glywsoch chwi *r pregethwr, 
wedi ei gau mewn coffr, yn gwaeddi tru- 
garedd, trugaredd, — a neb yn agor iw 
ollwng oddi yno ! 

Peswch. — Curran, oedd wyddel hynod 
nraeth; pan ar glaf wely, ymwelodd 
meddyg gydag ef un borę, a dywedai ei 
fod yn pesychu 'n esmwythach na'r pryd- 
nhawn gynt ; " Yn wir," ebai Curran, 
" felly y dylwn, arferais ef yn ddiwyd 
trwyYnos." 

Satan. — Yr oedd pregethwr bywiog a 
nraeth, un tro, yn Manceinion {Manches- 
ter) ; a chrybwyllai, yn ei bregeth, fod 
Uawer o wahanol farnau yn herwydd y 
creadur a fu ofFeryn gan y temptiwr i 
hudo Efa; ac y dywedir gan y Dr. Adam 
Clark mai math o Eppa ydoedd ; " Ond," 
meddai, " Yr oll a ddywedaf fi am hynny, 
ydyw y Mawredd a'n gwaredo ni oll, rhag 
Eppa 'r Dr. Clark." 

Nad. — Gofynai nn, ar ol canu ychydig 
bennillion i Mr. Bannister, pa fodd yr 
hoffai y dón; ac attebodd yntau, " Y mae 
yr un fath, o bethau yr holi fyd, a'r frech 
wenn." " Pa fodd hynny ?" gofynai y 
nadwr; ac i hynny attebwyd, "Oblegid 
goreupo gyntaf i ceir ymadael a hi !" 

Ffraethineb. — Gwr enwog am ei 
flraethineb oedd y dysgedig Dr. Henniker; 
gofynai Iarll Chatham iddo, "pa beth yw 
flraethineb ? Ac atteb y Dr. oedd, 
" Ffraethineb, fy arglwydd, sydd yr un 
fath a phe byddai i' eh arglwyddiaeth roddi 
gwobr blynyddol i mi, eich ufudd was ; 



aef, peth da wedi ei gymmwyso 'n briodol. 
Drwo curo. — Arferai góf a churo ei 
fachgen am fei, yn fynychach na'i addysgu 
mewn daioni; un diwrnod, ymdrechair 
góf i galedu cfna wnaethai o ddarn dur; 
eithr ni allai ; dywedai y bachgen wrtho, 
" Fy nhad, cymmerwch ffon i'w guro ; os 
na chaleda hynny ef ni wna dim arall !" 

Yr angen mw yaf — Dau ddyn o duedd 
ymladdgar, with ymddiddan a'u gilydd, a 
ddywedai fel hyn ; — " yr ydych chwi yn 
ymladd am arian, tra nad wyf fi yn ym- 
ladd ond am anrhydedd," ebai 'r naill; ac 
ebai ł r llall, " yr ydym bob un yn ymladd 
am y peth sydd arnom fwyaf ei angen. 

Cu ddio efaeledd. — Yr oedd hen glodd- 
iwr beddau yn lled chwanog i yfed a 
meddwi ; ac, ar ryw ddiwrnod, bu i feddyg 
lled anfedrus edliw i'r hen wr ei feddw- 
dod; ond wedi gwrando ar y meddyg, 
dywedai'r hen gladdwr cyrph, "Ynwir, 
Syr, ni feddyliais y buasech chwi mor 
greulen ; mewn gair, credwn mai chwi a 
foasai yr olaf o bawb i ddannod i mi fy 
meiau ; oblegid, cuddiaia Iddwsingau och 
ffaeleddau chwi.' 1 

Deon Swift. — Yr oedd tuedd dda yn 
uigrif bethau y gwr ffraeth a dysgedig 
hwnnw ; gwedi eistedd i giniaw un dydd, 
galwodd am y Gogyddea, a dywedodd 
iddi adacl i'r cfg rostio gormod, ac y i 
rhaid iddi ei gymmeryd i*w rostio *n llai : 
attebai hithau nad oedd modd gwneuthor ' 
y fath beth ; " Ond," meddai'r Deon, u pe 
buasai gwedi ei rostio *n rhy fach, buasech 
yn gallu rhostio mwy arno ;" addefiii 
hithau fod modd i hynny fod ; "Felly," 
ebai'r Deon, *• Ac o hyn allan, gofalwch 
na wneloch unrhyw fili ond a alloch ei 
wella!" 

Ca au Plant. — Naturiol a diniwed yw 
i'r Oen chwareu a phrangcio ; a felly 
hefyd i blant iaoh ; gresyn oospi diniw- 
eidrwydd di ddyfeisddrwg. Aeth cenhadwr 
o'r Yspaen i ymweled ar brenin Harri 'r 
V ; a chanfu ef y brenin a'i ddwylaw ar 
ławr, a'i fachgen ar ei gem, yn prangcio 
ar hyd yr ystafell ; pan welodd y brenin 
fod y Cenhadwr yno, gofynai " A oes 
eennych chwi blant ?" Attebai'r cenhadwr 
fod " Os felly," ebai'r brenin, "cwyddoch 
beth yw serch tad, ac, o ganlyniacC af a 
gorphenaf y chwarae," ac ymaith yr aeth, 
ar ei bedwar aelod, a'r bachgen ar ei 
gefh, gan gampio nes y blinasant 



Casrdtdd :— Argraffwdd a Cyhoeddwyd gan D. 
Erans, Swyddfa'rPrincipality. 







" GOREU ARF, ARF DYSG." 



Y ¥A¥R; 



SEF, 



CYLCHGRAWN LLEENYDDOL A CHELFYDDYDOL. 



Cyf. 1.] 



IONAWR, 1851. 



[Rhif 7. 



T OOliTOTBB AT HI OTBVŁABWTB. 



UNOLIAETH. 



Gydwladwyr Sebchtjs,— 

TJnouaeth akbywiaeth yw y Byd- 
ysawd. Lleolwyd ein bywyd ym mynwes 
eang cyflawnderau piydferthwch ; ac y 
mae gan ddyn Reswm, yn o//« difyniadol 
a chtjfosodol^ at ddadglymu, datod, a dos- 
parthu un i lawer o ranau, gan eu gwa- 
haniaethu, a dirnad rhan yn llai na'r 
cyfan; ac at uno ystyriaethau priodol 
wrth y gwrthrych y perthynont iddo, i 
gyfuno rhan wrth ran, i amgynred fod y 
cyfan a'i holi ranau yn gyfartal, ac i 
syniad y cynnwysir yr holi fawrion 
amrywiaethau o fewn gaikeliad un Bo- 
dolaeth. 

Difyniadir, trwy ddosparthu'r Cread i 
elfenau sylweddol a hylifog; elfenau, 
deufeth felly,i fydoedd ; bydoedd i gyf- 
undraeth ; cyfundraeth i haul, planedau, 
a lleuadau; a phlaned ydyw un byd. 
Doaranir y byd daearol i elfenau ; tan, 
awyr, dwfr, a thir ; y creaduriaid sydd 
iddynt deimlad^ a wahaniaethir yn ddyn- 
ion, anifeiliaid, bwystnlod, pysg ac adar ; 
yn ymłusgiftid, cerddediaid, ac ehediaid ; 
a phriodolir iddynt rywogaeth, cenedl, 
teulu, ystlen ; a chorph, ynghyd a'i am- 
rywiol ranau cyfansoddol. Gwneir yn 
gyffelyb a choed, Uysiau, egin, a had ; 

Cyp. 1 



ac a ffrwyth, blodeu, dail, cangenau, cyff, 
a gwraidd. Difynir tan, i amryw raddau 
gwres, cudd ac a ellir ei deimlo ; awyr i 
gynnifer o hylifoedd ; tir, i lawer math 
o feini, clai, pridd, a llwch ; a dwfr, i 
fbroedd, Uynoedd, afonydd, ffynonau, a 
defhynau. Dosranir pob bychandra i 
fymrynan ; ac mewn mymryn, dirnedir 
fod peth y tu hwnt i amgyffirediad dyn ; 
sef, ' Ymfodiad. 

Y pellaf, a ddichon i ddifyniaeth ei 
g^rhaedd, ydyw newid fPurf ac agwedd 
defhydd ; ymfoda, mewn rhy w agwedd 
neu gilydd o hyd ; blodyn gwyw, a łeinw 
ystafell gyda pnerarogl am nsoedd, heb 
goili gronyn yn ei bwygau ; a gwyddir fod 
i'r arogl ei filoedd ranau a' i fymrynau ; 
ac y rhaid, y meddianna yr ychydigyn 
lleiaf o'r mymryn arogl ei ymfodiad. 
Dyna derfynau ymestyniad Difyniaełh. 

Cyf<*8odir, trwy ddirnad yr ymnna 
ymfodiad wrth y mymryn lleiaf; yr ym- 
gyfuna'r elfenau yn y mymiyn ; y cynn- 
wys mymryn holi briodoliaethau cyfan- 
gorph ; yr ymffurfia defoyn dwfr ja belen 
lawn o greaduriaid byw ; er y rhaid cael 
miloedd o'r creaduriaid hynny ynghyd, at 
alluogi'r llygad noeth i'w gweled, etto, 
nad yw'r filionen leiaf o honynt yn an- 








19 



— 



146 



Y WAWR. 



mherffeithiach na'r cawrfil mwyaf; ac 
mai amlwg felly, fod creadur, bywyd, 
teimlad, ymborth, gwres, awyr, aelodau, 
cymmalau, gewynau, gwythienau, gwaed, 
a symmudiad, bob un yn ei le priodol, 
mewn cyflawn weithrediad, o fewn i'r 
mymryn lleiaf o wlybyr. Un elfen a 
gynnwys yr holi elfenau ; defhyn sy 
ddarluniad o'r moroedd ; llychyn sy 
bortread o'r byd ; y pentwr daear oll sy 
dyfiant di fywyd,yn cynnyrchu tyfiant byw 
di deimlad, at fagu tyfiant byw teimladol, 
a'r holi yn cydweini cysur i ddyn ; y 
cwbl a ymgydiant yn en gilydd, fel dolen- 
au un gadwen belenog ; ac er gwahan- 
iaethu rhanau, ni ellir gwahanu ansawdd 
y cyfangorph. Unoliaeth gronynan yw y 
blaned ddaearol. 

Y ddaear, sydd un o blanedau y gyfun- 
draeth heulog ; mae'r planedau hun, 
ynghyd a'u lleuadau, yn ymchwyroellu 
amgylch ogylch canolbwynt yr haul; 
ymgyfuna'r gyfundraeth heulog gyda 
rhai eraill o i chyfelyb ; bydoedd y 
tu hwnt i fydoedd, heuliau olynol i 
heuliau, a'u dosparthiadau goruwch 
dosparthiadau afrifed, a ymroliant yn 
aruthrol, yn nghrombil di sang yr 
eangderau byth fwyfwy ; nid yw ein 
heulwen ni, ond megis lamp fewr, wedi 
ei chrogi yn nen y cyntedd agosaf allan, 
i'n harwain i'r palas gogoneddus sydd o 
fewn undeb elfenau, ac yn nghrafangiad 
deddf pwysdynniad. Unoliaeth elfenau 
yw Nattjb. 

O fewn cynnwysiad undeb elfenau, 
sylwir ar amgylchiad yn dylyn amgylch- 
iad; fody naill amgylchiad yn dirwyn 
y Hall, yn ddi balliant ; fod amgylchiadau 
dynyn ddelw o eiddo teulu, cenedl, a 
dynolryw ; a bod yr amgylchiadau oll, 
er yn ymbellhaan ac yn ymwasgaru, yn 
cyd ogwyddo i ymgyrarfod a'u gilydd, 
mewn undeb na ddichon i ddyn ei orfodi 
na'i rwystro. Canfyddir, nad dichonadwy 
gwahanu amgylchiadau ; fod Achos ac 
effaith, had a ffrwyth, moddion a dyben, 
yn annatodadwy; mai fel yr Ymfoda'r 
effaith yn yr achos, y ffrwyth yn yr had, 
a'r dyben yn y moddion, yr ymgyfuna 
hefyd segurdod a difiyg, diwydrwydd ac 
ennill, trosedd a gofid, a daioni gyda 
chysur. Unoliaeth amgylchiadau yw 

RHA.GLTJNIAETH. 

Trwy undeb elfenau, tan ddylanwad 
andeb amgylchiadau yr amlygwyd gwydd- 
oriaeth; a throi, neu gymmwyso gwybod- 
aeth wyddorol at arferion bywyd ydyw 



celf ; y peth cyntaf a amlygir i ddyn, yw 
y bwriadwyd ef i wy bod; oblegid mae 
gwirionedd o'r tu allan iddo, yn drysoran 
goleuni gwybodaeth ; synwyrau corphorol 
ganddo, yn gyfryngau trosglwyddiad gwy- 
bodaeth; amgyffi-edion syniadaeth ynddo, 
yn ystorfa casgliad gwybodaeth ; angen 
cynnaliaeth arno, yn gymmelliad parhaol 
at wybodaeth; ac anmherfeithrwydd ei 
gyflawniadau oll, yn profi am dano, y 
rhaid i bob gweithred o'i eiddo fod yn unol 
a graddau maintioli ei wybodaeth. 

Pob gorchwyl o eiddo dyn, sy fath o 
ddynwared natur; a'i holi reolau llywod- 
raethol, ydynt fath o watwar rhagluniaeth; 
ei gynnydd sydd agoshaad attynt ; 
perffeithiaf ei gyflawniadau tebycaf yw 
iddynt; a deilliodd ei holi symadau, ei 
eiriau a'i holi weithredoedd oddiwrthynt. 

0'r naill wybodaeth wyddorol i'r liall, 
deuwyd at wyddoriaeth y gwyddorion; 
scf, gwyddoriaeth y Deall; gwyddoriaeth 
yr anian fewnol sy gan ddyn, i f w allnogi 
at uno defnydd wrth ddemydd, ac i uno 
ymddygiad wrth ymddygiad, er ei fywioi- 
iaeth ac er ei reoleiddiad ; dimedir, megis 
mai undeb rhanau ywY corph, mai undeb 
hefyd, rhwng y corph a'r meddwl yw dyn; 
fod y naill gyfran yn wahaniaethol ei 
hansawdd i*r liall ; bod galluoedd y medd- 
wl yn dra eangach na gallu^ corph ; ac 
mai rhaid yw, fod gaUu Deałl, annirnad- 
wy ei fewredd, yn gweithredu yn a thrwy 
holi fodolaeth. Amresymir, na all creadur 
fyw a theimlo heb anadlu awyr; naill ai 
y dechreuwyd awyr a bywyd ar unwaith, 
neu, y bodolai awyr cyn bywyd creadigol; 
naill ai y cyd ymfodai goleuni a llygaid, 
neu, yr ymfodai goleuni o flaen Uygaid ; 
ac y cyd gychwynai bywyd al gj^nal- 
iaeth, neu ynte, y paratowyd cynnaliaeth 
yn flaenorol i'r bywyd a ddibyna arno. 
Cydnabyddir, na all defnydd marw sym- 
mud, ynddo ac o hono ei hun ; y symmud 
de&ydd, ond ei gychwyngan allu gweith- 
redol, ar hyd llinell ei gyteiriad, yn drag- 
ywydd, oddigerth iddo gyfrwrdd a rhwystr 
grymusach na'i allu symmudol ei hun; ac 
nad oes gan ddemydd marw ymwybodol- 
rwydd am rwystr, fel ac i wylio rhagddo. 
Canfyddir, fod y bydoedd yn annhraethol 
fawnon ; fod i' w symmudiadau gyflymdra 
angherddol ; fod eu llwybrau hir&ith yn 
eithaf di rwystr; fod cysondeb di wyrro eu 
cylchdeithiau yn hollol gywir ; ac y bod, 
gan hynny, cyn eu gwneuthur na'u sym- 
mud, ryw Allu Gwybodaeth a Daioni 
anfeidrol ei orfawreddau. 



UNOLIAETH. 



147 



Daeth dyn i lann mdr ; — mór i'w weled 
o r kun, — glann iV weled o'r mór, — a*r 
ddau'n un; — meddwl yn anneddu defnydd, 
y defnydd yn heneiddio, ac yn methu byw, 
a'r meddwl yn cynnyddu me wn ieuengctyd, 
ac ni all larw ; y corph ar lun natur, a'r 
enaid ar ddelw y Gallu a greodd natur; 
bywyd byrr yn gwynebu ar farwolaeth, a 
marwolaeth yn gwynebu ar fywyd di 
drangc ; a phryd ydyw i ddyn ystyried 
gwyddoriaeth moesau. 

At gynnorthwyó dyn yn ngwyddoriaeth 
moesau, estynwyd iddo'r Bibl glan ; 
naturiol, y gelwir yr boli bethau perthynol 
i ddemydd ; a moesol, y gelwir yr holi 
bethau a berthynant i agwedd y meddwl; 
ypethau moesol ydynt o gyrhaeddsyn- 
wyrau naturiol, ac ystyrir hwy oll yn 
bethau deaUtwriaethol. 

Ni ellir dirnad yr Yspetd anfeidrol ; 
haws dywedyd yr hyn nad yw, na syniad 
yr hyn ydyw ; a'r holi a ddichon dyn ar 
y goreu, yw priodoli i'r Goruchaf allu- 
oedd y meddwl dynol, yn yr ystyr berff- 
eithiaf a ellir ei hamgynred am burdeb a 
chyflawnderaugalluoedd Deall aneirif. 

Golygir y gyfraith foesol yn ddarluniad 
o sancteiddrwydd y Llywodraethydd ; 
gofyniadau hon a ddengys i ddyn ei fod 
yn fyrr o ddelw foesol ei Arglwydd ; 
dirnedir, mai fel undeb synwyrau iach yn 
cyfansoddi corph perffaith, y rhaid cael 
undeb deall, cof, serch, cydwybod, ac 
ewyUys difai, i wneuthur enaid permuth ; 
y rhaid mai perflaith y daethant o gread 
Awdwr perflaith ; etto, yn ngwyneb 
gofynion y gyfraith, y mae diffyg ; fel 
mai diffyg cly w a difiyg, golwg, y w bydd- 
ardod a daUineb, felly, diifyg yw anneall, 
angof, anghariad, anystyriaeth, ac anu- 
fudd-dod ; teimlir, mai ymgiliad oddiwrth 
dda, ac mai ymddifadrwydd o ddaioni yw 
anghyfraith ; mai anghyiraith yw pechod ; 
mai tarddiad, oddiar absenoldeb daioni 
egwyddorol, yw cyftawnTr hyn sy ddrwg, 
a bod hynny yn dyblu pechod. Gwehr, 
yn y sefyllm yna, na all dyn roddi iawn 
am ei ddiffyg ; ni ellir gwella'r drwg 
sydd, gydag unrhyw ddaioni dyfodol ; o 
herwydd, y cais cyfraith gyfiawn ufudd- 
dod di bali trwy*r holi rywj r d; ac mai 
canlyniadau anghyfraith a fydd annallu i 
rwynhaau unrhyw gysur yn dragywydd. 

Dangosir, wrth ystlys y gyfraith, drem 
gwaredigaeth i ddyn, mewn Cyfryngwr; 
datguddir athrawiaethau bywyd trwy'r 
Efengyl ; amlygir egwyddorion a moddion 
moesol Cristionogaeth; a mynegi arm rin- 



weddau dylanwadol jt Yspryd pur; deallir, 
yr ysgogir cynneddfau'r enaid oll gan yr 
ewyllys, yr ewyllys gan y prif duedd gog- 
wyddiadol yn y meddwl, a'r duedd at dda- 
ioni gan ras; darUenir, achr^dir na buasai 
natur a rhagluniaeth yn gweinyddu cysur 
i ddyn, oni bai yr un, y dywedlr am dano 
ei fod "cyn pob peth, ac ynddo ef y mae 
pob peth yn cydsefyll ; ,ł olrheinir dyled- 
swyddau ymarweddiad dyn atto ei hun ac 
at bawb, o herwydd ei gyfrifoldeb ; der- 
bynir yn yr oll, feddylddrych am ddoetb- 
ineb, cynawnder, trugaredd, sancteidd- 
rwydd, a daioni, holi allu, holi bresenol- 
deb, a holi wybodaeth, yn ymg)-funo 
mewn un Arglwydd y lluoedd; ac addolir 
ef wrth yr enw Y Da ; sef, Duw. Unol- 
iaeth moesau yw Csefiti>d. 

Daw dyn trwy grefydd yn ddoeth, ac i 
gyfrif ei ddyddiau ; ystod arosiadpeth o'i 
ddechreuad iV ddiweddiad, pa un bynnag 
ai byrr ai hir a fyddo hynny, y w ei oes ; 
o enedigaeth y corph V w farwolaeth, ydyw 
ei oes ; y cyfnod o ffurfiad gwladwriaethol 
i'w ddiddymiad yw oes gwladwriaeth ; yr 
arosiad, o'r crcu hyd i'r diwedd, yw oes y 
byd. Unoliaeth oesau yw Amseb. 

Newidiad trom> ddaear yw dydd anos; 
newidiad sefyllfa^ lloer yw mis ; a newid- 
iad y tymhoraa yw blwyddyn ; ac unol- 
iaeth y newidiadau yna yw rhaniadnolur- 
iol amser. 

Y gyfraith foesol, yn neillduo $ r seithfed 
dydd, i' w gadw'n Sabbath, a ddygodd 
wythnos; ac unoliaeth sabbathau yw 
rhaniad moesol amser. 

Gwyddoriaeth a ddysgodd ddyn, i ddir- 
nad y rhaid i linellau unionsyth o ganol- 
bwynt cylch hyd i'w ymylon amgylchog, 
fod yn gydradd eu pellderau oddiwrth eu 
gilydd ; a'i dysgodd, er yr ymbellaa'r Uin- 
ellau oddiwrth eu gilydd, fel yr ymbell- 
haont oddiwith y canolbwynt, y cydym- 
symmudant, bob llinell ar ei hyd, am y 
teithia'r gyfran bellaf, yn gynymach na'r 
gyfran agosaf i'r canolbwynt, yn gyfartal 
a gwahaniaeth pedwarongliad eu pellder- 
au ; a'i cyfarwyddodd, i ddosparthu cylch 
yn bedair rhan gynirtal, i ddosranu un l-an 
i ddeg-a-phedwar-ugain o raddau ; i ranu 
gradd yn dri-ugain o fynudau; i ranu 
mynud yn dri-ugain o eiliadau ; ac i ddyn- 
wared natur, gan wneuthur peiriant i nodi 
eiliad, mynud, ac awr. Unoliaeth eiliad- 
au yw rhaniad celfyddydol amser. 

Dengys gwyddoriaeth deaUtwriaethol 
fod y fath beth a pharhaad di raniad ; fod * 
y parhaad hwnnw, fel yr Achosydd cyntaf 

- - — — ' D i yffeudijy V nOOSj 



148 



Y WAWR. 



yn annibynol, ac y rhaid felly, nad oes 
rhanau i ddibynu arnynt ; mai bodolaeth 
di haniad ydyw; nad yw amser, a'r holi 
bethau o fewn ei afaeliad, ond undeb am- 
rywiaethau,-wedi eu dodi yn ngrafangiad 
parbaad di eithafoedd; y bod ansawdd 
meddwl o'r fath y rhaid iddo gyd fodoli 
gyda'r parbaad di bali ; a dengys hyn, yn 
ngoleuni Cristionogaeth, mai dybenyr oll 
yw gogoniant Y Bod a biau y cwbl ; fod 
yr oll megis wedi eu gwregysu a chariad 
anfeidrol ; a bod yr oU wedi eu harfaethu 
i atteb un dyben fyth barhaol. Unoliaeth 
parhaad yw Tbagywyddoldeb. 

Arweinir ni, gan yr ystyriaetbau yna, 
i syniad fod pob peth yn amlygu anfeidrol 
allu gwybodaeth y Creawdwr sy'n cynnal 
y cyfan ; fod yr oll yn cyd al w ar ddyn i'w 
hastudio ; na all dyn gyrhaedd gwybodaeth 
angenrheidiol ar unwaith; mai un i fyned 
ar ei gynnydd y w dyn ; ac na ddichon i 
ddyn rwynhaau, yn naturiol nac yn foesol, 
ond yn unol a ? i wybodaeth am y gwirion- 
edd a gynhygir iddo yn holi weithredoedd 
trwyadl y Mawredd dwyfol. 

Yn yr 'olwg ar ddyn, fel creadur i ym- 
gyrhaedd am wybodaeth iachusol, rhaid 
y w ini ddifyniadu un i ddau, a chyfosod 
dau yn nn; a cheir angraifftiau, yn mhob 
peth, o> cyfraniad a'r undeb deubarthol ; 
ymddengys fel pe byddai pob un peth yn 
haner; fod hwnnw megis yn arwyddo 
rhyw un peth arall i* w gyflawn berffeithio; 
a bod y ddeubeth yn ymgyfuno, yn gy- 
ffelyb i ddull dwfr yn ymuno y tu ól i ł r 
llaw a'i hollto mewn llestr. 

Natub, sydd weithrediad ac adweith- 
rediad; sylwedd caled yn cydymsymmud 
heb newid ei ddull, a hylif yn newid ei 
lun wrth ymsymmud yw'r elfenau ; 
tynniad, a gochelyd tynniad canolbwynt, 
sy'n rholio'r bydoedd yn llinellau eu 
gorfeithion gylchoedd, trwy ddeddf Pwys- 
dynniad; oerni sy'n attal ysu'r cread gan 
dan, a gwres sy*n Uuddais ei fferu gan 
rewdod ; ceir nos a dydd, gauaf a haf, 
trai a Uanw, halit a chroyw, a melus a 
chwerw. Cyferthrach fferyllol natur sydd 
ymlyniad ac ymoilyngiad ; ei galvaniaeth 
sydd effiuth gweithrediad dau fettel gwa- 
haniaethol; ei dur-dynniadaeth sy gadarn- 
haol a nacaol; oblegid, os tynn y deheu, 
gwrth-dynn y gogledd ; ei ha welon sydd 
efikith teneuad yma, a thewychiad acw ; 
ymdonniad ei gwlybyroedd sy gwys a 
. gwrym ; anadliad anifeiliaid a Uysiau, yw 
tynniad awyr attynt a'i ollyngiad yn 61 ; 
rhediad y gwaed y w cynhyrfiad ymgryn- 



hoadacymlediady galon; alliosogirhyw- 
ogaeth sydd wr-ryw a benyw. Isod ac 
uchod, i mewn ac allan, tawelwch a thym- 
estl, ie a nege, demydd ac yspryd, efn 
ymdreiddio yn holi undeb elfenau. 

Rhagltjniaeth, sydd wneuthuriad ac 
adwneuthuriad ; newyn ac ymborth, sych- 
ed a diod, elwyf a meddyginiaeth, tylodi 
a chyfoeth, llafur a gorphwysiad, aflwydd 
a Uwydd, colled ac enniU, gelyn a chymill, 
darostyngiad a dyrchanad, angau a bywyd, 
a 9 r nail ar gyfer y llall, sy'n ymbleth a 
holi undeb amgylohiadau. 

GWYDDOBIAETH A CHEŁF A MASKACH, 

sydd ychwanegu a chymmeryd ymaith ; i 
ennill nerth symmudoi rhaid colli mewn 
amser; a chollir nerth wrth ennill amser; 
i ychwanegu gwres dłfair tanwydd; rhoddir 
gwaith i dderbyn arian; ac y mada wir ag 
arian at feddiannu angenrheidiau eraill ; 
rhoddi a chael, a bod yn fyrr oV naill i 
gyrhaedd y llall, sy'n ymafael yn holi un- 
deb celfyddydau. 

Cbefydd, sy gyftawniad ac adgyflawn- 
iad; rhagwybodaetha gogoneddiad, aberth 
ac eirlolaeth; moddion gras adylanwadau 
yr Yspryd; y gyfraith a'r Efengyl, edifeir- 
wch a llawenydd, om a hyder, gadael y byd 
a myned i'r Eglwys, deddf yr aelodau a 
ddedf y meddwl, yr hen ddyn aV dyn 
newydd ( . bygythiad ac addewid, cosp a 
gwobr, gorthrymder a gorfoledd, gwadu 
hunan ac addef Ceidwad, cledd a llawryf, 
croes a choron, cystudd a gogoniant, ac 
angau amserol, yn nghyd a bywyd tragy* 
wyddol, sy ł u un a holi undeb moesau. 

Amser, sydd hamdden ac oediad,ba- 
bandod ac ieuengetyd, canol oed a henaint, 
a fu ac a all ddyfod ydyw, heb eiliad pres- 
enol mewn Uawn afael ; ansierwy dd bywyd 
a sierwydd marwolaeth, a byrdra amser 
gyda meithdcr tragywyddoldeb, ay^n gyf- 
unol a holi undeb oesau parhaad. 

Fel yna y mae dyn ; ni all fod yn dded- 
wydd heb fwynhaau, mwynhaau heb wir- 
ionedd, na chael gafeel ar wirionedd heb 
lafurio yn ddiwyd am dano; ymdrech a 
chyrhaeddyd, rhwystr a goruchanaeth, 
gadael anmhuredd a chael sancteiddrwydd, 
ydyw undeb dedwyddwch dyn; grts, yn 
mhinacl addysg yw anhawsder; bara, at 
gyfnerthu dyn y w gwrthwynebiad; ac fel y 
cred yr Indiaid, fod nerth a medruarwydd, 
yr un a leddir mewn rhyfel, yn myned i 
gorph y buddugoliaethwr, y gwyr dyn,trwy 
brofiad,fod mwy nhaad yn grymuso gobaith ; 
canys rhwng mwynhaad a gybaith y 
mae dyn yn byw; ei deimlad ydyw, myfi a 

Di g i t i /firi hy L^OOQ I C ^- 



DYFRBWYSIANT. 



149 



a ddringais y serthedd yna, beth wybod na 

I allaf ddringoY un acw; gorchfygais ddoe, 

dichon y gorchfygaf heddyw; cefais ddysg 

I dda heddyw, If at y llawnderau etto; cyn- 

I northwywyd gweinion cyn hyn, mae addew- 

i id i minnau; cafwyd defhynau, mae mdr yn 

1 mlaen; meddiannwydychydig, maettrlawer 

I heb ei feddiannu; ac, fel yna, cefkia a cheisiaf 

I ydyw iaith pob cali, yn caro gwybodaeth, 

yn wastadol ; oblegid, hysbys iddo mai peth 

I yn cael ei amlygu' n raddol i'r meddwl yw 

gwirionedd. 

O oes i oes, y canfyddwyd ac y canfyddir 

' bynodion deddf natur ; o dro i dro, y dad- 

| lenwyd ac y dadlenir dirgelion cerddediad 

| olwynion, yn olwyn rhagluniaeth ; o gyfnod 

j i gyfnod, yr amlygwyd ac yr amlygir 

■ gwyddorion athroniaeth defnydd a meddwl ; 

, o oruchwyliaeth i oruchwyliaeth y dat- 

guddiwyd ac y datguddir egwyddorion 

yr Yagrythyr Mta, gan wnenthnr yn 

bysbys i bawb, y pethan oedd ddirgeledig 

er ys oesoedd; ac o enyd i enyd, y 

dygir allan o grombil amser, drysorau 

goleoni gwybodaeth angenrheidiol, at ordoiV 

ddaear, fel y toa'r dyfroedd y mor. 

Mae tynerwch debeawynt ac ysgithrad 
gogleddwynt yn gwasgarn peraroglau ; niae 
gwasgfa ac hawddfyd, pair a gwaredigaeth, 
galar a chin, natur a rhagluniaeth, gwydd- 
oriaeth a chelf, amser, crefydd, tragwydd- 
oldeb a Duw, yn cyd weithio er daioni i'r 
rbai a ymhyfrydant yn mhurdeb sancteidd- 
rwydd ; a Dyben y cyfan oU, yw arddangos, 
ar gyboedd, orfawredd godidawgrwydd 
gpgoniant mynegol y Duwdod. Dyben 
cyfryngoliaeth, cynlluniad, cread, cynnaliad, 
datguddiad, llywodraethiad, a chyflawniad 
yr boli amrywiaethaa 'n un, ydyw Dow ołl 
yn OLL. 

Tragywyddoldeb yw'r cyfan, • ao yn 
nbragywyddoldeb yr ydym yn byw. Er 
bod mewn tf, roaeV t^ a ninnau allan; nid 
yw amser, a'i betbau, ond megis un ystafell 
berlog,a llawn danteithion, o fewn un Palas 
breninol, yu y tragywyddoldeb ; amaer, 
sydd neuadd fagu, dyagn, ac addasu enaid, 
at gymdeithasu gyda Duw, yn y nefoedd, 
ystafell y wledd bur a diddarfod; gwas 
lifrai caredig yw angau i'r duwiol, yn agor 
porth y fynedfa o'r uaill ystafell i'r Hall; 
gollyngiad, ydyw metbu byVr corpb, i'r 
enaid alk ymehedeg ac ymgyfodi, ymgyn- 
nyddu ac ymeangu yn ngorlawnderan ded- 
wyddwch fyth gyfan ; ieuengctyd yn }Tn- 
estyn, a henaint yn dychwelyd i gyflawn 
oedran yw byth barhaad bodolaeth. 



Un dyben, un bodolaeth, mewn un cyf* 
ryngdod, sy fel gardd gyflawn o amryw- 
iaethiao tyfol a di rifedi ; mae'r holi fawr 
amryw dyfiadau prydferth fel un pren 
bywyd ; a dyn, yn ei geingciau, yn ymborthi 
ac yn ymsymmnd o gangen i gangen, ac o 
frigyn i frigyn, gan gynnyddu 'n eneidiol ar 
ddelw foesol ei Ior ; mac'r boli gyfan, 
megis un anadliad, yn adsain amrywiaeth 
lónau, trwy un offeryn cerdd; ac, megis 
offerynau lawer, yn ymgydgordio alawon 
peroriaeth un Anthem orfolianus, er gogon- 
iant anholreinadwy, trwy gyflawn ymgof- 
leidiad tragywyddoldeb di eithatbedd, i 
UN DUW. Unouaeth amrywiaeth yw 
y Bydysawd. 

Un dyben, da ei wybod,— y w cwlwm 
Calon y bydysod ! 
Sef rhoi glan gynnwysfawr glod 
Gorodidawg i'r Duwdod. 

Mrruriad amserau, a byth drgwyddoldeb, 
A'u holi orlawnderau «y'n ngnwlwm unoldeb ; 
Cysylltwyd a Uoniaut fyrddiynau'r unoliaeth, 
I adgan gogoniaat Un Duwdod Bodoliaeth. 



DYFRBWYSIANT. 
Pen I. 

ESBONrAD— NATtJB HYLIFOEDD. 

Dyfrbwysiant, yw y Wyddoriaeth sy'n 
egluro pwyswasgiad dyfirog, neu drwmbwys 
hylifoedd gwlybyrog ; Dgfrdrosglwyddiaeth, 
sy'n amlygu am symmudiari neu ysgogiad 
dwfr neu hylif gwlyb ; ao Awyroliaeth, neu 
Awyrddy&g, sy'n datguddio pwyswasgiad 
a symmndiad awyr, a hylifoedd ysgafn a 
gwrthneidiol eraill o gyffelyb rywogaeth. 
Yr enwau arferol gan ddysgedigiou am y 
cyfryw, sy darddedig o eiriau Groeg ; yr 
hon iaith sy, fel y Gymraeg, yn dra phriodol 
at gyfansoddi geiriau, ac i ddangos undeb 
gwahanol feddylddrychau. Dyfrbwysiant 
(Hydrostatics), a dardd o ddau air, yn 
arwyddo dal neu attaL> a phwyso dwfr. 
Dyfrdrosglwyddiaeth (JKydraulica)) o ddau 
air, yn arwyddo dwfr, apkibell i drosglwyddo 
dwfr drwyddi ; yn cyfeirio at symmudiadau 
dwfr mewn offerynau cerdd, arferedig gan y 
Grocgiaid. Awyroliaeth (Pneumatics), o 
air yn arwyddo anadl, neu awyr ; ac y 
mae'rtair cangen wyddorol hyn mewn cys- 
ylltiad agos a'u gilydd. Weitbiau, gelwir 
holi wyddorion hylifoedd gwlybyrog, Dyfr- 



1*0 



Y WAWR. 



bwysiant a Dyfrdrosglwyddiaeth ynghyd, 
*• Dyfrallaoedd w (Hydrodynamics), o eiriaa 
Groegaidd ya arwyddo dwfr, a nerth, nea 

Wrth ddosparthu hylifoedd i ddyfrog nea 
wlybyrog, ac awyrol nen fel awyr, arferid 
gynt en gwahaniaetha yn wrthneidiol ac 
anwrthneidiol ; eithr cywirach ea galw 
gwlybyrog ac awyrol ; oblegid, er fod yr 
awyrol yn Uawer mwy gwrthneidiol na'r 
dyfrog, nid ydyw*r olaf heb wrthneidiad 
mewn tai modd. Credid gynt en bod 
hebddo 'n hollol ; a meddylid na ellid en 
eyrwasgn, nea ea gorfodi at feddiannn łlai 
cyfwng trwy en gwasgu. Gwnai cym- 
deithaa o wyr dysgedig yn Tuscany, a elwid 
Aoademiadd Cimento Florence, ymchwiliad 
a feddylid, am hir amser, yn profi hyn. 
Llenwent belen genol gyda dwfr ; y belen 
oedd anr wedi en fortbwylio yn denen; 
dodent y belen aur, yn llawn dwfr, mewn 
gwasgbeiriant, a chymmwyaent nerth mawr 
i'w dirwasgu ; ac o herwydd newid ffdrf 
y Ml gan y gwasgiad, treiddiafr dwfr trwy 
ran dyllan'r anr, a safai 'n ddefnynan 
chwyslyd ar ei arwynebedd. Ond, er na 
wnai hyn yn rhagor na phrofi mai nid hawdd 
cyfwaagu dwfr, ni ddangosai nad oedd 
unrhyw nerth a allai hynny ; a phrofodd 
Mr. Canton, ar ol yr ymchwiliad crybwyll- 
edig, fod gwlybyroedd yn gyfwasgol i ryw 
raddan, ac, o ganlyniad, yn wrthneidiol. 
Ymchwiliad y gwr a enwyd oedd dra 
hawdd a phenderfynol. Berwodd ddwfr yn 
ddwys, tywalltodd y dwfr wedi ei oeri i 
lestr gwydr ; gwnaeth yr nn modd a dwfr 
heb ei ferwi ; hanner lenwodd amryw 
wydran, gydag amryw fath o wlybyroedd ; 
sylwodd ar uchder y gwlybyroedd yn y 
gwydran, ac a'n nododd tra mewn awyr ; 
dododd hwy mewn awyr-sognedydd ; a 
sognodd yr awyr ymaith ; ac fel y gwag- 
heid y sugnedydd o awyr, codai 'r dwfr yn 
y gwydrau, gan ddaagos mai rhaid yw fod 
pwyswaagiad awyr, yr hyn sydd oddeata 
pamtheg pwys ar bob modfedd pedaironglog, 
yn cyfwa8gu'r gwlybyroedd, nen yn eu 
gorfod i lenwi Uai Ile nac a wnelent pe heb 
bwysao arnynt Ganfyddwyd fod pwysau 
awyr yn cyfwasgn dwfr gwlaw oddeuta 
1 — 22000 o'i faintioli ; nen yn gwnenthur 
iddo soddi oddeatn an ran allan o 22000 o 
ranaa ; olew yr olewydd, oddeatn un ran 
allan o 21000 ; gwirf gwtn, nn ran o 
15000 ; ac arian byw an ran o 33000. 

Profodd Mr. Perkins, yn ddiweddar, fod 
dwfr yn fwy cyrwasgol nac a ymddengys 



oddiwrth yr hen brawńadaa. Sylwid ya 
feanyddiol, pan y llenwid costrel a dwfr 
croy w, ei chan a chorcyn yn dyno, a'i goli- 
wng gryn ddyfhder i'r mór, fod blas y dwfr 
yn halit wedi ei ddyfod i fynu, fel pe 
gwthid y corcyn i fewn i'r goetrel tra tana 
y dwfr, Gan hynny, gwnaeth Mr. Perkins 
ról geuol o brea, na ollyngai ddwfr, a 
gwialea yn symmad, yn ei phen nchaf, trwy 
dwll na ollyngai awyr na dwfr ; ac ar y 
wialen, gosododd fodrwy wrthneidiol, yr 
hon a arosai mewn unrhyw fann ei gosodid. 
Tros y cyfan, grisdroellodd orchndd i noddFr 
wialen, eithr wedi ei man dylla i ollwng i'w 
fewn ddwfr ; llenwodd y rhdl bres gyda 
dwfr croyw ; ac ar ol ei soddi 500 gwrbyd 
o ddyfhder, canfyddodd fod y fodrwy, a 
osodwyd wrth enan y rhól, wedi ei sjmmnd 
i nchder wyth modfedd ar i rynn'r wialen ; 
a rhaid felly, y gwthiwyd y wialen i bellder 
wyth modfedd yn y rhól, pan oedd ddyfhaf 
Y pwyswasgiad ar y wialen oedd oddeotu 
1300 o bwysaa ; o herwydd fod arwynebedd 
pen y wialen yn nn ran o naw i arwynebedd 
y dwfr o fewn y rhól; hyd y rhól yn ddwy 
droedfedd, a'r dwfr yn parhaao *n groyw, 
a brawf nad aeth heli o fewn iddi, rhaid 
gan hynny, yw y cyfwaagwyd y dwfr o 
fewn i'r rhól gan y wialen, o herwydd 
pwyean'r mor, i lai cyfwng na'i faintiolaeth 
pan heb ei gyfwasga, o gymmaint a 8*216; 
sef, yw hynny, 8 ran allan o 216 o ranan, 
nea an ran allan o aaith-ar-ugain o ranaa 
y maintiolaeth hwnnw. Yn wir, profir yn 
ddyddiol, a chan ffeithiau amlwg, y perthyn 
gwrthneidiad i hylifoedd gwlybyrog ; fel ac 
i achlysura syndod ddarfod i'r gwrthwyneb 
gael ei sicrhaau gan ddyn erioed, ar aw- 
dardod ond nn prawf ymchwiliad ; a hwnnw 
o natur gymmysgryw, ac ynddo ei hun yii 
mhell o fod yn benderfynol. Y chwarae 
cyffredin gan blant, o daflu Uech lem mewo 
cyfeiriad cydwastad ag arwynebedd y dwfr, 
fel i'w hadneidio ar ol disgyn, a brawf 
wrthneidiad dwfr, a phan ergydier pełen o 
fagnel, yn yr nnrhy w gyfeiriad terfyngylchol, 
bydd iddi adlamn yn yr nn modd wedi y 
tarawo arwynebedd y dwfr. Ond ni raid 
yn rhagor na thywallt dwfr o ychydig 
nchder i gawg gwag, i'n hargyhoeddi ol 
wrthneidiolrwydd ; y dwfr cyntaf a dy- 
walltir a naid yn deilchion o'r cawg ; ac 
yna, yr hyn a dywallter ar y dwfr a fyddo 
eisioes mewn cawg a naid lai, am fod dwfr 
yn llawer Uai ei wrthneidiad na'r cawg ; pe 
tywalltid dwfr ar wydr neidiai lawer mwy, 
am fod gwydr ynfw^ef wrthneidiolrwjdd 



DYFRBWYSIANT. 



151 



i. nac unrhyw gorph adnabyddus. Prawfhyn 
yna fod dwfr yn wrthneidiol yn gystal a'r 
peth y cwympo arno ; oblegid, er tarawo 
pethau an wrthneidiol, megis dernyn toes neu 
wer yn erbyn gwydr, glynn a wnant ac nid 
adlamn. 



EGWYDDOR ARBENIG PWYSWASGIAD CYFARTAL. 

Mae holi fymrynaa hylifoedd wedi en 
cysylltn ynghyd yn y fathfodd, y pwys- 
wasgant yn gyfartal yn mhob cyfeiriad, ac y 
pwyswasgir arnynt yn gyfartal ; pwys- 
wasga pob mymryn yn gyfartal ar yr holi 
fymrynan o'i amgylch ogylch, a phwyswasgi- 
yn gyfartal arno gan y rhai hyn ; pwys- 
wasga 'n gyfartal ar y cyrph celyd a'i cyor 
nal, a phwyswesgir arno'n gyfartal gan y 
cyrph hynny. hyn, ac o'u pwysdynniad, 
y deillia, pan y byddo hylif mewn gorph- 
wysiad, a chael ei adael yn llonydd, y syrth 
ac y cyfyd ei holi fymrynau, fel yr ymsef- 
ydla'r dwfr yn wyneblyfn, heb gyfran yn 
sefyU nwch neu is i'r lleill. O ganlyniad, 
pe tywalltem ddwfr, i bibell wedi ei phlygn 
ar Inn y Uythyren U, safai *n gymmwys yr 
un nchder yn ei dan ben. Ni byddai un- 
rhyw wahaniaeth pe'r naill ben yn Uydan 
hynod, ar Hall yn hynod o gol. Pe cym- 
merid piser llydan ac eang heb waelod, a 
phiol fain a chyfyng heb ganddi waelod, a 
dodi y ddan mewn cafhaid o ddwfr, a'u 
dat yn nnionsyth a'n gyddfeu i fynn, ai 'r 
dwfr Fr ddau, byddai 'r un nchder yn y 
ddan, a hynny yn hollol gydwastad a'i 
arwynebedd yn y cafh, ac yn gydwastad a'r 
hyn ydoedd y dwfr cyn dodi y piser a'r 
phiol ynddo. Pe gosodid pibell, a'i dau ben 
yn agored igyrhaeddyd o'r naill iV llall, a 
pha un ai en hasio ai peidio a wneid, llen- 
wid y Uestri a'r bibell gan ddwfr ; heb newid 
dim ar ei uchder yn y cafh ; dyna'r fel y 
byddai, maint bynnag nifer y Uestri di 
waelod ; a'r un fath ei nchder wedi sym- 
mnder y llestri allan o'r cafn. Pe dodid 
Uestri mewn cafn gwag, a phibell geuol o'r 
naill i'r Hall, cydgyfodafr dwfr wrth ei 
dywallt, yn y phiol gul a'r piser llydan ; ac 
os heb waelod y Uestri, cyfodai yn gyfartal 
yn y cafh mawr, y piser Uydan, a'r phiol 
gul. O ganlyniad, os bydd trosglwyddiad 
geuol o'r naiU lestr, neu o'r naill le i'r llall, 
cyfyd dwfr yn y llestr, nen bantle cul, 
cyfyng, a by chan, i'r un uchder yn gym- 
mwys a*r hyn ydyw yn y llestr, ffynon, neu 



lyn Uydan, eang, a mawr ; felly, gwna cyf 
ran fechan o ddwfr, mewn undeb a milldir- 
oedd o ddwfr, wrthwynebu pwyswasgiad y 
Uawer, a'i gyfartalu, po mor fawr bynnag y 
dichon iddo fod. Pe byddai Uestri, neu 
gafnau, nen ffosydd byrrion, culion, ped- 
waronglog, ceimion, neu o ryw wahano! 
ffurf a maint bychan * yn cael en Uunio 'n 
unol a dychymmyg dyn, ac i drosglwyddiad 
geuol gael ei wneuthur a ł i gyfuno gyda hwy, 
a hwunw yn cyrhaedd o honynt hyd i'r 
Hyn mwyaf yn y wlad, cyfodai'r dwfr yn y 
Ueoedd bychain iV un nchder yn gymmwys 
a'r Uyn, a dim uwch ; a Uonaid gwniadur 
yr un fath ; yr hyn a ddengys fod Uonaid 
gwniadur o ddwfr, trwy undeb trosglwyddol, 
yn ddigon i wrthwynebu a chyfartalu Uonaid 
Uyn ; a mwy, os byddai gwniadur yn hirach 
nac nchder dwfr y Uyn, a Ue o fewn ceu- 
lannan'r Uyn, gwnai pob un diferyn o ddwfr, 
a dywaUtid i'r gwniadur, wthio hoU ddwfr 
y trosglwyddfa yn ei 61, gan gyfodi *r holi 
lyn i'r un uchder a'r dwfr yny gwniadur. 

Mae dau benderfyniad tra phwysig yn 
canlyn yr ystyriaethau yna, yn deiUiaw 
oddiwrth resymiad anwadadwy y deaU dysg- 
edig, ac oddiwrth ffeithiau aneirif digwydd- 
iadan beunyddioL 

Un yw, er na aU dwfr, pan heb ei gaeth- 
iwo, fyth gyfodi 'n uwch na'i wastadedd 
mewn nnrhyw gwrr o'i orweddle na byth 
symmud at i fynu o'i fiynonell, etto, trwy ei 
gaethiwo mewn pibau, neu mewn ffosydd a 
dyfrgaihan o ryw fath, cyfyd i'r uchder y 
daeth o hono, faint bynnag peUder y ffordd ; 
hynny y w, cyfyd i nchder ei ffynoneU, a dim 
yn uwch ; ac ar yr egwyddor hon y dibyna 
'r hoU drefhiadan bnddiol iawn, a ddyfeis- 
wyd, i glndo dwfr trwy bibellau, i drefydd 
a dinasoedd, i dai ac at weithfaoedd, yn 
Uawer rhattach, rhwyddach a mwy effeithiol, 
na'r adeiladan drudion a elwid dwfr-ffosydd, 
y rhai oeddynt gan yr hynanaid, megis yn 
dynwared afonydd mawrion, tros bontydd 
cedyrn, a'r hyd ffordd lydan, am lawer o 
fiUdiroedd. Amlwg ydyw y coUid Uawer o 
ddwfr ar hyd y ffordd; a chan hynny, na 
allasai ffynon fyth ddiwaUu unrhyw le a 
fyddai agos o'r un uchder a sefyUfa ei thardd- 
iad allan o'r ddaear. 

Yr ail benderfyniad, heb fodyn llaigwir, 
etto yn Uawer rhyfeddach, a braidd mor an- 
hygoel nad aUasid ei gredu, oni bai ystyriaeth 
o'r rhesymiad, ar yr hwn y mae'n sylfaen- 
edig, ydyw hyn ; sef, Nid yw pwyswasgiad 
dwfr, ar unrhyw wrthrych, yn erbyn yr hwn 
y dichon iddo bwyso, pa un bynnag ai'n cr- 



152 



Y WAWR. 



byny llestr a'i cynnal, neu'n erbya cyfwyng 
Ile gorphwys, dtUrayn gyfartal i faintiolaeth 
corpk neu gyfanswm y dwfr ei han ; eithr 
yn unol a maiut yr arwyuebedd, ar yr hwn, 
neu yn erbyn yr hwn y pwyswasga, ac yn 
unol a'i uchder ei han, nęa ei ddyfnder, 
awchlaw yr arwynebedd hwnnw. 

At brofi yr cdi benderfyniad, ni raid ond 
plygu pib ar lun U, y naill ben iddi yn as- 
iedig wrth lestr na waeth po mor fawr; y 
pen arall yn ogyfuwch ag yuiylon uchaf y 
llestr; a chogwrn troyn ei chamedd, fel na 
allo dwfr fyued trwy y bibell hyd nes rhoddi 
tio ar y cogwrn; os llenwid y bibell a dwfr, 
a throi y cogwrn, dylifa 'r dwfr i'r llestr 
mawr hyd nes byddai o'r un nchder aV dwfr 
yn y bibell; os hanner llenwid y llestr mawr, 
a throi 'r cogwrn, dylifa i'r bib nes dyfod i'r 
un nchder a'r hyn a fyddo o fewn y llestr ; 
wedi bynny, pa un bynnag a'i i'r llestr neu 
i'r bibell y ty walltid dwfr, cyfyd y mawr gan 
y bychan yr un fath a chyfódiad y bychan 
gan y mawr ; felly, rhaid fod pwysau y naill 
yn gyfartal f r llall. Yn wir, troer y cog- 
wrn, fel na allo dwfr y bibell a'r llestr fod yn 
un; gan fod dwfr y bibell yn ddigon i gyf- 
artal u pwysau dwfr y llestr, a dwfr y llestr 
hub fod mwy na chyfartal i bwysau dwfr y 
bibell, 'rhaid felly, yw y bod pwyswagiad 
ychydig y bibell yr un mor drwm ar y cog- 
wrn, ac ydyw pwysgwasgiad Uawer dwfr y 
llestr mawr; a % hynny, am fod mann sefyll- 
fa'r cogwrn yr un flhrfder i'r ddau, a'r ddau 
o'r un nchder a'u gilydd ; dyna brawf, mai 
unol a'i uchder, ac mai unol a mantioli V 
gwaelod ar yr hwn y pwysa y w. trymder 
pwyswasgiad dwfr, ac nid yn unol a chyfan- 
swm maintioli y dwfr ei hun. 

Bellach, y rheol gyffredin at wybod pwys- 
wasgiad dwfr, neu unrhyw hylif, ydyw Ui- 
osogi uchder y dwfr gyda maint estyniad y 
gwyneb ar yr hwn y gorweddo; a bydd y 
cyfanswm yn gyfartal i'r trymder. Pe cym- 
merid pibell Uawn dwfr, ugain troedfedd ei 
hyd, un fodfedd o drwch ei geudod, a'i gosod 
i sefyll ar ei phen mewn llestr tair troedfedd 
pedwaronglog bob ffordd, a haner modfedd 
o'i ddyfnder yn liawn dwfr, ni byddai yn y 
bibell a'r llestr gyda'u gilydd ond oddeutn 
deg pwys a'r hugain o ddwfr, 12 wns yn y 
pwys; er hynny, pwyswasgafr dwfryn mhob 
cyfeiriad, i ławr, i fynu, ac i'r ochran, gyda'r 
un egni a phe buasafr holi lestr tair troed- 
fedd pedwaronglog yn llawn dwfr, hynny 
yw yr un fath a phe dodid pump tuneli o 
ddwfr i orwedd ar waelod y llestr. 

Cyfartalwch pwyswasgiad hylifoedd yn 



mhob cyfeiriad, a eglurir gan liaws o brofion 
symi a hawdd eu gwneuthur. Pe dodid 
trymder pwys neu ddau, o 12 neu 24 was, 
ar lara tenea o wydr uwch ben dyfnder, 
torai trwy y gwydr, o herwydd fod ei holi 
drymbwys oddiarnodd . eithr pe gosodid y 
gwydr ar ffwrdd gwastad, digon cryf i gyn- 
nal y pwysan, a dodi*r pwysau n dyner ar 
hynny, ni thorai *r gwydr, oblegid, byddai 
gwrthwynebiau tann y gwydr yn ddigon i 
gyfartalu y pwysau arno. Pe gwnelid y gwydr 
yu waelod dyfrgist, a tbywallt pwys neu 
ddau o ddwfr i mewn. torraTr un fath, ond, 
faint bynnag dyfnder dyfrgist, a pha denened 
bynnag ei gwaelod gwydr, ni raid ond gosod 
y gwaelod mewn sefyllfa y byddo ychydig 
ddwfr danno, ac ni all unrhyw bwysau ei 
ddryllio. Golyger fod y gwydr yn droedfedd 
pedaironglog, wedi ei osod ddenddeg troed- 
fedd o ddyfnder mewn dyfrgist, ac mor denen 
a h£n bapyr pumpunt fel y gallai ychydig 
ronynau o bwysau ei dori mewn a wyr; os 
ceid dwfr danno, i 'w gynnal, ni thorai er 
llenwiY ddyfrgist, yr hyn a fyddai ddenddeg 
troedfedd chwechyfocbrpg o ddwfr, neu'n 
agos i saith gant o bwysau ; neu, os llenwid 
y gist ag arian by w, cynnalai, heb dderbyn 
un niwaid, tros bedair tuneli a hanner o 
bwysau. Ni allasid hyn, oni bai fod pwys- 
wasgiad hylifoedd yr un fath yn gymmwys 
at i fynu, at i ławr, ac at bob cyfeiriad am- 
gyleh ogylch; ac o herwydd y pwyswasgiad 
cyfartal, pe dodid wy neu blisgyn wy Dawn 
dwfr mewn pibell geuol, neu phiol wydr, neu 
ddodi gwe pryf coppyn, a gwasgu'r dwfr a 
fyddo yn y bibell gydag unrhyw fawredd 
nerth, safent oll yn gyfa ac yn yr un 
ffurf a'r hyn oeddynt cyn eu dodi o fewn y 
bibell. Arferir dodi wy, a dam o gwyr 
meddal, mewn chwysigen llawn dwfr ; 
dodir y chwysigen mewn coffr, fel ac i 
gyffwrdd ei waelod a'i ochren ; wedi 
hynny gosodir Hafn o bres ar y chwysigen, a 
chant neu ragor o bwysau ar hynny ; ond er 
yr holi bwysau, bydd yr wy a'r cfryr yn holłol 
yr un fath ac oeddynt, am fod pwysau cyfar- 
tal yn mhob cyfeiriad o'u hamgylch ogylch 
gan y dwfr. 

Pen. III. 

CANLYNIAD YR EOWYDDOK — DYFRBWYS1ANT YH 
AMMHEUOL— GWA3TADU. 

Canlyniad, neu'n hytrach angraMt arall 
o'r un egwyddor, ydyw pe dodid piser llawn 
dwfr i sefyll ar glorian, a rhoddi pwysau i'w 
gyfartalu yn mben arall y glorian, ac wedi 



-z= =^ 



V ' 



DYFRBWYSIANT. 



153 



hynny naill ai crogi peth i sefyll yn nghanol 
y dwfr, hyd nes collo dwfr tros ymylon y 
piser, neuynte dywallt y dwfr a chrogipeth 
i sefyll yn nghanol y piser hyd nes cyfodo *r 
dwfr at yr ymylon, byddafr piser a'r pwys- 
an'r gyfartal o hyd. 

Ni ddylid gadael iV peth a ddoder yn y 
dwfr, gyffwrdd a'r piser; eithr ei roddi 
fel y byddo dwfr o'i amgylch; nid yw 
wahaniaeth pa ddemydd a'i plwm, haiarn a'i 
pren, a ddoder yn y dwfr ; ac nid yw wahan- 
iaeth a'i trwm ai ysgam y pwysan ; os bydd 
y llestr yn llawn dwfr, bydd iddo goili tros 
yr ymylon wrth ddodi y peth ynddo ; os na 
fydd yn llawn, cyfyd y dwfr yn nwch pan 
ddoder y petko'i fewn; ac er i'r peth gael ei 
gynnal gan law, neu wrth linyn wedi e» sicr- 
bau, yr nn fath a fydd yr effaith, erys y 
pwysau heb gyfnewid. 

Dnll hawdd i'n darllenwyr a fyddai llenwi 
llestr a ddwfr, ei bwyso mewn clorian, a 
thrachefh dodi llestr gwydr by chan, yn y 
dwfr gan afael ynddo. Gwelid mai'r nn 
bwysaa o hyd a fyddai yno, ond gofala na 
chaffo'r gwydr bychan gyffwrdd ar llestr ; a 
pha nn bynnag a'i gwag y gwydr, nen wedi 
ei lenwi a phlwm, yr un fath i fyddaTr pwys- 
an 'n ddi wahaniaeth ; a phe yn Ile gwydr, 
y cymmerid gwppan bapyr o'r nn faintioli, 
ni cheid newidiad. / 

Y mae etto ffordd arall i eglnro effeithiau y 
briodoledd hon sy gan hylifoedd. Dywed- 
asom na waeth pa ddefnydd na pha bwysau 
a ddoder mewn dwfr, ond i'r dwfr barhaau 
yn yr nn nchder o fewn y llestr, bydd hefyd 
yr nn pwysau; a dengys hyn, os dodir peth 
yn y dwfr i'w godfn nwch mewn llestr, yr 
ychwanegir felly ei bwysau. Faint bynnag 
nchder dwfr mewn llestr Uydan, codai yn 
llawer nwch mewn llestr cul, ac o ganlyniad, 
pwysai 'n drymach o'r hyn y byddo'n 
nwch. Os byddai llestr yn dair mod- 
fedd ei drwch, bydd i un fodfedd yn ychwan- 
egol at godiad y dwfr, gyfartaln tros bedair 
wns ychwanegol o bwysau, heb roddi nn dim 
o'i fewn yn rhagor na'i wasgn at i fynu. 

Os byddai ncbaf ceudod llestr yn dair 
modfedd o drwcb, ei arwynebedd a fyddai 
7/s o fodfeddi pedwaronglog ; a chyfran o 
ddwfr, nn fodfedd ei uchder, a 7 A modfedd 
pedwaronglog ei arwynebedd, sy 7, l 6 modfedd 
chwechyffochrog o ddwfr ; yr hyd sydd a'i 
bwysaa oddeata pedair wns ; ond codi'r dwfr 
yna nn droedfedd yn nwch ychwanega at ei 
bwysau dri phwys heb ychwanegn dim at ei 
gyfanswm. Dengys hyn fod pwysan dwfr yn 

Cyf. 1. 



nnol a'i uchder, ac nid ynnnol a maintiol" 
aeth ei gorph. 

Gelwir hyn, o herwydd ei egluriadau an- 
ghyffredin, yn Ddyfrbwysiant ammheuol ; y 
gair Saesoneg yw Paradox, yn deillio o air 
Groeg, yn arwyddo y peth sydd yn wirion- 
edd eithr yn ymddangos, ar yr olwg gyntaf, 
megis yn anwireddus. Meddyliem fod y 
gair anhygod yn gyffelyb yn ei ystyr. Pan 
ein hysbysir y gellir cymmwyso nnrhyw gy- 
fran o ddwfr, pa mor fychan bynnag, i fan- 
toli pwysan cyfran arall o ddwfr, na waeth 
pa mor fawr y byddo, teimlwn megis yncael 
eio llenwi ag ammheuaeth, oblegid, ym- 
ddengys y fath beth mor anhebyg i wirion- 
edd, a phe haerid fod wns yn gyfartal i dun- 
ell. Etto, pan y chwiliom yn fanylach i'r 
peth, canfyddwu ei fod yn berffaith wirion- 
edd; oblegid gellir gwnenthnr pibell gan 
guled ei cheudod ac yr ewyilysiom, a cheisio 
llestr mor fawr ac a fynnom, er hynny, os 
bydd cyfrwng trosglwyddiad o'r naill iV llall, 
saify dwfryr un uchder yn y ddau. Felly 
gyda chlorian, wedi pwyso llonaid llestr o 
ddwfr, yna ei dywallt agos i gyd, os rhoddir 
rhyw beth, ysgafn nen drwm, o fewn i'r llestr 
fel y cyfodo'r dwfr i lenwi 'r llestr, bydd yr 
un bwysau a'r hyn ydoedd cyn ty wali t. 

Gan fod yr oll, tann yr amgylchiadan hyn, 
yn ymddibynu a'r uchder y dwfr yn nghydag 
ar faintioli yr arwynebedd yn erbyn yr hwn 
y pwysa, ac nid ar faiotiolaeth cyfanswm y 
dwfr, hawdd dyall mai mawr yr effaith a 
ellir ei chael gydag ychydig iawn o ddwfr, 
ond ei gyfodi 'o nchel mewn pibell gul, a'i 
drosglwyddo drwyddi i wagle mawr heb 
hollt ynddo i'r dwfr fyned allan. Golyger 
fod llathen pedwarooglog o wagder hanner 
modfedd ei ddyfnder tann sylfaeu adeilad, a. 
pbibell fei u, ngain troedfedd ei hyd, yn cyr- 
haedd hyd y gwagle, heb nn Ile i ddwfr allu 
diangc; yna llifai y dwfr i'r gwagle nes ei 
lenwi; ac osdaliafr adeilad nes i'r bibell fod 
agos yn llawn, gwthiai'r dwfr, hanner mod- 
fedd ei ddyfnder a llathen pedwaronglog ei 
arwyneb, yn erbyn yr adeilad gyda nerth 
cyfartal i dros bnmp tuneli o bwysau; adin- 
ystriai gan Ueied a ddewiser o ddwfr, yn y 
modd hynny, adeilad gadam, mor rwydd a 
phe tanier pylor o dann ei sylfaen. Hawdd 
profi hyn, gyda llestr pengeuad ac ynddo 63, 
nen 126 gal wy n, nen ychwaneg o ddwfr, 
nen ryw wlybyr arall ; ni raid ond sicrhaan 
pen pibell gref yn nhwll y bwng, heb ofaln 
pa mor fain y bibell, eithr gafalu am i'w phen 
arall fod ychydig yn nwch na phen nchaf y 
llestr, a tbywallt dwfr i'r bibell, nes y cyfodo 



- 



154 



Y WAWR. 



n gyfartal i gryfder y llestr, yna ychydig, 
efallai ond un diferyn, a hollta'r llestr yn 
ddarnau oddiwrth ei gilydd. Pibell na 
waeth pa mor fychan ei thwH, os bydd yn 
ugain troedfedd ei hyd a fyddai'n sicr o 
ddryllio y llestr cryfaf. 

Effeithir fel yna yn natnriol gan ddefnyn- 
au gwlaw yn cwympo i holltau hirion a 
chulion, naill a adawyd mewn adeilad, nea 
a wnaed gan faluriad araser ; nid yw wa- 
haniaeth a fydd yr hollt yr nn led ar ei byd, 
neu a fydd yn union a'i peidio, os na fydd yn 
gollwng dwfr allan; bydd pwyswasgiad y 
dwfr yn unol a'i uchder, ac nid yn unol a 
byd pibell am ei bod yn gam ; a pbe troer 
pibell hir yn fodrwyau fel neidr, a rboddi nn 
ferr seth wrth ei hocbr mewn llestriaid o 
ddwfr, cyfodai *r dwfr i'r nn uchder yn y 
ddwy bibell fel y byddaTn gydwastad a'r 
hyn a fyddo o fewn i'r llestr. Effeithodd 
dwfr, yn y duli yna, nes hollti mynyddoedd, 
nes achosi daear-grynn, a pberi difrod mawr. 
Pe byddai twll yn ngholnddion mynydd a 
hwnnw'n ddeg llatb pedwaronglog ei ar- 
wyneb, ac ond modfedd ei ddyfhder, a dwfr 
wedi ei lenwi'n gwbl, ac hefyd hollt nn fod- 
fedd o drwch yn cyrhaedd hyd i'r dwfr o 
nchder 200 troedfedd, wedi y deloY hollt 
agos yn llawn, nid rhyfedd pe ysgydwid neu 
pe dryllid y mynydd yn ddarnan; oblegid, 
chwy thid ef gan bwyswasgiad cyfartal i dros 
5022 o duuelli dwfr, er na phwysai y dwfr 
hwnnw mewn llestr agorcd mawr ond odd- 
eutu 2£ o dunelli oll. Pe tyllai nn trwy'r 
ddaear, hyd i orweddle dwfr, wrth chwil io 
am le i gael flynon, a rhoddi pibell drwyddo 
nes cyrhaedd y dwfr, ond tywallt dwfr iV 
bibell, anhawdd dirnad ycyffroad a*r dir- 
gryniad a ganlynai V grym. 

Gallu aruthrol yw gallu diferyn o ddwfr, 
ond ei osod mewn sefyllfa briodol ; a defn- 
yddir ei alln i atteb dybenion diogel a budd- 
iol. Gwasanaethydd pwysig ydyw yn ugorch- 
wylion natur; a mawr y Ues o'i osod i weith- 
redu yn gelfyddydol. Ei effeithiau ydynt 
fawrion iawn yn nghelfyddyd mwngloddiau. 
Ni ellir dychy mmygu yr hyn eu cymmwysir 
atto, ar ol ein dydd ni, fel y cynnyddo pobl 
mewn • gwybodaeth athronyddol. Pibell, 
llathen ei hyd, yn dyfod o geudod llathen 
pedwaronglog ei arwynebedd, a rydd bwys- 
wasgiad cyfartal i dair rhan o bedair mewn 
tuneli, os llenwir y bibell a dwfr; ond gellid 
ei llenwi gydag arain byw yn Ile dwfr, a chan 
ei fod rhwng tair-ar-ddeg aphedair-ar-ddeg 
o weithiau trymach na dwfr, caem yn He $ o 
dunell, bwyswasgiad cyfartal i ddeg tuneli 



gan ychydig bwysau o arian byw mewn 
pibell llathen ei hyd ; a'r nn modd y cafFem 
allu tuneH o fewn cyfwng troedfedd pedwar- 
onglog, trwy bibell ychydig yn llai na tbair 
troedfedd ei hyd, er iddi fod gan feined a bon 
pluen asgell gwydd gyffiredin. 

Cyfansoddir y chwaraebeth, a elwir Megin 
cfe/rfo^swwżaryregwyddorhon; cymmerir 
dau fwrdd, hoetir lledr llydan a'i yroylon 
wedi eu sicrhaau wrth bob bwrdd, ac yn Ile 
gafell tannodd, fel megin wynt, gwneir twll 
yn y bwrdd uchaf, a phibell yn dyfod o bono, 
na all dwfr ddyfod allan rhyngdctf a'r bwrdd, 
a thywalltir dwfr trwy V bibell nes llanw'r 
fegin. Os bydd y byrddau yn droedfedd a 
hanner eu hyd, ac yn unarbumtheg o fod- 
feddi eu lled, a dodi ar y bwrdd uchaf dii 
chant o bwysau, yna pwyso'r bedwaredd ran 
o un pwys o ddwfr a'i dy wallt trwy *r bibell, 
a honno 'n ddigon cul i'r dwfr allu cyfodi 
tair troedfedd o' i mewn, cyfyd hynny y tri 
cbant pwys gan uched a lled y lledr. Cy- 
fodai felly ddau ddyn ; neu, os yn He tyw- 
allt dwfr y chwytbid at ddwfr o fewn y 
fegin, cyfodid y dynion yr un fath. Po Ikiaf 
ceudod y bibell hawddaf y cyfodir pwysau 
gydagwynt neu ychwanegiad dwfr; oblegid 
dibyna'r nerth ar ei hyd. 

Ferguson oedd wr o athrylith, bu fachgen 
yn gwasanaethu bugail, ac ni chafodd ond 
tri mis o ysgol, i ddysgu darllen ac ysgrifenu ; 
er hynny, daeth yn un o'r Athronwyr penaf 
yn ei oes; a'r duli a gymmerodd ef, at ddy- 
all nerth pwyswasgiad dwfr, oedd cymmeryd 
coffr agored, gan sicrhaau pibell wrth wddf 
chwysigen, a'i phlygu fel y byddai pen agor- 
ed y bibell at i fynu a'r chwysigen ar ei 
hyd yn y coffr; wedi hynny dodai ystyllen 
ar y chwysigen a thros un-pwys-ar-bumtheg 
o bwysau wedi ei sicrhaau wrth yr ystyllen; 
gan fod y bibell yn fain, nid oes yn eisian o 
ddwfr ond y bedwaredd ran o wns ; ac, ond 
ei dywallt trwy'r bib i'r chwysigen, chwydd- 
ai'r chwysigen a cbyfodai'r pwysau trymion 
i fynu. Mae'r dybenion, i'r rhai y cym- 
mwysir y gali a hwn yn Hiosog, ac ymddeng- 
ys nad y w hyd yma mor ehelaeth ac y bydd 
ei arferiad yn mhen ychydig amser. Mr. 
Bramah a wnaeth wasg ddyfrbwysol; mae 
nerth hwn ja rhyfeddol, yn hawdd, ac o 
fewn cylch bychan ; dyn, a pheiriant o faint 
llestr Tea o'i flaen ar ffwrdd, a dyrr ddarn 
ffyrf o haiarn mor rwydd a thori papyr gyda 
siswrn. Adeiladir He i gadw ychydig ddwfr, 
a darń crwn ffyrf yn dyfod o bono a bwrdd 
ar ei uchaf ; uwch ben hyny mae bwrdd wedi 
ei sicrhau : o ongi yr adeilad deiHia pib, a 

igitized by VJ O O^lC 



GWRTH-ALLUOEDD. 



155 



darń ffyrf yn ei Uenwi hyd at wyneb y dwfr 
ol mewn ; y mae'r bedwaredd ran o fodfedd 
pedwaronglog mewn pibell, yn gyfartal i 
waagiad gwyneb troedfedd pedwaronglog; 
hynny ywfel 144 o fodfeddi i'r bedwaredd 
ran o fodfedd. nea fel 576 o fodfeddi i l; 
felly ond pwyso ar y dwfr yn y bibell gyda 
nerth cyfartal i nn dnoell, gwthir y bwrdd i 
fynu, gan wasgn'r peth a fyddo rhyngddo a'r 
bwrdd ucha£ gyda gallu cyfartal i 576 o dun- 
elii ; nea, nn pwys ar y bibell a gyfodai 'r 
bwrdd pe arno bamp cant ac un-ar-bumtheg 
a thri-again o bwysao. Amlwg y gęllir 
cynnyddu'r gallu hwn heb iddo derfynan 
pellach na nerth y defhyddiau a'i cynnwyso ; 
fel hyn, os byddai rhol yn Uathen ei thry- 
fesur, a phibeU yn bedwaredd ran o fodfedd 
ei tbryfesur, yna, ond pwyso ar ddwfr y 
bibell gyda chyfartalwch dwy dunell, cyfodai 
dwfr y rhól yn gyfartal i 41472 o dnnelli; 
n gellir effeithio mor arnthrol a hyn gyda 
liai na phwys o ddwfr. Y gallu yna sy ry 
fawr i*r defnyddiau a fedr dyn en cysylltu 
hyd yma. Ond y mae dyoion yn gweith- 
redn gyda dwfr, o fewn cyfwng naw neu 
ddeng modfedd pedwaronglog a throedfedd 
ei uchder, yn gyfattebol i 5 neu 600 tuneli 
yn rhwydd; ac yn gwasgu, dryllio, neu 
dynnn pethau oddiwrth eu gilydd yn bynod 
ddi drapherth. 

Ar duedd holi ranau hylifoedd i fod yn 
gydwastad tros eu holi arwynebeddy dibyna 
gwneuthuriad offerynau Uefelu; sef, offeryn- 
aa at wybod a yw unrhyw arwynebedd yn 
wastadlyfn, neu unrhyw lineli yn derfyn- 
gylcbol ai peidio. Os cymmerir pibell llawn 
dwfr, a'i deuben yn plygu at i fynu, gwyddir 
os bydd y naill ben yn is na'r HaU, y gostwg 
y dwfr yn ei phcn uchaf, gan lifo tros y Hall; 
am hynny, dodir gwirf, neu hylif arall, mewn 
gwydr wedi ei sicrhaau mewn pren, a*r oll 
yn sefyll ar draed croesion ; gwna'r awyr 
fath o ewyn ar yr hylif, ac os bydd y llawr 
yn wastad sefydla'r ewyn ar y canol, neu os 
cam, &'r ewyn i'r cwrr uchaf ^ mao'n nau ben 
y peiriant dyUau at edrych trwyddynt, a 
rhawn March yn eu croesi; a thrwy sylwi 
ar raddeg yn y peiriant, gwyddir graddau 
eamder y ile yr edrychir arno, yn nghyd a'r 
holi leoedd cyfartal ar hyd llinell yr olygfa. 



GWRTH-ALLUOEDD, 

Y Pętu a fedro symmud corph sety dl Dg, a 
gyunyddo, neu a leihao faintiolaeth cyflyin- 



dra corph pan yn symmud, neu'n olaf, a 
ddinystrio symmudiaeth corph symmndol 
gan ei ddwyn i sefyllfa orphwysol, a elwir 
yn aUu. Mae dau fath o allaoedd, y gwa- 
haniaethir rhyngynt gan yr effeithiau a ddy- 
gant. Y rywogaeth gyntaf yw y rhai a 
fedrant drosglwyddo symmudiaeth i gorph 
sefydlog yn gorphwys. Amlwg yw y dichon 
i'r cyfryw allaoedd, mewn gwahanol am- 
gylchiadan, beri yr holi effeithiau eraill a 
grybwyllwyd yn ein esboniad i'r gair gallu; 
oblegid, dichon i'r gallu a symmudo gorph 
sefydlog. ond ei gyfeirio 'r nn ffordd, ych- 
wanegn cyflymdra corph pan yn symmud; ac 
ond ei gyfeirio 'n wrthwynebol, dichon iddo 
arafa'r cyflymdra ; hefyd, y mae'n eglur, os 
bydd i unrhyw allu fedru symmad corph at 
nn cyfeiriad, y medr, ond ei gymmwyso 
mewn cyfeiriad arall ddinystrio^ symmud- 
iaeth a drosglwyddodd ar y cyntaf, a dwyn 
y corph i sefyllfa orphwysol. Gellir galwy 
rhywogaeth yna wrth yr enw gallu gwcith- 
redoly ac y mae'r oll o honynt yn symmud- 
yddion cyntaf. 

Yr ail rywogaeth o allaoedd y w y rhai na 
ddichon iddynt symmud cyrph sefydlog nac 
ychwanegu eu cyflymdra tra 'n symmud; eithr 
a aliant leihan cyflymdra corph pan yn sym- 
mud, neu ddinystrio'r symmudiad yn hollol a 
dwyn y corph i orphwysiad. Gellir galw y 
rhai hyn wrth yr enw galluoedd goddefol, 
neu wrthwynebol. Angraifftiau o rhain 
ydynt liosog; a gwirionedd ydyw, nad oes 
fyth symmudiad yn cymmeryd He ar y ddaear 
heb ymddangosiad o effeithiau galluoedd 
gwrthwyneboL Dichon mai'r amlycaf o'r 
galluoedd ^hyn, ydyw y gwrthwynebiad a 
rydd hylifoeild, gwrthneidiol acaagwrthneid- 
iol, i symmudiad cyrph trwyddynt. Y 
rhwystr wrthynebos a oddef y peth a deflir, 
yn ei fyuedfa trwyV awyr, ac a geiff peth 
caled wrth ddisgyn trwy ddwfr sy dra hys- 
bys. Ond gan y perthyn gwrthwynebiad 
hylifoedd i ddosparth arall o'r wyddoriaeth, 
cyfyngwn ein hnnain yma i allaoedd gwrth- 
wynebol rhugliad, neu rytiad (friction) yn- 
ghyd a gerwindeb, ystyfnigrwydd, a thyndra 
rhaffau. 

Ychydig ystyriaeth a'n harwain i syniad 
fod gwybodaeth o effeithiau y gwrthwyneb- 
iadan hjrn yn y wyddoriaeth beiriannol o 
bwys mawr. Soniasom o'r hlaen am natur 
deddfau galluoedd gweithredol; dywedasom 
hefyd am natur, cyfanaoddiad, a phriodol- 
iaethau 'r peiriaanau a amcenir i dderbyn 
symmudiad oddiwrthynt ; a gwnaethom 
hynny gan olygu peiriannau megis heb 
.. — — — 



1 



156 



Y WAWR. 



rwystrau ar en ffordd, rhag dyrysu darllen- 
wyr ieuaingc; ond yma, dywedwn am y 
gwrthwynebiadan rhwystrus wrthynt en 
hnnain. Felly, yr egni a fyddo tros ben, ar 
ol cymmeryd ymaith maint y rhwystr, yw 
effaith briodol y symmndyddion cyntaf. 

Effeithir yn dra gwahaniaethol gan allu- 
oedd gwrthwynebol ar beiriannau pwysol a 
rhai symmudol, (statics and Dynamics). Pan 
fyddo peiriant yn sefydlog, dywedir fod yr 
egniadan gwrthwynebol yn cynnorthtoyo'r 
gallu; ystyr hynny ydyw, os bydd gan beir- 
iant wrthwynebiadau, y bydd hefyd lai galln 
*n ddigonol i gynnalei bwysau penodol nag a 
fyddafn angenrheidiol i'w cynnal pe sym- 
mudid ymaith y gwrthwynebiad; i egluro 
hyn rhoddwn dair angraiffL 

Pe dodid plwm crwn,' pedwar pwys ei 
drymder, ar oriwaered a'i hyd yn ddwy- 
waith mwy na'i nchder; pe na byddai rhug- 
liad rhwng arwynebedd y plwm aV llawr, 
galln carreg ddeubwys ar y llawr, y tn isaf 
i'r plwm, a fyddai ddigonol i'w gadw'n sef- 
ydlog yn ei nnfan ; ond, pan yr ystyriom y 
rhaid fod rhugliad rhwng y ddau, gwelir y 
rhaid* hefyd ei fod yn cydeffeithio gyda'r 
garreg at rwystro treiglad y plwm ar i waer- 
ed, ac o ganlyniad, mae'r galln gofynol i 
gynnal y plwm yn llai na deubwys i'r nn 
graddan a maintioli gwrthwynebol y rhug- 
liad. 

Gwelir yn rhaffan lloDgan beth a elwir 
Moc, o fewn hwnnw mae olwyn fechan yn 
troi, a'r olwyn honno yw chwerfan. Gol- 
yger fod yr olwyn yn troi 'n hollol ddi rwystr, 
a rhaff lithrig yn cymmeryd ei dirwyn gan- 
ddo *n ddirwystr; os rhwymid rhyw bwysau 
penodol wrth y naill ben i ddarn o'r fath 
raff, yr nn faint o bwysan wrth ei phen arall 
a'i cadwai 'n sefydlog ar y chwerfan a golygu 
hefyd y chwerfan a'r ddan ben rhaf yn gyd- 
bwys ; ond os bydd y rhaff yn ystyfnig, fel 
y rhaid cael nerth i'w bystwytho dros yr ol- 
wyn nen'r olwynion, os bydd ei harwyneb 
yn arw, fel nad & yn llithrig, ac os bydd yr 
olwyn nen'r olwynion yn rhwbio *n erbyn y 
bloc, nen 'n anhwylus ar en hechel, yna go- 
fynir llawer o alln 'r pwysau at orchfygu y 
fath nndeb g wrthwynebiadan, am yr nnant 
gyda gallu y pwysan a fyddo ar y naill ben 
i* r rhaff i ddal i fynn 'r pwysan a fyddo ar ei 
phen arall o gymmaint ac yw graddan cy- 
fanswm yr effeithiau gwrthwynebol. 

Wrth yrra meirch a chcrbyd, neu fenn 
lwythog i fynn rhiw, dodir cerryg y tn ol i'r 
olwynion pan ami'r anifeiliaidorphwys; gan 
fod ffordd lac, gleiog a charrcgog, yn llawer 



mwy effeithiol ei rhnglad na ffordd lefn a 
sych, arolwg ydyw y gwna llai peth y taro y 
tn ol i'r olwyn ar y ffordd gleiog nag ar y 
lefn; ac er mor hawdd canfod hyn, etto, 
dylid ei gadw mewn golwg, am ei fod oY nn 
natur a'r gallnoedd gwrthwynebol sy led an- 
hawdd en canfod ar nnwaith, ac felly yn 
gynnorthwy i ni at en dyalL 

Mewn amgylchiadan gorphwysol, ac yn 
yr ystyr a eglnrasom, gwelir fod y galla 
gwrthwynebol, megis carreg y tn ol i olwyn 
ar riw, yn cael ei gynmorfhmfo gan yr egni- 
adan gwrthwynebns, megis rhugliad yr 
olwynion a'r clai a phethan cyflfelyb. Eithr 
hollol fel arall yr effaith mewn symmndiad, 
sef pan y byddo rhugliad, nid yn unig yn 
cynnal pwysau, megis menn lwythog, ond 
yn Ueihaau cyflymdra mynediad y cyfryw 
bwysan, gan ei ymddifadu o gyfran yn ei 
effeithiolrwydd, ac i eglnro hyn, cymmerwn 
etto 'r nnrhyw angraifftian. 

Pe dodid plwm crwn, pedwar pwys ei 
drymder, ar oriwaered a'i hyd yn ddwy waith 
mwy na'i nchder, pe na byddai rhugliad 
rhwng y plwm a'r llawr; gallu a fyddai 
ychydig yn fwy na deubwys yn myned i 
ławr yn syth wrth raff, fel o hwylbren, a 
lnsgai 't plwm i fynn ; ond y mae rhugliad 
yn mhob goriwaered rhiwiog, pa nn bynnag 
ai daear, coed, nen beth arall a fyddo; a 
chan nad yw carreg ddeubwys ond digon i'w 
gynnal yn lłonydd ar y rhiw, pe heb rugliad, 
rhaid cael cymmaint o bwysau ychwanegol 
atti ac yw grym y rhugliad i wnenthur y 
garreg yr hyn a fuasai pe heb rugliad ; ond 
wedi ychwanegu at y garreg ddigon o bwys- 
au i'w gyfartalu, ychydig yn rhagor a dynn 
y plwm i fynu y goriwaered. Gwelir yma, 
pan fyddo rhugliad fwyaf mai Uektfj galln 
sy angenrheidiol i gynnal peth trwm ar ori- 
waered, eithr mai mwyaf y gallu rheidiol iV 
lusgo nen ei dynnu at i fynn ; a pho lithric- 
af y rhiw, mwyaf oll y rhaid fod # y galln i 
wrthwynebu ei lithriad i'r gwaelod, a lleiaf y 
grym angenrheidiol iV olwyno i fynu. Yr 
un fath amy chwerfan: pe heb rugliad, a 
thrymder un pwys ar y naill ben i raff, ych- 
ydig yn rhagor nag un pwys a dynnaTr llall i 
fynu; eithr gan fod rhugliadau, rhaid cael at 
y pwys ddigon i* w cyfartalu ; ac ychydig yn 
rhagor na hynny a gyfyd un pwys i'r lann. 

Cerbyd neu fenn ar riwyrun modd; rhaid 
ystyried hyd y rhiw mewn cyferbyniad iV 
nchder at wy bod y nerth angenrheidiol i' w 
llusgo ar ffordd deg; wedi hynny po mwyaf 
y rhugliad mwyaf y nerth gofynol i'w gyfar- 
talu ac i dynnuY cyfryw i fynu, er mai lleiaf 



3^5yXLjOOvl 



METTELYDDIAETH. 



157 



y petfa yn eisiao y tu ol iY olwyu pan yn 
gorphwys. 

O ganlyniad, easgtiad cyflredin yw, pan 
y byddo galla o unrhyw fath yn cael ei gym- 
mwyso at gynnal pwysiad, nen at fantoli 
gwrthwynebiad, y maeY egnladau gwrth- 
wynebol yn gweithredu mewn cysylltiad aY 
galln, ac y maent o fantais beiriannol. Mewn 
llawer amgylchiad,y galluoedd gwrthwynebol 
a gynnwysant holi aUn ac effeithiolrwydd yr 
offeryn. Fel hyn, pan arferir troellhoeliou 
(screws), i rwymo 'Dghyd wahanol ddarnau 
cyfansoddiad, rhogliad nen rytiad y droell- 
hoel yn erbyn y defhydd ei dodwyd ynddo, 
ywY ołl sy 'n ei rhwystro allan ac yn ei chadw 
i mewn ; aY nn modd am hoelion, y rhai nad 
ydynt ond cynion cntion, rhytiad sy'n attal 
ea hymoHyngiad, gan roddi iddynt en galla 
rhwymedig. Yr aing (wedge), a ddengys ar 
unwaith y fantais orsafol, aY anfantaia sym- 
nradola ddeilliant o alln gwrthwynebol. 
Pan arferir aing i unrhyw amcan, megis i 
hollti pren, y rhytiad mawr a ddygir rhwng 
ei hwyneb ac arirynebedd y pren, a rydd 
wrthwynebiad grymas i effaiti egniY ergyd- 
ion a roddir ar ei chefn i'w gwthio'n mlaen, 
a hi a a felly gyda llai rhwyddineb ac effaith 
na phe gellid symmud ymaith y rhytiad. 
Ond tcediei myned, bydd i'r un peth rwystro 
ei hadlamiad yn 61, yn y cyfamser a fyddo 
rhwng y ddwy ergyd ddylynol ar ei chefn ; 
ac yma gwelir, oni bai effaith rhytiad, y 
byddai 'n rhaid ei gwthio gyda phwyswasg- 
iad parhaol, yn He gyda'r doli mwy effeithiol 
o*l hergydio i mewn a gordd; y rhytiad sydd 
anfanteisiol i'w charo i mewn, sydd fantais 
at ei rhwystro allan wedi yr elo i mewn ; ac 
ennillir llawer mwy o alln trwy yr effaith 
sy'a ei rhwystro *a dl rhwng yregydion, nac 
a gollir trwy ei wrthwynebiad i fynediad yr 
aing i mewn. 

Y deddfau alywodraethaotallnoedd gwrth- 
wynebol a ddeilliant yn gwbl o brofion ym- 
arferol, ac nid oes gennym egwyddorion 
syml a chynredinol o'r rhai y gellir en dwyn 
i amresymiad rhif a mesnr. Ni a roddwn 
hanesyddiaeth gyffiredinol o'r priodoliaethan 
y cyttuna athronwyr yn benaf am danjrnt, 
gan grybwyll ond yr amgylchiadan yn y rhai 
y bu i ganlyniad amrywiol drefniadau dynol 
beidio gwahaniaethn 'n ddirfawr. Etto, er y 
dy wedasom fbd deddfau galluoedd gwrthwyn- 
ebol yn deillio 'n hollol o brawfiadan ymar- 
ferol, dylid ystyried fod eu gwybod yn di*a 
UesoL Gwasaoaethant fel arweinyddion yn 
newisiad prawfiadau ymarferol atddatgudd- 
io'r cyfryw ddeddfau, a dangosant ini ddi- 



ffygion ymarferol y profion, y gallesid heb 
wybod ein denu attynt; gan ein haddysgu, 
trwy ganlyaiadan llawer gwahanol ymgais, 
yn yr hyn sy fwyaf o les ymarferol mewn 
gorchwylion. 

Nyni a ddechreuwn gyda Rhytiad {jric- 
iion), yn ein Rhifyn nesaf, yr hyn beth sy 
fwyaf pwysig ac angenrheidtol ei wybod oY 
galluoedd gwrthwynebol. 



METTELYDDIAETH. 

Celfyddyd gywrain yw tynnu metteloedd 
o'r ddaaar, a'r mwnai o'n cnddfeydd yn 
nghrombil cleiog y llawr: ni chafodd dyn ei 
chywreiniach, ac nid oes yn hysbys iddo ei 
boddiolach at ei holi fawr amry w orchwylion. 

Anfynych y canfyddir metteloedd yn ea 
sefyllfa bur; eithr dtchon ddarfod i'r can- 
fyddwr cyntaf gael o hyd i ddernyn par, a 
chael ei arwain felly i wneuthar profion oY 
talpau geirwon, didrefh, a thrymion, a welai'n 
gymmysg a phridd y ddaear ; aY oll yn cyn- 
nwys cymmysgedd o ddaear a mettel oY fath 
ac a elwir mwnai. 

Łlwch aur a geir weithiau yn nhywod 
afonydd; iY hwn ei golchir oY mynyddoedd, 
gan lifeiriant dyfroedd, gwedi gwlawogydd 
trymion. Gallasai hynny arwain dynion i 
ganfod metteloedd; llawer oY aur arferedig 
yn Lloegr, a gesglir allan o anfonydd yn 
Guinea, ar gyffi niau Affrica ; ac o hynny y 
daeth yr enw Gini ar ddarn aur, gwerth nn- 
arugain o sylltan. 

Gweithwyr metteloedd a ddynwared natur 
pan yn euro acyn golchi eu mwnai; ac wedi 
eu glanhaau felly oddiwrth lawer o ddaear, 
rhostir hwy mewn amrywiol ddulliau, nes eu 
cael, oY diwedd, wrthynt eu hunain mewn 
sefyllfa bar. 

Ni ddychymmygai aml un wrth syllu ar 
fwnai metteloedd, eu bod yn cynnwys mettel; 
y maent, o ran golwg, y fath arwaf, afryw- 
iocaf, aY lleiaf dymunol o gerryg neu ddaear ; 
ond wrth en tori, eu mynych olchi, a'u 
rhostio, dygant Aur, Arian, Copr, Haiarn, a 
metteloedd eraill. 

Canfyddir y mwnai hyn yn ngwithienau 
mynyddoedd, neu mewn agenau rhanedig 
creigiau; yn gyffredin odan wyneb y ddaear 
a phydewau ffynonydd; aY agorfeydd a wneir 
at chwilio am danynt a elwir mwngloddian. 
Gelwiryr arweinfa yn bwll mwn, aY He y 
ceir cerryg o hono 'n gloddfa neu chwarel. 

Y mwngloddiau dyfnaf ydynt yn Hungary; 

ac y maent oddeutu tair rhan o fiUdir islaw 

Digitized byVjOOvlV 



158 



Y WAWR. 



arwyneb y ddaear. Llawer o fwngloddiau 
ydynt fel trefjdd tann y llawr ; a llawer o 
fwnwyr a dreuliant en holi fywyd ynddynt, 
Rhwystrir en cloddio 'n ddyfhach gan angen 
awyr iach a dyfodfa dwfr. 

Yr holi sylweddau a ffarfiant y llawr ar 
ddaear a elwir mwnai* Gai sy fwn : pob 
cerryg yndynt fwnai j sialc sy fwn: glo hefyd, 
ynghyd a'r oll nad ydynt anifeilaidd neu 
lysienol a ystyrir yn Fwn. 

Trefnnswyd astndiaeth mwnai, a gelwir 
hi gwyddoriaeth mwnyddiaeth. Yn hyn, fel 
yn amryw gangenaa gwyddoriaeth, ni effeith- 
iwyd ond ychydig yn rhagor na chyrhaeddyd 
dosparthiad cyfundraethol ac enw-alwad. 

Dosparthir pob mwnai, hynny yw, pob 
math o ddaear, priddellan, cerryg, a mettel- 
oedd i ddosparthiadau gwyddoriaethol, ped- 
war en nifer. 

L Mwnai Daearol, — yr oll yn fath sydd 
heb fias ac arogl, yn ysgafh a brouon; megis 
meini melinan, callestr, clai, tywod, grisial, 
gwydr-faen (spor), cymmrydfaen (gypsum), 
gleinfaen (alabaster), cerryg aialc, cwyros, 
iasber, topas, saphir, cwrel, emrald, ac ada- 
mant. 

II. Mwnai Halenog, — y fath sydd iddynt 
flas llym, yn drymach, feddalach, ac o ran 
yn dryloywaidd; megis, halen, alwm, nitr, 
a golchlndw. 

III. Mwnai Fflamedig, — yn ysgafnach 
brenach, tywyll, a byth i'w teimlo 'd oer ; 
megis glo, brwmstan, plwmdu, ac ambr. 

IV. Mwnai Mettelog, — yn drymach, ty- 
wyll, oer, estyniadwy, a morthwyliadwy, 
yn cynnwys anr, arian, copr, haiarn, &c. 

Amryw fettelan, ond en dodi *n ngored i 
awyr a ant yn rhydlyd ; hynny ydyw, sug- 
nant gyfran oV awyr a elwir ufelai (oxygen\ 
a gelwir y rhwd snrbair (oxide). Os toddir 
ac os llosgir hwy ar dan am hir amser, 
sngnant ufelai o'r awyr ; gan droi i syl- 
weddau daearog a suraidd. 

Os toddir ac os llosgir 10 pwys o blwm 
ar dan, troir ef i surbair a elwir plwm coch, 
llosgblwm, neu sinobl ;a chanfyddir hwnnw 
yn 11 o bwysau, oblegid ychwanegir un 
pwys at y 10 trwy iddo sugno ufelai o'r 
awyr. 

Gellir troi 'r sylwedd saraidd i fettelau 
trachefn, trwy ei ymddifadn o ufelai. Yn 
yr angraifft o losgblwm, os llosgir ef eil- 
waith gyda llwch golosgoed (charcoalj, 
bydd i'r llwch dynnu atto'r ufelai o'r suredd, 
a cheir y plwm yn ei burdeb ; gelwir y 
gorchwyl hwn adferiad. 

Ystyria^r fferyllwyr diweddaraf yr holi 



ddaear yn fettelog, nad yw yr holi bridd- 
ellau gwahaniaethol namyn amrywiaeth 
surbair, neu rwd mettelau, a ddygir oddi- 
amgylch gan weithrediad parhaaus awyr a 
dwfr arnynt, ac yn alluadwy, trwy foddion 
cyfaddas, i'w hadferu oll i fettelau. 

Math o ddelid a elwir Platina yw y 
trymaf o'r holi fetteloedd ; yr hwn sydd 
23 o weithiau 'n drymach na dwfr ; ac a 
ganfyddwyd yn ddiweddar ; ei liw sy lwyd- 
oleu, ac nis gellir ei doddi mewn tanau 
cyffredin. 

Anr sy 19 o weithiau 'n drymach na dwfr, 
ac yn ddysgleiriaf o'r holi fettelau. Y mae 
mor forthwyladwy, y gwna un wns o bono, 
oreuro gwifr 1300 o filldiroedd ei hyd, a 
gellir ei estynnu i ddalenau, nad yw 300,000 
o honynt ond un fodfedd o drwch. 

Arian sydd 11 o weithiau 'n drymach 
na dwfr, ac yn agosaf i'r aur mewn pryd- 
ferthwch ; y fath yw ei natur estyniadol y 
gellir ei dynnu'n wifr feinach na blewyn 
pen. 

Arian byw sy 14 o weithiau 'n drymach 
na dwfr, ac yn neilltuol am ei fod yn hy- 
lifog fel dwfr, ac am nad a 'n galedgorph, 
oddigerth mewn oerni llawer mwy nac a 
rewa ddwfr ; effeithiai cyffyrddiad arian 
byw wedi ei rewi, yr un fath ar ddyn a phe 
cyfiyrddid haiarn gwynias o'r tan. 

Copr sy 9 gwaith trymach na dwfr, a 
cheir llawnder o hono yn mwngloddiau 
Sweden. Cyfuna'n hwylus gyda mettelau 
eraill, a ffurfia amryw gymmysgedd buddiol. 

Haiarn sydd 8 gwaith trymach na dwfr, 
hwn yw y bnddiolaf, ac yn Lloegr, hwn yw 
y lliosocaf o'r holi fettelau. Y mae 'n 
gymmysg a'r dosparthiadau anifeilaidd, 
llysieuog, a mwnol. Toddir ef gyda mwy 
anhawsder nag aur. arian a chopr ; a 
buddiol ydyw i daro tan allan o galleatr. 

Yr Ehedfeen, a feddiana'r briodoledd 
hynod o gyfeirio i*r gogledd, sy fwn hai- 
arnaidd. 

Alcam (Tin), sy fettel cynredin yn 
Corntoaly ac yn 7 gwaith trymach na 
dwfr ; y mae'n dra mortbwyladwy, yn hynod 
ddefnyddiol i amdoi haiarn a chopr, ac ni 
raid ond soddi haiarn ynddo, a'i rwbio ar 
gobr. a thoir hwy'n hollol. 

Plwm sydd 11 o weithiau'n drymach na 
dwfr, yn hawdd ei doddi, ae yn dra gwas- 
anaethgar i amryw ddybenion. 

Mettel a elwir Nickd sydd o China, ei 
liw*n Uwydoleu, yn anhawddei doddi, ac yn 
9 gwaith trymach na dwfr. 

Zinc sy lasaidd ei liw, yn cael ei arfer 

- iaitized bv VjQ O QJC . 



IEITHADUR. 



159 



mewn amryw gymmysgedd, ac yn 7 gwaith 
trymach na dwfr. 

Er na wyddaTr hynafiaid am ond 7 mettel, 
gwyddir yn awr am oddentn deg-ar-ugain ; 
megis meddygfaen (antmony\ ystaen- 
wydr (bismuthj, math o garreg dan a elwir 
cobalt, ysolfwn (arsenie J, manganese, palad- 
wro, rhodium, potaswn, yn nghyd a nifer 
eraill nad oes enwan Cymraeg a Saesonaeg 
arnynt, heblaw pob nn ei ddychymmyg ; a 
da pe na byddai ond nn enw priodol ar bob 
peth defhyddiol, ac ar bob Ile cyhoeddus i'r 
cyffredin. 

Haiarn a droir i ddnr trwy eł losgi gyda 
golosg-goed (Charcoal) ; pres sy gym- 
mysgedd o Zinc a Chopr ; mettel cloch yw 
pres gydag ychydig arian ; elydr (pewterj, 
By gymmysgedd o alcam, plwm, a phres ; a'r 
peth a elwir Bronze sy gymmysgedd o gopr 
ac alcam (tin). 

Glo sydd f wnai a gloddir allan o'r llawr 
yn fwnglóddiau mawrion ; yn neilltnol, yn 
Newcastle, WTiitehami* Wedntsbury, a 
Deheodir Cymrn; a cheir llawer o hono 
mewn rhai mannan eraill yn Lloegr, Gog- 
ledd Cymru, ac America. Glo yw y tan- 
wydd goren a ganfyddodd dyn hyd yma ; 
ynysoedd Prydain sy glodos am eu glo ; 
llawer gwlad a raid ddibynn ar ei choed, a'r 
rhaihynny *n brinionac o ochel bris. 

Cynnwys gweithio mettelau fwy na haner 
gorchwylion dyn gwareiddiedig ; yn Lloegr, 
llawer o drefydd mawrion, yn neilltnol 
Birmingham, Sheffield, a Wolverhamplon, a 
ddibynant ar weithio amryw fettelan i 
fforfiadan llesol ac addurniadol. 

Dibyna Gwareiddiad y cenedloedd gym- 
maint ar ganfyddiad mettelau buddfawr, a'r 
modd i*w defhyddio, fel na ellir gobeithio 
am gynnydd moesan 'n mhlith Barbariaid, 
heb wybod celfyddyd ddefhyddiol y góf; 
ni allasid trin gerddi a maesydd, ni allasid 
mwynhaan amryw lestri angenrheidiol mewn 
t£, ni chaid na chyllell na phladar, na 
chleddyf er hunanddiffyniad rhag yspeilwyr 
a llofrnddion oni bai'r góf; ni chawsai 
yntan 9 r moddion i'w law nes i lnoedd 
ennill en bara yn y gorchwylion o'a cloddio 
a'n parottoL 

At ochelyd yr anghyflenstra a ddeuai o 
gyfhewid y naill eiddo am y llall, bn i ddyn- 
ion yn foren gymmeryd mettelau, megis aur, 
arian, copr a haiarn, yn gyfryngau gwerth 
eu heiddo; fel os byddai gan un fwy yd na'i 
angen, a'r llall fwy o anifeiliaid na'i eisiau, 
y gallont yn Ile newid yr yd am yr anifeil- 
iaid, a'r anifeiliaid am wisgoedd, werthn 'r 



yd am fettelau, a phrynu V pethau eraill am 
yr unrhyw fettelau yn unol a'u cyfleusterau. 

Fr dyben o gael golwg agos i gy wir ar y 
byd, rhaid ystyried yr holi gelfyddydau, mas- 
nach, gorchwylion, gwybodaethau, ac add- 
ysgiadan moesol, megis gwahanol amryw 
olwyniou mewn un peiriant mawr, i war- 
eiddio, gloywi, dynoli, a duwioli yr holi 
deulu rhesymol, i atteb amcanion sydd etto 
y tu hwnt i'n amgyffiredion ni ; a'r oll a allwn 
ei ragweled, trwy ddir&wr gynnydd gwy- 
bodaeth dynion, ydyw y bod cydweithrediad 
pob peth er gogoniant yr anfeidrol Iob. 

Mae agerdd yn olwyno metteloedd ac yn 
pontio *r moroedd, gan glymn 'r ynysoedd 
a'r cyfandiroedd wrth eu gilydd ; gwybod- 
aeth y naill wlad a drosglwyddir i'r llall ; 
addysg y Ueoedd gwybodus a estynir i gyr- 
haeddiad trigolion y lleoedd tyiryll; mae 
natnr a gras, o fewn crafangiad rhagluniaeth, 
yn pelydru 'n orddysglaer ar y byd; a mawr 
a fydd gorfoledd un Jubil hilogaeth Adda 'n 
faan iawn. Eh fryd y gweddai fod teimladau 
gweinidogion yr Efengyl, yn yr olygfa sydd 
ar gynnydd pob gwybodaeth yr oes hon. 



IEITHADUR 



Pen. V. — am sillau. 



Y nifer hynny o lythyrenau a barablir heb 
newid uac ysgogi'r llais yw sili; cynnwys o 
nu i dair o lafariaid, yn gysylltiedig ag nn 
neu fwy o gydseiniaid, agellir dywedyd nad 
yw sili ond lliosogiad Uythyrenau mewn 
undeb, a 'u nifer o un hyd i saith, megis 
d, uf, ctwn, cawn, grccwtiy gwnawn, gwraint ; 
ac nid oes mwy na saith lythyren mewn nn 
sili Gymraeg. Dosparthir sUl i ddau ryw, 
a elwir amlseiniog a lliosseiniog. 

Unseiniog yw sili a ffurfir o un llafariad, 
naill ai wrthi ei hun, megis d ; neu gyda 
chydsain rydd fel du, ef; neu 'n gaeth rhwng 
dwy gydsain, fel tdn, toc ; neu rhwng Uiaws 
o gydseiniaid, fel trist, trejh, trawst, plisa. 
A rhanir sili unseiniog i ddau fath, sef, 
talgron a Ueddf 

Sili unseiniog dalgron yw un gosodiad ar 
y llais, ac un llafariad yn y sili ; gelwir 
hwy, 

1. Talgron ysgafii ; fel, cdn, t&n, son, 
8wn,\tir> tón, mon. 

2/ Talgron drom ; fel, lleim, pen, senn, 
syrm, twrm, tonn, mt 

Digitized | 



160 



Y WAWR. 



3. Talgron fud ; fel, carn, cerdd, cynt, 
tant,pont 

Sili nuseiniog leddf* seinir trwy ychydig 
wyrni, nea łeddfiad, ar wahań, fel yn 
canlyn ; 

1. Ysgafnleddf ą crwth, craff, He$g,llo9g, 
trw&L 

2. Tromleddf ; barn, carn, bwrn, fwm, 
cors. 

3. Pengrechleddf ; cyrch, sarff, swrth, 
fforch. 

4. Cadarnleddf ; cadr, medr,pwdr t hagr. 

5. Tawddleddf ; galw, uLw, sylw, salw, 
dehv. 

6. Byddarleddf ; Uestr, trwsgl, cwllłr. 
Llio&seiniog yw sili a ffdrfir o liosaain 

rydd, megis aw ; nen gyda chydsain nea 
ychwaneg yn y naill ben ; megis, gwiw, 
gkw, llaw ; nen 'n gaetb rhwng cydseiniaid ; 
megis, clawr, gwawr, llatcr, Uwybr, brahU, 
tywydr. A rhanir y Uiossain i ddau ryw, 
talgron a lleddfj yr nn modd a'r anseiniog. 

Sili Hiosseiniog dalgron yw un gosodiad 
ar y llais, a mwy nag nn lafariad yn y sili; 
galwir hwy, ' 

1. Talgron ysgafn ; gwedd, gwir, gwas, 
gwen. 

2. Talgron drom ; gwoli, gwann, gwynn, 
gwenn. 

3. Talgron wibiog ; dau, tau, taił, aur, 
haul. 

4. Talgron anwibiog ; tew, ław, braw, 
llaw, Uew. 

5. Talgron losgyrnog ; iwrch, tarli, iawn. 

6. Talgron ddyeithr ; iad, ias, iar, iach. 

7. Talgron fnd; matni, gwraint, braint, 
9curU. 

8. Talgron ddyeithrfhd ; gwylk, gwaUł, 
tnazngc, pcbrc. 

Sili lliosseiniog leddf, a eeinir yn araf, 
wyrdraws, ac ar wasgar, yn cynnwys mwy 
nag un gosodiad ar y llais ; megis, 

1. Ysgafnleddf ; glain, gloea, glew, 
UwydcL 

2. Tromleddf; beirn, gwarth, gwerih. 

3. Lleddf-yrasathr ; doe, not, oer, poer, 
cae. 

4. Lleddf ddiymsathr ; pwy, teyrn, mwy. 

5. Talgronleddf ; hoyw, ghyw, croyw. 

6. Pengrechleddf; eirth, seirff, cwrch. 

7. Cadarnleddf ; beirdd, heudd, Lloegr, 
Uadr. 

8. Tawddleddf ; ceirw, etry, Urno. 

9. Cwibleddf ; troi, cnot, ffoi. 

10. Byddarleddf ; pwyntl, trdgl, mwygL 
Fel mai o lythyrenan y cyfansoddir sili, o 
nn sili byd i naw y cyfansoddir gair ; a da 



ydyw dyall gwreiddiol darddiad pob sili ; 
megis, am, amser, amserydd, amseryddiaeth; 
newid-iol-ed-ig-aeth-aa ; cyf-new-id-iol ; 
an-nghyf-new-id-iol-ed-ig-aeth-aa ; a'r gel- 
fyddyd o wahana gair cyfansawdd oddiwrth 
ei gilydd iV wreiddiol ranau, ac yna cys- 
yllta'r llythyrenan, c, a, r, car ; i, a, d\ iad, 
yw siluadau ; wedi adwaen y Uythyrenaa 
sy*n cyfansoddi gair, dylid gofaln am rana'r 
gair i'w briodol ranan silliog ; fel, pryd- 
ferth, pri-od-fab, a-thrist, trist-wch, trist-a- 
ol, cym-mwyn-as-gar-wch, gall-u-og, a 
bodd-lon-deb. 

Y rheol oreu mewn geiriaa anhawdd yw 
en gwahanun nnol a sjuwyr y geiriaa, gan 
gofio na ellir gwahann'r llythyrenan dyblyg ; 
megis, eh, dd, ff, 11, ng, ph 9 ac th. 

Pen. VL Am Acentddiaeth. 

Acentdmaeth yw seinio llythyrenan a 
sillan yn gywir unoia'a priodolamser a«ain. 

Amser byrr yw sain gwtta ; fel, fiyn, tona, 
hwn ; a gelwir yr amser byrr Iplgron megis 
glann. 

Amser hir a ddosparthir i dri; sef unam- 
serog, gwr; dau amserog, gwrysg, a thri 
amserog, gumaent ; a gelwir yr amser hir 
lleddf, megis gldn. 

Acenir pob gair cyfansawdd Gymraeg yn 
ddyrchafedig ar ei sili olaf ond nn, a dodi'r 
pwyslais o hwnnw yn ol bob yn ail sili; fel 
ys<bryd-o/-iaeth; ond pan fyddoArhwngy i 
ddwy sili olaf, dodir y pwyslais ar y llafariad 
agosaf atti ; fel ymfoddhan, cadarnhau, a 
thrymhan. 

Hen arferiad yw dybln 'r cydseiniaid i 
ddangos grym a phwys yr acen, mewn sOl 
dalgron; fel, Hann, Uenn, tonn; hefydcaoi- 
mau, tynnau, łorri; eithr nid yw hynny 'n | 
wir angenrheidiol ond mewn geiriaa cyfan- 
sawdd, er mwyn cadw en gwreiddiol dardd- 
iad; fel annhebyg, o an-tebyg; meddiannan, 
o meddiant-au ; mammaeth, o mam-maeth; 
annoetb. o an-doeth, a pheiriannao, o par- 
iant-au. Os na ofalir am wreiddiol dardd- 
iad geuńan, ac os dylynir duli a mympwy 
pob coeg addysgydd, bydd y Gymraeg yn 
lled fnan heb drefn. 



AMRKSYMMEG. 

Pen. L 

Akresymmeg yw*r wyddoriaeth sy'n ein 
dysga yn yr egwyddorion ar y rhai y 
saelfaenwyd rheaymn, a hi yw'r gelfyddyd 
ay'n cymmwyso yr egwyddorion hynny 'n 



P l y l L l zyu b 



HYAWDLEDD. 



16i 



ddeheuol a chywir at ddwyn pwugc i ben- 
derfyniad. 

Ffeithiau wedi eu gosod mewn trefn yw 
gwyddoriaeth, ac felly gellir ei hesbonio 
gyda'r gair gwybodaeth ; a chelf s/n dysgu 
iawn gymmwysiad gwybodaeth at amcanion 
yinarferol. 

Y wyddoriaeth ddealltwriaethol a olrhain 
Datur y meddwl yn gyffredinol ; ond Am- 
resymmeg a ymchwil i'r cynneddfan medd- 
ylaidd hynny a bertbynant i resymiad. 

Gwahaniaethir rhwng Amresymmeg a 
Rheitheg, gan ystyried y naill a'i hamcan i 
brofi, a'r llall a'i dyben i berswadio ; dengys 
Amresymmeg beth yn iawn a da, a Rheitheg 
a gyflwyna dueddiad fr meddwl at ddewis 
ypethau yr ymresymwyd yn benderfynol 
am eu daioui a'u cywirdeb ; Rheitheg a 
annerch y teimladau a'r nwydau, ac Am- 
resymmeg a annerch y dealltwriaeth yn 
neilltuol. Dywedyd y gwir gan en egluro 
a wna rheswm, a galw dynion i ystyried 
y canlyniad o ddewis nen wrthod y gwir a 
wna Rheitheg. Dangosir y cysylltiad 
annattodadwy sy rhwng achos ac effaith 
gan Amresymmeg, a darlnair echryslon- 
rwydd cosp a gwynfydedigrwydd gwobr gan 
Reitheg. Egyr y naill y deall, a thywallt 
y llall syniadau'r deall gyda ffrydlif hyawd- 
ledd ennillgar. 

Ychydig gangenau astndiaeth a ddichon 
fod yn deilyngach o'n dirnadaeth na'r wydd- 
oriaeth amresymmegol ; hi a'n cynnorthwya 
i drefnn ein rhesyman fel ac i benderfynu 
dadl trosom ein hunain, ac a'n cymmorth i 
ganfod gan lochesan twyll gwallamresym- 
miad rhai eraill. 

Dichon i rai anwybodns o'r wyddoriaeth 
amresymn'n gy wir weitbiau, fel y dichon i 
rai na wyddant y Grammadeg siarad neu 
ysgrifeuu 'n lled drefhus am ryw bethan ; 
etto, Uafarid, yggrifenid, ac amresymmid 301 
well, trwy gymmorth rheolan bnddiol er 
cyfarwyddyd, a thrwy ddyall egwyddorion 
Bylfaenedig y rheolan. 

Un Zeno o Elea, ywV cyntaf sydd ad- 
nabyddys i ni fel dyfeisydd Amresymmeg ; 
a gwnaeth hynny at gynnorthwyo'r athron- 
wyr Groegaidd yn en dadleuon mynych ; 
eithr priodolir y gelf i Abistotle, am mae 
efe oedd y cyntaf a ddygodd y wyddoriaeth 
i drefniant, gan ychwanegn nifer o sylwadan 
a wnaeth iddi ymddangos ar gynllun new- 
ydd. Niweidiwyd yr addysg o herwydd i 
bleidwyr fyned yn rhy beli iY deheu, gan t 
haeru Amresymmeg, gyda bod yn oreu o 
bob doli, ei bod hefyd yr unig foddion at 

Cyp. 1 



ganfod y gwirionedd ; a thrwy weled twyll 
yr haeriad, aeth pobl yn rhy beli i'r aswy 
gan ei 11 wyr esgeulnso. 

Rheswm arall, yn dangos pa ham yr 
esgeuluswyd y wyddoriaeth yn hir, ydyw 
nad oes nemawrgangen o wy bod aeth yn 
gofyn cymmaint parottbad cyn i'r disgybl 
ganfod ei gwerth ac yw hon; rhai pobl, pan 
na aliant weled yn fnan y lles a ddeillia 
oddiwrth astudiaeth, a ddychymmygant 
ychwaneg o'n llafur yn ofer ; ac ymddygant 
felly mor ffol ar amaethydd yn y chwedJ, y 
dywedir iddo flino ar wrteithio a thrln ei 
dir, am na welai gnwd yn tyfu dranoeth ar 
ol hau. 

Galwasom hon y gyntaf o'n pennodan, 
am fod gennym ddechrenad y flwyddyn, i 
gychwyn gwersi a fyddant erbyn ei diwedd 
yn safon prawf Amresymmeg i*n holi ddar- 
llenwyr; ac os byddwn byw, ceiff pob 
Qrmro a ddarlleno^ Wawr, fod mor gyf- 
arwydd, yn y gangen hon o wybodaeth 
fuddiol, a phe byddai iddo ei hastadio am y 
flwyddyn mewn Athrofa. 



HYAWDLEDD. 

Hyawdledd yw ymadroddi 'n hoywflf- 
raeth, gyda phriodoldeb, addasrwydd, hardd- 
wch, ysprydolder, ac ardderchawgrwydd, 
ar nnrbyw destan areithyddol, tnag at 
athrawiaelhu, cyngbori, ac hyfforddi mewn 
rhinwedd. 

Dynion cali a ymg]rfinant gyda phob 
gwybodaeth faddiol sy gyrhaeddadwy 
iddynt ; meistrolant iaith, a chadwant ei 
geiriau grymas a chadarn, hyd nes ymdrin 
a thestun a eilw am y cyfry w ; y mae par- 
abla geiriau clogyrnog a chwyddfawr ar bob 
amgylchiad, yn blentynaidd, ac yn tlodi'r 
areithiwr erbyn y delo i sdn am bethan mwy 
eu pwys. 

Da a fyddai i Areithiwr wylio a sylwi ar 
ei dueddiadau naturiol ; os cyfodai gwladwr 
ffon drom i wrthwynebu tarw rhuthrog, 
dichon na chymmerai ond bys ei law 'n 
ysgafn at symmnd gwybedyn oddiar ei 
wyneb ; felly, dylai gwahanol lymusderau 
ymadroddos gael eu cadw at destunau 
priodol ; a gweddai fod y llais yn gwaban- 
iaethn fel y gwahaniaetha gorchymmyn 
awdurdol, bygythiad arswydys, cyngor 
dwys, cerydd difrifol, ac aonogaethau 
mwynion; rhyfedd a fyddai gweled plentyn 
yn llefain wrth glywed addewid am felus- 
deran, oud rhyfeddach yw canfod llafarwr 
Digitized by VjOO^ 



162 



Y WAWR. 



yn gweon wrth son am farwolaeth dyn 
annuwiol; teimlad a weithiai areithiwr yn 
Uedagos i natur, gwna rheol celfyddydol 
rhyw debygoliaeth hefyd , eithr teimlad yn 
cynhyrfn a rheol yn arwain yw'r addnrn 
areithyddol gydag yspryd bywiog, a'r ar- 
eithiwr na all fod yn fy wiog, gwnelai lawer 
Uai niwed wrth dewi am y tro swrth. 
Gweddi am Pr bobl fod yn effro sy ffolineb 
a'r dywedwr bron cysgu, ymddeffroed y 
dywedwr, teimled awydd enaid am fod yn 
fendith, fel Jacob yn yr ymdrecbfa gyda*r 
angel, a cheiff weled golwg ei gynnnlleidfa 
fel un Hygad atto ei hnn. 

Duli ffugwrol weithiaa, ar destunan 
priodol a barddwisga ymadrodd, gan ddenn 
ciast ymwrandawiad, dichon i ffugor osod 
allan y meddwl mewn doli neilltnol, ac 
argraffn yn effeithiol, cryf, a bywiog, ar 
feddyliau eraill y pwngc tann sylw; dy- 
wediad cyffredin yw creadur bardd yw'r 
march, ond godidog yw, 9 r dywediad yn 
Llyfr Job xxxix. 20-25. " Dycbryn ydyw 
ardderchawgrwydd ei ffioen ef, ei draed a 
gloddiant yn y dyffryn, ac efe a la weny cha 
yn ei gryfdwr, efe a a allan i gyfarfod arfan, 
efe a ddlystyra arswyd, ao ni ddychryna efe, 
ni ddychwel yn ei ol rhag cleddyf, y cawell 
saethaa a drystia *n ei erbyn, y ddy&glaer 
waywffon a'r darian, efe a lwngc y ddaear 
gan greulondeb a chynddaredd, ac ni chred 
mai llais yr ndgorn yw, efe a ddywed yn 
mhlith yr odgyrn Ha ! Ha! ae a arogla o 
beli ryfel, twrf tywysogion, a'r bloeddio. — 
Dyna angraifft gwerth en dylyn, a rhoddwn 
angraifftiau etto, o'r gwahanol ragoriaethan 
wrth yr enwan sydd arnynt, gan obeithio y 
bydd i'n gwersi ennyn awydd yn ein darllen- 
wyr i ymarfer a'r gallu penaf ar y ddaear, 
sef amresymmn ac areithio *n hyawdl. 

PRYDYDDIAETH. 

CTNOAKEDD GYMMTSGEDIG. 

Amryw gynganeddion yn nghyd, yn eiliad 
un linell neu fann, wedi en cysylltu 'n orch- 
estol gyda chelfyddyd pencerdd, y w y gyng- 
anedd gymmysg. 

Y scingroes rywiog a gynganedda ar ei 
hyd, ac y gynnwysa gynganedd aain hefyd ; 
a ni a nodwn y sain gyda Uythyrenan Ital- 
aidd; megis, 

Tai mis Mai Tomas a'a medd. 

Seingroes o gyswllt, 
Ynefihwn, ef* hi. 



Seingroes gadwynog, 

Och ! rwydd ond och Werddon <fir. 
Seindraws, 

Ty gwin ty gwerm tcg yw. 
Seingroes o gyswllt ddisgynedig, 

Nt*ro gyr hwn Tm gorhoeni. 
Trawsgroes o gyswllt ddisgynedig, 

Arfwyt ar/ywyd dewrion, 
Trawsiasg ddisgynedig, 

Na'n hol dirgrf na'n heiynt. 
Croes o gyswllt a sain lefn. 

Och ! ni ba och na bai oer. 

O! na bal ym Mwi bom nawy. 



MR. JOHN ROBERTA CAERYNARFON. 

Hysbys i lawer yn Nghaernarfon, oedd 
hen wr llaes ei wallt, talgryf a heinif ei ag- 
wedd, a elwid gan rai John Roberts y 
melinydd, yn anoeddu yn Mhen yr alit agosaf '' 
i*r Llyn, ychydig ts i ławr, ar yr ochr arall, j 
i addoldy presenol y Trefhyddion Calfinaidd. 
Collodd ei Eleni 'n fore, ac aeth i weitbio I 
gyda tyddynwrpanyn lled ieuangc, oddiwrth 
yr hwn ysymmudodd, yn dair-ar-ddeg oed, 
i felin Bodrnal, yn y flwyddyn 1776; gan- 
wyd ef felly yn 1763, a buasai 'n awr tros 
87 ei oedran. 

Yr holi a allai ei gael yn argraffedig oedd 
caniadan, a gen id ac a werthid mewn ffeir- 
iaa, marchnadoedd, a gwylmabsant plwyfol; 
a mawr oedd y cyrcha i wylmabsant Llanrug 
y dyddiau hynny. 

Tra rhai yn dawnsto, eraill yn ymladd, 
Iliaws accw^n ymaflyd codwm, y Ilu yna 'n 
tafla maen a throsol, a'r bechgyn gwamal yn 
ymladd ceiliogod, rhedai Shionyn at y baled- 
wr, prynai can, ymdrechai gofioY geirian, ac 
ii i'r twmpath i geisio dysgn darllen. Wedi 
hynny ceiaiodd ddysgn ysgrifio fel yr argraff 
o'i flaen, ac yn raddol i arfer rhif-nodau fel y 
caffai hwynt gan on a'r Hall o*r Gwyr Eg- 
lwysig. 

Dechrenodd astndio cysylltiadaa olwynion; 
a gwedi dattod rhyw hen awrlais, gosododd 
hwnnw i gadw amser yn well, ac yr oedd 
gan Shionyn, cyn pen nemawr awrlaisol 
waith ei hnn. Cyrchai i'r Lian bob boreo 
Sol; ac yn He myned i'r chwarenfa, crefiu 
j am fenthyg llyfr nodan cerddoriaeth, a 
mawr y són a wnaeth am dano ei hnnan 
trwy wneuthur ofleryn ar Inn cnrth a'i 



HANES DYNION NODEDIG. 



163 



chwarae yn 7 Lian gyda'r cantorion. Yn 
ólynol i hynny gwnaeth un fechan; a thrwy 
ei fod yn fachgen ieuangc glan, llawen, a 
medroSj daeth Shionyn yn fawr ei alwad 
mewn priodasau a chjrfarfodydd llawen. 

Oddeatu again oed yr oedd ganddo awr- 
laia, a hen wr a hen wraig wedi en llnuio a 
choed yn tarawo 'r awr bob yn ail ergyd: yr 
oedd ganddo nn arall yn lled fnan yn lleisio 
fel 7 Gćg; a bollt o haiarn ar draws ffrwd, 
yn nghydag olwynion yn troi, gan darawo 
clychau a sicrheid wrth y follt haiarn; a 
thannan meinion ar draws ei ffenestr yn cael 
en chwarae gan yr awelon ; meini hefyd at 
awchl cyllyU, ac arfan eraill, a thannan gwifr 
yn cael en hadseinio gan drofa'r olwynion ; 
nes oedd yr ystafell, 7 felin, y ffrwd, yr 
awel, aV Uifanydd, yn un beroriaeth o am- 
gylch clufltiau Shionyn, a phawb a elai'n 
agos atto. Rhyfedd y chwedlan erbyn hyn 
am dano; haerid 7 medrai gyfodi bwbachod 
ac ymddiddan ag ysprydion ; a bod y ddaear 
yn llawn olion y tylwyth teg, yn dawosio i 
grythan Shionyn drnan; elid atto i ofyn 
I tesoi o'r diwedd, a mawr 7 drapherth a 
gafodd i gael gan 7 merched a'r meibion 
ieuangc, 7& nghyda'r creulonaid addymnnai 
offiymu pobl i boenau diafol, gredu ei fod ef 
yn ddiniwed ac yn bollol anwybodus oY fath 
bethau. Modd bynnag dysgodd driciau 
Hocu8 Pocus y a thrwy gyflawni aml i beth 
gyda chyflymdra, gwnaeth lawer un adybid 
yn gali yn destun chwerthin iddo ei hnn. 

OV diwedd, wrth bir chwal u am lyfrau, 
a'u chwilio, cafodd Shionyn afael ar y Bibl ; 
a thrw7 fod ei duedd at chwilio sylfaeni peth- 
an, daeth Shionyn i haeru mai duli cynnull- 
eidfaol, a phob cynnulleidfa wrthi ei han yn 
Eglwys, oedd y dullysgrythyrol, ond cafodd 
drapherth i ennill plaid, am yr haerid wrth 
bobl mai ymwnenthur a bololiaid yr ydoedd 
Shionyn, ac mai oY gwr drwg y daeth ei 
holi ddyfais er hudo pobl drnain i fagi a 
rhaib ; ntd ofnai goili nn dim a feddai, 
oblegid dychrynai 'r werinos rhagddo cf a*i 
bethau rhag eu swyno, a'u rhoddi i'r tylwyth 
teg ; ond os digwyddai i Mn ehedeg ar 
draws 7 ffordd a gerddent, rhaid oedd 
myned at 7 bachgen i ddeisyf taith rwydd, 
ac i ddywedyd arwydd Hnw yn en cylch. 
Gair Shionyn a fyddai 'n ddigon o warant i 
fyned a dyfod gydag yd a blawd bob awr 
*r y nos ; ac os byddai arno eisiau myned i 
ryw le, megis neithor yn mhell, nid oedd yn 
eisiau ond addaw 7 deaai ellyllon allan 7 
nor a'r nos, ac arosai holi drigolion 7 gym- ' 
mydogaeth yn eu tai. 



Yr oedd rhyw lynu wrth y Bibl yn 
Shionyn, a medrai hanes dewiniaid yr 
Aipht aV hen wraig o Endor, yn lled rwydd; 
yn nghyd a dadlu am drefh Eglwys; yu y 
dyddiau hynny, daeth un Mr. Wm. Hughes, 
gwedi hynny o'r Dinas Mawddwy,tad gwein- 
idog presenol yr Annibyrwyr yn Penmain, 
Monwy, i'r cymmydogaethau ; aeth Shionyn 
iV wrando, cafodd fendith, a daeth i olrhain 
7 Bibl i ddybenion da Cristion. 

Sjnimudodd 7n mhen amser i amr7w 
felinau, yn olaf i'r dref Caerynarfon ; a bu 
aelod defnyddiol, tann ofal y Parchedig 
John Griffiths, tad 7 presenol Barchedig W. 
Griffiths, Caergybi ; gadawodd y felin, 
eithr glynodd wrth offerynau cerdd, llifo 
arfau, gwneuthnr awrleisiao, darllain ac 
addoli, hyd ei fedd. 

Medrai wneuthur dodrefn, dillad, esgid- 
iau, troellau, ac organau; medrai ddarllain 
ac ysgrifenu 'n dda ; cofiai bregethau lawer 
rhif 5 wylai wrth són am yr hen bregethwyr, 
yn neilltuol Mr. Hughes o'r Dinas, Mr. 
Griffiths o Ren 7 dref, a'r rhai a welodd yn 
dechreu ar y weinidogaeth sanctaidd. Pan 
glywodd feibion yr hen weinidog parchus 
yn pregethu gynta£ yr oedd yn wyło fel 
baban ; ac yn llawen iawn o William a John 
fach, gan eu galw " Fy hogiau anwyl." 

Gweddiwr anwyl oedd yntau ; llawn 
tangnefedd, awyddus i hyfforddi 'r ieuangc ; 
a chydrhyngddo ef a'n hawydd y dacthom ni 
i allu darllain Saesonaeg cyn bod yn chwech 
oed. Bendith a fyddo ar holi bil y sant 
John Roberta o Gaernarfon, tra un o honynt 
Aeth i'r nefoedd gan adael mab a gweddw. 
Bu 'n foddion i ddechreu moddion gras 
mewn Uawer ardal, ac i ddwyn llawer 
afradlon tuag adref — Tawelwch y oedd a'i 
hamdodd o rau ci gorph, a pheroriaeihau 'r 
nefoedd, trwy Gyfryngwr, sy'n cysuro ei 
enaid am byth bytlioedd. 

Rhyfedd y glynu sy mewn rhinwedd, ac 
hyfryd yw effeithian dylynol pob gweithred 
dda. Er i'r Parchedig John Griffiths, o 
Gaernarron, fyned mewn henaint teg i'r 
bedd, ac i liaws o bobl ei ofal fyned ar ei 
ol ; ei blant ef, a pblant amryw o'r bobl 
8y'n aros taun fendith yn fendithion i' w 
C7d greaduriaid. 

Y bobl 7n Nghanaan a adroddent 7r 
hanes i'w gilydd am a f u ; " Syriad oedd 
fy nhad ar ddarfod am dano/ ebai'r naill 
wrth y Hall, ond dyma ni yn y wlad lawn. 
Ac am 7 nefoedd, " yno caf fi ddyweyd yr 
hanes modd y dringodd eiddil gwann." 



Digitized by 



Go °i 



"Y WAWR/ 1 



Cywydd g w ubr wy ol gan Thomas Datid, (JDewi 
Wyn o Esy lit) t Dinaspowis, Morgan wg. 

Daeth yn awr y Wawr yn weń, 
A gw ndog ar ei haden, 
Gwawr lenyddol, foesol, fad, 
Owawr addysg a frwareiddiad, 
Ah ! gwawr fendigedig yw 

Y wir reidiol wawr yuy w ; 
Llenwi gorwel llenąarwch 

Y mae 'r un fflam eirian fflwch, 
A wyr dysg sydd fel ar dan, 

I ni 'n arwydd nawn eirian. 
Gwiw lanwodd a*i goleuni 
Holi gylch ein hanergryleh ni ; 
Ei naill aden 8r'n lledu 
Uwch moelyda mawr o^ryaWaier ga 
A'r Hall yn goreuro ltón 
Anianyddiaeth yn addien 
Rhoi gwawl fydd ar aelfyddyd 
Lleibia 'r gwawl ei llwybrau 'gyd. 

Hoff wawr ein dydd Uenyddawl 
Ydyw hi, yn gweini gwawl, 
Gwawl i hebrwng i lwybrau, 
A phyrth, enwogrwyda ; o flau, 
Neu bydew anwybodaeth, 
A dig gors diraddiadcaeth. 

Wele ! gynyg myg, a maith 
Ar ran y Cymro uniaitł. ; 
Daeth y Wawr yn dawr o'r du, 
A'i chyfoeth i'w dderchafu ; 
Daeth i ł w les wybodaeth lan 
Yn ei heniaith "ci hunan ; 
Ba y doeth wybodaethau 
Adeg hir, heb en datgau, 
Bu *r cyfryngau gorau gaid 
I rana dysg i'r enaid, 
Dan gloion, cryf anghynaith ; 
Yn cau o'u mewn bynciau niaith, 
Pynciau, yn olau a wnaeth 
Gweithwyr enwog athroniaeth, 
Safodd en prisoedd hefyd 
Ar lwybr tro y Cymro cy'd, 
Yr oeddynt gaerau iddo, 
011 o faint— nas gellai fo, 
Drwy ei angheneu dringaw 
Yn drist rhaid oedd aros dra w ; 
Ond dyred, dyred, dirion 
Gymro Uesg, mawr yw y Ilon 
Fanteision weithion wthiwyd 
I'th celi,— a chyfoethog wyd, 
Taenir it yn y Wawr hon, 
Ddysg prif yn rhcdlif rhadlon, 
Cai hon am bedairseiniog, 
Ac yn ei Hen y can' llog*. 

Goleu 'r Wawr sy*n eglurhau 

Athroniaeth wrth ei rhanau ; 

Pwyaa natur bur heb wali, 

Mesura bob maes arall, 

Ti gai ddal golygfa lan, 

Ddarllenydd, ar holi anian! 

Cei Gymro fcsuro ser, 

Rhoi chwildaitr drwy 'r uchclder, 

Cylehdeithio a llwybro *n Hon 

Holi natur yn llaw Newton, 

Caulyn Herchsel uchel iaith, 

Leveriere a'i lafurwaith, 

Mes dod i wybod dyben, 

A deddfau 'r bodau uwch ben ; 

Deall amrywion daear, 

Ar mór oll— rho'i trem hir ar 



Egni *r lloer, yn sugno f r Iii ; 

At haul vn penrheoli 

Yr helaeth eyfundraeth fawr, 

Y cynhyrrydd cain erfawr ; 
Planedau fel pin* neidiant! 
Chwyrn o*i amgylch ogykh ant, 
Bob'un yn ei llun a'i fle, 

Yn nyfryd deithio *r nwyfre. 

Gwir, fod Arfonwyson is 

Y ddaear;— etto 'i dewii 
Ymchwiliad ymbynoiad byw 
Sv'ny Wawr hyadawr heddyw — 
Gwyn ab Nndd gwynebu ner 
Eftr i antur fu yntef, 

Ac Idris fu 'u cu edrych 
Ar y ser drwy 'r gwagder gwyoh, 
Ie tremio trwy ammawr 
O ł r bryn fu i'r wyhren fawr, 
Eu illafur oedd i'w llwfrhau ; 
Ond addysg yn ein dyddiau 
Ni, a geir yn rhagorwaith, 
I wneud darbod ; ondderbyn 

Y Wawr i'n tai— braint yw hyn. 

Ah ! 'r Wawr a ddaeth ar wir ddysg 
Eiddom, am nad oedd addysg 
Eilydd— yn ein muoUon 
I syw chwaeth yr ces węch hon. 

Cyn Vt Wawr deirawr dori 
Seren fai 'n ein harwain ni, 
Seren ddydd seirian oedd hon 
Erewiw arwydd rhagorion — 
Codai Gwawr— ao adeg well 
Ar duedd Cymru dywell, 
Deuodd y Wawr— dydd y w hi, 
Chwal waeddwn— henfiych iddi! 

Pa rin a inoes pnr i*n mysg 
Weinyddir yn ei haddysp, 
Cu o'i mewn y cymmuuir 
Traetkodau golau, a gwir ; 
Ac Jianesion gynnwysa. — 
BywgrafRadon, dymon da, 
Dysgawdwyr pybyr ein pau, 
Llenorion Hawn o eiriau, 
Mawreddog Gymry oeddynt, 
Rhai duwiol, rhagorol gynt, 
Mor wych ! fa'i cfylychu 
Rhiniau glan yr enwog hi ; 

Etto 'r Wawr mewn ter eiriau 
A glywir yn eglurhau, 
Deddfau a moddau *r mśddwl; 
Nes dwyn y bachgenwas dwl, 
I ddallt ei nun trwy ddullteg, 
A rhoi swm o resymeg. 

Cawn eilwaith yn araithhon 
Dalent, neu hanfodolion 
Per, hyawdledd parodlais, 
Rhin y gelf, i'r nwn a gaia ; 
Neb a fyn a w#l, ba fodd 

Y mednr drwyymadroUd 
Hyd orfoledd, drafaelu 

O galon, i galon gu, 
Ynddi cein areithydd Cain 
Droi i chwarau 'n drachywrain 
DOn y mant ar dannau man 
Enaid— nes toddi anian ! 

Mae yn y H 7 aicri'wmwynhau, 
Gedyrn Adolygiadau — 
Yno profir ein prifwaith ; 



A'r gwir a ąyflawna'r gwsith, 
Y gwir gaift le yn graig fflwch 
I gaeru anmhleidgarwcn. 

Oh ! 'r chwaer Wr ei charu bom, 
Nes etto yn is attom, 

niniti7firlhv\jOQgl( 



BARDDONIAETH. 



165 



Dwg emau i blant cotner, 
O ryw faes hael,— rhif y Se>, 
A*i main ter diemwot ynt ? 
Aur natur a'r ne* ytynt. 
Ddynol ddawn, dduwinawl ddysg — 
Oemmau dau fyd yn gymysg ! 

Yman etto mae natur 

O fin bardd yn elfen bur ; 

Daw'n bur fel doniau Byron — 

Tn dan mawr fel doniau Món ! 

Ie daw'n fllam o dan fflwch, 

O glyd gyrau gwladgarwch ; 

Etto 'n iraidd tyneru 

Wna drwy deimlad cariad eu ; 

Hi ddyfera ddifyrwch 

Glan hyd wraidd y galon drwch ; 

Byw arddaniant barddoniacth 

A'r wir ddysg o'r Wawr a ddaeth ; 

Dwg er ein. braint ger einbron 
Amrytciaethau mawr, weithion ; 
Tn ail i'r weuynen lan 
Ymlwythodd a mdl weithian 
Aml y w y daith — mdl a dyn 
Yn dew o bob blodeuyn ; — 
Hed ar hwyl uwch daear ławr, 
I'r lan i'r Ganaan geinwawr, 
A chluda i' w chwch lydan, 
Fywiol 81— or Nefol fan ;— 
Mel pobcysur pur heb baid, 
Ni flinir ar fel enaid. 
Dyma wledd o wireddau, 
Rnin pen— dyagawdwyr ein pau, 
Araf syber foesebiawn, 
Gwerai o dwf gra* a dawn. — 

Cawn etto o gainc natur, 
Ddiddanum, boddlon yn bur, 
Ffrwyth anian mewn nraetnineb 
•Eiddun, nas adnabn neb, 
0'r blaen, i' w adwaenydynt, 
Nwyddau o waith newyda ynt ; 
Pan bwyf gan bruddglwyf a'm bron 
Dan dd ei edyn dnon, 
A thrwch o dristwch drostwyf, 

Y rhai *n rydd i 4 m newydd nwyf ; 
Moethau chwćg yn maethu chwant 
Ac iawn archwaeth, gynhyrchant 
Ddiwair lawenydd awen ; 

A bydd ry mhruddglwyf ar ben ! 
Bwriadwyd hwy 'n addfwyn i 
Hwyl-ennyn— ac adloni 
Cali, a'n swyn— ac allwya hedd 
Difyrus, — md oferedd 
Na gwawdiaith er p leser plant 
Oau, ein hoea a gynnwyiant ; 
Ond arebion coetnion, cu, 
At addyag yn tueddu. 

Dyma *r Wawr yn awr i ni 
Yn ei thaith wen a'i theithi, 

Yn y dwyrain pan doro 

Y loew Wawr naturiol, O ! 

Y fath wedd wai, swyngar ty', 
£r toi anian pryd hyny, 
Mae'n awr, nyn ofnem y nos, 
Modd ddi ing yn ymddangoa 
Yn y nos— -fe omem ni 
Adar, llenyrch, dwr, llwyni, 

Y gwrtbdarycnan, diau'r dydd 
A'n llonant a llawenydd. 
Efelly 'r Wawr hwyllawr hon 
Ban daena uwch ben dynion, 
Anwybodaeth wna beidio, 
Eiff ffog a rhagfarn ar ffo, 
Peolir nwy o*r Dalaeth, 
Drwybronad, chwiliad, a cbwaeth; 
Damcanion braw, draw a dródd, 
Acofnau 'rdwlyagamodd, 



Ofergoelion ^weigion, gant ! 
Fel y nos ddiflanasant ; 
Hoff yw agwedd difiygion 
Yr haul — a'r lloer yr awr hon, 
Un droell yn cysgodi'r llall, 
Yw 'n tó mawr ;— nid dim arall, 
A'r Seren dynghedfenawl, 
Daenai'i gwalft yn dan a gwawl ! 
O ! 'r ofh mawr — arwyddawroedd 
Hir, ofalus, ryfeheda, 
Nitoaid, druaaniaeth, newyn, 
'Seufarn dost, ar freiniau dyn ; 
Eithr drwy ddysg ae addyag wir, 

Y W\wk, bellach darbwyllir 
Pobl fy ngwlad wir fad, ar fyr, 
Mai diniwaid ein ha wyr, 

Eu neges yw dangos lon, 
A'i ddaioni i ddynion. 
Arwyddion lawer oeddynt, 
A gai 'n y nef gartref gynt, 
Ddaroganent, ddrygioni ! 
Heb baid i'n henafiaid ni ! 
Ond daeth yn awr dramawr drin 
Ar a ddywed Serddewin ; 

Wele 'r Waw» hyddawr heddy w, 
Heb os yn dangos nad yw. 

Y ser yn uchder y nen, 

Yn Uy wio — beblaw 'n Uawen 
Ufuddhau i' w deddfau, dan 
Arweiniad lóa ei hunan ; 

Deuir i wel'd drwy y Wawr, 
Yn hawdd ddirgelion hyddawr; 
Llwyrach yn ei llewyrch hi, 
Yr adwaenir daioni, — 
Darllenir — drwy holi anian 
Enw mawr Da w ! ein mur o dan ! 
Gan mor dlos mae'n dangos Duw ; 
Gwaradwyddir gwr didduw ; 
Addyag ddigymys^ dawn, goeth 
Addysg orncnel wiwddceth, 
A crynnwys i gynneu serch, 
A'i drwsio 'n nefol draserch ! 
Drwy ei chyfoeth dyrehefir 
Dyn fal dewryn i dir 
Uchel barn, a chael y bydd 
Olwg, o ben bwy gilydd 
Ar wagedd, balcheday byd, 
Ai rinwedd, ^ar yr enyd: 
Yno dewis wna n dawel, 
Rhinwedd yn sylwedd a ról, 
Gwiwrin a fydd goron fad 
A gem aur i' w gymmeriad. 

Ar rieni rai anwyl ! 
Galw a wnaf o galon wyl, 
I roddi*r Wawr, a'i haddyag 
Fuddiol, a moesol yn mysg 
~Eićh plant, fel b'ont yneich plith 
Yn fwynder ac yn fendith. 

fyin bach, enwogion byd 
dynt, heb gam-ddywedyd, 
Os iawn arferant yn syw 
Allu addysg oll, heddyw ; 
O 'i mawrhau yn more'u hoea, 
Bydd Ilonach bodd holi einioes 
Dan haul bri'n dwyn elw a braint. 
A rhinwedd hyd hwyr henaint, 

Y ddysg, neu'r ddeddf, neu'r reddf roes 
Fremniaeth fort*n heinioes, 

Yw'r cgwyddor gueiddia', 
Drwy 'n hoes a ddeil deyrnas dda. 
Ah ! rhinwedd i ddiwedd oes 
Yw rhinwedd borę einioes, 



■llen yn 
Hauer y galon ieuane 
A dysg a dawn prydlawn, pri, 
Łlanwer pob celi o honi ; 

___ D igitized by 



Goocllę 



166 



Y WAWR. 



Fel hyny y rhagflaenir 
Gwagedd, anniwedd yn wir. 
Ymgryfhant, hwy lanwant le, 
Hwy a dreiglant i drigle 

Y blys ir atbleaerau, 

A'r chwant am ogoniant gau 

Y sydd drwy 'u gilydd yn gwau 
Yn ei fwriad yn foran, 

O ! ddedwydded y w addysg 

Foreaol, fo'n dderchol daysg, 

Iw pherchenog, freiniog Iron, 

Oolnd didraul i ł w galon, 

Mor gain mae'n arwain mewn hedd, 

Oan redeg i anrhydedd ! 

Mathr u penrAytwirf, meitbrin, 

A chren prydferthwch a rkin } 

Arllwys cysur pur naa paid, 

A rhoi yni i'r enaid, 

Rhoi enaid ar ei annel 

At anrhyw <&?a— tyner ddel ; 

Ah! bortu gais— bian *r gamp, 

Rhag-argau—j rhagor-gamp ! 

0'r ddysg goeth, fawreddus gust 

A wiw rydd y Wawb eiddnn, 

Chwal ddyrys nchel ddorau 

Mawrion, dirgelion ; óUtgau 

Cadwyni ceuad anian 

Ar led, i'm dirwyn i'r lan, 

Oeffaithieffaithol, 

At achoa ar hynt wychol, 

O achoa i achoa af 

At yr achoa tra uwchaf : 

Erbyn hyn ar ben y nAd 

Ydwyf, yn ymyl Dnwdod ! 

Ac lor all fendithio 'r daith 

Fyfyriol efo 'i fawrwaith, 

Argratfu er gwir eftaith, 

Ar y galon union iaith 

Y Psalmydd, y sydd yn són 
0'i dwym fwriad am fawrion 
Weithredoedd a nerthoedd Naf 
Mewn natur— drem-hynotaf ! 
A pha barn na wna'r fflam fflwch 
Wyl gyrhaedd addolgarwch, 
Cyrhaedd ofn, hedd. parch, cariad, 
Nes rbo'i mawl i'r Dwyfawl Dad. 

Oblegid byn poblogaidd 

Ceir y Wawk hon— ae ar wraidd 

CaJon Cymro, byddo by w. 

Mae'n acldas o'r man heddyw, 

Owawr ydyw 'n gy$$eoredtg, 

O urdd a braint — wraidd a bria 

A mawr barch— i'r Cymro byth : 

Dyled pob Cymro dilyth 

Ynte, yn pleidio *r autor, 

A rhoi ei barch i'r Wawb bur. 

Addaa gymdeithias doethion, 

Gwyr a nerth a geir yn hon ; 

Hi ddyd y celfyddydwr 

Yn ddoethach, rhagorach gwr, 

Ei gwiw fudd sy gyfaddas 

I'r gwr, ar gweithiwr, ar gwas : 

Oymro hoeddawg ymrodda, 

Ymestyn, derbyn ei di, 

Cwyd dy ben uwch sen y Saia, 

Na oddefa i' w ddyfais, 

Nai dafod brwnt, fyd y brad, 

Gameirio dy gymmeriad ; 

Gwiag i't nerth a phrydferthwch, 

Ac hoewder llawn— cod o*r Uwch :— 

Rho heibio dreulio ł th daer oea 

Yn ddiofal — neu 'n ddifoee, 

Cymer addyag amryddull, 

Nwyddau da— newydd eu duli : 

Os wyd am gadernid sail, 

I'th firi odiaeth ławr adaU ; 



Bydded ar wyneb addysg ; 
Ei rhan y mae'r WawB i'n mysg, 
Oh ! frawd na chadw dy wiw fron, 
Is eraill mewn cysuron., 
Gwin addysg a weinydda 
Rhyw foddhad— yn deimlad da— 
Per fwynhad— y prif un yw 
Mewn natur— o'n mewn ytyw : 
Diwael ofal dy lafur 
Fo am faeth gwybodaeth bur* 
A'r ei llaw hi mae rho'i Uad, 
Ac mae euro cymmeriad- — 
Mae rhoi pfcya—it Gymro per, 
Ac mae estyn cymhwysder 
Uchel, i droi 'n mhob achoa ; 
Dewis di law duwies dloa 
Duwies berffaith y gwaith gwar,* 
DvL*ie*perffeithrwydd daear ! 
Acyny Wawb, egaiu hon, 
Mor fwyned y mae'r /onon, 
Yn estyn, it lencyn, law 
Addysg i'th gyfarwyddaw ; 
Tithau frawd , o nawd yn hwy 
Na wrthod y CTnnorthwy ; 
Chwi weiaion ifyddlon dyag flaeth, 
Ao Abadau gwybodaeth ; 
O seigiau'ch doniau a'ch dyag, 
Rhodd wch ar fwrdd aur addysg ; 
Ydd un o fyrddau hono, 
Rhataf a brasaf ein bro 
Yw'r ddihalog Wawb ddilyth, 
A boed i Gymro am byth ! 
Nid bord y gradd — ond bord gron t % 
A.Jbord m oreu brodorion 
Cymruheddyw,yw y Wawb, 
A i llonaid i bob Uenawr ; 
Chwi O ! deg Barchedigion, 
Deuwch a heiliwch i hon ; 
Dygwch O ! feirdd diegwan, , 
O fedra chwaeth fydr a chin; 
Doed pawb ac eill — doed pob gwr 
Ag aberth— fel gohebwr, 
Aberthau llawn— dawn a dyag, 
Rhodded ar allor addysg ; 
ił A garo les gwyr ei wlad" 
Gwnaed amlwg y iawn deimlad; 
Ar hyd a lled— cylchrediad 

Y loew WAWB-fo drwy'r hoU wttd, 
Llwyddiant i'w holi haeddianthi, 
Łlwyddiant yn mhob Ile iddi, 
Mawl hefyd fo am lafur, 

A chwaeth, a gwybodaeth bur, 

Ei gwiw ddoeth Olygydd hi, 

Arwrono Ekybi; 

Ond mawl gwladgarawl pob gwr 

Uwch, haeddai ei chyhoeudwr, 

Anturus un tros ei iaith 

AH genedl fwy nag unwaith ; 

Rhagor hoffir, argraffwaith 

Ei Wawb hon, a'i hegluruidA, 

Nag un cyhoeddiad a gair 

Yn Omerapg, i'n mawrair; 

Y Wawb a ddaeth yn hardd oll 
Cafwyd hi 'n addurn cyfott;l 

fon hyfrydlon i frig 
Yn adau orphenedig; 

lach heddyw i'w chyhoeddwr 

1 fyw ł n y Da$gDvw fo*n dwr; 
Aed ffraeth wybodaeth drwy'r byd 
A'r gynnydd awr ac enyd, 

A thywyned taith einioes 

Y Wawb yn haul ar ein hoes. 

YMDRECHGAR. 



• Owareiddlad. 

t Bord Gron— cyfeiriad at Ford Gron Arthur— yndsnios 
ei bodynanmhlełdlolhollol— tuagenwad— neubersooftc. 



AMRYWIAETHAU. 



167 



TBT7GABBDD. 

Nid yw Duw ddyledwr i neb, ac nid 
yw ein drwg na'n da yn effeithio dim ar 
ei ddedwyddwch ef ; o'r un daear y creodd 
ef fwystfil a dyn ; yr un rhagluniaeth 
ddoeth sy'n bwrw genedigaeth un mewn 
tlodi ac un arall mewn cyfbeth byd ; a 
pba barn y beuir Penarglwyddiaeth ei 
ei ras anfeidrol ef? 0! pa barny dir- 
mygir etholedigaetb ei ras r Ni ddam- 
niodd bi neb erioed, y mai gwedi cadw 
miloedd ; pe cawn fy mwrw i Uffern y 
fynud yma, ni ebawn ond a wyf yn ei 
gyfiawn haeddu ; eitbr os caf fy ngbadw 
'n fyw, trugaredd i gyd a fydd hynny. 
Bbyfedd yn Nghrist, yw tinonedd tru- 
garedd ein Duw, at ddyn anbeilwng. — 
Parek W. Williams, Wern. 

MILWBIAETH. 

Milwr yw y r Cristion, ond ei arfau, nid 
ydynt gnawdol ; mae 'n ofynol dinystrio 
cyfeiliornadau, ymlid diafol, a lladd pech- 
od ; eitbr gair y gwirionedd yw'r cleddyf, 
nydd yn Ngbnst yw'r darian, gweddi a 
dylanwadau yspryd y gras yw maes yr 
ymdrechfa. Angenrbeidiol yw myned 
tann faner y groes, ufuddhau i'r gorch- 
ymmyn, rbodio wrtb y rbeol ysgrytbyrol, 
gwisgo arfau'rgoleuni, ymdrechu ym- 
drech deg, a pbarbau 'n ffyddlon byd y 
diwedd, yn unol ag ewyllys cadben ein 
hiechydwriaeth, DywećOr nad oedd 
dillad yr Israeliaid yn beneiddio ; — nid 
yw goleuni 'n beneiddio chwaith ; a 
gwisgoedd y goleuni, befyd, arfau y gol- 
euni, yw dillad ac arfaur Cristion. 
Grasusau o'r un natur sy'n angenrbeidiol 
yn awz a chynt, ac felly y bydd hyd ddi- 
wedd amser. Pob petb yn newydd, beb 
beneiddio bytb, yw pob petb crerydd 
a duwioldeb ; a rbaid yw milwrio byd 
nes difa r ben ddyn, yn ngbyd a'i wyniau 
a'i cbwantau, nes cael angau'r gelyn olaf 
i ławr. Pareb. L. Morgan, Vicar t Caer- 
dydd. 

CAKU CBI8T. 

Seren ddydd y Cristion yw Seren 
Betblebem ; grym ei nawn yw dysglaer- 
deb Haul cyfiawnder ; Iesu Grist yw 
gwrtbrycb ei nydd, sail ei obaitb, a cby- 
fanswm ei gariad; a mwy ei bwys o 
lawer, nag ymboli pa enwad sydd oreu, 
neu faint yw rbif ein cyfeillion daearol, 



yw bunanymboliad, a ydym ni 'n caru 
Iesu Grist ao yn ufuddbaau i'w boli or- 
cbymmynion. J. Emlyn. Jones, Oaerdydd. 

TRUGAREDDAU. 

Mae cael yinbortb a diod yn drugaredd 
fawr, ac yn flaenbrawf y bod pob tru- 
garedd benditb yn ddiebonadwy i Dduw 
eibestyn i ddyn, tra V anadlo dyn yn 
ybyd yma. Deisyfai Difas ddiferyn o 
ddwfr ; a pbe'r aetbai un defnyn o 
ddwfr i'r poenau, credwyf yr aetbai beryd 
yn Haleliwia drwy^r boli Gebena i gyd, 
am y buasai mynediad y drugaredd leiaf, 
yn agor y dorau i'r holi drugareddau ei 
dylyn yno. Parch. Cristmas Evans. 



Am Ysgrifen. — Dichon i un siarad am 
oriau beb roddi ei ddeall ar waitb, dar- 
llain am ddiwrnod beb ddirnad, a cblywed 
pregetb werthfewr a'i feddyliau 'n erwy- 
dro ; ond ni all neb ysgrifenu cymmaint 
ac un frawddeg yn ddealladwy beb 
feddwl ; o ganlyniad, gan mai meddwl 
yw grym a mawredd dyn, y mae v n ofynol 
ac yn Uesol iddo ymarfer ag ysgrifenu 'n 
fynycb, tuag at nertbu ei feddwL Fel 
y mae arferiad yn cryfbau y fraieb 
ddebau, ac yn nerthu corpb y gweitbiwr 
at bob gwaitb, felly y gwna arfer y meddwl 
ei loywi, ei nertbu, a'i barottoi at bob 
eorcbwyl eneidiol; a cbymmortb mawr 
ł'r meddwl yw ysgrifenu, byd pe na 
fwriedid dangos yr ysgrifen i arall. 

Oeo Ymebodbaethait. — Parbaodd 
Babilon, un-cant-ar-bumtbeg a pbedwar- 
ugain o flynyddoedd ; Assyria, pedwar- 
cant-ar-ddeg a deng mlynead a deugain ; 
Media, dau gant ; Persia, dau gant ac. 
ugain; Macedonia, yn meddiannu mwy 
tirogaetb na'r rhaiblaenorol, tri-ebant-ar- 
ddeg ; a gwerin lywodraetb Sparta, saitb 
gant o flynyddoedd. Bu ymerodraetb 
Kbufain, yn tyfu i'w llawn nertb, saitb 
gant ac ugain o flwyddau ; o hynny, neu 
oes Augustus, byd i raniad yr ymerod- 
raetb, tri cbant a thri-ugain o flynydd- 
oedd ; ac o hynny byd i gafiaeliad 
Kbufain gan y Gotbiaid, un cant a deg a 
pbedwar-ugain mlynedd. Ymerodraetb y 
bwyrain, o Gwstenyn byd i orucbafiaetb 
Caercwstenyn (Constantinople), gan y 
Twrciaid, a barbaodd un-cant-ar-ddeg 
a saitb a deugain o flynyddoedd ; a mawr 



168 



Y WAWR. 



y cyfhewid sydd ar bob peth mewn 
amser; er fod ein hanesyddiaeth ni yn 
cyrhaedd i chwech mil o flynyddoedd o 
oed y ddacar, etto, nid yw hynny ond 
pumtheg mlynedd a thri-ugain i'r blaned 
Uranu* l 

Pabhaad. — Plant ieuaingc a gyfrif bar- 
haad wrtb fynudau, rhai bynach wrth 
ddyddiau, gw£r mewn oed wrth flynydd- 
oedd, planedau wrth cbwyldroadau blyn- 
yddoedd, ser gwibiog wrth cbwyldroadau 
oesoedd, natur wrtb cbwyldroadau an- 
eirif gyfundraethau, ond tragywyddoldeb 
wrtb bresenoldeb fyth barbaol. 

Yohydio yw Llawer. — Cynnwysir 
holi elfenau amrywiaetb sain cerddoriaeth 
rbwng saith gromfacb ; yr boli eiriau 
angenrheidiol i adrodd ein bangenion, 
ein syniadau, a'n meddylddrychau, mewn 
un-ar-bumtheg o lythyrenau ; a'r boli 
rifhodau, at aUu rhifo y tu bwnt i am- 
gyfiredion meidroldeb, a gynnwysir mewn 
naw nodyn ; ni cbyfrifir 0, am mai dwy o 
bonyntyn nglyn yw 8. Naw rhifnod, 
un-ar-bum-tbeg o lytbyrenau, a saith 
gromfach, yw'r ycbydig syn crafangu yr 
boli a ellir ei wybod, ei feddwl, ei ddy- 
wedyd, a'i ganu, o fewn yr boli fyd mawr 
bwn! 



DZDDAYZOIT. 



Parch. J. Jones, Edetrn. — Un tro, a'r 
gwr da o Edeyrn ar daith i Fón, ofhai 
fyned tros afon Menai, ym mad portb 
Tann y Foel, am ei bod yn wynt ysgyth- 
rog a'r tonnau 'n ucbel ; gofynai y Porthor 
iddo, "Mr. Jones, pa le mae 'eh ftydd 
cbwi ?" i byn attebai Mr. Jones, " Nid yn 
dy ben gwch candryll di Harri Rolant !" 

Parch. D, Jones, Caerdydd. — Gwein- 
idog yn Nghaerdydd, gydaY Bedyddwyr 
Cymreig, yw^ gwr da a pbarchus Mr. 
Jones; apban ar daith un tro, ufudd- 
haodd i ddymaniad rhyw bobl, gan ym- 
weled a ben wr gorweiddiog ; darllcnai a 
gweddiai Mr. Jones, yn unol a'i fwynder 
arferol ; ac ymddiddanai a ł r ben wr, yn 
ddifrifol, gan ofyn a allai ef glywed y 
darlleniad ; a dywedai r hen wr, " Yn 
clywed ? oeddwn ddyn, clywais y cwbl ; 
a gweddi ffamws oedd hi, debygaf fi 'n 
siwr." Cymmarer hyn a gwybodaeth 
plant yr ysgol Sul ; benditb fawr yw 
ysgolibawb a'i gfwerthfiiwroga. 

Parch. E. Hughes, Bodyari. — Offeiriad 



a Bardd oedd Mr. Hughes, adnabyddys 
i'r Cymry wrtb y ffag enw Dryw, er mai 
Dru, talfyriad Druid, yw yr iawn. Dy- 
wedodd ben wr anwiredd arno yn Nin- 
bych, un tro, ac anfonodd Mr. Hughes am 
dano, ac addawodd i'r hen wr swllt yr 
wythnos, os gaiki brofi iddo na ddywed- 
odd gdwydd yn ngborph yr wyUinos. 
Yn fuan gwedi hynny, nysbyswyd i Mr. 
Hughes am ymddiddan a fti rhwngyr 
ben wr a chymmydog ; 8 pban ddaeth yr 
hen wr i ofyn y swllt addawedig, anfon- 
wyd am y cymmydog, a gofynwyd iddo 
pa ymddiddan a fuasai rhyngynt y dydd 
a ł r dydd; attebai 'r cymmydog "dy- 
wedodd i chwi addaw swllt yr wythnos 
iddo am ddy wedyd y gwir.'* Gtofynai Mr. 
Hughes " a ddywedaist ti hynny Daf- 
ydd ?" "Do," ebai Dafydd, "a chwi a am- 
modasoch felly gyda mi." "Na ddo, M 
ebai Mr. Hughes, " addaw swllt i ti am 
beidio dywedyd celwydd a wnaethum, a 
dyma thi wedi ffaelu a chadw dy add- 
ewid." Dyna'r cerydd a gafodd Dafydd 
druan am yr hen dro ! 

Ffowc — " Pa le'r wyt ti 'n myned 
Ffowc ?" Gorynai un iddo yn Ngbaer- 
'narfon, ar ddydd flair ; '* I brynu 
buwch." ebai yntau. " Nid wyf yn coelio 
y gwyddost wahaniaetb rbwng buweb a 
llo," meddai'r Cellweirus ; M Ha! M ebai 
Ffowc, " Paid a cham goelio ; pe byddai 
i ti fyned i fysg miloedd o fucbod, byddwn 
yn siwr o dy adnabod !" 

Yswain. — Mawr yr awydd sy mewn 
rhai am gael Esqr. ar ol eu henwau ; ac 
fel yr oedd cbwareuydd yn ddiweddar 
mewn swyddfe diogelu eiddo, g ofy nw yd 
iddo ei enw ; ac attebodd yntau, ** fy 
enw ydyw Charles Macłin, erwydryn 
(vagabond)i yn unol a gweithred sen- 
eddol ; eithr gellwcb chwi ei ysgrifenu, 
yn eich llyfr, yn Charles Maclm. Y*- 
wain ; oblegid, nid y w yswain a chrwydr- 
yn namyn dau air cyfystyr. 

Rum. — Gwraig yn myned gyda'r 
agerdd-gerbydautrwygeuffordd (Tunnel), 
a feddylai'r Ile tywyll yn dra cbyfleua i 
yfed cynnwysiad un o ddwy gostrel 
oedd ganddi ; ac i ławr ei gwddf yr 
aeth y gwlybyr yn fuan a Uithrig ; 
ond erbyn myned i ołeuni dydd, 
gwelai fod y gostrel Rum yn llawn, a 
darfod iddi lyngcu baner costrelaid o 
olew gwallt ! 



Caełdydd : — Argraffwdd a Cyhoeddwpd gan D. 
Evans, Swyddfa'r Principnlitp. 



"GOREU AJŁF, ARF DYSG. 



Y ¥A¥R; 



CYLCHGRAWN LLEENYDDOL A CHELFYDDYDOL. 



Ctf. 1.] 



CHWEFROR, 1851. 



[Rhif 8- 



T OOZ.TOTBB AT BZ OTBWŁAO 

♦ 

GOGONIANT TLODI CRISTIONOGIAETH. 



Gydwladwyb Serchtts, — 

Cyfuńdraeth ddwyfol yn dat- 
gttddio tkepn aoferiad fechadu r trwy 
Grist, ydyw Cristionogaeth. — Mae eg- 
ttyddor ei chysondeb yn anfeidrol ; ond ei 
hathrawiaethau ymarferol sydd yn ddat- 
guddiedig. Y modd i r Deddfroddwr fod 
yn gyfiawn, ac i'r troseddwr gael ei gyf- 
iawnhau yn haeddiant un arall, er na 
ddichon i berfFeithrwydd y cyfiawn hwn- 
nw fod yn fwy na'r hyn a ofyn y gyfraith 
gan bawb, a thra nas gali ei rinwedd per- 
sonol berthynu 'n briodol ond iddo ei 
hunan, ydyw egwyddor ei chysondeb ; a'i 
hathrawiaethau ymarferol ydynt na all y 
gyfraith ddiogelu ond a'i cadwo'n berffaith; 
fod dyn yn droseddwr halog trwy anufadd- 
dod; y carodd Duw *r byd, fel y rhodd- 
odd efe ei unig-anedig Fab; y carodd 
Iesu ddyn, fel yr aeth yn wirfoddol o dann 
rwymau cy&mmod na pherthynai i arall, 
ac o*r fath na allai arall ei gyflawni; ei 
bod yn gyfyng arno hyd nes gorphen y 
gwaith a ręddwyd iddo i V wneuthur ar y 
ddaear ; y cafwyd ef yn Iawn anfeidrol; y 
dichon i'r edifeiriol gael adferiad i hedd- 
wch trwy fydd yn Nghrist ; fod y Deddf- 
roddwr yn gyfiawn mewn trugaredd ; a 
bod dyben yr oll, tann ddylanwad yr Ys- 
fryd Glan, er mawl gogoniant gras yr 
Arglwydd. 

Dirgelwch ei chysondeb, ynghyd a dat- 
guddiad ei dysgeidiaeth i ddyn, a' i dengys 
megis Ysgol yn sefyll ar y ddaear a' i phen 
yn y nefoedd, a chenadau heddwch yn 
dringo ac yn disgyn ar hyd-ddi ; ei phen 
yn y nefoead sy bwngc y tu hwnt i ddoeth- 
ineb ddynol, a'i esboniad goreu ydyw 
"Anchwiliadwy olud gras;" eithr ymae'r 
gyfran ar y ddaear yn dra amlwg, o her- 



wydd ei datguddio 'n Grefydd iechawdwr- 
iaeth trwy groes Crist; ei chyhoeddiad 
sy newydd da i bechadur, a'i chredu *n 
golonog yw cael bywyd. Ysgol gyfa yw 
Cristionogaeth; ei phen yn y nefoedd yw 
gras, ei phen ar y ddaear ydyw dyled- 
swydd; a'r naill yn dyfod i ławr i galon 
dyn, at gyfoóTr llall i lwybr sancteidd- 
rwydd a nefoedd, nes mai hawdd yw i 
ddyn ei chanfod yn ei chymmeriad, ei 
hamgylchiadau, a'i gogoniant. 

Yn gyntafi Cymmeriad Cristionoo- 
aeth. — Datguddiadydyw oddi wrth Dduw 
i ddyn; cynnwysir ei holi egwyddorion 
ymarferol yn y Testament Newydd; ni 
ddylid meddwl y gwyddir yr oll o'i phyngc- 
iau athrawiaethol, am mai amser a chyn- 
nydd dynion mewn gwybodaeth a ł i dwg 
fel pob gwyddoriaeth arall i oleuni; etto, 
y mae ei bod yn Ddatguddiad yn dangos 
ei rhoddwyd i'w chwilio, i'w myfjrrio, i'w 
dyall, ac i'w harferu mewn calon a buch- 
edd ; eithr cyn y gellir ei derbyn i'r galon, 
rhaid y w dyall ei gwirionedd, ei heglur- 
deb, ei chyflawnder,, a'i dylanwad. 

1. Ei gwirionedd, — Ymddibyna ei holi 
ddaioni oyfranogol i ni ar sefydlogrwydd 
ein barn am ei gwirionedd, ac ni ellir ei 
galw yn ciddo ond i'r rhai sy ganddynt 
wybodaeth brofiadol o ł i chywirdeb; nid 
digon clywed fod eraill yn ei chredu, ond 
dylem farnu trosom ein hunain; ac er 
cymmorth, crybwyllwn Adgyfodiad ein 
Hiachawdwr. Pan welodd y disgyblion 
farw yr Iesu, tybiasant ei bod oll ar ben ; 
a chan feddwl lddynt gael eu siomi, ofhas- 
ant, ffoasant, ac aethant bob un at ei orch- 
wyl bydol ; " Yr wyf fi yn myned i bysg- 
otta," meddai Pedr; "Yrydym ninnau 
heł>d yn dyfod gyda thi, ,> ehaFr Ueill; 



-)^ize4%V 1 



U 



Cyp. 1. 



170 



Y WAWR. 



ond, wedi gwelcd Adgyfodi Crist o'r bedd, 
cawsant eu hadgenedlu i obaith bywiol, 
tróasant yn eofnach nag erioed, prcgeth- 
asant ef yn mhob mann, dechrcuasant yn 
Jcrusalem Ile cyflawniad y fFaith, ac er fod 
eu hoedl a'u tawelwch yn dibynu ar eu 
distawrwydd, dioddefasant eu herlid a'u 
lladd, yn hytrach na gwadu yr hyn a wel- 
odd eu Uygaid ; prawf anwadadwy ydyw 
hyn o gywirdeb y dystiolaeth ; eithr 
gwendid mawr yw haeriad yr Iuddewon, 
iV ddisgyblion fyned ar hyd nos i'w gym-, 
meryd ymaith, a'r milwyr yn cysgu. Nid 
rhwyda yr ymunai V milwyr i gysgu, tra 
mewn perygl o gosb angheuol y gyfraith 
Rufeinig, yn neilltuol gwedi derbyn gor- 
chymyn pendant i wylio ; ac os yn cysgu, pa 
fodd y gallasent ddywedyd y sut a fu? 
Ond " yr Arglwydd a gyfododd yn wir, ac 
a ymddangosodd i Simon ; gwelwyd cf 
gan lago, gan yr holi apostolion, a chan 
lwy na phum cant brodyr ar unwaith;" 
yr hyn sy dystiolaeth deg, gan wyr y meth- 
odd merthyrdod a newid eu geiriau, fod yr 
Iesa yn eneiniog y nefoedd, ac y bod Crist- 
ionogaeth yn wirionedd dwyfol. 

2. Ei heglurdeb. — Holi weithredoedd yr 
Arglwydd ydynt o ran yn guddiedig ac o 
ran >yn amlwg ; mac defnydd natur yn 
amlwg, ond dirgel ei hanfod ; gwelir mai 
byw pob pcth sy'n anadlu, eithr ni ellir 
gosod bys ar fywyd a dangos yr hyn ydyw; 
amlwg iawn yw amgylohiadau rhaglun- 
iaeth, eithr eu pen draw sy'n nghudd ; ac 
eiddo'r Arglwyad, uwchlaw pob deall dyn- 
ol, yw egwyddor cysondeb trem achub 
dyn ; ond y mae'r pethau anhebgorol ang- 
enrheidiol eu gwybod er iechawdwriaeth 
yn dra eglur ac wedi eu datguddio. Yr 
angenrheidrwydd o argyhoeddiad a galar 
am bechu, ac o hollol } r mwrthodiad a 
phechod, gan fyw er pob rhyngu bodd i'r 
Arglwydd, yn Edifeincch tuag at Dduw, 
sydd eithaf amlwg ; yr angenrheidrwydd 
o grediniaeth gadam mai'r Iesu ywyr 
unig Iachawdwr, ynghydag ymorphwysiad 
arno am waredigaeth enaid, yn Ffyda tnag 
at ein Harglwydd Iesu Grist, sy dra 
dealladwy ; ac y dylid .ufuddhau i holi 
orchymynion Crist, gan garu 'r saint a 
Ucsu *r byd, sydd hawdd iw ddirnad; 
oblcgid yr un genadwri, a'r un dyledswydd- 
au sy gan un Gristionogaeth at bawb, yn 
mhob sefyllfa ac yn mhob pwlad ar y 
ddaear. Rhaid i ł r annyBgedig wyboji y 
pethau hyn, ac ni ail Athronydd wybod 
mwy er cadwedigaeth yr eniad. Cyfranu 
gwybodaeth y mac, gan ein hannog i gym- 



meryd ei haddysg ; dengys i ddyn y peth 
sy dda; goleuni mawr cyfodiad haul o*r 
uchelder yw hi; ac er na all llewyrchiad- 
au dysgeidiacth y byd ei hegluro, y mae 
ynddi ddysgleirdeb digonol i arddangos ci 
hun, ac i amlygu pob calon a ddel i'w 
nefol dywyniadau, 'o herwydd ei rhoddi 
mewn eglurdeb. 

3. Ei chyflaumder. — Pethau newydd a 
hen sy ganddi; sef trysorau newyddion a 
di bali, allan o hen fwngloddiau gwerth- 
mwrocach nag Ophir. Gwledd ydyw 'n 
ddiddarfod ; ac er porthi miloedd, rhydd 
faegedaid lawn i bob disgybl a ddel i gasglu 
o'i hymborth. Gwrthwyneba bob bai, 
rheoleiddia bob cymdeithas, ac a annog 
bob rhinwedd. Ni oddef dynnu oddiwrthi 
ac ni ellir ychwanegu atti ; aur por coeth- 
edig'ydyw, a'i holi werth ynddi ei hun yn 
ddigymmysg, ac yn Uwytho pob meddwl 
myfyrgar gyda chyflawnder o bethau da. 

4. Ei dylanwad.—Er fod eichyflawn- 
der y feth na ellir ei seilio ar unrhyw 
wyddoriaeth arall, nac adeiladu unrhyw 
wybodaeth gelfyddydol ar ei seiliau hi, y 
mae ei bendith rasol y fath ac y gweddai 
iddi ein dylanwadu yn ein hoU ymdrin- 
iacth a phob addysg fuddiol o fewn ein 
cyrhaedd. Pob peth llesol i ddyn a gem- 
ogir ganddi, ac ni wahardd ond yr hyn sy 
niweidiol i gorph ac i enaid; oblegid y 
mae ei hegwyddorion, fel y gyfraith foesoi, 
yn syliaenedig ar gariad. Dysg ei deiliaid 
i fod yn dlawd yn yr yspryd at y Creawd- 
wr, ac yn addfwyn at y cyd greadur; yn 
newynu ac yn sychedu am gyfiawnder at 
y Deddfiroddydd, ac ya drugórog at y cyd 
droseddwr ; yn bur o galon tuag at Ddyw, 
ac yn dangnefeddwyr tuag at ddynion ; 
gan eu bendithio gyda gwynfyd ym mhob 
erlidedigaeth, gwaradwydd, a drygair a 
ddioddefont, os y bydd hynny ar gam ac 
er mwyn enw Crist. Y mae ei chariad yn 
foroedd anhysbyddadwy o hyfrydwch, tyn- 
erwch, a thuedd at wella aynion ; ei hoU 
fiyrdd ydynt heddwch a phurdeb rhin- 
wedd. Dywedir na seiniai telyn Ana- 
creon dón ond cariad, a chariad yw Crist - 
ionogaeth i gyd. Pan y gwrthodai Antisu 
thenis gymmeryd Diogenes yn ddisgybl, 
gan ei guro, llemi 'r llangc " Curwch n 
faint a fynnoch, ond gadael imi dderbyn 
y buddioldeb o'ch hyfforddiadau. H Ni 
raid i neb lefain felly ar Gristionogaeth, 
am mai tyner iawn ydyw hi, yn addysgu 
dyn heb ei guro, ao fel ei if athraw mawr, 
yn addfwyn ac yn ostyngedig o galon. 
Canfyddir ei thynerwch a'i thuedd dda yn 

=================================== 



GOGONIANT TLODI CRISTIONOGAETH 



171 



ei dullyn hyfforddi dynion, acyn einodd- 
ed i bob sefydliad dyngarol a allont ei 
gynllunio. 

1. Ei duU yn hyfforddi dynion yw dan- 
gos gorchwyl dyled cariad, gan ddywedyd 
y golled o beidio ufuddhau. Nid yw 
Gweinidog yr Efengyl i fod yn darawydd, 
ei swydd ydyw perswadio dynion; ac am ei 
waith yn yr Eglwys dywedodd yr Apostoł, 
" Nid am ein bod yn arglwyddiaethu ar 
eich ffydd chwi, ond yr ydym yn gyd- 
weithwyr i'ch llawenydd." Ei rheol i'r 
saint yw "Os pecha dy frawd i'th erbyn, 
dos ac argyhoedda ef rhyngot ti ac ef ei 
han ;" a'i hyfForddiad i'r naill eglwys ym- 
ddwyn at y llall ydyw " Oddiwrth y peth- 
au hyn os ymgedwch, da y gwnewch." 
Hi a ddywed wrth y gweddiwyr, "Cyng- 
hori'r ydwyf, ym mlaen pob peth, fod 
ymbiliau, gweddiau, deisyfiadau, a thalu 
diolch, dros bob dyn." Ei hymddygiad at 
wahanol enwadau ydyw "Na wahardd- 
wch ; M a'i chais gan bawb yw " Cerwch 
eich gelynion, gwnewch dda, ac fel y 
mynnech wneuthur o ddynion i chwi, 
gwnewch chwithau iddynt yr un ffunud." 
Cyn y gellir gonnesu ar gyfeiliornwyr, a 
chyn y meiddiom gyfyngu ar annuwiolion, 
rhaid yn gyntaf ewyllysio iddynt hwy gy- 
fyngu a gormesu arnom ni ; cfeddyf y gen- 
au sydd i ladd yr anwir, gair y gwirionedd a 
ddarostwng gadernid pechod, a gorchym- 
yn Iesu ei hyn ydyw, " Ewch a dysgwch 
yr holi genedloedd." Ei duli yn hyfforddi 
ei chynnaliaeth arianol, ydyw gofyn ewyll- 
ys da ei chyfeillion, gan ddywedyd am y 
Pregethwr mai teilwng i'r gweithiwr ei 
gyflog ; ac anfonwyd ei Hapostolion heb 
na deapar dillad nac arian, i ddangos mai 
*r credinwyr sydd i ofalu am eu hangen- 
rheidiau tymmorol. Am y gasgl i'r saint, 
cynghorir pob un i roddi heibio, ar y 
dydd cyntaf o'r wythnos, fel y Uwyddodd 
Duw ef ; a chan mai'r un modd hefyd at 
y weinidogaeth, bai mawr oedd anwiredd 
Ananias a Sapphira ei wraig ; hwy oedd 
biau'r tir, i' w werthu neu beidio ; ac wedi 
ei werthu, hwy oedd biau r arian, a gall- 
asent gyfranu yn ol eu inedr ; oblegid nid 
oedd neb i'w gorfodi yn rhagor nag hys- 
bysu " Yr hwn sydd yn hau yn brin, a fed 
hefyd yn brin, ar hwn sydd yn hau yn 
helaeth, a ted hefyd yn helaeth. Pob un 
megis y mae yn rhagarfacthu yn eu galon, 
felly rkodded? nid yn athrist, neu trwy 
gymmell; eanys rhoddwr Uawen y mae 
Da w yn ei garu." Ac, ond rhoddi *n 
llawen, hi a dderbyn o law brenin a deil- 



iaid, hi a edrych ar ewyllys cariad y 
weddw dlawd a'i hadling, fel yr edrych ar 
fryd calon gwr coronog a'i filoedd rhodd- 
ion ; er hynny, os nad yn llawen a gwir 
foddol, y cynnorthwy penaf a ddichon i 
Ymerawdwr ei roddi iddi ydyw peidio 
sefyll ar ffordd gwasgariad ei goleuni. 

2. Ei nodded i bob sefydliad dyngarol 
sydd gyffiredinol. Yspyttai, cymdeithasau 
moesoli dynion, ysgolion a cholegau 
gwerthfawr, a gynnesir ac a achlesir o 
dann ei hadenydd. Angrist a fwrw Ga- 
lileo i garchar, eithr cyfodi ysgolhaig Ga- 
maliel yn Apostoł a wna Cristionogaeth ; y 
mae addysg a moesoldeb yn blodeuo Ue 
sengodd ei cherddediad, a gwahanol iawn 
ydyw i effidth annuwioldeb a gormes a 
cham ; oafwyd o flaen Alezander ddinas- 
oedd caerog, ac o'i 61 eu mwg yn esgyn i 
entrychawyr; cafwyd o flaen CsBsar deu- 
luoedd llawen, ac o'i 61 rhai 'n wyło am eu 
Uaddedigion; gwelwyd o flaen Napoleon 
ddynion cedyrn, ac o'i ól gelaneddau meirw- 
on ar wyneb y maes ; ond am Gristion- 
ogaeth Tywysog heddwch, ymdeithiodd 
gan gwhwfanu banerau gwymonhaelfiyd- 
edd a dyngarwch ; o'i blaen yr oedd an- 
wybodaeth, ac o'i hól y mae cynnydd 
addysg dda; o' i blaen y cafwyd eilunod, 
ac o ? i hól addolwyr y gwir Dduw; o'i blaen 
cafwyd daear yn anialwch, ond o ł i hól, 
garddyr Arglwydd y gelwir hi. Bhodd 
y tefoedd at wella dj-nion yw Crefydd 
Crist; ac hen arferiad ei Ilawdwr yw 
gwellhau pawb a phob pcth ; gwnaeth o 
ddim beth gwell, daear; o ddaear beth 
gwell, dyn; o asen dyn beth gwell, g wraig; 
o wraig ganwyd un gwell, ceidwad pech- 
adur; o bechadur beth gwell, Cristion yn 
Sant y nefoedd, y wlad well, am byth 
bythoedd; moddion gwella dyn yw hon, 
ac hi a wna'r drwg yn dda, y da yn well, 
aV gwell yn well well o hyd. 

Yn ail y Amgylchiadau Cristionog- 
aeth. Mae'r olwg yma 'n dlawd, a cholled 
y byd trwy esgeulustra ydyw hynny. Tlodi 
sy gyflwr cymmariaethol ; naill ai o achos 
anghyfartalwch yr amgylchiadau allanol i'r 
teilyngdod mewnol, neu oblegid amddifed- 
rwydd unrhy w sefyllfa mewn cyferbyniad 
i 8efyllfaoedd eraill, neu ynte, o herwydd 
pob un o ł r ddau beth yna ; ac os ystynwn 
yr hyn a ddywedasom, gan ei gymmaru 
a ł r hyn a ddywedir, gwelwn nad ydjrw 
Cristionogaeth yn cael parch cyfartal i'w 
thcilyngdod cynhenid, ac nad y w ei golud 
bydol i'w gystadlu gyda goludoedd am- 
ry w o bethau eraill. 

Digitized byV jQO^ 



172 



Y WAWR. 



1, Ei theUyngdod mewnol. Cenadwri 'r 
cymmod, anilygrwydd o drefa Daw i achub 
dyn, ac arweiniad enaid cuog, aflan, noeth, 
newynog, a marwol, at faddeuant rad, at 
flynon rinweddol, at wisgoedd gwynion, at 
wleddoedd cariad, ac at gjfoeth bywyd an- 
farwol ydyw Cristionogaeth ; ac etto mae 
gwledydd lawer heb ei chael, Uuoedd o'r rhai 
a'i clywodd sydd heb ei chara, nid oes gan- 
ddi ddigon o addoldai yn y deyrnas hon, 
mae nifer o'i haddoldai tann ddyled yn 
Nghymru, gwelir proffeswyr mewn cyfyng- 
der, gorfodir Curadiaid i bregethu am ond 
ychydig gyflog, a chanfyddir rhai Gweinid- 
ogion Anghydffurfwyr heb ganddynt fodd i 
fagu en tenlaoedd gyda cbysur ! Hhaid fod 
diffyg yn rhywle; dichon na M tynerwch 
teimladau pregethwyr i'r oll o honynt amlygu 
hyn o iselder; ond ein dyledswydd ni, bawb 
o nonom, yw craffu arnynt, gan fod mor gyf- 
iawn tuag attynt a naill ai bod hebddynt, 
neu ynte eu cynnal fcl y gweddai i fonoddig- 
ion gras. Haeddianol o'n holi ofalon yw 
cyfundraeth deilwng y nefoedd fawr. Aeth 
ei Sylfaenydd yn dlawd fel y cyfoethogid ni, 
a bu cf farw i'n bywhau ni ; felly, 

" O bu un draw, tann boen drom, 
O 'i rad ras, i farw drosom, 
Gwacl na ro'em, o galon rydel, 
Ein golud tros eiu gilydd." 

2. Ei chyferbyniad a phetfiau eraUL Go- 
lud Lloegr a Chymru, sef y deyruas a ystyrir 
yn dra Christionogol sydd oddeutu Pedair 
mil, un cant, a phedair ar-ugain o filiwnau 
punnoedcL Treiglir, bob dydd at eu gilydd, 
yn Llundain bedair rmliwn y ac yn yrholl 
deyrnas oddeutu un cant a dau-ar-ugain o 
filiwnau; a phe rhifid tri-ugaiu pnnt bob 
awr, am ddeuddeg awr y dydd, byddid yn 
agos i wyth mlynedd yn cyfrif yr arian a 
dreiglir trwy'r wlad mewn un diwrnod ! 

Gwarir miloedd o'r swmiau dirfawr yna 'n 
wirfoddol am yr hyn nad yw angenrheidiol, 
ac am bethau sy'n and wy o cyrph ac eneidiau 
afradlonaid, tra y gada wir crefydd a moe3- 
oldeb i farweiddio 'n aughenus o'u rhan 
hwynt ; tyrfaoedd sy'n trigo mewn tai byrdd- 
iedig, a Thy yr Arglwyddynanghyfanedd; 
ac heb son am gostau balchder mawr, gwas- 
treffir cyfoeth lawer gyda'r cardau, ac aml i 
ffiloreg, tra nad oes yn Lloegr ond un plentyn 

bob un-ar-ddeg mewn ysgol, ac yn Nghy- 
mru ond un o bob pedwar-ar-ddeg; teflir am 
wlybyroeddpensyfrdanllyd meddwdod fwy o 
lawer nag a roddir i'r cymdeithasau dyngar- 

01 gyda'u gilydd; a thewi o honom am y 
| i rbedegfeirch, y bad-yrfaoedd, y chwareudai, 



a'r cydgerddi nosweithiol, rhoddir i un 
Chwarenydd, am un ymddangosiad ar y 
chwareufwrdd, gymmaint arian ac a delir i 
aml Offeiriad mewn pum mlynedd; ac i im 
Gantores, gymmaint ac a geiff Pregethwr 
gyda 'r enwadan crefyddol yn Nghymru, 
mewn pum-mlynedd-ar-ugain I Yr uchel 
neuaddan, at gann, meddwi, a dawnsio, a 
dryfrithant y trefydd, ond yr addoldai, yn 
Uannau a Chapeli, nid ydyntragor nag ngain 
mil i oddeutu deunaw miiiwn o drigolion ; 
fel, cyd rhwng angen He, y gweithfeydd, y 
rhodfeydd, y gorweddian, a'r pethau sydd 
waeth, ni all fod haner pobl y deyrnas yn 
cyd-addoli ar unrhyw Sul yn y flwyddyn. 

Telir etto, tann orfod, mewn un flwyddyn, 
filiwnau at barodrwydd i ladd pobl na Wei- 
som mo honynt erioed ; yn 1846, amser 
heddwch, talwyd £6,890,687, fr fyddin, a 
£5,478,119, i'r llyngea ; a thelir attynt, 
mewn nndeb a'r cyflegrau, 16,000,000 y 
flwyddyn, hebla w o log yr arian a fen- i 
thycwyd yn nyddiau rhyfel, y telir 
£28,000,000 ! tra y gorfodir Cristion- 
ogaeth i naill ai goddef ei llygru a*i dinystrio, 
nen ynte fyned a gofyn elusen y werin bobl 
at gael darń o ddaear i addoli; ond, pan gof- 
iom yr hyn ydyw Cristionogaeth, teimllr yn 
anrhydedd cael gofyn drosti a cbael cyfranu 
atti, allan o'r llawer a roddodd ei Harglwydd 
haelionus i ni; ac wrth edrych ar berchenog 
pob cyfoeth, yn gofyn gennym o'i roddion ei 
hau at gynnal ei Efengyl, nid syndod i un 
ddywedyd, 

" O rhyfedd i*r Jchorah 

Roi 'i hun i ddyn yn rhan dda ; 

Hynod ddarbod, e dderbyn 

Yntau o gardodau dyn ; 

Hynod iawn y daioni 

I lor Def roi 'i Air i ni ; 

Mwy rhyfedd— Du w mawr htfyd 

A'i Lyfr bach ar blwyfau'r byd !" 

Yndrydydd Gogokiant- Tlodi Cristion- 
ogaeth. Os tlawd yw amgylchiadau Crist- 
ionogaeth, ni raid ond sylwi ar y rhesymau 
pa ham y mae'n dlawd, ar ei heffeithiau 
cariadlawn, ac ar ei Sylfaenydd bendigedig, 
a gwelir mai tlodi gygoneddus iawn ydyw. 

1. Y Rhesymau pa ham y mae'n dlawd, 
ydynt ei sancteiddrwydd a ł i rhydd-did grym- 
us. Gwastraffir aur ac arian, oblegid fod 
difyrwcli cnawdol yn cydfyned a llygredig- 
aeth calon dyn ; eithr ei llef hi yw " Nachyff- 
yrddwch a dim aflan, ymwąded dyn ag ef 
ei hun, cyfoded ei groes beunydd a dylyned 
fi ; deuwch allan o'u canol, byddwch sanct- 
aidd, difeius, a diargyhoedd ger bron Duw a 



=r= 



^o 



GOGONIANT TLODI CRISTIONOGAETH. 



173 



dynion;" dyna pa ham y mae'n dlawd, oud 
tlodi gonest, tlodi glao, a thlodi 'n llawn go- 
goniant yw. Etto, telir miloedd o aar ac 
arian at rai pethau o herwydd gorfodaeth; 
tra mai cyfundraeth Rhydd-did ydyw hon; 
gofyn y galon y mae, ceisio pobl ewyllysgar 
y mae, yn ymbil ar ddynion i ddyfod atti y 
mae, a dyna hefyd pa ham y mae'n dlawd. 
Yn awr, cofiwn mai goliyngiad bylif awyrol, 
wrth orchymyn ei Pherchenog, a wnelai dri- 
golion Prydain fal cyutaf anedigion yr Aipbt 
mewn nn noswaith, a phreswylwyr y byd fel 
byddin Sennacherib gwedi ei mar w; ond er 
hynny, ymostwog i ymresymu a ni y mae'r 
Arglwydd, gan ddangos yn dirion yr hyn a 
gais efe gynnym, sef dyall o bonom y gwir- 
ionedd, gan hoffi barn achyfiawnder; gwna 
hyn rydd-did Cristionogaeth yn ryddid nerth- 
oi a grymus neilltuol; cadarn yw'r gair a 
lafarwyd, awchlym hynod yw cleddyf y 
gwirionedd, a nerthol mewn gornchafiaeth 
yw gali a gras; gwedi cael dynion i wy bod 
gwirionedd Cristionogaeth, ni aliant drachefn 
gredn Anghrist, mwy nag y credant mai'r 
ddaear yw'r hanl ; ond adnabod y gwirion- 
edd, gada w Lr twyll a chofleidir sylwedd. 
" Nid llawer o'r mawrion a alwyd, dyna ddan- 
gos grym llygredd calon y rhai a moddgau- 
ddynt i'w borthi; y mae rhai o'r mawrion wedi 
en galw, a dyma ddangos nerth gras. Mae'r 
ysgoiion Sul, a'r holi gy mdeitbasan dyngarol, 
yn nghyd a phregethu ac argraffu addysg 
dda, fel dolenan cadwen fawr irwymosatau, 
trwy ollwng y gwirionedd i glnstian a chał- 
onan dynion, fel y rhoddont en hunain yn 
ewyllysgar ac wrth eubodd i'r Arglwydd a'i 
bobl, yn nydd ei nerth, a thrwy wirioaedd 
Efengyl ei allu effeithiol ef. 

2. Ei HeffeitJuau cariadlawn. Annifyr 
yw gweled cymmylau cnuog rhyngom a'r bani ; 
ond ceir weithian olygfa brydferth ar dan- 
beidrwydd ei ddysgleirdeb yn lliwio en 
hymylon gyda glesni aphorphorac aur! Ac 
er mor gymmylog yw tlodi Cristionogaeth, 
ond sylwi ar ei heffeithiau grasol a llawn 
cariad, canfyddir megis godreu ei gwisgoedd 
yn emwaith cyfrodeddog a gogoniant ; gellir 
canfod y cyfryw effeithiau ar y byd, ar yr 
Eglwys, ac ar y cenadon. 

Ar y byd. Bn yn Nghymrn Dderwydd- 
iaeth ac aberthan dynol yn hir, a lliaws o 
gredoau tra ofergoelos yn aros ; felly hefyd y 
bn mewn raannan eraill, sydd a'r trigolion 
yn awr mewn 4 amgenach trefn. Effeitbiodd 
Cristionogaeth nes cael rhai anwastad en 
ffyrdd i gyfrann at anfon y Broffwydoliaeth 
i'r Pagan, yn nghyda Phylip i'w besbonio. 



Angel ydyw yn ehedeg ynghanol y nef gyda'r 
Efengyl dragywyddol, a'r byd yn planu pin 
aur yn yr adenydd i'w gyflymu. Yr eglwys 
sydd yn yr anialwch, y sarph a chwythodd 
afon danllyd i'w dyfetha, a'r ddaear a gyn- 
northwyodd y wraig. Goruchwyiiaeth, mwy 
ei gogoniant na'r eiddo Moses sydd yn y byd; 
cardotta at ei haddoldai ac at gynnal ei 
moddion grasiawn sy dlodi; ond yr eunillodd 
hi gyunulleidfaoedd parch us, yn ewyllysgar a 
pharod i gyfranu 'n haelfrydig at hynuy sydd 
iddi 'n en w a gogoniant. A gwna ei heg- 
wyddorioń fwy o ddaioni gyda cheiuiog, nag 
a w na Angrist gyda miloedd o aur 

Ar yr Eglwys* Ennillwyd hon yn gyfan ; 
a phe gwarafunai holi gybyddiou byd flych- 
aid o euaint, ni welai hi lonaid yr awyr yn 
ormod, oblegid maint ewyllys ei chariad ; a'r 
hyn a all hon hi a'i gwna. Y Cenadon a 
gyflwynant iddi en llafnr cariad ; ac y mae 
pob cymmariaeth ysgrythjrol yn dang03 go- 
goniant yr Eglwys hyd yn nod yn ei thlodi. 
Praidd bychan, dyna dlodi, tann ofal y Bugail 
da, dyma ogoniant ; plant yn etifeddion, ac 
Eglwys ar y graig ydyw. Y mae ym mhlith 
drain, ac yn rosyn Saron ; mewn byd llygr- 
edig, ac yn halen y ddaear ; mewn ystaf- 
ell, ac yn ganwyll ar fwrdd ; yn yr Aipht, 
ac yn oleuni'r byd ; ger y dyffrynoedd, ac yn 
ddinas ar fryn; y mae ynghanol mynyddau 
cribog, eithr yn fynydd Zioń hardd. Hefyd, 
ys y w yn yr anialwch, mae'n dyfod i fynnn 
fel Ilu bauerog, ac yn deg fel y Ueuad ; ys 
merch yw hi, merch y Brenin, oll yn ogon- 
eddus o'i mewn ; ys yn mysg bwystfilod y 
mae, yr Arglwydd sy fur o dan o'i bamgylch, 
ac yn ogoniant yn ei chanol. Priodasferch 
yr Oen y w hi, yn cael gras a gogoniant ; 
mae'n moli mewn trymder, yn gorfoli mewn 
gor drymder, ac yn gorfoleddu mewn gor- 
tbrymderau, yn nyfnder gwlad y cystudd 
mawr ; a chyn hir, hi a ddaw allan o'i byr 
ysgafn gystudd, i gynnal tragywyddol bwys 
gogoniant. 

Ar y Cenadon. " O mor weddaidd ar y 
mynyddoedd yw traed y rhai sy'n efeugylu, 
yn cyhoeddi heddwch. w Gwendid ydynt, 
dyna dlodi; ond gwondid Duw yn gryfach 
na dynion, dyma ogoniant. Llestri pridd. a 
chanddyut drysor ; cyrn hyrddod, ac yn 
malurio caerau, gan dynnu tair mil o feini 
celyd i'r llawr ar unwaith ; y maent yn gen- 
adau, ond cenadau Brenin breninoedd; yn 
ffol bethau gan ynfydion, a godidawgrwydd y 
gailu o Dduw; dynion i feirw ydynt, megis 
ninnau, ond angylion yr Eglwys, brodyr Iesu, 
dynion Dnw, ac etifeddion y gogoniant. 

Googw 



- 



174 



Y WAWR. 



8. Ei Stlfaenydd bendigedig. Sylwedd 
Cristionogaeth yw'r Iesu, a rhoes ei fywyd i 
ławr er ei mwyn. Yr oedd yn dlawd o'i 
enedigaeth hyd i'r groes. Ganwyd ef yn 
mhreseb ych gwr arall ; bu mewn bad, ond 
bad Pedr; cafodd giniaw, ond ciniaw gan 
arall; swpperodd y Pasg, ond yn ngornwch 
ystafell gwr arall ; bu ar asyn, ond asyn gwr 
arall; achafodd fedd, ond bedd Josepb ; nid 
ond ganddo *n fyw nac yn farw, le i roddi ei 
ben i ławr; er hynny, cafodd pechadur obaith 
yn ei ddirmyg, a Christion goron yn ei groes; 
yr oedd yn frenin mewn doluriau, yn berch- 
enog pob peth mewn tlodi anghymmarol, ac 
mewn duli fel dyn yr oedd ef yn ddwyfol ei 
ogoniant. Bellach, pa beth a ddichon dyn ei 
ddy wedyd ? 

Gofynai un ai gwir yw y preswylia Duw 
gyda dyn, gyda dyn ar y ddaear; a gellir 
atteb, Ic, digon gwir, " Duw a ymddangos- 
odd yn y cnawd !" Awn i Bethlehem, gy da'r 
doetbion, i'w ganfod ef a golwg ffydd; ac 
edrychwn oddi yno hyd i'w esgyniad, a chawn 
olwg ryfedd a gogoneddus. Ni lewyrchwyd 
ffenestri, ac ni chyneuwyd bonffaglau yn 
ninas Dafydd fore'r geni, ond yr oeddy Seren 
yn y dwyrain, na oleuwyd ei chyfelyb erioed 
o'r blaen. Ni seiniai clych y newydd hoff, 
ond canai angylion anthem driphlyg, "Go- 
goniant yn y goruchaf i Dduw, ar y ddaear 
tangnefedd, aci ddynion ewyllys da." Ni 
chafodd Goleg dysgedigion buddiol y byd, ond 
synnai Ddoctoriaid yn ddeuddeg oed. Ni 
chafodd wisgoedd o borphor a sidan drudfawr, 
ond yn ei wedd newidiad, yr oedd ei ddillad yn 
wynach na'r eiraacyn ddysglaer fcl yr haul; 
a'r Uef yn ei addef oddiwrth y mawr ragorol 
ogoniant. Nid oedd ganddo gerbyd a meirch 
Arabia, ond yr oedd y mór yn gerbyd gor- 
wych iddo, a'r tonnau 'n ymolwyno tanu ei 
draed. Bu arno newyn mawr, a phorth- 
odd filoedd; bu sychedig iawn, arhoddoddo 
ddwfr y by wyd yn rhld i ddynion ; bu gy- 
nefin a dolur, a bywhaodd feirwon ; ac os nad 
oedd cyfoethogion daear yn pengrymu iddo, 
cafodd deillion tlodion lygaid, a byddariaid 
glustiau ymagored ganddo, i weled ei wedd ac 
i glywed ei lais. Os nad oedd boneddigesau 
yn gwyrro'n barchus o'i flaen, yr oedd cloff-, 
ion yn llamu, mudanod yn canu, a chleifion 
gwahanol yn cael iachad ; ac er nad oedd 
milwyr arfog i'w amddiffyn, yn nydd y 
frwydyr, daeth gosgordd o angylion i wein- 
yddu arno. O! yr oedd ef yn hardd, ac yr 
oedd ef yn rhagori ar bawb oll. 

Marw o wendid mae dynion, a methu a 
by w y byddant hwy; eithr rhoddi ei etnioes 



heb i neb allu ei dwyn a wnaetb Crist, gan 
farw 'n wirfoddol ynghryfder ei nerth; a 
rhoddodd lef wyrtbiol wrth farw a hollt- 
odd greigiau, ei rymus lef a siglodd y 
llawr ; gogwyddodd ei ben, a dymchwelodd 
golofhau'r tywyllwch i'r llwch; arddangos- 
odd alluoedd y fagddu ar gyhoedd, a 
gorfoleddodd arnynt ar y groes. Ni theith- 
iodd brenines i edrych ar ei angladd, ond 
agorwyd beddau gael i feirwon ei weled. 
Ni chafodd elor-gerbyd mewn du, na phen- 
aethiaid y llys yn wyło ar ei ol; ond aeth 
natur i'w du, yr oedd y gwragedd tirion 
yn wyło, ac haul y nef yn brif alarydd. 
O ryfedd Un ! Rhoddwyd ef i'r ddaear 
oer, a'r traed glanaf erioed yn ddigon 
llonydd, a'r dwylaw gwynaf erioed wedi 
glasu, a'r gruddiau tecaf erioed yn dbedig 
gan ei waed sanctaid ei han, a'r corph dynol 
harddaf erioed yn farwol a drylliog yn y bedd 
llwm a chreigiog, tann rwymau V angau 'n 
eithaf tawel. — Ond— u Ond boreY trydydd 
dydd, yn rhydd yr aeth." Treiglwyd y maen, 
adgyfododd y cadarn, ac wrth ei wregys dyg- 
odd i fynu agoriadau 'r bydoedd a marwol- 
aeth. Esgynodd i'r nefoedd, a Hu o angylion 
yncanu "Byrth, byrthymagorwch;" allu arall 
o angylion yn canu " Pwy sy*n dyfod," )-n y 
cerbyd dwyfol hyn? Aibrenin? Mwy. — 
Ai brenin daear? Mwy. — Mae gogoniant y 
nefoedd yn rhagori ar bob peth, a Christ yw 
Brenin t gogoniant! Mae'n orseddog yn 
awr, ar ddeheulaw V Mawredd, yn y gor- 
uwchleoedd, mewn gogogoniant ; ac etto 'n 
frawd i ni, ac etto. *n eiriol trosom ni, ac etto 'n 
barod i ysgwyd Uaw a phechadur edifeiriol 
yn y liwcb, gan faddeu iddo 'r koli bechodan, 
a chan ei gymmwyso i dragywyddol nefoedd 
y gogoniant ! ! 

Egwyddorion y gwirionedd a wna'r bydyn hedd 

cyn hir, 
Haul cyfiawnder a'i ddysgleirdeb a dó wyncbyr 

holi dir ; 
Zioń sydd yn ogoneddus, ac yn drefnus er yn 

driit, 
Nid oes cyfoeth na gogoniant fel Gooonllnt 

Tlodi Cbist! 



dyfrbwysiant. 

Pen. IV. 

PWYSWASGIAD DWFR AR A HWY N EBED D OWTB- 
GAM, A CHANOL-BWYNT EI BWTSWASOIAD. 

Dywedasom, yn ein Rhifyn blaenorol, am 
bwyswaagiad unrhyw hyh*f ar wynebedd ! 
gwastadlym a therfyngylchol; ac hawdd ( 

)igitizedbyVjQOQlC _l 



DYFRBWYSLANT. 



175 



canfod trymder y pwysau pan y byddont 
felly, megis ar waelod llestr mawr neu fych- 
an; oherwydd yr oll sy'n eisiau at hynny, 
ydyw Uiosogi dyfiider y dwfr gyda maint yr 
arwynebodd ' tanno, a bydd y cyfanswm yn 
gyfartal i faintiolaeth y dwfr; pwysau'r 
hwn sy gyfartal i V wasgiad ar y gwynebedd 
hwnnw. Bhoddwn angraiift. Os bydd ar- 
wynebedd y gwaelod yn dair troeddfedd ei 
hyd ac yn ddwy droedfedd o led, neu yn 
chwech troedfedd pedaironglog, ac uchder yr 
hylif, o'r gwaelod i'r ymylon, yr dair troed- 
fedd, gwna hynny ddan waith tri, a thair 
gwaith chwech, sef dennaw troedfedd 
chwechyfochrog ; a bydd y pwyswasgiad yn 
gyfartal i bwysau dennaw troedfedd chwe- 
chyfochrog neu sylweddol o hylif. Os dwfr a 
fydd yr hylif, cofier fod un droedfedd chw- 
ckyfockrog o hono yn ddan bwys a thri- 
ngain a hanner ; ac ond lliosgi 62ł gyda 18, 
gwelir fod ar waelod llestr, tair troedfedd 
wrth ddwy, neu chwech troedfedd pedair- 
onglog, a'i ddyfnder yn dair troedfedd, bwys- 
wasgiad cyfartal i 1,125 pwys. 

Ond os na fydd yr arwj nebedd yn derfyn- 
gylchol, eithr yn is mewn rhai cyrrion na'u 
gilydd, rhaid yw cael rheol arall ; oblegid, 
byddy pwyswasgiad ar waelod anwastad, 
gwyrgam, neu grwm, yn gyfartal i bwysau 'r 
maintiolaeth o'r hylif a ganfyddir trwy liosogi 
ymestyniad yr arwynebedd i ddyfnder canol- 
bwynt ei bwysdyniniad ; sef yw hynny, 
dyfnder y pwynt ar yr hwn y cynnelid yr 
holi hylif pe dodid y peth hir i orwedd ar ei 
hyd 

Os chwennychir gwybod pwyswasgiad 
hylif ar ddwfrglawdd, pa un bynnag a'i syth 
a'i llechweddog y byddo yn y dwfr, ni raid 
ond gwybod hanner dyfnder y dwfr, a'i li- 
osogi gydag ymestyniad arwynebedd y dwfr- 
glawdd, a rhydd hynny faintiolaeth y dwfr 
sydd a'i bwyswasgiad ar y clawdd. Os bydd 
y dwfr yn bedair troedfedd ei ddyfnder, ac 
yn ddenddeg ei led, rhaid y bydd arwyneb- 
edd y clawdd, os yn syth, yn bedwar gwaith 
deuddeg, nen yn 48 troedfedd pedwaronglog; 
gan fod canolbwynt y pwysdynniad yn han- 
ner y dyfnder, sef dwy droedfedd, rhaid fod 
y pwyswasgiad yn gyfiirtal i ddwywaith 
wyth a dengain, neu 96 troedfedd chwe- 
chyfochrog o ddwfr. Yn awr, gan fod un 
droedfedd chwechyfochrog o ddwfr yn 62 J; y 
mae hyn, 96 o weithiau yngymmwys 6,000 
o b wy san; a chan mai ugain cant yw tuneli, 
y pwyswasgiad ar y clawdd, sydd oddentu 
tair tnnuelL 

Y pwyswasgiad ar ochran unionsy th rhol 



geuol, yn llawn dwfr megis pibell, ffynon, 
neu ról agerddbeiriant, a ellid ei wybod yr 
on modd. Łliosoger maint yr arwyneb gwyr- 
gam tann y dwfr, gyda dyfnder canolbwynt ei 
bwysdynniad, yr hyn yw banner dyfnder y 
dwfr. Os saif y dwfr ugain troedfedd ei 
uchder, a thryfesur twll geuol y rhól yn 
bedair troedfedd yr arwynebedd crwm 
oddentu 25 1J troedfedd, pedaironglog, bydd 
canolbwynt y pwysdynniad yn 10 troedfedd 
o ddyfnder, a'r pwyswasgiad yn gyfartal i 
2,513 troedfedd chwechyfochrog o ddwfr, 
neu dros 70 tuneli.* 

Buddiol yw coflo fod pwyswasgiad dwfr 
croyw, yr hwn yw gwrthrych mynycbaf cyf- 
rifiad, bob amser oddentu 13 pwys ar bob 
modfedd pedair onglog o waelod gwastadlyfn, 
pan yn 30 troedfedd ei ddyfnder, y fath byn- 
nag a ddichon fod ffurf neu gyflead yr ochr- 
an; a felly mewn cyfartal wch ara fwy neu 
lai dyfhderoedd; ac os bydd yr ochran yn 
nnionsyth, y fath bynnag eu Hun, ond i am- 
gylchedd y llestr neu'r llyn fod yr nn faint 
yr holi ffordd, y pwyswasgiad ar bob mod- 
fedd pedaironglog i'r ochrau a fydd oddentu 
13 pwys, ar y dyfnder o 30 troedfedd; ac 
felly mewu cyfartalwch o 13 i 30, 26 i 60, 
neu 7| i 15, am bob mwy nen lai dyfnder. 

Yr un rheol a wna'r tro at wybod pwys- 
wasgiad hylif ar unrhyw arwynebedd, y fath 
bynnag ei ystam, ai gwastad ai gwyrgam; 
a'r fath bynnag ei gyflead, ai terfyngylchol, 
nnionsyth, neu leddfog; y mae pwyswasgiad 
y dwfr bob amser yn gyfartal i gyfarawm 
lliosogiad mesur yr arwynebedd gan ddyth- 
der canolbwynt ei bwys-dynniad. Fel hyn, 
os ewyllysir gwybod y pwyswasgiad ar ochr 
lechweddog pysgodlyn, gollynger llinyn, a 
phlwm ar ei ben, o'r dwfr i bwynt ar yr ochr 
leddfog, a fyddo yn y canol rhwng ymyl y 
dwfr a gwaelod yr ochr; a łliosoger hyd y 
llinyn a fu tann ddwfr gyda hynny o led yr ochr 
a ordóir gan yr hylif; ac os bydd hyd y llinyn 
yn 10 troedfedd, bydd ar bob chwech troed- 
fedd pedair-ongiog o*r ochr, bwyswasgiad cy- 
fartal i oddeutn deg tuneli. Yr un fath os 
dymunir gwybod y pwyswasgiad ar lestr 
hanner crwn newydd ei ordoi a dwfr, Uiosog- 

* Mae amgylchedd, neu ymylon allanol pob 
cylch, mewn cyfartalwch i'w dryfesur, neu i linell 
ar draws ei ganol o ymyl i ymyl, yn agos fel 3. — 
14159, nen ychydig yn Uai na 3. 3.20 ii. Y llineU 
ar draws a elwir 1, a faint bynnag ei hyd, 3 gwaith 
hynny, gydag ychydig Uai na'r drydcdd ran o ugain 
iddL yw yr amgylchedd. Arwynebedd Pełen gron 
sydd yn yr un cyfartalwch i bedtoarongliad ei thry- 
fesur; ac amgylchedd arwyneb gwyrąam Rhól, 
sjrdd yn yr un cyfartalwch i gyfanswm ei hyd teedi 
ei lioiogi gyda'i thryfesur. 
Digitized by VjOOx lvf 



176 



Y WAWR. 



er hanuer dyfnder y dwfr; gydag arwyneb 
camog y Uestr. Os bydd tryfesur y llestr 
yn llathen, yr arwyneb a fydd oddeutn 14? 5 
o droedfeddi ; gan hynny, bydd y pwyswasg- 
iad yn gyfartal i 10| o droedfeddi chwech- 
yfochrog, nen'n agos i chwe chant o b wy san. 

Y pwyswasgiad ar gynifer o arwynebau 
sydd yr un modd, yn gyfartal i bwyswasgiad 
y corph o ddwfr, a geir trwy liosogi holi ym- 
estyniad y dwfr gyda dyfnder canolbwynt en 
pwysdynniad cyffredinol, ialaw arwynebedd 
yr hylif ; ac felly dibyna gwybod y pwys- 
wasgiad, yn mhob amgylchiad, ar wybod 
canolbwynt y pwysdynniad. 

Ychwanegiad y pwyswasgiad yn unol a 
dyfnder yr hylif, a brawf yr angenrheid- 
rwydd o adeiladu muriau gwal gerryg neu 
bibau at gynnwys dwfr, yn gryfach po dyfnaf 
yr elont; ac a ddengys mai gwastraffa arian 
yw en gwneuthur yn gyfartal eu trwch a'u 
cryfder o'r gwaelod hyd i fynu. Os bydd- 
ant ddigon cedyrn i ddal y pwyswasgiad 
mawr yn y gwaelod, byddai yr nn faint o 
gadernid yn fwy na digon at wrthsefyll llai 
pwyswasgiad i fynn. Mae'r sylw yna 'n 
briodol i wnenthnriad llifddorau hefyd, yng- 
hyda dyfrgloddiau a cheulanau. Os bydd y 
pibellan, neu y rholian a osodir a'u penan at 
i fynn, yr nn faint en gendod ar en hyd, gellir 
teneno eu gwaliau o'r gwaelod i fynn, ond 
gofalu am wybod y trwch a fyddo angen- 
rheidiol at wrthsefyll pwyswasgiad y dyfnder 
mwyaf. 13 pwys ar bob modfedd pedair- 
onglog yn y dyfnder o 30 troedfedd yw 
pwysau dwfr, ac yn Ueihaau at i fynu, gau 
fwyhaan at i ławr, yn unol a chyfartalwch 
13 p. i 30 troedfedd. Gwell gennym ddy- 
wedyd yr un peth ddwy waith fel hyn, yn yr 
un bennod, nag i'n darllenwyr anghofio hyn 
o wirionedd teilwng o'i wybod gan bod dyn, 
yn enwedig y gweithiwr gwerthfawr. 

Etto, gan fod y 13 pwys ar bob modfedd 
pedaironglog, mewn dyfnder o 30 troedfedd, 
yn llai llai at i fynu, ac yn fwy fwy at i ławr, 
yn unol a chyfartalwch y ddau rtf, yna os 
bydd un ochr i ddwfrglawdd yn nnionsyth, 
geill fod yr ochr arall yn Ueddfog (sloping), 
gan gnlhaau y clawdd at i fynu. Pan yn 
adeiladu clawdd at wrthsefyll pwysau dwfr 
ar ei ochr leddfog, profir gyda rhif a mesur, 
y gwna hynny, os bydd pedwarongliad ei 
drwch yn y gwaelod, i bedwarongliad ei uch- 
der nnionsyth, yr un fath ac yw pwysau 
maintioli pennodol, megis troedfedd o ddwfr, 
i bwysau yr un maintioli, megis troedfedd, o'r 
defnyddian a'r rhai y gwneir y clawdd, wedi 
ei liosogi gyda dwy waith pwysau y dwfr. 



Cofir, mai pedwarongliad yw lliosogi rhif 
gyda'i hunan, megis dau waith dan, pedwar 
gwaith pedwar a deuddeg gwaith deuddeg. 

Ymdrechwn egluro y cyfartaliadan yna, 
yn y modd canlynol; mae cerryg cyffredin 
yn ddwy waith trymach na dwfr; ac os 
adeiladir dyfrglawdd gyda hwynt, dylai 
trwch ei waelod fod i'w uchder, yn agos fel 
1 i 2, at fantoli *r dwfrwasgiad ; o ganlyn- 
iad, gwnelai clawdd tair troedfedd o drwch 
ei waelod, a chwech troedfedd ei uchder y 
tro. Os coed ffinydwydd a fydd y boncyn, 
yr hwn nid y w ond ychydig yn rhagor na 
thrymach o'r hanner na dwfr, ac yn Uathen 
o drwch ci waelod, ni ddylai ei uchder fod ond 
4 troedfedd a 9 modfedd. Mae'r cyfartaliadan 
yna 'n gydbwys a'u gilydd; felly, os cadernid 
a geisir, rhaid i'r gwaelod bob amser gael 
mwy llcd i raddau *r nchder, nag a ddywed- 
asom; acos bydd nchder y clawdd atbrwch 
ei waelod megis 10 i 7, sicrheir cadernid 
yn wastadol, y fath bynnag a fyddo pwysau^ 
defnyddian mewn cyfartalwch i bwysan *r 
dwfr. 

Pan y pwyso dwfr yn erbyn rhy w arwyn- 
ebedd, y mae pwynt ar y gwyneb hwnnw, y 
gwnai dodi pwysau arno o'r tu ol, os yn gy- 
fartal i holi bwysan 'r dwfr, fod yn ddigon i 
wrthsefyll yr holi ddwfrwasgiad; a gelwir 
hwnnw canolbwynt pwyswasgiad. Mae can- 
fod y pwynt yna 'n beth o bwys mawr yn 
fynych. Newidia sefyllfa'r pwynt yn unol 
a'r llnn a fyddo ar yr arwynebedd yn nghyd 
a'i ddyfnder tann ddwfr. Os bydd yr ar- 
wynebedd yn bedwaronglog ac yn nnionsyth, 
aYdwfryn cyrhaedd hyd i' w ymyluchafj bydd 
canolbwynt y pwyswasgiad ddwy ran o dair i 
linyn a ollynger yn unionsyth i ławr oddi ar 
ganol hyd yr ymyl nchaf. Os trionglog yr ar- 
wynebedd, a'i big at i fynu, bydd canol- 
bwynt y pwyswasgiad dair rban o bedair i 
ławr llinyn a ollynger o'r big. Os bydd boli 
ochran 'r triongl yn gyfartal, bydd y canol- 
bwynt yn y darbeniad yna; ond os anghy- 
fartal yr ochran, a'r triongl yn nnionglog ei 
waelod, bydd canolbwynt y pwyswasgiad 
dair rhan o bedair i ławr yr ochr nnionsyth, 
a thair rhan o wyth i drwch y gwaelod ei 
belider oddiwrthi. O ganlyniad os dodir 
nerth ar y tu arall i'r gwyneb, yn gyfer 
byniol i'r pwynt hwnnw, ac yn gyfartal 
i bwyswasgiad y dwfr, cynnelir yr holi 
arwynebedd. Mae holi bwysan dwfr ar 
wyneb nnionglog, a fyddo nnionsyth ynddo, 
yn gyfartal i fesur y gwyneb wedi ei liosogi 
gyda hanner ei ddyfader islaw'r dwfr. Felly, 
gwełwn ar un waith y grym gofynol i fantoli 

Jiaitized bv VjOOQ I C - 



PWYSIANT PRIODOL. 



177 



'r pwyswasgiad. yn nghyd ar pwynt y dylid 
ei osod yn ei erbyn. Os bydd y dwfr gan 
ucbed ac ymyl uchaf yr arwynebedd, lliosoger 
yr uchder gyda 'i led, a'r cyfanswm gyda 
baimer yr uchder, a cheir trymder y pwys- 
wasgiad, fel y gwyddir. r felly 'r pwysau ang- 
henrheidiol iV osod ar y pwynt; a fyddo 
ddwy ran o dair i ławr yr'ochr unionsyth, o 
ganol hyd yr ymyl achał, fel ac i gy far talu 'r 
pwyswasgiad. Golyger fod dyfrddor yn 
chwech troedfedd pedwarooglog, chwech ei 
h uchder a chwech cl lled ; dyweder, chwech 
gwaith chwech yw 36. Haner dyfader 
chwech troedfedd yw 3, a thair gwaith 36, 
yw 108, a'r pwyswasgiad yn gyfartal i 103 
troedfedd eh węchy fochrog; mae 62 1 o bwys- 
au mewn 1 droedfedd chwechfochrog: 108, 
62 o weithiau, gwedi ychwanegn haner 108, 
sef 54 attynt, yw 6,750; mae 112 pwys 
yn j cant, ac mewn 6750, mae 6 gwaith 112; 
a 90 pwys drosodd; 28 pwys yw'r bedwar- 
edd ran o gant, ac y mae 3 gwaith hynny 
mewn 90, a 6 trosodd, ac yn y 6, gwaith 
mae tair gwaith 2, sef y rhimod cyntaf o 20 
cant, yr hyn yw tuneli ; felly rhaid fod 
pwyswasgiad y dwfr, ar ddyfrddor chwech 
troedfedd ei maint bob ffordd, yn gyfartal i 
dair tuneli, tri ped*erydd ran o gant, a 
chwe-phwys; sef 3. 0. 3. 6. neu 3 tuneli 
a 90 pwys. Felly, pwysau cyfartal i'r swm 
yna, wedi ei ddodi o'r tu cefn i'r ddór, ddwy 
ran o dair at i ławr o'i uchder, sef o fewn 4 
troedfedd oddiwrth yr ymyl uchaf, a fyddai 
ddigon 1 fantoii pwyswasgiail y dwfr, heb 
on cynnorthwy aralL 

Grym y gwthiad a wna dwfr yn erbyn 
colynau 'r ddór, yw'r pwyswasgiad a'i try o 
amgylch ar ei bochr iaaf ; a cheir g wy bod 
tnaint y grym hwnnw, trwy liosogi un ran o 
chwech yn lled y ddor gyda chwechfocbriad ei 
huchder, a chymmeryd maiutiolaeth dwfr 
cyfartal i'r cyfanswm. Y pwyswasgiad a 
wna'r dwfr at agor y ddor, neu i wneuthur 
iddi droi ar ei cholynau, a ganfyddir trwy 
liosogi on ran o bedair yn mhedwarongliad ei 
huchder, gyda phedwar ongliad ei lled, a 
chymmeryd swm o ddwfr cyfartal i'r cyfan- 
swm. Hawdd felly yw canfod cyfartalwch 
y ddau bwyswasgiad, un ar y ddor a'r Hall 
ar ei cholynau, y mae 'r naill i'r Hall fel un 
ran o chwech yn y lled nedi ei liosogi gyda 
chwechyfochriad yr uchder, i un ran o bedair, 
allan o> uchder a'r lled, wedi eu lliosogi 
gyda u gilydd ; hynny yw, fel nn ran o 
chwech yr uchder i un ran o bedair y lled, 
neu yr un fath a dwywaith jr uchder i deir- 
gwaith y lled; felly, pan y byddo dyfrddor 

Cyf. 



yn bedwaronglog, yn nn faint ei hnchdera'i 
lled, bydd y pwy3wasgiadau fel dau i dri; 
a bydd ar yr un ddor, ar yr un amser, haner 
cymmaint mwy o rym gwthiol i'w hagor ar 
ei cholynau, ac y sydd i'w throi drosodd ar 
ei gwaelod; a golygu na byddo rhwystr, neu 
orsinau ar y gwaelod. Fel hyn, os ped- 
warougliad o chwech troedfedd a fydd y ddor, 
sef 6 gwaith 6, yn 36, 6 gwaith hynny yw 
216, a 6 gwaith hynny etto yw 1,296, a 
dyna chwechyfochriad, sef maiutiolaeth pwys- 
wasgiad yr holi ddwfr ar yr holi ddór; y 
pwys digonol yw throi ar ei gwaelod yw un 
ran o chwech i 1,296; sef 216 troedfedd; ac 
iV throi ar golyuaa, un ran o bedair i 1,296, 
sef 324 troedfedd eh węchy fochrog neu syl- 
weddol. Gan hynny, i'w throi o amgylch 
ar ei gwaelod, y pwyswasgiad a fydd 6 tun- 
eli; ac i' w hagor ar golynau bydd yn 9 
tuneli. 



PWYSIANT PRIODOL (Specific gramty.) 

Pan y soddir corph sylweddol mewn uurhy w 
wlybyr, rhaid yw iddoddileu, neugymmeryd 
He cyfran o'r gwlybyr hwnnw, a fyddo 'n 
gymmwys gyfartal a'i faintiolaeth ei hun. 
Pe dodid llestr Uawn dwfr ar ddysgl, a soddi 
rhyw ddefhydd caled i'r dwfr, collai dwfr 
tros y llestr i'r ddysgl; ond cymmeryd llestr 
wedi ei ddosranu i droedfeddi neu fodfeddi 
cyfochrog, a thywallt y dwfr o'r ddysgl i 
hwnnw, gwelir aawl modfedd neu droedfedd 
yw maint y defnydd caled a'i dileodd. 

Neu gellir rhoi dwfr mewn llestr, wedi ei 
ddosranu felly, gan soddi sylwedd caled iddo, 
a gwelid sawl modfedd a gyfodai 'r dwfr o'i 
fewn. Os bydd tu fewn llestr yn 4 modfedd 
wrth 3, neu 12 modfedd pedaironglog, a 
phob modfedd ar ei ochr unionsyth wedi ęi 
nodi yn ddosranau o 12 gradd gyfartal, yna, 
pan y soddir corph o ffurf afreolaidd ynddo, 
o'r fath ac y byddai 'n anhawdd ei fesur 
oblegid ei fylchau, neu anghyfartalwch ei 
ranau, megis darń o aur nen arian garw a 
chnapiog, bydd i bob un gradd o gyfodiad y 
dwfr ddangos ddarfod i un radd o ddeuddeg 
i fodfedd, hynny yw dengys i un fodfedd 
chwechyfochrog o ddwfr gael ei ddileu; fel 
os cyfyd y dwfr ddwy radd, rhaid y cynnwys 
yr aur, neuV peth a'i dileodd, ddwy fodfedd 
sylweddol o ddefnydd. A dyna 'r duli 
rhwyddaf o bob duli at fesur cynnwysiad 
sylweddol pob corph afreolaidd. 

Os soddir peth cydbwys a'r gwlybyr., y 
byddai ei faintiolaeth o wlybyr yr nn bwys- 



== 



J 



23 



178 



Y WAWR. 



aa a'r peth soddedig, arosai'r peth hwnaw 'n 
llonydd yn unrhyw gyfran o'r gwlybyr, ani 
fod pwyswasgiad hylif yr un faint bob ffordd; 
oblegid, ni byddai fod y peth i mewn ond yr 
un fath a phwysau 'r dwfr cyn ei goili tros yr 
ymylon trwy soddiad y peth. Ond os bydd 
y caledgorph yn drymach na'r gwlybyr maint 
am faint, megis modfedd o'r naill aro fodfedd 
o'r 11811, dinystrir y cyfartalwch, a bydd y 
pwysau 'n gwasgu oddi fynu, yn fwy na*r 
gwasgiad oddi ławr, o gyrouiaint a phwys- 
au'r corph; yr hwn, o herwydd hynny, a 
sawdd i'r gwaelod. Felly, os bydd yn ys- 
gafnach na'i faintiolaeth o'r gwlybyr, deuai 
trwodd o'r gwaelod a nofiai ar y gwyneb. 
Ond os soddir corph trymach na'r gwlybyr, i 
ddyfnder cymmaint o weithian *n fwy na'i 
drwcb ac ydyw*r corph yn drymach na'r 
gwlybyr, ac iddo gael ei noddi trwy ryw 
foddion rhag pwys wasgiad dwfr arno, nawf 
er ei drymder, o herwydd y gwasgiad oddi 
isod, yn gyfartal i'w ddyfnder a wrthfantolai 
bwysauY oorph, ac ni bydd gwasgiad oddi 
fynu, heblaw pwysauY caledgorph ei hnnan. 
Plwm sydd ychydig dros 11 o weithian 'n 
drymach na dwfr; ondpedodid darń chwe- 
chyfochrog o hono ar waelod coffr pren nn 
droedfedd pedwaironglog ei faint, yn ngheu- 
ad oddiarnodd, a'i soddi i ddyfnder deuddeg 
troedfedd, nofiai yno, oblegid gwrthbwysid 
ef i fynu gan ddwfr trymach na'i hnnun tan- 
odd, ac ni byddai pwyswasgiad gan y dwfr 
at i ławr arno. Hefyd, pe dodid corph 
ysgafnach na dwfr, megis corcyn, ar waelod 
llestr, ac wedi ei naddu mor lyfn fel na al la i 
dwfr fyned rhyngo a'r gwaelod, ni chyfodai, 
eithr ymsefydlai yno, am y pwysgasgid arno 
gan y dwfr oddi nchod, tra na byddai pwys- 
wasgiacf oddi isod at ei gyfartalu. 

Mae'n canlyn oddiwrth yr egwyddorion 
hyn, ond pwyso nnrhyw gorph mewn awyr, 
ac wedi hynny ei bwyso mewn nnrhyw wlyb- 
yr, yr ymddengys yn colli cymmaint yn ei 
bwysau, ac y w pwysau maintiolacth gyfartal 
o'r gwlybyr. Nid am y coli ei bwysau mewn 
gwirionedd, ond am y paryswasgir ef at i 
fynu gan egni cyfartal i bwysau *r gwlybyr, 
Ile yr hwn a leinw yn y llestr. Fel hyn, 
rhwymer dam o blwm wrth linyn y byddo 
ei ben arall yn rhwym wrth ddysgl clorian; 
ac os bydd pwysau'r plwm yn un wns, a'i 
soddi fel y byddo dwfr drosto mewn llestr 
hollol lawn, dylifa dwfr tros y llestr, a rhaid 
ydyw tynnu allan o'r ddysgl arall gymmaint 
o ronynau ac a fyddo gyfartal i drymder y 
dwfr a lifudd trosodd, cpn y gallai fantoli 'r 
plwm; oblegid pwyswasgir y plwm i ławr 



yn ydwfr gyda egni, nid yn gyfartal iV 
bwysau ei hunan, eithr cyfartal i'r gwaban- 
iaeth sy rbwng ei bwysau ef a phwysau ei 
faintiolaeth o'r dwfr. A gellir gwybod, yn 
y modd yna, bwysau perthynasol pob cyrpb, 
neu 'r cyfartalwch a ddygant y naill i'r Hal). 
Pwysau peth ynddo ei hun yw ei bwyBao 
rhywogaethol, ac a elwir pwysiant priodol 
(specific grauity); a pbwysauY naill rywog- 
aeth, megis modfedd o blwm, mewn cymmar- 
iaeth i bwysan yr un faintiolaeth o rywog- 
aeth arall, megis modfedd o aur, yw yr hyn 
a elwir pwysau perthynasol (rdatwe gra- 
trity). Trwy bwyso maintiolaeth hysbys 
rhyw ddan sylwedd o wahanol rywogaethau, 
megis troedfedd neu fodfedd chwechyfochrog 
o'r naill a'r Hall, gwelwn wahaniaeth eu 
trymdcr, sef eu pwysiant priodol, mewn 
cymmariaeth i'w gilydd ; er angraiff^ os can- 
fyddid modfedd, hynny yw sylweddol, o 
haiam yn pwyso 1,948 o ronynau, a modfedd 
sylweddol o blwm yn 2,858, dywedem, y 
bod pwysiant priodol y ddau sylwedd a'n 
cyfartalwch fel 8 i 4 agos; yr un modd y 
gellir gwybod pwysiant priodol sylwedd cal- 
edgorph mewn cymmariaeth i wlybyr, trwy 
bwyso yr un faintiolaeth o'r ddan, megis 
modfedd sylweddol o ddwfr am bob modfedd 
sylweddol o'r caledgorph ; a chofir mai'r 
ddeuddegfed ran o fodfedd ei uchder, mewn 
llestr 12 modfedd pedaironglog, neu 4 wrth 
3, ydyw modfedd sylweddol o ddwfr. Ond 
y mae 'rpwyso yna 'n dra anhawdd, o her- 
wydd mai gofynol i'r caledgorph aYdwfryw 
bod o'r un Hun a maint yn gywir a* u gilydd ; 
a phan na allom newid eu ffurf, ni ellir 
gwneuthur y gymmariaeth o gwbl. Kelly, 
ni ellir gwybod pwysiant priodol meini 
gwerthfawr, grisial, mwnai mettelog, neu 
sylweddau anifeilaidd a llysieuol, heb en dy- 
fetha. Ond cafwyd dyfais at wybod pwys- 
iant priodol pob sylweddau celyd a gwlybion; 
y glorian ddyfrb\vyaol(Hydro8tatfclkdance\ 
a wnaed ar yr egwyddorion a eglurasom, ac 
y mae'n ddull hollol hawdd a pherffaitb gy- 
wir. Ni raid ond rhwymo Hinyn wrth un 
ddysgl i'r glorian, a'r caledgorph yn glymedig 
wrtho, a'i bwyso mewn awyr, ac wedi hynny 
ei bwyso mewn dwfr, a bydd gwahaniaeth y 
pwysau yr nn faint a phwysau swm o dwfr 
cyfartal i swm y caledgorph; a thrwy bwyso 
rhyw gorph arall yn yr un modd, gwelwn ei 
bwysiant priodol mewn cymmariaeth i bwys- 
au'r cyntaf. A gellir gwneuthur feUy gyda 
sylweddau ysgafnach na dwfr, naiU a*i trwy i 
eu glynu wrth nodwydd yn ngwaelod clorian 
hollol lan, neu trwy lenwi 'rpelh ysgalh gyda 

igitized by VjDOyiC _- 



I 



DWFR-FESURYDD. 



179 



pwysau h ysbya o sylwedd a fyddo hyn a hyn 
trymach aa dwfr, a chaniatau at wahauiaeth 
y pwysau mewa awyr a dwfr, 

Gellir gwybod hefyd bwysiant priodol 
gwahanol hylifoedd, ar yr aa egwyddor; 
oblegid, os pwysir yn nn sylwedd mewa 
daa wahaaol hylifocdd, y pwysau a gollir yn 
mhob aa sydd yr ua fath a phwysiant priodol 
yrhylif hwoaw. Aagraiffc; modfedd chwe- 
chyfochrog o blwm a goli 253 o ronyaau 
mewa dwfr, er na cboll oud 209 o ronyaau 
pan ei pwysir mewa gwirf digymmysg ; gaa 
hynoy, pwysaa modfedd sylweddol o wirf 
(Akohol), yw 209 o ronynau, a'r eiddo dwfr 
y w 253 ; yna, y mae pwysiant priodol dwfr, 
oddeutu V bedwareddran ya drymach na 
gwirf. 



DWFR-FESUR YDD. 

Ar yr egwyddor a eglurasom uchod yr 
adeiladwyd y dwfr-fesurydd(/Ty<frw?ieter); 
deillia V en w o ddau air Groeg ya ar wy dcl o 
tnesuriad dwfr; meter, mesur; hydro, dwfr; 
yr hyu a ddengys gysoudeb yr enw Cymreig 
Dwfr-fesurydd. Mae amry wiol fath o ddwfr- 
fesuriadau. Ua sydd wydr aeu belen gopr 
gyda phaladr, ar yr hwa y nodwyd graddeg 
o raaau cyfartal. Trwy ganfod sawl gradd 
oV rhaoau hyn a sawdd blaen y paladr, can- 
fyddir sawl gradd yw aarbyw wlybyr arall 
yu drymach aeu ysgafaach aa* a gilydd. Un 
arall hynod o amlwg a wneir drwy barottoi 
cynnifer obelenau gwydrgleiniog a geuol yn 
gwahaniaetbu yn eu pwysau, eithr yn bys- 
bys eu cyfartalwch, a'r pelcni wedi eu nodi 
'n unol a'a priodol bwysau; yna gollyngir 
hwy 'n olynol iV dwfr i' w bolrhain, nes y 
ceir un na fydd iddi soddi na dyfod i fyuu ar 
y gwyneb, eithr a erys yn llouydd, ym inha 
le hynnag ei dodir ; a dyallir fod y gwJybyr 
o'r un pwysiaut priodol aV belen wydr yma. 
Os gollyngir y belen non i wlybyr arall, ac 
iddi soddi, rhaid fod y gwlybyr hwnnw 'n 
ysgafnach na'r blaenaf ; oud os dawY belen 
ar y gwyneb bydd y gwlybyr yn drymach 
naV cyntaf ; a thrwy soddi *r pelenau eraill 
i'r gwlybyr trymaf, nes cael un a erys yu 
llonydd, heb soddi na dyfod i*r gwyneb, 
gwybyddir pwysan perthynasol y gwlybyr 
wrth rifnod y belen, 

Dwfr-fesurydd hynod o gywir, a byddiol 
at fesar pwysiaat priodol gwahanol ddyfr- 
oedd, ac felly at wybod graddau eu purdeb, 
yw na o belen wydr tair modfedd ei thrwch, 
a phelen arall yn ymuno, wrthi, ac yn agor 



iddi, yn uu fodfedd ei thrwch; mae'r belen 
isaf yn Uawn haels plwm, ac o'r uchaf wddf 
pres; ac wrth y gwddf wifr {wire\ wedi ei 
grisdroelli, yn 10 modfedd ei hyd, ac yn 
1-40, sef yn un ran o ddeugain i fodfedd ei 
thrwch, wedi ei dosranu yn fodfeddi ac yn 
ddegranau modfedd. Holi bwysau 'r peiriant 
a'r belen isaf yn Uawn haels, yw 4.000 o 
ronynau. Pan cllynger y pelenau i ddwfr 
mewuysteu, un gronyn ar uchaf y wifr a' u 
sawdd un fodfedd; gan hynny, degfed ran o 
ronyn a' i sawdd y ddegfed ran o fodfedd. 
Yn awr, saif y ddegfed ran o fodfedd yn 1$ 
mewn un math o ddwfr . nag mewn roath 
arall, yr hyn a ddengys fod un math o ddwfr, 
a'i faintiolaeth yn gyfartal i faintiolaeth y 
peiriant, yn pwyso ilai o'r ddegfed ran i 
fodfedd, na maintiolaeth gyfartal o ddwfr 
arall ; fel y canfyddir gwahaniaeth o un ran 
mewn deugain mil, yn rohwysiaut priodol y 
ddau ddwfr. Mae'r pwysau hwn o 4,000 
gronynau yn dra hwylus at gymmaru dwfr; 
eithr gellir amrywio maintiolaeth yr haels 
yn y belen isaf, fel ac i'w gwneuthur yn 
drymach neii ysgafnach, ac felly ei chym- 
rawy80 at fesur pwygiant priodol unrhyw 
wlybyr ysgafn neu drwm. Y peiriant hwn 
sydd hollol gywir a manwl i fesur gwlybyr- 
oedd agos yr un bwysau. Y mae ei fanyldra 
mor gywir, ac y dengys anmhuredd a fyddai 
ry fychau i ł w ganfod trwy unrhyw ffordd 
g) flfredin, ac na cllid ci wybod gyda'r aixh- 
waeth. 

Y Pwys-fesuriad, neu ddwfr-bwysydd a 
elwir Areometer, o ddau air Groeg yn ar- 
wyddo mesuriad pwysau, ac a ddyfeiswyd 
gan M. De. Parcieux, yn Paris, sy rwyddach 
na'r un uchod, ac yn rhoddi cymmariaeth 
gywir o wabanol wlybyroedd. Nid yw ond 
duli arall yn atteb yr un dyben aV Hall a 
ddarluniwyd. Mae yn hwn phlol wydr 
addeutu dwy fodfedd neu ddwy a haner ei 
thrwch, asaith neu wyth ei hyd; eigwaelod 
sy wastad neu grynaidd, a chorcir ei gwddf 
yn dynn; yn y corcyn sicrheir gwifr ber- 
fikith unionsyth, oddeulu \ — 12 modfedd ei 
thrwch, ac yn 30 modfedd ei hyd. Llenwir 
y phiol a haels, fel ac iV soddi yn y dwfr 
trymaf a olriieinir, gan adael blaen uchaf y 
wifr ychydig bach yn is naV gwyneb. Mae 
rhól wydr oddeutu tair modfedd neu dair a 
haner ei thrwch, a thair neu bedair troedfedd 
ei hyd, ac ar ei hochr raddeg o raniadau cy- 
fartal. Rhoddir y dwfr a fyddo i' w chwilio 
yn y rhól, a'r phiol yn y dwfr ; a dengys y 
raddeg sawl gradd yw ister blaen uchaf y 
wifr. Yr offeryn hwn sy mor dyner, fel, ar 
. :iqttizedby vjC 



180 



Y WAWR. 



ba radd bynnag y saif mewn dwfr o dym- 
hcredd cyffredin, os syrth pelydr yr haul ar 
y dwfr, sawdd y wifr atnryw fbdfeddi, oble- 
gid fod ychwanegiad bychan o wres yn cyn- 
nyddu maiotiolaeth y dwfr, ac i'r na graddau 
yn lleihau ei bwysau perthynasol ; a chyfyd 
i fynu trachefn ond symmnd y rhol i gyagodle. 
Ychydig halcn rhwng bys a bawd, nett ych- 
ydig bach o sugyr wedi ei ollwng iV dwfr, a 
gyfyd y wifr rai modfeddi, ond ychydig wirod 
wedi eidywallt a'i sawdd. Os soddir un o'r 
offerynau hyn, a'i bwysau yn beth Uai na 24 
wos. i ddwfr, syrth nen gyfyd dros hanner 
modfedd am bob 1 ran o 17,424 rhanan y 
dwfr a ddileir, lei mai hawdd canfod y gwa- 
haniaeth o nn cant milfed ran ! 

Prif wasanaeth Dwfr-fesurydd yw cywir 
hysbysa pwysiant priodol gwirod, ac i ddal 
cymmysgiad o ddwfr, nen wlybyr arall os 
bydd ynddo. Ond y mae'n llawn morgym- 
mwys at ganfod pwysiant priodol unrhyw 
wlybyroedd eraill. Llaeth sydd oddeutu 
1 — 31 rhan yn drymach na dwfr, ac felly, 
dengys yr offeryn hwn a gymmysgwyd 
dwfr gyda'r llaeth a'i peidio, Am hynny, 
arferir yr offeryn yn Switzerłand a gogledd 
Idal, He mae'r gwledig yn dwyn en llaeth 
bob pryduhawn i laethdy cyffredin, at łesur 
llaeth pob nn ; a rhoddir iddynt, ar ddiwedd 
y tyromor, gyfran o gaws, yn unol a chyfan- 
swm y llaeth a roddwyd yn y llyfrau ar en 
cyfer. 

Gellir canfod, trwy'r unrhyw foddion, ós 
cymmerir sylweddan caledgyrph gydag nn- 
rhyw sylwedd gwahanol ei bwysiant priodol. 
Llnniwyd offeryn ar yr egwyddor bon gan 
Mr. Br ad ford, at ddangos faint o gymmysg- 
edd a roddwyd mewn darń aur, ac hefyd at 
ddangos ai arian ai peth ysgafhach a gym- 
mysgwyd. 

Y gosodiad, fod sylwedd a soddir mewo 
hylif yn dilea, nen 'n cymmeryd Ile cyfran o 
hylif cyfartal iV faintiolaeth, yr hwn osod- 
iad yw sylfaen y gaagen hon o Ddyfrbwys- 
iaut, a gaofyddwyd gan Archimedes, nn o 
Rif-fesuryddion peaaf yr hen amseroedd ; ac 
y mae o werth adrodd yr hancs, er hysbysiad 
difyr i'n darllenwyr. 

Hiero, brenin Syracnse, yr hwn oedd 
athrooydd lled enwog, ac yn gyfaill noddcl i 
Archimedes, a roddodd iddo ddwfa-destun iV 
olrhain ar gymmysgiad matteloedd. Yr oedd 
Hiero wedi rhoddi swm penodol o aur i gel- 
fyddydwr i'w wneutour yr goron ; ac am yr 
ammheuai, oblegid ysgafoder y goron, darfodd 
i'r crefffcwr gymmysgu arian gyda chyfran 
o'r anr wrth ei gwnenthnr, deisyfodd ar i 



Archimedes chwilio i'r peth. Dywedir i'r 
athronydd, tra 'n meddwl yn ddwys am ei 
destan ymchwiliad, ddigwydd myned i ym- 
drochfa, a sylwi wrth soddi ar y dwfr a gy- 
fodai dros gculanau *r ymdrochfa; a chan 
weled ytt nnion fod y dwfr hwnow yn gyfar- 
tal i faintiolaeth ei gorpb, meddyliodd y gallai 
hyn ei gyunysgaeddu gyda moddion at gan- 
fod y gymmysgfa, os oedd, trwy wnenthnr 
cynnyg a gweled faint o ddwfr a gyfodai 
pwysau penodol o arian dros ymylon lleetr, 
faint a gyfodai dam aur o'r na bwysau, ac 
faint a gyfodai darń cymmysgedig o anr ac 
arian o'r un bwysau ; ac am y gwyddai fod 
pwysau penodolj o aur yn llai ei faintiolaeth 
na maintiolaeth yr yr unrhyw bwysau o arian, 
rhedodd allan o'r ystafell, gan floeddio, 
" Myfi cHi cefaia ! Mtjfi a* i cefais F 



OI>AV. 



RHUGLUD. 



Rhuoliad, nen rytiad, sydd o angenrheid- 
rwydd yn tybio am arwynebedd un corph 
yn symmud, neu'n taeddu at symmnd 
tros arwynebedd corph arall. Hefyd, y 
mae o angenrheidrwydd yn tybio am y naill 
arwyneb yn cael ei gymmell yn erbyn y 
Hall gyda rhyw radd deimladwy o bwys- 
wasgiad. Yn yr amgylchiadau hyn, yr 
achos o rugliad yw diffyg Uyfnder perffaith, 
neu loywder yn yr arwynebau a ymgyĄrrdd- 
ant a'u gilydd. Mae'r garw leoedd bychain 
sy daenedig dros yr arwynebau, yn dyfod, 
pan yr ymgyffyrddant, megis i ymblaon neu 
ymddwfnhau i'w t 'gilydd; a phan y cynnygir 
symmud yr arwynebau, y naill ar y Hall, 
gwrthwyneba 'r garwleoedd a'r anghyfartal- 
iadau hyn eu gilydd, gan rwyscro 'r tuedd i 
symmud. GeUid amgyffred yr effaith hon 
trwy osod dwy ysgnbell wrychog, a blaenan 
eu gwrych at eu gilydd, ac feUy eu gwasgn 
'n nghyd, fel y byddo i wrych y naill gael 
eu soddi rhwng gwrych y Hall. Os ym- 
drechid symmud un wrychgrafeU ar y Hall 
mewn cyfeiriad union onglog i'r blew, can- 
fyddid rhwystr gan gryn wrthwynebiad. 
Yr anghyfartalładau a ordóant arwynebau 
agored i mgliad, a weithredant ar en gilydd 
yn yr un modd a blew y ddwy yagubell; ac 
rei y mae'n amlwg po mwyaf y gwasgid dwy 
ysgubell ynghyd, mai mwyaf y gwrthwyneb- 
iad ystlysoi, felly hefyd y canfyddlr bob am- 
ser mai po mwyaf y pwyswasgiad, a'r hwn y 



===== 



RHUGLIAD. 



181 



I, 



gyrir arwyiiebedd on yn erbjn y llall, mwy- 
af y rhugliad. 

Mm tri math o rugliad, nen 'a gywirach, 
j mae tair fibrdd 711 7 rhai 7 dichon i'r naill 
arwynebedd symmud ar y llall, a'r rhugliad 
711 gwahaniaetha yn mhub nn. Y gyntaf 
7w, pan y b7ddo i gorph 7a gorphw7a ar 
wastadle ysgUntio ar Myneb gwaatad corph 
arall. Yr ail 7W, pan 7 b7ddo i gorph htr- 
grTnawl, rolio ar W7neb corph arall. Ar 
trydydd yw, pan y dodir rhol sylweddol o 
fewn rhol genol mwy ei thryfesur, a tbrwy 
ei gwtbio mewn nnrhyw gyfeiriad gydag 
egni penodol y bydd i'r naill droi yn y llall. 
Nyni a yatyriwn yn ddylynol y tair fibrdd 
hyn; ond yn flaenaf soniwn am rugliad y 
naill gorpb yn ysglentio dros y llall. 

Mae'n ddeddf sefydlog fod rhugliad y naill 
arwynebedd ar y Hall, pan yn symmnd, yn 
gTfartal i'r pwTswasgiad a'r hwn eu gTrir at 
eu gilydd, a chan ystyried ar hyn o bryd, 
fod y ddeddf hon yn fanwl, cawn egluro 
natur y profion a'r rhai y gollir ei sefydlu. 

Gymmerer bwrdd gwastad, yn derfyn- 
gylchol ar ławr gwastad ystafell, ar bwnnw 
doder coffir trwm, nen ddarn pren, neu blwm 
hir a llydan, i'w symmud tros y bwrdd, o'r 
naill ben i'r Hall, a modd iddo dderbyn ych- 
waneg o bwysau, fel y galler amrywio pwys- 
wasgiad y cyfryw ar y bwrdd wrth ewyllys. 
Sicrhaer ar y naill ben i'r bwrdd chwerfan 
dro, doder y coffr ar y pen arall, bydded 
llinyn yn cyrhaedd oddiwrth y coffr dros ol- 
wyn 7 chwerfan, a dysgl wrth ei ben tua'r 
llawr, fel 7 galler dodi pwysau 7U 7 ddysgl 
t'r dyben o dynnu'r coffr ar hyd 7 bwrdd. 
Gwneler trymder 7 coffr, 7n nn pw7s; doder 
tywod m&n 7n 7 ddysgyl nes 7 b7ddo agos 
ddigon i symmud y coffr, a bydd i bwysau'r 
tywod, jfaghyd a'r ddysgl gynrhychioli y 
y rhugliad. Golyger fod pwysau 'r ddysgl 
yn hanner pwys; os dodir nn pwys yn rhagor 
o fewn i'r coffr, fel y byddo f n ddau bwys, 
gwelir y bydd eisiau haner pwys arall o fewn 
y ddysgl cyn y gallo symmud y coffr, felly, 
pan ddybler y pwysau dyblir y rhugliad. Os 
ychwanegir hyd i dri, pedwar, a phum pwys 
i'r coffr, rhaid a fydd ychwanegn tri, pedwar, 
a pbump haner pwys i'r ddysgl mewn trefn i 
orchfygu y rhugliad. Gellir ychwanegn fel 
yna o hyd, a phrofi mai yn unol a chyfartal- 
wch cyonydd 7 pwyswasgiad, yr ychwanegir 
hefyd gynnydd 7 rhugliad yn yr un cyfer- 
talwch. 

Gwnaeth Coulomb a Ximems liaws o 
brofion amrywiol ar raddeg helaeth, a dyna 
oedd yr effiuth agos bob amser. Canfydd- 



wyd ychydig wyriad oddiwrth 7 ddeddf hon 
mewn rhai amgylchiadau ; oblegid, pan oedd 
7 pwTSwasgiadau a arferid yn dra thrymion, 
canfyddid na chynnyddai y rhugliad mewn 
llawn gymmaiut cyfartalwch a'r gwasgiad; 
modd bynnag, yr oedd y gwyriad mor fych- 
an ac yn y fath amgylchiadau fel y gellir ei 
hebgor yn ddiogel. 

Bod y rhugliad gan hynny iV ystyried 
yn gyiartal i'r pwyswasgiad pan rodder yr 
arwynebedd, y mae canlyniad tra neilltuol 
yn dylyn, yr hyn yw, faint bynnag a am- 
rywio mawredd yr arwynebau cyffyrddol, saif 
y rhugliad yr un gyhyd ac y byddo'r pwys- 
wasgiad het) ei newid. Golyger fod y coffr 
a grybwyllwyd yn ddarn o bren Hethrog, a'i 
wyneb yn 16 o fodfeddi pedwaronglog ei 
faiut, a'i ymylon heb fod ond cyfartal i un 
fodfedd, bydd iddo 'r un rhugliad gyda'r 
gwastadfwrdd, pa un ai ar ei wyneb ynte ar 
ei ochr ei gosoder. I amlygu hyn, caniatt- 
awn fod trymder y darń pren yn 16 wns; a 
bod ei rugliad pan ei doder ar ei ochr o fod- 
fedd yn cael ei ddangos gydaY ddysgl jó 8 
wns; rbaid felly fed rhugliad pob modfedd 
pedaironglog yn gyfartal i hanner y pwys- 
wasgiad ar y fodfedd bedaironglog honno. 
Yna, doder y pren ar ei wyneb, a bydd 
hwnnw 'n toi 16 o fodfeddi pedaironglog ar 
y bwrdd 5 holi bwysau 'r pren fel gynt a 
fydd 16 wns, ac felly V pwyswasgiad ar bob 
modfedd pedaironglog yn 1 wns. Pan oedd 
y pren ar ei ochr, aY pwyswasgiad ar fod- 
fedd pedaironglog yn 16 wns, y rhngliad 
oedd 8 wns ; a chan y tybir rhugliad yn gyf- 
artal i'r trwmwasgiad, mae'n canlyn, ar 
pren ar ei wyneb, a'i wasgiad yn 1 wns ar 
bob modfedd pedaironglog o'i arwyneb, y 
rhaid i rugliad pob modfedd pedaironglog o'i 
wyneb fod yn hanner wns ; a chan y bod 
yno 16 o fodfeddi pedair onglog, cyfanswm 
y rhugliad a fydd hanner wns 16 oweithian, 
neu 8 wns, yr hyn sydd gywir gyfartal i'w 
rugliad pan oedd y pren ar ei ochr. Mae'n 
amlwg mafr un canlyniadau a ddylynai 
wyneban gwahanol eu maint, faint bynnag y 
pwyswasgiad, tra 'r pwysau yr un. Gan y 
byddai 'n foddlonrwydd gan rai 'n gwybod 
ychydig Alsawdd ganfod prawf cyffredinol 
o'r briodoledd hynod hon, ni a'i dodwn, gan 
ofyn caniattaad y darllenwyr na wyddant y 
rheol, am ei bod ond ychydig eirian rhwng 
cromfachau. 

(Golyger undod arwyneb yn nn fodfedd 
pedaironglog, ac nndod pwyswasgiad yn un 
pwys, gadawer p i fod y pwyswasgiad ar 
wyneb modfedd pedaironglog, yn cael ei alw 

Diniti7fidhvVaQ( 



182 



Y WAWR. 



un pwys, neu ranau o bwys. Gadawer s i 
fod yn nifer y modfeddi cyffyrddol ; yna s p 
a fydd cyfanswm y trwmwasgiad. Bydded 
/ yn arwyddo y rhugliad a wna nn pwya ar 
uu fodfedd pedaironglog o arwyneb, yna/p 
a fydd y rhugliad a wna drwmwasgiad p ar 
wyoeb un fodfedd pedaironglog, ac/s P a 
fydd y rhugliad a wneir gan wasgiad, s P, 
ar y gwyneb. Os f a fydd cyfanswm y 
rhugliad hwn, cawn felly p^/sp. Ond s 
p yw holi gyfanswm pwyswasgiad neu drym- 
dery dam pren; a galw hwnnw'n w, mae 
gennym f =/ w, yr hyn nydd annibynol o 
fawredd yr arwyneb cyffyrddol). 

I'r darllenwyr na wyddant Al$awdd> gal- 
wn P yn 1 wns ar bob modfedd pedaironglog 
o bren a fyddo fodfedd ei drwch a deuddeg 
modfedd bob ffordd ei wyneb. sef 144 o fod- 
feddi oll. Galwn s yn 12 o fodfeddi cy- 
ffyrddol, yna s p, neu 12 modfedd 12 wna, a 
fydd cyfanswm y gwasgiad. Bydded /yn 
hanner wus i arwyddo y rhugliad a wua P 
yr 1 wns ar s un fodfedd pedaironglog o ar- 
wyneb ac yna / p hanner wns gan 1 wns y 
fodfedd a fydd y rhugliad a wna P 12 wns 
ar s 12 o fodfeddi pedaironglog; ac / s p 
hanner wns 1 wns ar 1 fodfedd pedairoulog a 
fydd y rhugliad a fydd / hanner wns ar s 
12 modfedd gan P 12 wns ar y gwyneb. Os 
f neu 6 a fydd cyfanswm y rhugliad, cawn 
felly f=/s p, 6 wns /hanner wns s 1 fod- 
fedd p 1 wns. Ond s p 12 modfedd pedair 
onglog a 12 wns yw holi gyfanswm pwys* 
wasgiad neu drymder y darń preu ; a galw 
hwnnw 'n w, 12 wns, mae gennym f =/w, 
sef 6 wns o rugliad gan 12 wns y darń pren 
12 modfedd pedaironglog; ac nid yw'r cy- 
fartalwch yna 'n gwahaniaethu faint bynnag 
ei fesur a'i bwysau. 

Mae'r canlyniad yna wedi ei bron* gan 
Coulomb a X\menea. Canfyddasant, faint 
bynnag o wynebau a fyddai gan ddarn pren 
neu garreg, a'r fath bynnag gwahaniaeth eu 
maintioli, ac ar ba wyneb bynnag ei dodent 
ar fwrdd, mae'r rhugliad yn gyfartal i bwys- 
au'r darń, oddigerth fol y nodwyd; os bydd 
y rhygliad yn dra bychan, ar gwyneb yn dra 
mawr, y rhugliad a fydd ychydig bach yn 
fwy na chyda V un pwysau ac arwyneb llai. 

Mae duli ymarferol arall i'brofi cyfartalwch 
y rhugliad i'r pwyswasgiad, yn dibynu ar 
brioduliaethau gwastadlawr lleddfog, neu 
lechweddog fel rhiw ar y ffordd fawr. Cym- 
merer ystyllen a'i naill ben yn uchel a'r Hall 
yn iselu fel ysgrifengist, a ffyn, neu ystolion 
gwahanol eu huchder i' w newid tann ei phen 
uchaf, at ei gyfodi i unrhy w nchder dewisol. 



Ar ben yr ystyllen doder darń pren neu gar- 
reg, a chyfoder y pen hwnnw'n ddigon uchel 
i'r dam allu fod braidd yn ddigon i orchfygu 
y rhugliad, a dechreu ymlithro o'i bwysau ei 
hun. . Yn hyn bydd yr egni at waelod yr ys- 
tyllen yn gyfartal iVrhugliad. Os cym- 
merir hyd yr ystyllen i gynrychioli holi 
drymder y dam, bydd i nchder ei naill ben 
o'r llawr gynrychioli 'r egni symmudol ar 
y Uechwedd, a'r hyd o'r gwaelod at dann y 
pen uchaf gynrychioli pwyswasgiad y dam 
ar yr ystyllen. Felly bydd cyfartalwch y 
rhugliad yr un fath a chyfartalwch uchder y 
pen o'r llawr i'r hyd a fyddo o'r gwaelod hyd 
dann y pen uchaf ; ac os ychwanegir y trym- 
der, ddwy waith, teirgwaith, a rhagor, can- 
fyddir y rhaid cyfodi pen uchel yr ystyllen 
yn uwch ddwywaith, tairgwaitb, a rhagor 
mewn cyfartalwch i ychwanegiady trymder, 
at beri digon o rym i allu gorchfygu y rhug- 
liad, a gosod y dam mewn symmndiad. Gan 
bynny maeV cyfartalwch rhwng y trymder, 
y rhugliad a'r pwyswasgiad yn aros yr un. 
Mae ychwanegu trymder pwyswasgiad ar 
ben Uechwedd, yn ychwanegu y rhngliad i'r 
un graddau, fel y rhaid i ben y rhiw fod yn 
uwch neu oriwaered yn serthach i'r un 
graddau, cyn y symmudo V trymder o bono 
ei hun. E'r difyrwch addysg i'r darllenwyr 
ymofyngar, rhoddwn yr Alsawdd rhwng 
cromfaeban, fel y gallo eraUl fyaed beibio 
iddo heb gael cam. 

(0 waelod y Uechwedd i*w uchaf, ac or 
uchaf yn unionsyth at y llawr tanno sydd 
ongi. Galwn yr ongi yn X, bydded y rhug- 
liad yn f, a'r pwyswasgiad trwm yn p, o 
uchaf y Uechwedd i'r Uawr tanno A. £. ac 
oddi yn o hyd at waelod y Uechwedd E. B. 
Trwy'r hy n a eglurasom eisioes, mae gennym* 
F : P : : A E : Ł B. 
Ond A E : E B : : Cyffyrddlin X : ł 
. • . F : P : : Cyffyrddlin X : 1 
.-. F = P Cyffyrddlin X. 
Ymddengys fel hyn, fod cyffyrddlin yr ongi 
bob amser yu cynrychioli graddau y rhugliad 
i gyfartalwch y pwyswasgiad), 

Yr ystoi tann ben uchaf yr ystyllen, o 
flaen ei throed i waelod yr ystyllen, ac oY 
gwaelod i fynu ar hyd yr ystyllen yw*r ongi; 
a'r Uawr sy'n cynnal yr ystyllen, o draedyr 
yatol hyd i bon isaf yr ystyllen yw'r cyffyrdd- 
lin {tangent) ; felly, at ddyall hyn ar y ffordd 
fawr, rhaid dychymmygu llineli drwy'r 
ddaear, yn cyrhaedd o ben uchaf y rhiw, 
hyd i ddyfhder a tyddo 'n gydwastad a phen 
isaf y rhiw. Ac am y pwysau i' w symmud, 
pa bynnag gwahaniaeth maint ei amrywiol 

Jigitized by VjOOQTC 



LLYWODRAETH LLOEGR. 



183 



wynebau, bydd yr ongi yr ud, ac felly y 
rhngliad yr on. 



LLYWODRAETH LLOEGR. 

Lłtwodraeth dda sy sylfaeoedig ar gariad 
haelfrydig tuag at les y deiliaid. Diam- 
mheuol ydyw y dechrenwyd Uywodraeth yn 
oee y Patriarchiaid; ac ymaehanesyddiaeth 
Uwythaa boreuol dynolryw, megis hanes 
Abraham, Isaac, a Jacob, yn eglarhaad pryd- 
fertb o sefyllfa cymdeithas ar y cynllan bwnnw. 
Pan y lliosogai te ul a *a fawr, ymwasgarai *r 
canghenan, fel y gwelwn yn hanes Abraham 
a Lot, yn nghyd a hanes Jacob ac Esau ; 
ond pan ymgyfunent, ystyrid rhyw un fel y 
pen; mewn amser rhoddid titl i'r rheolydd 
hwn, a gelwid ef penaeth, cadben, barnwr, 
pcnreolwr, brenin, a Swldan neuyraerawdwr. 
Nwydan aflonydd dynion a'n tneddai 'n ach- 
lysnrol at ryfel, a chai 'r llwythau mwyaf en 
hawydd am ffrae, y cymmeriad o fod yn 
rhyfelgar, ac er mwyn cyd ymddiffyniad, 
ymnnai V Uwythaa gweiniaid yn gyfangorph 
byddinog; a hynny, gyda serch ar ymfudo 
ynghyd a mabwysiadu arferion neillduol oedd 
dechreoad cenedloedd. Yr oedd Canaan, pan 
ei goresgynwyd gan yr Israeliaid, wedi ei 
hadddosparthu felly i amryw iwythau;acfel 
hynny yr oedd Prydain pan ei goresgynwyd 
ganCasar; Idal yr un modd, cyn inodwedd 
drachwantus a mllwrol rhai Rhufeiniad ar- 
wain y Uwythaa i ryfel yn erbyn ea cym- 
mydngion. Dyua fel yr oedd yn dra dweddar, 
ar bum mil o lwythaa, ac ar liaws o honyut 
hyd heddyw,yn Ngogledd a Deheadir Amer- 
ica, yn Africa, ac yn Awstralia. 

Mae llawer math o lywodraeth yn mhlith 
dynion o ran dali ei gweinyddiad, eithr mewn 
egwyddor nid oes ond tri math. 

1. Pan sefydlir y gallu llywyddol yn 
ngbrynoad cymdeithasfa, yn gynnwysedig o 
holi rydd aelodaa y wladwriaeth ; yr hon a 
elwir Gwerinlyicodraeth. 

2. Pan ei sefydlir me*ncynghorfa 'n cyn- 
nw} s aelodaa detholedig ; yr hon a elwir 
PendtfigaeiK neu lywodraeth bendefigaidd. 

3. Pan ei hymddiriedir yn nwylaw nn 
person, ac y cymmer yr enw Unbenaeth, nea 
freniniaeth. 

Pob math arall o lywodraeth sy naill ai 
llygriad o'r rhai yna, nea yn fath ac y gellir en 
dwyn i'r tri a enwyd. Wrth y gallu pen- 
adurol, y meddylir y gallu o wneuthur y cy- 
freithiau, oblegid yn mha le bynnag y byddo 
'n aroa, a phaymddangosiad bynnag a fyddo 



ffarf a gweinyddiad allanol y Uywodraeth, 
rhaid i bawb eraill gydymffurfio gydi hi, a 
a chymmeryd ea cyfarwyddo ganddi ; oble- 
gid ei bod bob rhyw amser yn nowisiad y 
Uywodraeth, i newid ffurf ei gweiuyddiad 
trwy ordinhaad newydd, nea reol, a rhoddi 
gweithrediad y cyfreithiau yn y dwylaw a 
fynno, trwy osod un, nea ycbydig, nea lawer 
o'hedd ynadon cyflawniadol; a rhaid i'rgall- 
aoedd gwladol eraiU oU ufnddbau y gallu 
Uywodraethol yn nghflawniad ea hamrywiol 
swyddau, onide bydd y ffurf lywodraeth ar 
ei difodiad. 

Mewn gtverinlytcodraeth, Ue 'r erys yr hawl 
i wneuthur cyfreithiau yn y bobl yn gyffredin, 
dywed Blackstone fod rhinwedd cyhoedd- 
as, nea ddaioni, debycaf i' w ganfod, nag yn 
unrhyw o'r dalliau eraiU, oblegid, ebaief, 
er fod cymmanfaoedd poblog yn ffolaidd en 
trefniad yn fynych, ac yn wanaidd eu dyfais, 
etto 'n gyffredin, amcanant wneuthur yr hyn 
sydd iawn a chyfiawn, a chanddynt bob 
amser raddau o wladgarwch neu yspryd 
cyhocddas. 

Mewn pendefigaeth, sylwa Blackstone, 
ceir mwy o ddoethineb nag yn y ffnrfiaa 
eraill, am ei chyfansoddwyd, neu yr amcan- 
wyd ei chyfansoddi o'r dinasyddion mwyaf 
eu gwybodaeth ymarferol; ond y mae ynddi 
lai gonestrwydd nag y sy mewn gwerin- 
lywodraeth, a Uai grym nag a geir mewn 
Uywodraeth unbenol. 

Unbenaetk yw y rymusaf o'r oU, o her- 
wydd gau hollol gydsyniad galluoedd ethol- 
edig y Uywodraeth y clymir ei holi ewynau, 
y rhai a ymgyfnnant yn nwylaw 'r tywysog; 
ond y mae perygl mawr iddo ddefnyddio 'r 
nerth hwnnw i ddybenion annoeth agormesoL 

Gyda ni trigolion Prydain, ymddiriedir 
Uywodraeth y deyrnas i dri o aUuoedd gwa- 
hanol y sydd yn hollol acnibynol o naill y 
llall. Yn gyntaf, y Freninea, neu Frenin yn 
ei ddydd. Yn ail, yr arglwyddi Ysprydol a 
Tbymmorol — y rhai ydynt gymdeithasfa o 
ddynion detholedig, o herwydd naill ai eu 
dnwioldeb, eu braint genedigol, eu doethiueb, 
eu gwroldeb, neu eu heiddo perchenogol; ac 
yn drydydd, Ty y Cyffredin. yn ddewisedig 
gan y bobl o'u mysg eu hunain, yr hyn a'i 
gwna 'n fath o werinlywodraeth. Fel y 
mae'r corph crynhóaidd hwn, a dueddir gan 
amry wiol achlysuron, ac a ofala am wahanol 
fudd, yn cyfansoddi *r Senedd Frutanaidd, 
a chanddo *r uchaf reolaeth ar bob peth sydd 
o fewn ei awdurdod, ni all un anghyfleustra 
i'r deiliaid gael ei feiddio gan un o'r tri brig- 
yn na wrthsafir hynny gan on o'r ddan araU; 



184 



Y WAWR. 



arfogwyd pob cangen gyda gallu nacao syl 
ddigon i wrthdaflu unrhyw newyddiad y 
tybir ei fod yn anfuddiol nen 'n beryglus. 

Yma, ynte, y sefydlwyd penaduriaeth yr 
unffurfiad Prydanaidd. a hynny mor fuddiol 
ac y bu raodd i gymdeithas; oblegid ni ellir 
dyehym.nygu am na drefh arall, y gallem 
fod mor sicr o gael y tair gynneddf fawr ly- 
wodraethol wedi en cyfono mor dda ac mor 
ddedwydd. Dichon i rai feddwl am wella, 
nea am ddiwygio y rhanan hyn ; ond ni ellir 
dyfeisio gosodiad gwell na chyfundeb y tair 
egwyddor mewn nn llywodraelh. Pe scfyd- 
lid y gallu penadurol mewn rhyw nn o'r tri 
gallu ar wahań, byddem agored i anghyfleus- 
dra Unbenaeth ddiammodol, pendengaeth, 
nen werin-lywodraeth ; ac felly byddai dwy 
o brif gyflyr llywodraethyddiaeth yn eisian ; 
sef, naill ai rhinwedd gweria, doetbineb pen* 
defigion, nea rym Unbenaeth. Pe ymdrech- 
id ei sefydlu mewn rhyw ddwy gangen, 
megis y Freniaes a Thy 'r Arglwyddi — gallai 
gwnenthuriad ein cyfreithiau fod yn syn- 
wyroi, a'u gweithrediad fod yn rymus, ond 
dichon na byddai daioni a lles y werin mewn 
golwg bob amser ; pe 'i sefydlid yn y Fren- 
ines a'r cyffiredin, byddai arnom angen y 
gofal cyfryngoi a ddtsgwylir i ddoethineb 
pendefigion ei roddi. Pe sefydlid yr hawl 
benadurol yn y ddaa dy, a'r orsedd beb allu 
nacaol ar eu hymdriniaethaa, gallant felly 
ddifodi 'r orsedd, n gwanhan a difa holi rym 
y gallu gweithredol. Ond y mae'r unfFurf- 
iaeth a'r llywodraeth wedi en tymmern a'a 
cymmysgu mor ryfeddol, fel na all en dryga 
a pherygl niwaid, oddigerth dinystrio cyfar- 
talwch y gallu sy rhwng y naill gangen ly- 
wodraethoi a'r lieill. Oblegid po digwyddai 
i annibyniaeth nn o'r tri gallu gael ei ddi- 
nystrio, nen pe deuai nn yn iswasanaethol i 
olygiadau y naill nen V llall o'r ddwy arall, 
byddai diwedd cyflym ar ein ffurfly wodraeth. 
Ne wid id ein rheolau o'r cyttundeb gwreidd- 
iol a wnaedtrwy gydsyniad cyffredin, a chan 
weithred benodol y gymdeithas ; a'r fath gyf- 
newidiad, modd bynnag ei heffeithid, a fydd- 
ai ar unwaith yu ddatgysylltiad rhwymau V 
llywodraeth; ac felly darostyngid y bobl i 
sefyllfa derfysglyd ; u trechaf treisied, gwan- 
af gwaedded," a allo lladdcd, a fedro ys- 
peilied, a chynnwrf ac ochain a thy wali t 
gwaed a fyddai 'r canlyniadan ofnadwy. 
Gan hynny, cyn meiddio meddwl ei newid, 
gwell ymdrechn ei pherfteithio, fel y delo 
amser a chynnydd gwybodaeth i ddynkra. 

Y Frenines, yn ngolwg cyfraith y tir, yw 
pen yr Eglwys sefydledig ; mae ganddi 'x 



cyfiawn awdurdod i wneutbar rbyfel ac i 
gyboeddi heddwch ; hefyd, i anfon a derbyn 
cenadau, i roddi titlau, i wysio, i hwyhaau, 
ac i ddiddymu V Senedd, ac i ddiddymu un- 
rhywysgrif, er iddi gael cymmeradwyaeth y 
ddau Senedd-dy. Eithr ni all wneutbur 
cyfraith newydd, na chodi trethi newydd, 
rhaid yw cael llais y wlad at hynny. Ar* 
wyddair llywodraeth Prydain Fawr ydyw, 
u Nid teg tretha gwla£ beb ganiattad y tri- 
golion;" a chynrychiolir y wlad gan aelodau 
Ty y Cyffiredin. 

Mae person y penaJnr yn gyscgredig yn 
nghyfrif y gyfraith, ac y mae bwriadu ei 
lladd yn deyrnfradwriaeth. Yn nghyfrif y 
gyfraith wladoi ni all wnenthor cemwedd, 
oblegid y Gweinidogion Łlywodraethol sy 
gyfrifol am ei gweithredoedd i'r wlad, a 
hwythau, os ymddygant yn anweddns, a ellir 
en dwyn i gyfrif trwy gwyn cyhnddol. 

Ooron Lloegr sydd etifeddiaethol yn y 
Uinell wr-rywaidd nea feaywaith, ond iV 
etifedd fod yn wrthdystiad (ProUstant), yn 
erbyn Pabyddiaeth, ac heb briodi nn o gref* 
ydd arall; ond gali yr bawi etifeddol gaelei 
newid a'i eh w t togi gan y Senedd. 

Ty V Arglwyddi a gynnwys yr arglwyddi 
Ysprydol o ddaa Ajrcnesgobion a pbedwar* 
ar-ugain o Esgobion ; ac wedi yr Uniad, ped- 
war Esgob o'r Iwerddon; a'r arglwyddi 
Tymmorol, yn cynnwys pendefigion y deyr- 
nas. Uchelfonedd yr Alban a gynrjchiohr 
gan un-or-bumtbeg o Bendefigion, a rbai yr 
Iwerddon gan wyth-ar-ugain. Eistedd rhai 
Alban a'r Iwerddon drwy etholiad; aV Ueill 
drwy ddisgyniad genedigol nea trwy wnea- 
tburiad y penadur. Yn arglwydd cangell- 
ydd yw blaenorydd y Ty ArgJwyddoL 

Ty y Cyffredin a gynnwya 656 o wyr yn 
perchen eiddo bydol. Rhaid eu bod yn 
gymmwys wrth y gyfraith. Rhaid fod 
Marchog y Sir yn werth £600 y flwyddyn, 
a*r Bwrdeisiaid yn werth 300 y flwyddyn. 
A'r rhai hyn a gynryohiolant drigolion gwa- 
hanol Siroedd y deyrnas yn nghyd a Uiaws o'i 
dinasoedd a'i threfydd. Rhaid i bob ysgrif 
arianol trethi ddechreu yn y ty hwn; y cyn- 
north wyon a ganiatteir ganddynt yn flynyddol 
at draul dwyn yn mlaen y llywodraeth. Ni 
ellir penderfynu nn gyfraith newydd heb 
gydsyniad y tri ansawdd łlywodraethol — 
Brenmes, arglwyddi, acuyffiredin; ac ni 
ellir cytiawni dim a fyddo groes i'r cyfreithiaa 
a wneir felly, yr hyn a elwir cyfraith ddeddf- 
ol {statotfe law); nac yn groes i hen arferion 
sefydlog ac adnabyddue y wlad, yr hyn a 
elwir y gyfraith gyffredin (common law). 

Digitized by VjQO^ LC 



AMRESYMMEG. 



185 



IEITHADUR. 



RHAN II.— GE1RTDDIABTH. 

Geiryddiaeth y gelwir yr addysg a v n 
cyfarwydda,ynghyd a'r gwybodaeth o ł r modd 

I i olrhain tarddiad 7 naill air o'r Hall, ac i 
ddirnad y duli i amrywio yr unrhyw eiriau. 
Tarddiad geiriau a'n harwaia i ddyall tad- 
ogaeth geiriau; pe meddyliem am y gair 

' Gwraig, gwelir mai gwr yw *r gwreiddair 

I neuY tad ac aig yn ychwaoegiad atto; yn 

I I nesaf, canfyddir aig yn air wrtho ei han, am 
1 1 ddyfader, oV hwn y tardd eigion; felly ar- 

wydd mai peth o aig gwr, neu o'i ddyfader, 
o'i du fewn, ac o'i ystlys ydyw Gwraig ; a 
mawr yw colled y byd am nad yw lliaws o'r 
rhai a argraffant eu meddyliaa yn defnydd- 
io'r geiriau sydd a* u hystyr yn fwyaf priodol 
i'r meddylddrych; ac am nad yw lluoedd o 
ddarllenwyr yn dyall ystyr geiriau fel ac i 
alla gweled prydferthwch dywediadau rhai 
medrus. Y duli i amrywio yr un geirian sy 
gynnwysfawr ; megis byd, bydol, bydoedd ; 
car, cariad, cerais, caraf; da, daoedd, dawni, 
daionus; eb 9 gwyneb, atteb, ebai, tebyg, 

RHAKAU TMADRODD. 

Cyfrifir wyth ran ymadrodd yn yr iaith 
Gymraeg; ac wrth ddyall y rhanau hynny 
dyallir hefyd eiryddiaeth. Gelwir y rhanaa, 
Enw, Rhagenw, Berf, Rhagferf, Bannod, 
ctsylltiad, arddodiad, a chtfryngiad. 
Rhai gwyr mawr a arferant eowaa eraill ar 
rai o'r rhanau ymadrodd; eithr eia hym- 
drech ni ydyw gafael os gallwn, yn y duli 
tebycaf at gael ein Hysgoleigion i ddyall a 
chofio. 

Pen. L — Am Enw. 
' Enw a roddir ar bob peth y dichon i ddyu 
ei weled, ei deimlo, ei archwaethu, neu ei 
amgyffred yn y meddwl. Mae dau fath o 
enw ; sef, enw cadarn, ac enw gwann; ond 
nid yw enw gwann yn rbagor na dangos 
natur neu ansawdd yr enw cadarn. Gwa- 
hanol bethan, meddyliau, a geiriau, a ystyrir 
yn meddianuu gwahanol ansawdd, a chys- 
ylltu y gwahanol ausoddau mewn undeb a'u 
gilydd yw cyfaosoddiad ; megis, cist, ty, 
deall, dyn; dyna enwan cedyrn, am fod 
mewn enw cadarn sylwedd a ddengys syn- 
wyr ynddo ei hun ; ond ni wyddir ausawdd 
y petbau yna nes cael enw gwann ; megis, 
Air, małvr f eryf, da; a gelwir pob un o*r 
rhai olaf yna 'n euw gwann am na wna hir na 
mawr synwyr, hyd nes ei gysylltu gyda enw 

Ctp. 1 ' 



cadarn; megis, cist hir, ty mawr, deall eryf, 
dyn da, 

Gwelir yn yr eglurhaad yna mai enw yw 
y peth a grybwyllir, ac mai ei ansawdd, yn 
dangos ai mawr ai bach, ai drwg ai da, ydyw 
yr hyn a elwir enw gwan. Y peth a sonir 
am dano yw enw cadarn, a'r gair a ddy weder 
i amlygu y fath beth ydyw, a olygir yn enw 
gwann. Gwelais^/arcAjdyna^ peth; gwel- 
ais farch hardd, dyna yfath beth. 

Dau fath o Enw cadarn y sydd; sef, 
priodol a chyffredinol. 

Enw cadarn priodol yw enw na pherthyu 
i bawb, pob peth, neu bob Ile; nid yw 
briodol ond i'r sawl a'i cafodd ; eithr enw 
cadaru cynredinol a berthyn i ddosparth 
eang o unrhyw ddull. 

Priodol ywV enw cadarn Roberty neu 
Mary ; Caerdydd, neu Nefyn ; o herwydd 
nid yw Robert, a Mary, yn enw pob mab a 
merch, na Chaerdydd, a Ncfin ; yn enw pob 
tref a dinas. 

Cyffredinol yw'r enw cadarn dyn, neu 
anifail* dinas neu dref, hefyd gwa8tadeda\ 
mynydd, yspryd, deall, serch, ac ewyllys; o 
herwydd dyn yw dyn, bydded y lliw a 
fyddo; dinas yw dinas, bydded fawr neu 
fechan; tref y w tref, bydded yn y wlad hon 
neu mewn gwlad arall; a'r un modd am 
wastadedd, a mynydd, ac yspryd, a*r cyn- 
neddfau eneidiol; petbau cyffredinol ydynt. 

AMRESYMMEG. 



Pen. II — Meddylddrychau ac enwad. 

Mae tair o'r cynneddfau eneidiol yu brif 
weithredyddion tann gyfarwyddyd Amre- 
symmeg. Sef, yn I. Dirnadaeth, neu am- 
gyffrediad, trwy'r hyn a derbynir meddyl- 
ddrych; yn 2. Barn, tnvy'r hyn y cym- 
marir un meddylddrych gyda meddylddrych 
arall; ac yn 3. Rhesymiad, trwy'r hyn y 
casglir penderfyniadau oddiwrth y cymmar- 
iaethau hynny. 

1. Meddylddrych yw gwrthrych di gyf- 
rwngy meddwl mewn tybiaeth; — y peth sy 
bresenol i'r meddwl, pan y tybier am un- 
rhyw beth. Pan edrycho dyn ar wrthrych, 
megis march, efe a dderbyn ei dybiaeth am 
farch trwy gyfrwng y llygaid; oud pan y 
meddylio am y peth a welodd, bydd fel yn 
gweled y march yn ei dybiaeth, er ei fod 
mewn ystafell dywyll, a dyna weled march 
yn ddigyfrwng ; mae'r march yn bresenol i'r 
meddwl, a hynny yw meddylddrych, yn ei 
ystyr syml. 



>g fe 



186 



Y WAWR. 



2. Barn yw cymmaru pethan. Mae ar 
Morgan eisiau march, gwyr fod un ar werth 
gaa Meredydd, ac mae'n gwybod hanes y 
march; yna, bydd i Morgan gymmarupeth- 
au, megis, y prts sydd ncbel, — eithr march 
ieuangc, cryf, a gweithgar ydyw;— ceid nn 
cystal am lai arian yn y ffair calan ganaf, — 
ond bydd fy nghollcd o byn hyd hynny yn 
fwy arian na'r gwahaniaeth prls; ar ba ochr 
mae'r dy3tiolaeth gryfaf, a'i y byddai *n well 
ei gyinmeryd, ynte y byddai well poidło. 

3. Rhesymmiad yw penderfynn cymmeryd 
neu beidio a chymmeryd y march, yn nnol 
a'r fam a wnaed trwy gymmarn y meddyi- 
ddrychan o ł i blaid ac yn ei erbyn, yn ol yr 
amgyffrediad neu'r ddirnadaeth a feddiannai 
Morgan am y cyfryw. 

Dirnadaeth, neu amgyffrediad y w'r gyn- 
neddf trwyr hon y derbyniom unrhyw beth 
i'r meddwl; y mae'n gyfystyr ac hyweled- 
iad y corph ; sef, fel y mae'r corph yn gali u 
gweled peth yn amlwg a'r llygad, felly mae'r 
deall yn gallu amgyffi-ed neu ddirnad peth ; 
a chynnwys amgyffrediad ddwy ran; sef, 
syml, neu sengl ; ac amrywiog, nen gym- 
mysg; gwahaniaethir rhyngynt yn y modd 
canlynol- 

Pan dderbyniom wrthrychan ar wah&n, 
heb ystyried unrhyw berthynas, neu an- 
sawdd berthynol iddynt, na dim ar y sydd 
yn gysylltiedig a hwynt, yr amgyffrediad sy 
sengl neu syml ; yr un fath ac enw cadarn 
wrtho ei hun, megis pe meddyliem am " wr; n 
ond pan dderbyniom ddau neu ragor o feddyl- 
ddrychau, a pherthynas neu gjsylltiad rhyng- 
ynt a'u gilydd, bydd yr amgyffred yn gym- 
my3g, megis am bregethwr, morwr, ac 
amaethwr ; oblegid fod pregethu, morwriaeth^ 
ae amaethyddiaeth yn cael ei gymmysgu 
gydar meddylddrych awtw; a gelwir gwr 
yn enwad. 

Enwad, fel gwr, neu bregethwr, a adrodd 
feddylddrych, ae a esyd allan derfynau y 
meddylddryeh ; megis, gwr yw ef a phregeth- 
wr, a dynaY oil a wyddir am hynny oadeg. 

Dosparthir enwad i unigol a chyffredinol. 
Enwad unigol sydd yr nn peth ac a elwir 
mewn grammadeg yn enw priodol, na ellir 
ei gymmwyso at fwy nag un peth yn yr un 
synwyr ; a gelwir enwad unigol yn Hunan- 
iaeth ; o herwydd, na ellir ei ddosparthu i 
ranau o'r un rhywogaeth ; gwr, sydd hunan- 
iaeth, ac ui ellir ei ranu i fwy nag un ; coes 
sydd hunaniaeth, ac er ei rhann'n Uawer o 
B ddarnau, ni ellir ei dosparthu i goesau ; car- 
reg hefyd sydd hunaniaeth, ac er ei thorri 'n 
llawer o gerryg, ni bydd o'r nn rhywogaeth 



yn ei maintioli. Hunaniaeth, yw'r peth ei 
hunan ac nid arall (IndimduaT). 

Enwad cyffredinol a ellir ei gymmwyso at 
amryw bethau yn yr un synwyr; megis dyn, 
anifail, seren, afon, a mynydd, yr un fath a'r 
rheol ramadegol am enw cadarn cyffredinol. 
Cymmwysir amryw enwau unigol at wahanol 
hunaniaeth, ond nid yn yr nn synwyr. 
Robert sydd enwad unigol am Robert Peel, 
Lloegr, ac am Robert Bruce, Alban ; eithr 
nis rhoddir jx enwad iddynt yn yr un syn- 
wyr ac i hunaniaeth, fel y gwnawn gydaY 
enwad dyn am y ddau. Nid Robert, Lloegr, 
yw Robert, Alban, ond dyn yw pob un. 
Dicbon i gadfridog Prydain, gwas li&ui, cath, 
neu gi, gael yr enwad Duke; etto, nid yw 
tebygoliaeth enw yn rhagor na chanlyniad 
damwain, yr byn nad yw pan ddywedom fod 
pob Hunaniaeth o'r pedwar, gyda'u gilydd, 
yn anifoiliaid. 

HYAWDLEDD. 



Mae dwy droell ymadrodd, a harddant 
hyawdledd gydag addurniadan dymnnol, pan 
eu harferir yn gydweddol a synwyr; a gel- 
wir hwy dullsymmudiad "gair, a dullsym- 
mudiad ymadrodd. Yr olaf sy barhaad o'r 
gyntaf ; a'r gyntaf y w cymewid gair o'i ystyr 
briodol i arwyddo peth arall, am y tros- ! 
glwyddir tebygoliaeth, perthynas, nen wrth- 
gyferbyniad ystyr i feddwl y gwrandawydd, 
gyda mwy prydferthwch na phe arferid 
geiriau cyfystyr. Yr enw a roddwyd i ddull- 
symmudiad gair, yw Trawsymddwyn (Me- 
taphor); ac i barhaad trawsymddwyn, 
rhoddwyd yr enwad Aralleg (Allegory). 

1. TRAWSYMDDWm 

Trawsymddwyn y w naill ai arfer gair dy- 
eithr yn Ile 'r gair priodol, neu symmud gair 
o'i ystyr briodol i ystyr gyffelybiaethol. 

"Mao Cristionogaeth yn cynnal daioni," 
sydd ymadrodd priodol. " Fel y cynnal col- 
ofn adeilad, felly y cynnal Cristionogaeth 
ddaioni," sy gyffelybiaeth. Ond Trawsym- 
ddwyn ydy w dywedyd, " CJolofn daioni yw 
Cristionogaeth ; M o herwydd arfer y gair dy- 
eithr colofn yn lle'r gair priodol cynnal, ac 
o herwydd symmud y gair colofn o'i ystyr 
briodol tann adeilad, i ystyr gyffelybiaethol 
am gynnaliaeth daioni. 

Eglwys sydd air yn ddeilliaw o'r Groeg 
ekklesta, aV Gymraeg a'i geilw cynnulleidfa, 
a geiriau 'n cael eu harfer yn. briodol yw 
u Gynnulleidfa Crist;" yr Iesu hefyd a ddy- 



Jigitizod by V = 



PRYDYDDIAETH. 



187 



wedodd, "Fy nghynnulleidfa, w iV neill- 
duaw oddiwrth bob cynnulleidfa arall. 

u Y gwyr cerwch eich gwragedd," sydd 
ymadrodd priodol; carodd Cristei gynnull- 
eidfa, sydd yr un modd ; " y gwyr cerwoh 
eich gwragedd, megis y carodd Crist ei gyn- 
nulleidfa," sy gyffelybiaeth; ar nn modd y w 
pob fymadrodd a gynnwyso fel, neu megys, 
a felly; eithr gal w 'r gynnulleidfa " Merch 
y brenin, priodasferch yr oen, a'r wyryf 
bur," sy drawsymddwyn. 

Trawsymddwyn yw pob geiriau cyfFelyb- 
iaethol, pan na arferir fel, megys, tebyg, a 
felly, yn flaenorol iddynt; " Cennad Sataa 
ftn cernodio, gw&i a gwg y byd, gwisgwch 
am danoch arfan 'r golenni, Hasem y w dy 
air i*m Łraed a llewyreh i'm Uwybrau, pob 
cnawd sydd wellt, cleddyf fy ngenau, sathr- 
ais y winwyryf fy hwn," a phob geiriau yn 
y duli yna, sy drawsymddwyn. 



PRYDYDDIAETH. 

Y Cymmebiadau. 

Cymmeriadau ydynt rwymau ar ben cyn- 
taf llinellau prydyddiaeth, fel y mae'r odlan 
yn rhw} r man ar y pen diweddaf ; fel. 
Mi gofiaf am a gaftpyrf— ar awel 
Ry wiog cyn boreufwyd, 
Corniedydd cywrain ydteyd, 
Yr Eos glan a'r wisg \tcyd. 

Wyd yn atteb i dri wyd arall, y w'r odlau 
unsill ar ddiwedd y llinellau; eithr arferir 
rhai denblyg weithiau, yr hyn sy fwy cam- 
piw, megys oeni yn yr Ynglyn canlynol : 
Aeth yr Oen i'w d&jihoeni,—*, gwaedgwn 
Gwydgas arno 'n ftcoeni ; 
Y byd fu boen i*n Obn ni, 
A bu annwfa i* w boeni. 
Eithr rhwyman ar ddecbreu 'r llinellau 
yw cymmeriadau cerdd; ac y mac tri math o 
honynt; megys, 

1. Cymmeriad llythyrenol, 3ef, fod yr un 
yydsain yn nechren 'r llinellau ; fel eu gwelir 
yma wedi eu nodi yn Italaidd: — 

Ni bu gwarr daear dy well,— na mynor, 
Na manwl glod linell, 
Na phen nn yn ffynonell, 
Na chlai gwael, uwchlaw ei gwell. 
Gelwir Uafariaid, yn dechreu llinellau, yn 
Gymmeriad llythyrenol, er na fyddont yr 
unrhyw; fel hyn: — 
Am fy mhlant, mwyfwy yw 'm loes, — daear oer 
Fdwyw*r wraigddiweirfoes ; 
Un anadl o fwyn einioes, 
2 mi yn dad, mwy.nid oes. 



Mewn Cywydd, gelwir llythyrenau cyntaf 
dury linell a fyddo 'n cyd odli yn gymmeriad; 
megis: — 

2?grynedig groen ydwyf , 
Egwsn a chnl gan nych wyf ; 
Pm hiraetb mam a orwedd, 
A 'nhad bach, yn byd y bedd ; 
Merch a mab, mae oer och mwy 
Jfeirw ydynt anmhuradwy ; 
Gwraig a hil go rewog ynt, 
Gro hirnos a geir aroynt. 

BAVI8 DTVX01 KOMEDIO. 



MR. THOMAS WILLIAMS, ABERERCH. 

Gakwyd Thomas Williams, yn yr Aber- 
erch, Eifionydd swydd Gaerynarfon, o fewn 
y flwyddyn 1771; aeth i weithio 'n dra 
ieuangc, o herwydd ei rieni oeddynt ar eu 
goreu, a chanddynt amryw o blant heblaw 
Thomas. Daeth yn Sear-llongau campus 
cyn pen nemawr, ond ni chafodd ysgol at 
allu darllain ac ysgrifenu. 

Bu'n gweithio ym Mhwllheli, Caernarfon, 
ac yn M angor ; oddi yno symmudodd i 
Liverpool Yr oedd ef yn dra charedig a 
chyfeillgar; ni wnaethai niwaid i neb; a 
chan mai gyda phethau eraill yr oedd ei 
feddwl, ni allodd siaradSaesonaegyn gywir; 
pan ofynai am iymaid o ddwfr gan Sais, 
tamaid ei galwai, "pkase Sir yive me a byt 
of drink F "A bit,* 9 oedd pob peth ynSaes- 
onaeg gan Thomas; a gantlamon j galwai 
genłkmen; sef, boneddigion. 

Yr Hynodrwydd yn Thomas Williams 
oedd ei ddyfais. Amryw ystafelloedd, Uawer 
darń ol, allu o ddelwan ar ranau blaen Hong 
au, sy'n addurno 'r porthladdoedd lle'r elont, 
oblegid ei fawr gywreinrwydd yn cerfio; a 
chyda fod ei waith yn hardd i'w ryfeddu, y 
mae hefyd yn gadarn i foddlpnrwydd. 

Os gofynai neb iddo am y modd y gallai 
gyflawni y fath gywreinwaitb, ei atteb a 
fyddai, "IHaist aminnau, meddwliddyfeisio 
a wncu8 i" 

Y pethau a'i hynododd yn benaf oeddynt 
y tu allan i' w orchwyl fel saer llongau; un 
peth, er na allai ddarllain, gwnelai i fynu 
unrhyw swm o rifyddiaeth a ofynid iddo, 
neu a ewyllysiai ei gwybod, heb un cyn- 
northwy yn rhagor na'i feddwl iV gwneuth- 
ur, a'i dafod i'w thraethu ; a phe gofynid 
iddo yn mha ran o'r ddaear y mae rhyw 
wlad, yn "mha wlad y mae rhyw dref, a pha 
un a'i porthladd llongau y Ile a'r He ai peidio, 
attebai 'n ddlattreg, ac mor gywir a phe 
gofynid iddo am Bwllheli. 

DiaitizedbvVjQ 1 



188 



Y WAWR. 



Dywedal am hen ryfeloedd y Groegiaid, y 
Rhufeiniaid, ar Prydeiniaid yn dra chyson a 
hanesyddiaeth. Cofiai Hanesyddiaeth Eg- 
lwysig Mosheim yn rhyfedd; a thrwy yr 
hoffai ef y Bedyddwyr yn fwy nag unrhy w 
enwad crefyddol arall, medrai adrodd en 
helynt ani lawer oes, ac enwi en Pregethwyr 
penaf mewn* Uawer gwlad ; hynod o gyfa 
oedd ei góf. 

Ceisiodd iV feddiant Beiriant y Morwyr, 
yr hwn sy bedwerydd ran o gylch (Qąad- 
rant), a gwnaeth un newydd a ystyrid yn 
well gan amryw; gorchwyl benigamp o'i 
eiddo ydoedd yspienddrych pellenig, at sylwi 
ar s£r a phlanedan; eithr ei brif gamp oedd 
offeryn at alluogi V Morwr i wybod yr 
Hydred y byddai ynddo pan ar y cefnfor. 
Pełen fawr oedd yr offeryn hwn, wedi ei 
lliwio, a'i dosparthu *n diroedd a moroedd, 
ac enwan lleoedd yr nn fath a phelenan Hun 
y byd yn gyffredin ; dododd hi i sefyll mewn 
cylch a graddeg, a chylch pres o'i hamgylch 
dannodd a throsodd, a graddeg ar hwnaw; 
yr oedd cadwyni *n dyfod o'r cylch uwch- 
benol a chnapian pres wrthyot, ac enwan ser 
a phlanedan arnynt ; troai Thomas Williams 
y belen, nes dyfod rhyw le a enwid o dan y 
cnap a ddewisid ; a dywedai am faint ary 
gloch y nos a'r nos, yn y mis a'r mis, y 
byddai 'r. blaned iV gweled yn y cwrr a'r 
cwrr o'r ffurfafen, o'r porthladd a nodwyd 
iddo pan yn gofyn. 

Dangosodd y belen mewn amryw drefydd 
yn Nghymrn a Lloegr; ac anfonwyd am 
dano i'w dangos a'i heglnro yn Łlandain o 
flaen Bwrdd Uynges Prydain; synnodd y 
Mawrion ar ei fedrusrwydd, ond ni thybias- 
ant yr attebai V dyben mewn golwg yn mhob 
mann. 

Bn farw, yn nhy merch iddo o'i wraig 
gyntaf, yn Nghaerodor (Bristol), yno ei cladd- 
wyd ef, yn 1847, ac yn y 76 flwyddyn o'i 
oedran. 

Yfath resyn nachawsai Thomas Williams 
)sgol, pan yn ei ieuengctyd! Aitybed na 
ennyn hyn o hanes hynod awydd, yn mhob 
tad & mam a'i darlleno, am roddi plant mewn 
ysgol. Yr ysgolion ydynt dra lliosog a rhad 
yn ein dyddiau ni; a'r duli o addysgu plant 
sy berffeithiach, o fwy nag a ddichon i un 
nad yw'n ymweled ag ysgolion ei ddychym- 
mygn, na'r hyn ydoedd ofewn ugain mlynedd 
ynol. 

Dyn yw Williams dann waliau— y bedd oer, 
Heb ddawn na *ynwyrau ; 
Ond ei gerfwaith clodwaith elan, 
A'i dengys, wedi angan. 



YR ADGYFODIAD. 

Gan Ieuan Gwynedd, Caerdydd : cyhoeddwyd 
gan W. Owen, Heol Duc. 

Testun y Gadair yn Eisteddfod Fremiol 
Bhuddlan, 1850; ac un o'r testunau gogon- 
eddusaf a ddichon i ddyn feddwl am dano, 
yw yr Adgyfodiad; mae cann'n gampns ar y 
fath yn gofyn gwybodaeth eang gan ddeaD 
eryf ; ac awydd ns ydym am weled cyfansodd- 
iadau y blaenoriaid oll, ar y tnstnn hwn. 

Ieuan Gwynedd a olrhain lawer o bethan 
gwahanol, ond y sydd a'u cydymdynniad at 
y pwngc, ac yn cydymgyfarfod ynddo; dod- 
wyd rhesyman derbyniol tros hyn yn y 
Rhagnodiąd. 

Oyfansoddiad da yw hwn; a llawer o 
felnsderan profiad un yn mwynhan o gysnron 
y testuu, yn gydbletb a meddylddrychaa 
gwychion, ar seilian ysgrythyrol, sydd yn ei 
dryfritho; ac er nad anhawdd i'r Parchedig 
£. Evans, Ieuan Glangcirionydd, yw teimlo 
ei fod yn nn o Feirdd penaf ei oes, etto, ni 
all lai na theimlo boddlonrwydd iddo gael ei 
farnu 'n oreu, yn ymyl cyfansoddiad mor dda 
a Phryddestodl Ieuan Gwynedd, faint byn- 
nag a ddichon fod rhagoriaethau y caniadan 
na welsom: po mwyaf en rhagoriaethau 
mwyaf y clod i'r Bardd Cadeiriog. 

Da gennym y dymmer a dueddodd Ieuan 
Gwynedd i gyhoeddi ei waith, a theg yw 
i'n darllenwyr weled ei ymadrodd ef ei hon; 
sef, "Cyhoeddir y Bryddestawdl bon heb 
herio na beio nndyn. Cyfansoddwyd hi 
mewn cystndd trwm, ac anfonir hi i fysg fy 
nghydwladwyr, fel offrwm calon ddiolchgar 
am athrawiaeth mor wynfydedig. Wrth 
edrych yn mlaen, nid oes i mi lawer o ddy- 
ddanwch heblaw ynddi hi, na nemawr o 
gysur ond wrth gofio mai diddymwr Angao 
yw Yr Adgyfodiad a'r Bywyd." 

Ymdrechodd yr awdwr tra gallodd i wrth- 
brofi y rhai a dybiai ef yn warthruddwyr ci 
wlad; ac yn awr, mewn "cystndd trwm," 
cyflwynodd i'w gydwladwyr offrwm calon 
ddiolchgar am athrawiaeth mor wynfydedig 
a'r Adgyfodiad; a'r pethan yna ynghyd a'r 
melnsderan a fwynhasom wrth ddarUain y 
gwaitb, sydd yn ein tneddu i alw sylw ein 
darllenwyr at y eyfryw, i'w brynu, ac iV 
brysnro trwy ail-argraffiad ; gan gabnogi 
awdwr ar *ely afiechyd. 

Prynwch, darllenwch chwi 'r Ho, — j raddog 
Bryddeit honi'w phaicha ; 
Nes bo fiyddlon galon gu 
Ibuan Gwynedd yn gwenn. 

DigitizedbyLiOC ^ 



BARDDONIAETH. 



189 



NODIADAU AR DDYFFRYN LLWCHWR. 

Ar foreu ysblenydd pan oeddwn yn rhodio, 
A'r coran asgellog ddelorent en can, 
Nes peri i'm monwes oedd wylaidd gynnesu, 
I enyn yn fflamau o serch fel y tan ; 
Wrth ganfod y cwbl berthynent i natur, 
Ynperftaith arddangos galluoedd fy Iór, 
Gwaredwr trugarog eneidian anfarwol, 
A Chrewry ddaear eangfaith a'r mór. 

Symndais yn arafhyd Lenyrch oedd wyrddion, 
A syllais mewo syndodar fawredd fy Iór, 
Yn arwain yr Afon,* sydd elfen wir nerthcl, 
I'w Ue ordeiniedlg yn nganol y mór ; 
Yn nerthol ymchwyddai y tonan mawreddog, 
A hyfryd ddyrgleiriant yn ngwyneb yr haul, 
Achosodd fy enaid i waeddi mewn syndod. 

anian ysblenydd ni welir o'Łh ail. 

Trwy y Dolyddion y rbeda heb ludded, 

Y dyfroedd grisialaidd sydd loywaidd o liw, 
En rhinwedd iachusol lonasant y glenydd, 
Mae v n fendith anrhaethol i holi ddynolry w ; 

Y mensydd orenrir a cbnydan melynaidd, 
A'r blodan amryliw ddyfrithant bob Ile, 

1 wnenthnr y Dyffryn yn hoffaidd baradwys, 
O ran ei brydferthwch heb ail dan y Ne*. 

Er addnrn i'r Dyffryn y gwelir adfeilion 
Hśn Gastellf gorchestawl ar lechwedd y bryn, 
Łle gwelwyd gwroniaid yn sefyll yn gadam, 
Ond heddyw maluriant yn ngw aelod y glyn ; 
Prych ydyw y gaerfa a ddengys i'r oesoedd, 
Afrifed ofidiau henafiaidd ein gwlad, 
Yn sefyll iuthradau geiynion oedd greulon, 
Yn ymgyrch y Rhyfel tywalltent en gwaed. 

| O mor fawreddawg i'r meddwl ystyriol, 

I'w gwrando rhuadan yr awyr ddi hedd, 

I Yn chwythn mor nerthol yn erbyn y mnrian, 

Nes peri i'w seilian ymsiglo o'u sedd ; 
Oogoniant nrddasol a berthyn i'r adfidl, 
Er llwyded ei furiau a saled ei wedd, 
Pan byddom yn cofio am " Gedyrn mewn 

Rhyfel," 
Unwaith a fodolent ; ond heddyw mewn bedd. 

O goppa 'r adfeilion canfyddir mynyddan 
Fel mnrian eadarnawl o amgylch ein tref, 
A*n banawg glogwyni yn codi i fynn 
A'n gwyneb gnsenir gan awyr y nef ; 
Hyd aelydd y bryniau a drwsir a gelltydd 
A'r coedydd a wisgir gan fentyll sydd wyrdd, 
Alawon a seinir gan Adar y goedwig, 
Ac yn en eerddoriaeth swyniadan sy* fyrdd. 

Prydferthwch digymmar yw canfod y defaid 
Yn hynod ddiniwed a phrysur ei gwedd, 
Yn dedwydd ymborthi o laswellt ireiddiol, 
Ar wyn fydd yn dawnsioyn amlder y Wledd ; 

• AfonLlwehwr. + Castełl Llwohwr. 



Hyd wyneb y Dolydd y Buchod sy' flithog, 
A gly wir yn brefu nes adsain y fro, 
Tra fyddwy f n bodoli ar wyneb y ddaear, 
Y Dyffryn siriolaf ni chollaf o'm co'. 

Hyd lwybran glaswelltog y gwelir yn rhodio, 
Rianod rinwcddol sydd fawrion en clod, 
Yn odli eu cathlau nes adsain y creigiau, 
O folawd i'r Duwdod a'i galwodd i fod ; 
Ac O ! yn ei llygaid ch#&reua tiriondeb, 
Siarada'n gwefusau ddiwcirdeb di lenn, 
Nes peri i'm gredu o eigion y galon, 
Addetant yr Iesu yn Brynwr a Phen, 

Mai hyn y canfyddaf holi natur yn siriol, 
Ac argraff ei Cbrewr yn a ml wg heb gudd, 
Llywyddwry bydoedd, trag'wyddol, diderfyn, 
A breoin y nefoedd byth bythol a fydd ; 
I'r Dnw gogoneddas y byddo'r gogoniant, 
Yr hwn sy'n berffeithydd, tywysog, a phen, 
Yw cywir ddymuniad fy enaid bach innau 
Trwy oesoedd afrifed anfeidrol— Amen. 

ER^RGLAN TAF. 



Y WAWR. 

Agor dor wnai hen Gaerdydd 

I glndo dytg drwy'r gwledydd ; 

Y Wawrhardd ayrai hi, 

O 'i chanol yn wy eh ini : 

Ein meibion sy*n ymwibiaw, 

Am ei threm yma a thraw ; 

Eisiau ei hymddangosiad 

Am hir Ai ar Gymru fad; 

Dwys gaed non ei dysgeidiaeth, 

Yn ddwl oll, enhuddawl aeth ; 

Yn brin daeth yn wybren dysg 

Ei moddion am ei haddysg; 

Ac aml dew gwmwl a dodd, ,' 

Hon, duach ini deuodd ; 

Yna arnom ai 'n hirnos 

Diiyfyr, annifyr nos. 

Hyd wyrgam ffyrdd myrdd a mwy, 

Yn en trwm ddellni 'n tramwy j 

Heb wawl cu, na meddu mad 

Iawn olen am nn aeliad ; 

Yn is is fyned, neshan 

Hyd i'r duaf ddyfnderan ; 

Oesoedd geid yn suddo 'i gaeth 

Hen bydew anwybodaeth. 

Lly(rau 'r celfyddydau oedd 

O afaelion milfiloedd 

Y rhai gaed en dwyn ar goedd, 

Wnaethant mewn estronieithoedd. 

Teilwng rai mewn Italaeg, 

Hoff rai o'n cylch mewn Ffrancaeg, 

Eisioes yn y Saesonaeg, 

Ni gaem res— yn y Gymraeg 

Hynodol brinion ydynt. 

Hyd yn awr, a drudion ynt, 

Hir enwir o'r rhai yna 

O lafur dwys aml lyfr da; 

Aml iawn ceir yn mlaen ao ol 

Gwych gofrestr 4 gwech gyfrol ; 

Hono i'r Cymro nniaith 

initi7prlhy\-rOCy 



= 



_ 



190 Y WAWR. 


Fyddai lwyr anfuddiol waith. 


Cymru hen, ac a'i mawrbant. 


Ac hwythau 'r dospeirth gweitbiol 


Hen ddonian a ddibunir, 


Hyn cyd wnai eu cadw'n ol 


Wedi 'mroi am dymor bir ; 


Hyn o gyraedd ein gwerin 


Teilwng dalentau r n talaith 


Yma fu blwc mwyaf blin. 


Eto a geir at eu gwaith ; 


hyd mai byn da amlhau, 


Eto medd talentau mad 


Wnai rbyw as'trus iawn rwystrau ; 


Rhyw^fawrion wir arferiad ; 


Wnai 'n egr lnddio *n henwogrwydd. 


Łlucbiasant y llwcb oesawl 


Toli 'n lles, attal ein Uwydd ; 


Wneddyw gudd enbuddo'u gwawl ; 


A'n boff rwydd daitb yn ffordd dysg, 


Ar faes y Wawe mae 'r awr bon 


A gwreiddiol gywir addysg. 


Lawer o rai tryloewon. 


Ban oedd ein meibion haeddawl, 


Ooleu o bwynt bwygilydd 
Anian fawr drwy bon in' fydd ; 


Blodeu 'n boes beb lwydwan wawl ; 


Cymru dlawd, caem y Wawr dlos 


Ei bansoddion a'u swyddi 


Yn wych i bleidio *n hachos. 


Yn ei boli derfynau bi ; 


Rhoddir mawl i'r hardd Wawe mwy, 


Deddfau 'r boli fydoedd fry byd 


Neidiodd i'r lydan adwy ; 


Bur nwyfre *r wybren hyfryd ; 


I'r adwy fawr ai *r Wawr wiw, 


Eu trwcb oll mewn terwych wedd, 


A llanwodd bi/n ddillynwiw ; 


Ac eilcbwyl eu hamgylcbedd ; 


Ownai bon i'n diffygion ffoi, 


A'u gorfaitb deitbiau gwirfawr, | 


Ucbel drem rwystrau cbwyldroi ; 


Tracbwim ys yr entrycb mawr. 


Ein boli fyrdra 'n gyfan gu 
Yn y fan wnai i fynu. 
Yn iaitb gu ben Gymru gain, 
A'n banwyl iaitb eiu bunain 


Ac yn nen Awen gwna bi, 
Efo'i glan fyg oleuni, 
Wycb hofran beb ei cbyfryw ; 
Llon'd ffurfafen Awen yw. 


Ownaetb i'n mysg yn iaitb ein mam 




Baenu ei llewyrcb dinam. 


Hi ddiosg yn amlwg in* boli 


Ac am ei phris, i'r isel 


Begwcb a tblysni di goli, | 


Dra gwanwan wr drwg ni wnel ; 


Perlau rbagOriaetbau 'r iaith, 


Parbaus wel fod pris"y Wawr 


A mawrcdd yr Omeriaith. 


Ynisel, ynaneisawr; 


Llewyrcb mad ar Ramadeg , 


Hi roddir yn nghyraeddiad 


Roes i cbwi trwy wersi cbweg ; 


Pob ter lwy th, pawb trwy y wlad. 


Ac yn ei doił y cawn deg 




Wersi am iawn resymeg ; [ 


Ac yn bardd ei tbrem gwnai hi, 


A thrwyddi mewn destlni daetb 


geudod t'wllwch godi ; 


Gwawl llacbar ar Gerddoriaetb; 1 


Ag un naid o eigion nos 


Ban aden ei ba wen bi 


Hi dd'ai mor ddiymaros ; 


Barddoniaetb Mr ddaw ini ; 


Tori allan trwy wylledd 


Ac am ei cbymreig emau 


Utbr a wnai a'i tbirion wedd ; 


Yn bur bir gwna 'u gwawr barbau ; 


Nesu o'i gwydd wnai nos gaeth, 


Godidog i gyd ydynt, 


Enbydus anwybodaeth ; 


Gemau *r oes, digymar ynt ; 


Yna ar dorf aneirif 


Mae'r etbol Amrywiaetiiau 


Ei gwawl cain arllwysai'n Uif ; 


Gwir f udd ynt i*n gorfoddhau ; 


A glan genllif goleuni 


Mae llonder dau i'r frau fron j 


Y toir yn awr ein tir ni ; 
Yn ein tir ni tori wnaeth 


Wedi i ddwyn drwy i Dyddanion, i 


Allan ar ein llenoriaeth. 


Gymru deg mawrba di [ 


Hon sydd ernes o ddiwrnod, 
Rbyw fawr ddydd ar fyr i ddod ; 


Y Wawr hon i' w bir enwi ; 

A bydded ei cbylcbrediad 

Bros bob cwys lwys o'n hen wlad ; 


Doniol ddydd sydd yn nesau, 


Ei mirain lain oleuni 


Dwtbwn y gwybodaetbau ; 


Yrwn drwy *n holi randir ni. 


Faidd ddod a'r celfyddydau 




I gael eu rbwydd eglurhau ; 


Boed i hon ddisgleirio'n glau | 


Ac i ddwyn i'rgwyddianau 


Ar ereill heirdd ororau ; 


Orfri er eu hir fawrbau. 


Bydded mawl ei gwawl ar goedd 


Codiad ao adfywiad fydd 
I'ncenedl ni a' u cynydd ; 
Enwog leng yn ei gwawl bi 
Yn awdwyr gwycb i'w nodi, 
Arddunol wyr o ddoniau, 


Americ, dros y moroedd ; 

Ca amrai o'r Cymry aeth 

Yno ei phur wasanaeth ; ' 

Egyr llaw y gorllewin 

Wychawl ffordd i'w cbael i'w ffin. 


Bewrion, pen awdwyr ein pau, 


BTJGAIŁ. 


Yn gedyrn Cymru godant ; 


William Hughbb, Bangor. 





AMEYWIAETHAU. 



191 



CRIST, A FHOB PETH. 



Anhawdd dirnad dychryn Adda wedi 
pecha; melldigwyd 7 Sarph, ac arswydodd 
Adda enog; ond yn 7 ery bwy Iliad am "H&d 
7 Wraig, w agorwyd drws gobaith o flaen 
dyn, o herwydd i gyfiawnder pur y nef ym- 
gusanu a thrugaredd gyfiawn. " Melligedig 
a fydd y ddaear," ebai cyfiawnder ; ond i'r 
felldith fyncd tann draed y dyn, yn He ar ei 
ben, oedd drngaredd anfeidrol. "Trwy 
chwys dy wyneb," ebai cyfiawnder; " Y 
bwyttai fara," meddai tragaredd. "Trwy 
boen," meddai cyfiawnder; ,c y dygi blant," 
ebai trngaredd. "Dy ddymuniad a fydd 
at," ebai cyfiawnder ; "dy wr," meddai trn- 
garedd. Ac Adda, ein tad ni oll, yn ei 
obaith, a alwodd ei|wraig ar yr enw newydd, 
— E/a ! — Sef By wyd, oblegid hi y w mam 
pob dyn by w. " Yr hwu nid arbedodd ei 
briod Fab, ond a'i Łraddododd ef trosom ni 
oll, pa wedd gydag ef hefyd, na ddyry efe i 
ni bob peth." — Parch. A. Jones, D.D. Ban~ 
gor. 

t TAFOD. 

Y Tafod a'n cynnorthwya i adnabod ag" 
wedd cyflwr dyn; ymadroddion dynion a 
ddengys ansawdd eu calonau ; afiechyd geir- 
iau a brawf nad iach y meddwl, ac am y cel- 
wyddog, c&r agos i satan tad y celwydd 
ydyw; niweidiol i bob cymdeithas ddynol 
ydy w, mae'n clydo Uadrad a llofrnddiaeth 
oY fath waethaf yn ei fynwes, ac ar ei dafod 
i bob mann. — Parch. R. Lloyd, Beaumam. 



CARU CRIST. 

Łlawer a broffesant en bod yn Cara Crist, 
nad yw en bnchedd yn cyfiawnhaa ea proffes, 
na'u hymarweddiad yn profi y broffes yn 
ddiragrith a gwirioneddol. Nid oea dim 
modd ein bod yn cara person y byddom yn 
ddifater am ei wasanaethu, yn ddi-hiraeth am 
ei gymdeitbas, yn ddi-ofal am rynga ei fodd, 
ac yn ddi-ymdrech am ci anrhydeddn. Y 
rhai nad ydynt yn ceisio Grist, — yn ceisio ei 
adnabod, yn ceisio ei gymdeitbas, yn ceisio 
ei wasanaethu, ac yn ceisio ei ogoneddu, nid 
ydynt yn ei gara. Mae Crist yn cyfrif fod 
y rhai sydd yn ei geisio yn ei garu— er fod y 
rhai sydd yn ei garn yn ammheu 'n fynych 
en bod yn ei gara ; a'r sawl a'i ceisiant yn 
foreu, yn ddi-ragrith, ac a'u holi galon, hwy 



a*i cant ; a phwy bynnag a'i caffo ef, a gaiff 
ddigon, a gaiff bob peth, mewn amser ac am 
dragywyddoldcb. — Parch. John Elias, Mon. 



T NATUB DDYNOL. 

Y Natur Ddynol a bechodd, a Christ yn y 
natur ddynol a fu farw dros bechod. " Deuaf 
i waered attat ti i'r Aipht, ac a'th ddygaf i 
fynu oddi yno," a gyflawnwyd mewn ystyr 
yn angaa Crist; daeth o'r nefoedd i ławr, 
i'r natur ddynol, fel trwy hynny y cyfodid 
y natur ddynol i fynu atto ef i'r nefoedd. — 
Parch. Samuel Davies. 

RHTDDID. 

Os ymfirostia China mewn Confucius, y 
Bohamiaid yn eu Talapoine, yr Indiaid yn 
eu Brahmin, a'r Tyrciaid yn ea Mohammed ; 
y Cristionogion hefyd, a aliant ac a ddylent 
ymffrostio, yn eu Magna Charta — megis 
gwladwyr, yn rhyddid ffurf eu haddoliad fel 
Protestaniaid, ac yn y rhyddid a'r hwn y 
rhyddhaodd Crist hwynt megis cyd ddinas- 
yddion a'r saint; rhyddid yw hwn sydd 
werth ymffrostio ynddo, ac ni all calon y 
credadyn lai nag ymffrostio, a dywedyd 
bydded yr Alcoran yn ddychymmyg dynol, 
a Magna Charta 'n llaw ysgrifen y brenin 
John; myfi a wn fod rhyddid fy enaid wedi 
ei bwreasu a'i sicrhaau gan waed Crist! (< 0s 
y Mab a'ch rhyddhft, rhyddion a fyddwch yn 
wir." Gan hynny, 'r neb sydd sydd am ym- 
ffrostio, ymffrostied yn yr Arglwydd, ac yn 
rhyddid gogoneddns ei blant. — Parch. Wal- 
ter Dayies (Gwallter Mechain). 



Athraw* — Un yn malu geiriau, fel y gallo 
plant eu Uyngcu, ac yn dodi pwysau wrth 
gyfiymdra ei dJirnadaeth fel y medrorhai 
ieuaingc ci ddylyn. 

Diftrwch a dedwyddwch. — Mae di- 
fyrwch mewn dedwyddwch ; eithr ceir weith- 
iau ddifyrwch mewm petbau a anned- 
wyddolant ddyn yn y diwedd. Difyrwch 
rhai yw maethu 'r nwydaa, ond dedwydd- 
wch eraill yw gwrteithio *r meddwl a rheol- 
eiddio V nwydau : y naill a feddwa, ond y 
llall a ddynola 'r meddwl. Difyrwch corph- 
orol a all fod yn golyn marwol, eithr ded- 
wyddwch eneidiol sy fywyd pur ; y cyntaf 
sy ddaearol, ond y mae'r ail yn nefol; y 
naill sy gnawdol, a'r llall sydd ysprydol ; 
gellir cael difyrwch mynud awr mewn pechod, 

;'itJ7prlhy\7Q< 



192 



Y WAWR. 



eithr crefydd a duwioldeb s/n rhoddi ded- 
wyddwch tragywyddol iV percbenogion. 

Dysg. — Amresymmeg a'n dysg am fedd- 
wl, iaith a'n dysg am eiriau, athroniaeth a'n 
dysg am bethan, a chrefydd a'n dysg am 
ymarweddu 'n ddawiol yn ein holi feddyliau, 
geiriau, a gweithredoedd, gan gad w ein 
gol wg ar y byd sydd ar ol hwn. 

Duwioldeb. — Rhydd duwioldeb gyaur 
ery fam a aeth heibio, dedwyddwcb hyfryd 
am y presenol, a gobaith gwynfydedig am a 
ddaw. Ni ellir sylfaenu pob addysg fuddiol 
ar grefydd, ond y mae'n ddyledswydd arnom 
weddio mii iddi gael ein dylanwadu yn ein 
holi ymdriniaethau gyda phob petb. 

Digofaint. — Drain y meddwl a'r dan, ym 
raynwescreadur ffol; ac o hobffol digofas ar 
y ddaear, y ffolaf ywV un a ddeil ddigof- 
aint at ddynion am na chredant ac am na 
ddywedant yr un fath a'i haeriadau ef. Mae 
bod dynion gydaV gwahanol Enwadan yn 
digio wrtb en gilydd yn ffolacb peth na mor- 
wy r a milwyr yn ymladd o berwydd gwa- 
hanol liw eu dillad, tra V gelyn cyffredlnol 
yn Uadratta holi elw y dcyrnas. 

Grym 8YNWYR, — Myned a gwneuthnr 
peth yn iawn, heb ddywedyd wrth na thad 
na mam, yr un fath ac y gwnaeth Samson 
yn ddistaw gyda grym ei gorph. 

Ofn. — Kdyn wrth sodlan 'r caled ei galon 
yn cyflymu ei fynediad ymaith, ac hoelion 
trwy draed yr enog brawychus yn ei sicrhaau 
wrtb y ddaear, fel na allo syflyd o'r unfan. 

Rhyddid gwladol. — Os bydd dynion 
yn gallu bod yn feistriaid ar en hamser ac ar 
eu holi weithredoedd, gan belled ac yn unol 
a chyfreithiau V nefoedd, lluniaut en C) f- 
reithiau gwladol yn unol a'r cyfry w; ac o 
ganlyniad, eu cyflawn ryddid gwladol a fydd 
cael en llywodraethn gan gyfreithiau a 
wnaethant eu hnnain. 

Siarad. — Bai mawr yw siarad yr oll a 
feddylir, ond dyledswydd yw credu yr oll a 
siaradir. 



Parch. J. Eyans, Llwynfforttw. — 
Un tro, wrth bregethu yn Pontypwl, dy wed- 
aiV gwr da Mr. Evans, fod y nefoedd wedi 
bod yn dirion iawn a thyner o honom, ac 
ebai ef u Daeth y Bendigedig i Eglwye y 
plwyf i briodi ein natur ni." Gwaeddai hen 
wreigan. "Moliant iddo!" Eithr pan ofyn- 
wyd iddi ei rheswm, dywedodd ° Nis gwydd- | 



wn erioed o'r blaen, mai yn Eglwys Tref- 
ddyn y cymmerodd hynny leP Y fath fen- 
dith i ni ydyw Ysgolion Sul. 

Gwaoedd. — Gwr da yn Arfon a aeth i' w 
daith un tro, gan orfod myned heibio i faes 
He dawnsiai chwareuwyr ar feirch; wedi 
iddo ddychwelyd, aeth dynan hunanol a 
siarad us atto gan ofyn, " Syr, ai gwir yw i 
chwi fyned*ac edrych ar y chwareuwyr yn 
dawnsio ar geffylau y tro a'r tro?" Atteb- 
wyd nad gwir, a gofynid pa hara yr holai; 
<ł O dear!" meddai'r dynan, 4< mae'r ys- 
grythyr yn s6n am ini droi V Uygaid rhag 
edrych ar wagedd." '* Purion," ebai 'r gwr 
da, a throes ei olygon at iyfr iV ddarllain! 
Eithr nis gwyddom a wybu 'r dynan yr ys- 
tyrid ef yn wagedd ai peidio, er i'r gwr da 
droi ei gefn atto. 

Haelionus o eiddo ARAŁL. — Aeth bacbgen 
ieuangc at hen wr cyfoethog a chynnil, a 
dywedodd wrtho, "Gallaf fi Syrfod yn foddion 
i roddi mil o bunnau yn ycbwanegol at eich 
eiddo, os peidiwch a rhwystro hynny eich 
hunan." Gofynai 'r hen wr pa fodd; ac 
ebai 'r ieuangc, u yr ydych wedi addaw deg 
mil o bunnau yn gynnysgaeth i'ch merch, ar 
ddydd ei phriodas, onid ydych?" " Ydwyf," 
meddai V hen wr; "Wel, M ychwanegai'r 
ieuangc, " Os na rwystrwch chwi, cymmeraf 
fi hi gyda naw mtl !" 

Moeswers. — Gwraig yn myned gyda'i 
mherch i dy cymmydog cyfoethog, a ddy- 
wedai wrthi " Shiani. mae'n debyg y cawn 
ginio gan Mrs, Wynn ; nid bwyd iV gym- 
meryd rhwng bysedd a bawb, na chyda 11 wy 
bren, a fydd yno weli di, ond bwyd i'w gym- 
meryd gyda chyliell a fforch weli di ; ac os 
gwelaffi di ddim yn gwneutbur yn iawn, 
mi a ddywedaf manners ; a gofala dithan, 
da Shiani, am daro dy ddwy law ar dy 
glinian, pan glywi 'r gair manners." Add- 
awodd Shiani wneutbur felly; ond daeth 
asgwrn hir ar ran Shiani, a chan na fedrai 
ei drtn gyda V gyllełl a*r fforch, cymmerodd 
yr asgrwn i'w dwylaw, a dechreuodd ei 
ddaneddn nes oedd ei gwyneb yn saim 
mawr ; gyda hynny, gwaeddai ei mham y 
gair "manrtersr aci ławr yr aeth dwylaw 
Shiani, gan adael yr asgwrn ar draws ei 
safn, fel croes trybair. 

Dengys hyn mai da a fyddai addysgu*r 
plant gartref. 



Caerdydd :— Areraffwyd a Chyhoeddwjd gan 
D. Evana, SwyddLfa'r Prindpality. 

D igitized by VjQOfflC 



" GOBBU ARF, ARF DYSG*" 



Y WA¥R; 



SEF, 



CYLCHGEAWN lleenyddol a chelfyddydol. 



Cyf. 1.] 



MAWRTH, 1851. 



[Rhif 9. 



T OO&TOYDB AT BX OTDW&ADWTO. 

♦ 

TYB. 



Gydwladwtb Sebchtts, — 

Crynhoad synwyr a dysgeidiaeth yr 
oes hon yw yr Eglwys Gristionogol / cyd- 
nebydd y rhai callaf fod amryw byngciau 
heb eu trwyadl egluro hyd yn hyn ; ao 
ymofidia gwyr da wrth weled dynion an- 
nysgedig ac anwastad yn ewyrdroi tes- 
tunau anhawdd cu dyall, i'w dinystr eu 
hunain, er niwed i'r rhai hygoel a lithir 
ganddynt, ac er tristwch teunladwy i bob 
perchen meddwl ystyriol. Gan mai ffyn- 
onell y drygau dadleugar yw Tyb, a'i fod 
yn rhwystrodirnadu gwirioneddau amlwg, 
ymdrecnwn arwain eich deall, i ymdreiddio 
y tu hwnt i'n dywediadau, trwy roddi 
awgrymiad am ei ansawdd ammheuol, ei 
duedd camsyniol, a'i effaith niweidiol; 
hefyd, dywedwn paham y mae 'n aros, a 
dangoswn reol i'w ochelyd. 

Ansawdd ammheuol Tyb. — Ffurfiad barn 
yn y meddwl heb gyflawn brawf ; ymgy- 
flrediad meddylrithiol, a rhwydd goeledd 
dychymygol, yn golygu y dichon mai fel 
y meddyHwyd y mae pethau, tra 'nym- 
ddifad o wiredd yn sail i hynny ydyw Tyb. 

Tuedd camsyniol Tyb. — Gan mai diffyg 
sicrwydd ydyw tyb, cyfeiliornus a raid fod 
ymddiriediad ynddo ; wedi ei ffurfier yn y 
meddwl, cais budo eraill i dderbyn ei 
gamsyniadau ; ar ol llithio, ymboblogi ac 
ymscfydlu, daw yn attalfa gwybodaeth; 
a thrwy ddallu meddyliau ei bleidwyr, a 
gormesu ar y rhai oll a fciddiant ei wrth- 
sefyll, bydd.ei drawsarglwyddiaeth yn gyf- 
lawn o greulonderau, gan belled a chyr- 
haeddiad gallu nTimgrwydd y coeg- 
athrawon a dderbyniant elw oddiwrtho, 
ac anghristionogaeth y cyfreithiau gwladol 
a'i cynnorthwyo. 



Effaith niweidiol Tyb. — Nid cyfeiliornad 
yw pob athrawiaeth a dybirfelly; ond 
gellir nodi Eilunaddoliaeth, Dewiniaeth, 
Mohamedaniaeth,a Phabyddiaeth yn eofia; 
ac ychwanegu fod pob cyfeiliornad a phob 
erhdedigaeth yn ganlyniadau ei effaith 
niweidiol. 

Pa ham y mae Tyb. — Yn gyntaf, cyn- 
nyddol yw gwybodaeth ; megis un bychan, 
newydd eni, yn ymfwyhau ą thyfu mewn 
corph a deall hyd i gyflawn oedran, felly 
hefyd y byd rhesymol, o gyfhod i gyfhoa, 
a'r Eglwysi ysgrythyrol, o dda i well, sydd 
ar gynnydd parhaol. Bu gwybodaeth yn 
ieuangc, ac yn crwydro atian o'r naill 
wlad i'r llall; cafodd Moses gyfraith, 
mewn oes dywyll, nadyw perffeithio cyf- 
reithiau gwledydd gwareiddgar ond ym- 
drech at ymdebygu iddi; cyhoeddodd 
Cristionogaeth cgwyddorion rhagorach 
nag a wybuwyd erioed gan ddynion cyn 
eu cael ; a thrwy ddylanwad yr ysgryth- 
yrau sanctaidd, ymscfydlodd gwybodaeth 
yn Europę ; ymestynodd ei bendithion i 
gyfandiroedd pellenig; ymledacna^ radd- 
ol tros y byd; ac ychwanega nerth yn y 
lleoed a'i cafodd ; fel os llai y diwygiadau 
cynhyrfus, mwy yw y deall pwyllog, ac, 
os gwannach yr ofergoelion chwcdleuol, 
ergach ydyw dysgeidiaeth iach a chrefydd 
bur mewn gwledydd lawer, ac yn Nghymru 
freintiog iawn. 

Yn ail, gwobr Hafur y meddwl yw cwy- 
bodaeth ; anewyllysgar yw lluoedd i laf- 
urio *n feddylgar, er y gwyddir nad oes 
modd derbyn heb roddi rhyw beth neu 
gilydd yn gyfhewid am a geir ; haws na 
Uafurio, yw ymgaethiwo i fympwyon 
blaenoriaid rhyfyg, gan adael i ddall dy- 

Digitized by vjOO 



le 



Cyf. 1. 



25 



194 



Y WAWIL 



wys dali; ac er y dylai pob dyn ymofyn 
am wirionedd, a'i gymeradwyo Ue ei caffo, 
rhwyddach y gwrandewir ar athraw a 
feddylir yn wr da ; am hynny, pa gadarn- 
af y tybir am fedrusrwydd dysg, a ehym- 
meriad moesol hudoliacthwyr, mwyaf i 
gyd y perygl oddiwrth ddichell eu cyf- 
rwystra cnawdoł, ac oddiwrth swynion eu 
hyawdledd tra hunangeisiol. 

Yn drydydd, dyfeisgar yw hunanoldeb; 
nis gali un ymddyddan ac ysgrifenu am 
wirioneddau hysbys i"r cyrarwydd, heb 
arddangos a yw ef yn gwyood ai peidio ; a 
chan mai anhyfryd i'r hunanol yw amlygu 
anwybodaeth, ymdeifl i ganol pyngciau 
sydd heb eu cyflawn egluro ; areithia ac 
orgrafla ar destunau dyeithr; ymnaid i 
wagle a wna i'r cibddEall ymdebygu i'r 
llygadog, i'r annysgedig fod yn hyf, ac i 9 r 
llithricaf ei glebr ymddangoe yn feistr y 
gynnulleidfa ; o achos y pethau hyn iy mae 
Llyfrau safon gwybodaeth mor bnnion, a'r 
wlad yn orlwythog o lyfrynau cecraeth a 
dirmy g personol ; fel mai helaeth yw dem- 
ydd t&n yr oes ddeallus a ddaw. Bon- 
eddigaidd, tosturus, ac hyfforddiadol yw 
gwr dysgedig ; ond haerllug, afrywiog, a 
mcistrolgarhynod ydyw 'r dynan hunanol ; 
y naill a lawenycha yn Uiosogiad amryw 
ddoniau, ac yn amlhad moddion addyBg ; 
a'r llall a ymnyrniga, os meiddir gwneuth- 
ur unrhyw ddaioni heb ei gydsyniad 
chwydd&wr ef. 

Rhtol i ochelyd Tyb. — Nid oes dyn a 
ddichon benderfynu pob ammheuaeth, 
eithr dichon ganfod a'i gwirionedd ai tyb 
yw yr oll a fynegir, ond iddo beidio 
gwneuthur cam ag ef ei hun trwy fyr- 
bwylldra ! o herwydd y mae rheol yn gyr- 
haeddadwy at hjmny, enw yr hon yw 
Gwtddobiaeth (Science). Gair yn ar- 
wyddo y peth a wyddir, yn gyfystyr a'r 
Lladin scientia, yn deilliaw o scio ; sef, yr 
wyf yn Gwtbod, Arferir y gair hefyd i 
arwyddnodi Gwyhodaeth gyfundrcfnol neu 
gyfundraethol. Y rheol, yw chwilio peth- 
au naturiaethol hyd nes cael ffaith (fact), 
trwy weithrediad amlwg, yn ngwydd y 
y synwyrau corphorol ; ac olrhain pyngc- 
lau meddyliadol hyd nes cyrhae&d prawf, 
trwy dystiolaeth briodol, ger bron y gallu- 
oedd eneidiol. Cyn derbyn tystiolaeth, 
rhaid i wyddoriaeth ei chael naill ai *n 
wirionedd hunan dystiol,neu yngasgliad,a 
fyddo *n angenrheidrwydd canlyniad, oddi- 
y cyfryw. Y gwirionedd, a ddeallwyd 
trwy dystiolaeth yw sail cred ; a ffydd, 
grediniaeth, yw ymorphwysiad y 



neu 



meddwl ar wiredd y dystiolaeth ddeallo^ 
heb ammheu dim ; ac, ond cael tystiolaeth 
o'r natur a nodwyd, ni ellir peidio credu, 
mwy nag y dichon synwyr cynTedin am- 
mheu bodolaeth y gwrthrych a fyddo yn 
ngwydd ei lygaid ; eithr Tyb> heb oMu 
ofelu am na ffidth na phrawf, a ymfoddlona 
ar yr hyn a ddywedodd arall, neu a ddych- 
ymmygodd ei hun, gan droi a throsi 
gyda phob awel: felly, pan ne widio un 
ei fara, yr hyn sy glodus i a welodd ei 
gyfeiliornad, rhaid iddo naill ai newidtyb 
am dyb» neu dyb am wirionedd i'w gredu, 
oblegid nid oes modd newid y gwir ; yr 
un yw ei gyflawn gadernid, aV un yw 
gwybodaeth k o bono yn ei nhatur yn dra- 
gywydd. 

Engrcifftiau. — Tyb mam am ddiniweid- 
rwydd y bachgen a fagodd, a geir weith- 
iau yn ei dalln hyd i angrediniaeth, o'i 
feiau, fel na fynn dderbyu tystiolaeth i'w 
gyhuddo, o achos ei chariad atto; eithr 
dygwyd ef ger bron brawdle, a gwelwyd 
yno reol gwyddoriaeth mewn arferiad. 
Y cyhuddwr, a T i gwelodd yn troseddu a 
ępśodA ffaith weithredol; y rheithwyr, a*i 
barnodd yn euog a gawsant ^rat^tystiol- 
aethol; a'r fam, na choeliai i'w bachgen 
gael tegwcb, o herwydd ei serch atto, a 
fiurfiodd dyb; o ganlyniad, mae gwyddor- 
iaeth yn sicrwydd, a thyb yn ansicr; 
gwybodaeth yn wirionedd, a thyb yn 
rhyfyg ; a chrediniaeth yn sefydlog ar 
seiliau cedyrn, tra nad yw tyb ond am* 
mheuaeth dychymyg di sail. Dichon tyb 
ddigwydd barnu yn gywir, er y digwydil 
fynychaffod yn hollol anghywir. Pan 
feddyliodd Columbus, y gallai fod tir yn y 
Gorllewin, tybied yr oedd ; pan welodd y 
tir, y teimlodd y cyfryw tann ei draed, 
y cly wodd lais ei drigolion, yr aroglodd ei 
nrwythydd, ac y bwyttaodd o'i gynnyrch, 
cafodd naith yn ngwydd ei synwyrau 
corphorol; a phan ddychwelodd ef a'i gyd- 
fordwywyr i hysbysu *r hanes, cafodd 
eraill brawf tystiolaethol, ger bron eu 
galluoedd eneidiol. Fod Columbus a*i 
gymdeithion wedi ymweled a rhywle, 
oedd wirionedd hunanamlygol ; a chym- 
maru undeb y dystiolaeth, gyda 'r hyn a 
wyddid am wlcdydd lawer, a dueddofid j 
gwrandawyr i wneuthur casgliad meddyl- 
iol, o angenrheidrwydd canlyniad, i r mof - 
dwywyr fod mewn gwlad na chlywsant 
hwy am dani erioed o'r blaen ; yna cred- 
asant, er heb ei gweled ; ceir Uuoedd a 
gredant^T unryw dystiolaeth hyd heddyw; 
a byddai mor anmhosibl i Gymro, na fu 

Digitizedbyyj* 



TYB. 



195 



erioed aHan o'r Dywysoęaeth, beidio 
credu ym modolaeth America, ac ydy w 
iddo angrhcdu bodolaeth y lloer. 

Gadw y rheol yna mewn golwg a 
ddangosai ansawdd tyb, fel y deallid, y 
dywedid, yr ysgrifenid, ao y gwrandawid 
y gwirionedd ; yr hyn a orchfygai rag- 
farn, a laddai angrhediniaeth, ac a frarfiai 
Ored yn y calon ; eithr nis gali anystyri- 
aeth, antunaeth, a dadleu ar amcan, ond 
cenedlu tyb, yn nghyd a'i gamsyniadau. 

Cread. — Amseryddiaeth y Bibl a dden- 
gys mai dyn a grewyd yn okf o'r creadur- 
iaid ; maint yw hyd dydd, i'r Bod sydd a 
dydd fel mil o flynyddocdd iddo ni ellir 
dywedyd. Y gwelir ser, y rhaid iddynt 
wrth amser maith i anfon eu golcuni hyd 
y ddaear sydd hysbys; nad yw 6,000, o 
flynyddau 'r ddaear, ond 72 o flwyddau i 
Uranius a brofir trwy seryddiaeth ; bod y 
ddaear yn Uawer iawn hynach na dyn, a 
gadarnheir gan ddaeareg (geologyj; yr oll 
am ei hoed, yn yr ysgrythyr, yw "yn y 
deckrmad y creodd Duw *r nefoedd a'r 
ddaear;" yna, dywedyd mai oddeutu 4,000 
o flynyddau oedd oed y byd pan aned 
Crist sydd dyb camsymadol. Amdrofa 
chwymellog y pianedau mawrion o am- 
gylch ogylch yr haul, sy gangen o wybod- 
aeth; ond y preswylir hwy gan greadur- 
iaid tebyg i ddynion nid yw ond tyb. Bod 
enaid yn yspryd, a chorph yn ddefhydd, 
sy gyfran o wyddoriaeth ; eithr y dichon 
i gorph weled yspryd, nid yw ragor nag 
un o nen ofergoelion tyb y dyddiau gynt. 
Y Creatodwr. — Ni all yr clfenau gyn- 
nyrchu creadur rhesymol, ac na allasai 
corph anifeilaidd fyw cyn y bod elfcnan, 
ydynt wirioneddau hunanamlygol, yn 
daogos, nid yn unig y rhaid mai Deall 
aaeirif a'u dygodd i fodolaeth, ond hefyd 
yn ein cynnysgaeddu a chasgliad o angen- 
rheidrwydd canlyniad oddiwrth y gwir- 
ionedd, mai Ysfkyd yw y Deall anfeidrol 
y greodd y cwbl oll ; o ganlyniad, tyb ffol 
y meddylrith diweddar, mai corph y w y 
Bod Mawr. Ni ellir credu tyb, am nad 
oes ganddo na gwirionedd amlwg, na 
chasgliad angenrheidiol oddiwrth y c yfry w 
on amser. 

Harusyddiatth. — Gan mai haws profi 
gwirionedd hanesyddiaeth yr ysgrythyr 
nag unrhyw hanes hynafiaethol arall, 
nodwnangraiffty8grythyrol. Adnabyddys 
yw meibion o amgylchiadau 'r pen teulu 




sydd wirionedd ; y gwyddai Crist ei fod 
yn saer, sy gaseliaa rhesymol ; a chan na 
ddywedir, a chan na ellir ei gasglu o 
angenrheidrwydd canlyniad, rhaid mai 
tyb yw barnu i Grist gael ei hyfforddi 'n 
saer gan Joseph. 

Uywod-ddysg. — Y dichon i gyfreithiau 
buddiol y naill oes effeithio 'n annymunol 
ar oes arall, a welir trwy gynnydd gwy- 
bodaeth ; fod cystal hawl gan yr oes hon 
i ddiwygio, ao oedd gan oesau blaenorol i 
osod cyfreithiau sy resymól, am y mwyn- 
heir cysuron trwy ddiwygiadau ; eithr pan 
ystyrir y difrod a'r dinystr a ddylynodd 
chwildroadau gwaedlyd gwahanol oesau a 
gwledydd, hawdd y canfyddir nad yw 
barnu 'n addas aniel mewn arfau gwrth- 
ryfel ond tyb omadwy. 

CynnUdeb gwladwriwthol. — Yr hyn a 
wna'r ddaear a'i phethau yn fuddiol i 
ddyn, yw Uafur yn eu cymmwyso at was- 
anaeth ; byddai cloddio aur, mewn Ue na 
cheid digon i ddisolledu *r perchenog am 
y cyflogau a dalai, yn wastraff; cadw 
arian yn segur, nid yw ennill ; a gwario 
arian, am yr hyn nid yw fara sy golled ; 
yna, Uafur gwlad y w ei ohyfocth ; eithr 
meddwl bod perchen tir dl gynnyrch, a 
meddiannu arian heb eu cylchanfon yn 
gyfoeth sy dyb a thlodi 

Dadl-dreithiau. — Cecraeth, ymryson, a 
difriaeth, a wna bethau sanctaidd yn ach- 
lysur cymmaint o lygredigaeth a phe y 
rhegai dadleuwyr; eithr dadl egwyddorol, 
rhwng ymgeiswyr boncddigaidd, yn ceisio 
gwybod y gwirionedd a ddwg les. Mewn 
dadl, dylid gomlu am i'r ymddinyniad 
gyfarfod yr ymosodiad ar dir teg; pe 
dywedai Sai* nad yw gweithwyr yn 
Nghymru, a'u cyfleusterau cartrefol mor 
gydweddol a glanweithdra, gwylder, ac 
iechyd, ar hyn y dylent fod, yr amddi- 
flyniad priodol a fyddai profi fod en tai 
mor dda, a'u cyfleusterau yn llawn cystal, 
a gwerth yr ardrethion lled uchel a delir 
gan y gweithwyr am y cyfryw ; ond dy- 
wedyd eu bod gystal yn mhob ystyr a'r 
Saeson, nid yw'n cyfarfod yr achwyniad ar 
dir teg; oblegid, er y dichon i'r dywediad 
fod yn wirionedd, dichon hefyd nad y w 
gweithwyr y Saeson yn cacl yn unol a 
gwerth eu harian ; a meddwl y fath am- 
ddifiyniadannheg ynbleidiol i'r gweithwyr 
yn Nghymru nid yw ond tyb; oblegid nis 
geill profi cyfleusterau 'r naill yn gy&rtal 
i gyfleusterau 'r Hall, fyth brofi rod y naill 
na'r llall yn cael fel y dylent am yr ar- 
drethion a delir ganddynt 



196 



Y WAWB. 



Moea-ddysg — Pan ymosodir ar ry w rai am 
eu barnau afa hymddygiadau, ymnoddant 
yn y gwir, a dywedant y dylai eu caseion 
eu cyfarwyddo, ac ymddwyn attynt fel y 
dymunent i ereill ymddwyn tuag attynt 
hwy : ond os digwyddi neb groesi y rhyw 
rai, mewa athrawiaeth nen rywyd, ni sonir 
am y rheol euraidd, ac ni chrybwyllir 
y ddyledswydd o addysgu'r anwybodus, 
eithr erlidir a gormesir yn unol a'u galla ; 
eithr barnu y feth ymddygiad yn unol a'r 
cyfryw reol gristionogoł sy dyb. Cyhoeddi 
beiau dynion i'r byd, mewn rhith Uesolfr 
cyhoedd, ysgrifenn Uythyrau i geisio tafla 
cydgreadar allan o fara, a meddwl y bod 
hynn/n nnol a chrefydd a duwioldeb sy 
dyb echryslon ; a dirmyg ar synwyr cyff- 
redin a fyddai amresymu yn erbyn y cyfryw 
ddiflyg dynoliaeth mewn creuloniaid a wydd* 
ant bethan gwell. 

Achos, effaith, ac achlysw. — Achos ac 
effaith sy fel gwreiddyn a ffrwyth, ni ddi- 
chon i achos da ddwyn effaith ddrwg, nac i 
achos drwg gynnyrchn effaith dda ; ond di- 
chon i achos drwg aćłdy&uru da, megis yr 
achlysnrodd pechod anfoniad y Messiah ; ac 
yr achlysurodd carcharu Fani, achnbiaeth 
ceidwad y carchar. Dichon hefyd i achos 
da achlysuru drwg,. fel pregethu'r Efengyl 
yn achlysuru anghrediniaeth ; Protestaniaeth 
yn culhau bywioliaeth offeiriadau Pabaidd ; 
moesoli dynion yn colledu y rhai a elwant 
oddiwrth annnwioldeb; a chyfreithiau da 
yn achlysuru cosp i droseddwyr; eithr erlid 
achos da, neu ganmol achos drwg o herwydd 
yr achlysuroD, fel pe byddent briodol effeith- 
iau, sydd un o ganlyniadan niweidiol tyb ; 
er hynny, erlidiwyd duwiolion yn yr Eglwys 
Sefydlodig, ac yn yr Eglwysi anghydffurfiol 
hefyd, gan fath o frodyr a ddisgwylid yn 
bleidwyr ; a hynny am gynnorthwyo diwyg- 
iadau a chefhogi cymdeithasan a brofwyd, 
ac a brofir ar gyhoedd, yn fendithion an- 
nhraethol i ddynion pob gwlad. 

Pregethu. — Dywedodd Crist, Ioanxiv. 12. 
" Yr hwn sydd yn credu ynof fi, y gweith- 
redoedd yr wyf fi yn eu gwneuthur, yntau 
hefyd a'u gwna, a Mwr na'r rhai hyn a wna 
efe ; oblegid, yr wyf fi yn myued at fy 
Nhad." Addawodd anfon y Diddanydd yn 
Ile ei weinidogaeth bersonol, a gorchymyn- 
odd i'w Apostolion, wedi dorbyn o honynt 
yr Yspryd GlAn, fyned a phregcthu 'r Efengyl 
i bob creadur; o ganlyniad, y mae pregethu 
'r Efengyl yn waith mwy cyflredinol ei 
effeithian na gwyrthiau personol Crist; a 
rhaid mai tyb s/n peri i rai haern fod 



gwyrthiau nwchlaw pregethu yr Efengyl 
anwyl iawn. 

Cristionogaeth — Gofalus y gweddai i bawb 
fod rhag cymmysgu tyb gyda gwirioneddau 
moddion moesol ; y rhai a gyfaddefant holl- 
wybodaeth V Iachawdwr, a lionnant hefyd y 
gwyddai ef am yr ornchafiaeth a'r gogoniant 
oedd yn ei aros, yn gystal ac am y dloddef- 
iadau oedd o'i flaen ; ac, o ganlyniad y medd- 
iannai ef ar seiliau gorfoledd, cryfach na'r hy- 
derabarodd i'r Merthyron ganu yn y tan; 
rhaid, yn nnol a'r gred yna, nad fel Merthyr 
y dioddefodd pan y dywedodd mai cyfyng 
oedd arno hyd nes gorphen y gwaUh a rodd- 
wyd iddo i'w wneuthur; felly, tyb gan 
addefydd y wybodaeth yw yr hyn a fynjch 
ddywed mai bod Crist yn hysbys o'r dioddef- 
iadan oedd yr achos o'i gyfyngder; llawer 
nes i'r cywir ydyw priodoli achos y cyfyng- 
der i fawr ddrwg pechod dyn yn ngwyneb y 
Gyfraitli Ddwyfol. 

Gwirionedd, mor eglnr a'r dydd, y w bod 
dynyn agored i gyfeiliorai; hawdd profi, 
heb son am yr Ysgrythyr lan, nad oes dyn 
perfiaith drwyadl ar y ddaear ; ac etto, y 
miloedd pabyddion a gydymfoddlonant ar 
dyb mai perchenog anffaeledigrwydd yrft 
Paby er y gwyddantei fod yn greadnr dynol: 
gweddiant tros y meirw, er na ellir cael ail 
gynnyg iddynt yn y byd ; rhwydd goeUsnt 
fod gan gyd bechadur awdardod i faddeu 
iddynt eu holi bechodan ; ac er mai hawdd 
gweled na all uarhyw ddiniweidrwydd dy- 
fodol roddi iawn i'r gyfraith am y trosedd- 
iadau a gyflawnwyd, y miloedd hyn a 
farnant cu helnsenau dyledswyddol yn iawn 
rhinweddol i'r nefoedd am eu beiau mawrion; 
gwrthrychan tosturi ydynt, fel pob pech- 
aduriaid cyfeiliornus, i'w haddysgn ac iV 
hennill at y gwirionedd ; eu herlid a thalu 
'r pwyth iddynt ni wnai ond eu cynddeiriogi, 
gan enyn cydymdeimlad a hwy yn eraill; 
ymddial a hawliai 'r unfg orsedd a bian dial ; 
a'u pocnydio sy groes i'r gorchymynion, «'Car 
dy gymmydog, cerwch eich gelynion, ewch 
a dysgwch yr holi genedloedd, gwnewch dda, 
a phortha dy elyn." Dangosem hefyd, trwy 
crlidedigaeth a gormes, ein bod fel hwy en 
hunain yn byw ar dyb; oblegid, effaith 
niweidiol tyb yw pob math o erlidedigaeth. 

Ceudod gwangcms gormes, yn lliosocach 
ei safnau rhwth na'r ddyfr-sarph seith-ben, 
a fwrlymodd o'i grombil angheuol i gym- 
mysgfa gwageddus y chwedka paganaidd 
ydyw Tyb. Cryfder cyfeiliornadan, nych* 
dod synwyrau, clofirwym y meddwl, a char* 
char anghrediniaeth yw Tyb. Y mae fel 



DYFR-BWYSIANT. 



197 



cancr yn ysu ; ei hyfrydwch yw taro gyda 
ffrowyll y tafod, a'i wledd yw tuchanu, duo 
cymmeriadau, ac yBpeilio dynion o ł u cys- 
nron, gan enynu t&n erlidedigaeth a cham ; 
ond, trwy drugaredd, daeth y byd gymmaint 
allan o lyfetheiriau tyb, fel y rhaid ergydio 
weithiau o'r ta oł i ffagenwau. Gwyddor- 
iaeth sy*n goleuo, gwybodaeth sy'n cyfa- 
rwyddo, gwirionedd sy'n cadarnhau, a 
duwioldeb sy*n nefoleiddio teulu dyn; a 
gobeithir y bydd hyn o wersi ynogoniant i 
Roddydd pob da, at hwylaso 9 r darllenydd 
yn ei ymchwiliad am y gwirionedd, ac iV 
gynnorthwyo yn ei ddyfal ymdrechiad i 
iwyr ddileu holi weddillion annymnnol Tyb 
o'r Eglwysi ac o'r byd, 

Lles a fyddai ymdrechu deall, fel y galler 
ysgrifenu, neu o leiaf ymddiddan yn wybodus, 
yn bytrach nag ymddibynna ar a ddywedo 
eraill, maint bynnag en doniau* Fel nad yw 
arian ac aur, ond a feddiannom yn ein gwas- 
anaethu, feny ni ddichon llyfr a phregeth 
rbagorol ein llesoli, ond i'r graddan y dy- 
allom en gwirioneddau ; ac er mwyn nerthu'r 
cóf, eglurwn y rheol etto, trwy wyddoriaeth 
naturiaethol a moesol. 

Gwelodd seryddion fodrwy, o fewn i'r nn 
oedd hysby8 gynt, o amgyich y blaned 
Sadwrn, a chawsant felly ffaith yn ngwydd 
synwyrauY corph; cyd-dystiad llawer am 
yr nn peth, tra nad yw anwiredd o nn lles 
iddynt, a thra mai hawdd a fyddai ei wrth- 
bron, sy brawf tystiolaethol ger bron deall 
y dynion nas gwelsant ; pob dyn a ddyallo 
agred, ar sail y dystiolaeth gadarn; am 
hynny, meddwl nad oes ond nn fodrwy, beb 
nnrhyw brawf, sydd ymffarnad Tyb. Bod 
cyfraith berffaith yn gyfiawn, sydd wirionedd 
hanandystiol; na all fod yn gyfiawn ac ar- 
bed troseddwr er ei fwyn ei han, sy gasgliad 
o angenrheidrwydd canlyniad, oddiwrth y 
gwirionedd amlwg, fel mai rhesymol creda ; 
a meddwl yr achnbir troseddwr, beb iddo 
ymorphwyB ar haeddiant nn mwy na dyn 
sy dyb dhjystriol i'r enaid an&rwoL 



DYFR-BWYSIANT. 

PEK. VL — DYFB-FESURYBD. 

Dywedasom, yn ein Rhifyn Cwefror, am 
Archimedes yn canfod ai anr par coron 
Hieeo, brenin Syracuae, trwy wybod fod 
sylwedd asoddir mewn hylif yn dilen a chym- 
merydlle cyfran hylifog cyfartal i* w fiuntiol- 



aeth; ond nid yw*r duli hwnnw yn brawf 
penderfynolbob amser, am sylweddausychion 
na gwlybyrog, oddigerth i ni gael sicrwydd, 
trwy ymchwiliad blaenorol, na cbyfunodd 
sylweddau cymmysg yn fferyllol (ehemiccd), 
fel ag i newid ea trefiiiant mewnol; ac hys- 
bys ydym y cymmer hynny le mewn am- 
rywioi amgyicbiadaa, fel y mac pwysiant 
priodoi (specific gravity), rbai cymmysg- 
iadan yn hollol amrwyió oddiwrth yr hyn a 
fyddent pe ar wahań. Os cymmerir pełen 
neu ddarn aur geaol, ac arian o'i fewn, 
hawdd a fydd canfod, hyd i gywirdeb, trwy 
ei bwyso mewn dwfr ; oblegid, gwelid ei fod 
yn fyrr o'r pwysan sy briodol i gymmaint a 
hynny o* aur; ond, pe toddid y ddau fettel 
yn nghyd, gan en cyfnno'n flferyllol, gallent 
fiurfio cymmysgedd y byddai ei bwysiant 
priodoi yn fwy, neu yn llai na'r canolbarth 
sy rhwng pwysiant priodoi aur a phwysiant 
priodoi arian pan ar wahań ; yr un modd y 
gcllir dywedyd am bwysiant hylifoedd; gan 
hynny, cyn yr ymchwiliom i bwysiant cym- 
mysgedd, gyda chlorian ddyfrbwysol neu 
ddyfr-fesurol, fel ag i ymddibynu ar gywir- 
deb, rhaid gwneuthur ymbrawf blaenorol o 
bwysiant pobun wrtho eihunan, a thrachefh 
o'u pwysiant pan wedi en cymmysgu 'n ffer- 
yllol, yn holi amrywiaeth dichonadwy gwa- 
hanol raddau cymmysgedd, gan gadw coffad- 
wriaeth o hynny, ac yna, wedi canfod effeith- 
iau gwahanol raddau cymmysgedd, bydd eu 
pwyso 'n brawf cywir o raddau'r cymmysg- 
edd a bwysom ar amseroedd dyfodol; o 
herwydd, byddwn wedi ein dysgu at wybod 
faint i'w ganiattau, tros ben neu o tann eu 
gwahanol bwjsiant priodoi, i effeithiau 'r 
cymmysgiad fferyllol. 

Mae un amgylchiad y rhaid ei ystyried yn 
mhob profion a wnelom at ganfod pwysiant 
priodoi nnrhyw beth, a hynny ydyw Gwres 
neu dymmeredd y sylweddau ar yr amser y 
byddom yn gwneuthur y cyfryw ymchwiliad. 
Mae gwres yn effeithio at gynnyddu maint- 
iolaeth [pob rhyw gyrph, a bydd en hym- 
eangiad yn wahanol ei raddau yn ol gwahan- 
iaeth en hansawdd ; o ganlyniad, ysgafhheir 
cyrph gan wres, i ryw raddau pennodol, trwy 
orfodi'r nnrhyw faintiolaeth demydd i lenwi 
mwy cyfwng nag a lenwasai pe'n hollol gry- 
bychedig gan oerai. Pan wresogir dwfr o 
60 hyd i 100 o raddau, wrth wresfesurydd 
Fahrenheit, mwyheir ei faintiolaeth un ran 
allan o gant a saith-a-thri-ugain o ranau, 
1.— 167. Nid a arian byw dros 1,— J43, 
yn fwy ei faintioli; am hynny, pwysai mod- 
fedd chwechyfochrog o ddwfr, yn agos on 

Digitized by VjOO^ | 



le 



198 



Y WAWR. 



gronyn a haner yn ysgafnach; sef, 157 o 
ranau allan o 253, yr hyn yw pwysau 
priodol dwfr pan yn ei dymmeredd gyffredin 
o 60 gradd. Modfedd o arian byw, wedi ei 
wresogi i'r un graddau a'r dwfr, a fyddai 14 
gronyn yn ysgafnach na phan yn ei dym- 
meredd gyffredin 3415 o ronynau ; yr hyn 
sy lawer Uai colliant, mewn cyfartalwch i V 
bwysiant priodol, na cholliant dwfr wrth ei 
wresogi. 

Yn y tymmeredd o 60 gradd y gwneir 
profion cymmariaethol yn gyffredin ; yn yr 
hwn dymmeredd, ypwysa dwfr gwlaw 1,000 
wns, nen 624 pwys, mewn troedfedd chwe- 
chyfochrog, yr hyn sy 253 o ronynau, mewn 
modfedd chwechyfochrog, o'r pwysau 16 
wns mewn 1 p. Ymestyn ac ymysgafhha 
Gwirod {Spirita) gan wres, gyda mwy o 
raddan, mewn cyfartalwch i'w bwysau priod- 
ol, yr hyn ifrandi sy 10 gronyn yn drymach 
y gauaf ua'r haf; y gwahaniaeth yw'r hyn 
sy rhwng 4 dram, 32 gronyn, a 4 dram, 42 
gronyn; cymmerir maintais ar hyn, gan 
Fasnachwyr gwirod, trwy brynu 'r ganaf a 
gwerthu'r haf, oblegid ceir mwy pwysau 
felly o fewn i'r un faintiolaetb, am y prynant 
wrth y mesur. 

Os ceisir pibell ar lun U, neu ar nnrhyw 
lun camog, ond gofalu am iddi fod yn geuol 
drwyddi, a'i dau ben agored at i fynu, a 
thy wallt gwlybyr iddi gan adael digon o le i 
gynnwys gwlybyr arall gwahanol ei bwysiant 
priodol, gwelid wedi tywallt iddi 'r gwlybyr 
arall, y mantolant eu giłydd gan gadw bob 
un ei ochr; gwnelant felly er tywallt y ddau 
gyda'u gilydd; ac os byddeu huchder gwrth- 
droedeg yn unol a'u pwysiant priodol, y 
trymaf a fydd isaf. Mae arian byw 13} o 
weithiau 'n drymach na dwfr, acos tywalltir 
arian byw, fel ag i sefyll un fodfedd ei uch- 
der o'r gwaelod cam, a thy wallt dwfr i mewn 
nes y cyrhaeddo uchder tair-ar-ddegahane- 
o fodfeddi, gwrthfantolant eu gilydd; os cy- 
fodir y dwfr 27 modfedd, rhaid gael 2 fod- 
fedd o arian byw i allu ei fantoli, ac felly am 
bob gradd o bwysau'r trymaf, arian byw, rhaid 
cael 13i gradd o ddwfr. Ni ddibyna hyn 
ar lun y bibell geuol, yn mhellach na'i chael 
i ddal gwlybyr, a bod ei dau flaen at i fynu; 
ac nid yw 'n dibynn dim ar faintioli V gwlyb- 
yroedd ond cael 134 gradd o uchder dwfr 
am bob 1 gradd o uchder arian byw; nid 
yw chwaith yn dibynu ar eu gwahaniaeth 
pwysau cyfangorph ; megys, llonaid cwppan 
o arian byw a fyddai 134 trymach na llonaid 
yr unrhyw gwppan o ddwfr; er hynny, 
gwedi eu tywallt i bibell geuol, ymddibyna 



eu pwysau ar eu huchder oVgwaelod; fd, os 
byddai un ochr i'r bibell mor lydan na chyr- 
haeddafr gwppanaid arian byw ond 3 mod- 
fedd, a'r ochr arall i'r bibell gan feined y 
cyrhaeddai llai na haner y gwppanaid dwfr i 
uchder 404 ° fodfeddi, hwy a gydfantolant 
eu gilydd. Gyda phibell wydr a'i dwy ochr 
yn unionsyth o'r camedd, hawdd a fyddai 
canfod cymmariaeth pwysiant priodol gwlyb- 
yroedd. Yr oll sydd angenrheidiol y w dos- 
parthu ochran unionsyth y bibell i raddan 
cyfartal, megis, rhann y ddwy ochr i fod- 
feddi, a rhann pob modfedd i ddeuddeg o 
raddan, a sylwi ar uchder y naill yn nghyd ac 
uchder y llall pan wrthfantolont eu gilydd ; 
by<Jd eu pwysiant priodol yn wrthdroadol fel 
eu huchder. Angraifft ; os saif olew ddeg 
gradd, neu ddeg modfedd, yn un gaingc o'r 
bibell, tra nad yw dwfr ond naw gradd, neu 
naw modfedd yn yr ochr arall, geDir pender- 
fynu fod pwysiant priodol y ddau yr un] fath 
a chyfartalwch 9 i 10. 

Os tywalltir gwlybyroedd gwahanol eu 
pwysiant priodol, ac o'r fath na cbymmysgont 
a'u gilydd i bibell, lleolant en hunain a'r 
trymaf yn isaf ar y gwaelod, ac o nesaf i 
nesaf, hyd f r ysgafhaf ar y gwyneb ; bydd- 
ant oll yn unionsyth a Uyfnwastad eu har- 
wynebau. Os arian byw, dwfr, ac olew 'r 
olewydd a dywalltid, ai *r arian byw i'r 
gwaelod, y dwfr ar hynny, a'r olew ar y 
dwfr; os ewyllysid cael pedwerydd tó, ty- 
wallter gwirf gwtn {spirita ofwme); a bydd 
pwyswasgiad y cyfon ar y gwaelod, yn gy- 
fartal i fesar arwynebedd y gwaelod wedi 
ei liosogi gyda chyfanswm uchder pob un yn 
unol a'i bwysiant priodol. 

Pe tywallter y gwlybyr ysgafhaf yn flaenaf 
a'r lleill drachefh, cyfodai'r ysgafhaf trwyY 
lleill i'r gwyneb, ar lleill ar ei ól, nes ymsef- 
ydlu o'r trymaf i'r agosaf atto *n olynol; ac 
ond lleibau y trymaf ddigon o raddan, cyfyd 
i wyneb y llall. Hawdd ei leihan trwy ei 
boethi; fel, pan fyddo arian byw tann ddwfr 
ac olew ar wyneb y dwfr, os poethir gwaelod 
yllestr, gwresoga ac ysgafnha'r arian byw 
gan gyfodi trwy'r dwfr a'i boethi, a chyfyd 
y dwfr trwy 'r olew ; ac wrth ynnill gwres 
mwy, daw'r naill a'r llall yn ferwedig drwy 
'i gilydd hyd nes eu troir yn agerdd. Pan 
ddoder unrhyw lestr, a gwlybyr ynddo ar y 
tftn, y gyfran ar waelod y llestr a wresogir 
gyntaf, a chyfyd i fynu trwy 'r cyfraniadan 
oerach, y rhai ydynt drymach oblegid yr a : 
mwy o honynt i lai Ile na'r poeth; a dyna'r j 
prif foddion a ganfyddwyd hyd yma at dros- \ 
glwyddo gwres i holi ranau gwlybyr; oblegid, , 

Digitized by V^CfOy [g 



DYFR-BWYSIANT. 



199 



pe cymmwysid gwres i'r ceuad a'r ochrau, 
ni ellid ei gludo heb drapherth fawr, traond 
cymmwyso gwres odditanodd, poethir y 
rhanan isaf, ac fel y poethont ymfwyhant ac 
ymysgafhhant, gan gyfodi at i fynu a phoethi 
'r lleiU yn eu mynediad trwyddynt, a ? r lleill 
am en bod yn rhywfaint trymach a soddant 
fr gwaelod ac a boethir yn en tro; nes, yn 
raddol, y poethir yr holi wlybyr i'r fath 
raddan ag a wna y rhanan agosaf i'r gwaelod 
yn agerdd tarthog, yr hwn a gyfyd trwy y 
rhanan gwlybyrog gan ei fwrlymu a diangc 
ymaith ; dylynir fefiy hyd nes tarthir ymaith 
yr holi wlybyr ; a dyna y w cynnydd cyffiredin 
Berto. 

Pan nawf corph caled yn y gwlybyr, ei 
bwysan sy gyfartal i bwysan 'r gwlybyr 
y cymmer ei le; ond mewn trefh iddo 
alln nofio'n llonydd, heb roliaw o amgylch, 
rhaid i ganolbwynt ei bwysdyniad fod yn 
ddarbenawl, mewn cyfeiriad nnionsyth trwy 
ganolbwynt pwysdyniad y gwlybyr y bu 
iddo gymmeryd ei le, o herwydd fod 
pwyswasgiad y gwlybyr at i fynu yn y 
llinell honno; ac felly, os na bydd canol- 
bwynt llinell y pwyswasgiad yn cyfeirio 
trwy linell canolbwynt pwyswasgiad y caled- 
gorph, ni all ei gynnal; a phan na chynnelir 
canolbwynt pwysdyniad corph, ni all fod yn 
llonydd, a rhaid iddo syrthio; nen, os cyn- 
nclir y corph gan y gwlybyr, a'i ganolbwynt 
heb fod yn nnionsyth a llinell pwyswasgiad 
y dwfr y cymmerodd ei le, effeithia V pwys- 
wasgiad at i fynu ar ryw gyfran arall o'r 
corph, nes y rhaid iddo ymrolio *n ansefydlog. 
Pan fyddo Y llinell,' sy'n cyfuno canolbwynt 
pwysdyniad yr holi gorph gyda chanolbwynt 
y gyfran tann ddwfr, yn nchbenol neu yn 
nnionsyth at arwyneb y dwfr, nawf y caled- 
gorph yn llonydd. Gan hynny, mewn trefh 
at orfodi rhyw gorph i nofio 'n llonydd, heb 
rolio nen droi ar ei ochr, ac heb fod a'i naill 
ben yn ts na'r llall, eithr yn mantoli ei hunan 
yn y dwfr, tra cyfran bennodol o honno tann 
ddwfr, fel bad neu long, gellir gwybod y 
dyfnder a nawf; nen, fel y dywedir fynychaf, 
gellir gwybod faint o ddwfr a dynn, trwy 
ond gwybod ei b wy siant priodol mewn cyfar- 
talwch i bwysiant priodol y dwfr; a gellir 
gwybod ei gyflead trwy wneuthnr canolbwynt 
pwysdynniad yr holi gorph, a chanolbwynt 
y gyfran tann ddwfr yn linell unionsyth at 
wyneb y dwfr. 

Pen. VII. — pwysiant priodol ctrph. 
Penderfynwyd pwysiant cymmariaethol 
cyrph i fanylrwydd mawr, trwy brofion gyda 



chlorianau dyfrbwysol a dyfr-fesuroi o am- 
ryw fath. Cymmerir dwfr fel nn am syl- 
weddau celyd a gwlybyrog, ac awyr am aw 
hylifaidd ysgafnach. Fel hyn, dwfr sydd 
1,000 ; a« arian byw o dymmeredd cyffredin 
yn 13.58; am hyn dywedir fod arian byw 
rhwng 13 a 14 trymach na dwfr. Felly, 
awyr gyffredin a elwir 1,000; a surbair 
nfelai (oxygen)> a elwir weithiau niw nlwin, 
2,500 ; a dyfrbair, (hydrogen) 0.069 : am 
hyn y dywedir fod nfelai yn ddwywaith a 
haner yn drymach, a dyfrbair neu aw a geir 
o ferwi dwfr, rhwng 14 a 15 gwaith ysgaf- 
nach nag awyr gyflredin. Etto; pwysauun 
droedfeddchwechyfochrogoddwfr sydd 1,000 
wns ; gan hynny rhifhodau am bwysan caled- 
gyrph a gwlybyroedd a nodant bwysiant 
priodol troedfedd chwechyfochrog pob nn 
wrtho ei hunan, ond i ni symmud y pwynt 
degol, ac ychwanegn y rhifnod Ue na 
byddo ond dau o ddegau. Fel yma. Arian 
byw sydd a'i bwysiant priodol yn 13.58 ; 
ychwanegu O at y ddau ddegau 58, a dden- 
gys fod troedfedd chwechyfochrog o arian 
byw yn 13,580 wns ; a throedfedd chwe- 
chyfochrog o drawst haiarn (Bar Iron) sy 
7,788 wns. 

At wybod pwysau priodol aw hylifaidd, 
ni raid ond sylwi fod 100 modfedd chwe- 
chyfochrog o awyr gyffedin yn 30.50 gronyn ; 
a chan fod 1728 o'r cyfryw fodfeddi mewn 
troedfedd chwechyfochrog o awyr, saif y cyf- 
rifiad hawdd fel hyn. 12 modfedd nnion- 
syth yw troedfedd, 12 gwaith 12 yw 144, 
sef, pedwarongliad deaddeg; 12 gwaith 
144, yw 1728, sef chwechyfochriad deuddeg, 
yr hyn yw troedfedd chwechyfochrog; 
mewn 100 modfedd chwechyfochrog mae 
80.50 gronyn : : 1728 : 527.04 gronyn, sef 
pwysau troedfedd chwechyfochrog o awyr 
gyffredin. 

Mewn trefh i wybod pwysau troedfedd 
chwechyfochrog o unrhyw fath arall o aw 
hylifaidd neu ager, ni raid ond sylwi ar ei 
bwysiant priodol mewn cymmariaeth i awyr 
gyffredin ; er angraffft, mae i nfelai bwys- 
iant priodol = 2.5: cymmaint a'r nn 
maitiolaeth o awyr gyffredin; fel hyn, 
527.04 -|- 2.5 gronynau yw pwysau troed- 
fedd chwechyfochrog o awyr gyffredin ; lli- 
osogi hynny gyda 2.5, a wna 1317.00 gron- 
ynau ; yr hyn yw nn droedfedd o ufelai. 

Os bydd cisiau gwybod pwysau troedfedd 
o aw ysgafnach nag awyr gyffredin, rhaid 
hefyd gymmaru en pwysiant priodol. Aw 
blawr sydd, 0.5 ; a chan fod awyr gyffredin 
yn = 1. yna 1728 -~ 2 = 864 gronynau a | 

Qiti7PH hy \ 



200 



Y WAWR. 



fydd pwysau troedfedd chwechyfochrog o aw 
blawr ; ac fell y *n mlaen am bob cyrph hylif- 
aidd. 

Fes, VJIL— t btbell fwaog,— ffynonau 

DYSPEIDIOL. 

Pe cymmcrid pibell blygedig fel U a'i 
dwy gaiogc yr un hyd, yQ llawn o ddwfr, a 
gosod bodiau 'r dwylaw ar ei dau ben agored 
fcl uad elo 'r dwfr o honi, a'i throi nes y 
byddo ei dau bea i ławr, i'w dodi mewa 
llestraid o ddwfr, saif y gwlybyr ynddi. Os 
troir un pen iddi allan o'r dwfr tros ymyl y 
llestr, saif y dwfr, am ei fod ogyfuwch a'r 
dwfr yu y llestr. a phwysau 'r awyr yn gy- 
fartal ar y naill a'r Hall; ond, os bydd 
pibell felly *n llawn dwfr, a'r gaingc o'r tu 
allan i'r llestr yn hwy na'r gaingc o fewn y 
llestr, yna bydd trymach pwysau dwfr o r 
camog i'w blaenhir, nag o'r cr.mog i'r llestr, 
byddj iddaw orchfygu gwasgiad awyr, 
llifa allan a diyspydda *r holi ddwfr a fyddo 
yn y llestr, ond i'r blaen byraf fod ar waelod 
y llestr, a'r gwaelod hwnnw 'n uwch na blaen 
hwyaf y bibell fwaog. Pibell fel yna sy dra 
chyfleus i drosglwyddo gwlybyroedd o un 
llestr i lestr arall, pan na ddymuner ysgwyd 
y llestr, neu yr ewyllysier gadael gwaddod 
y gwlybyr ar oL 

Ymddangosiad dyeithr yw ffynonau dys- 
peidiol, neu ffynonau a ffrydiant ar ryw am- 
serau, wedi hynny a beidiant a llifo *n hollol, 
a thrachefh a lifant wedi enyd o amser, gan 
beidio a chan lifo 'n olynol. Y rheswm am 
hynny ydyw bod y ffosydd tann daearol, 
trwy y rhai mae'r dwfr yn llifo i'r ffynon, yr 
un sutyn hollol eu ffurf a'r bibell fwaog, a'u 
deuben i ławr fel &. Pan fyddo gronfa geuol 
mewn mynydd neu fryn, a ffos gamog fel j\ 
yn dyfod allan o'r gronfa, ac un arall gul yn 
agos i naill ben y ffos lydan fwaog, rhed y 
dwfr o'r gronfa trwy 'r ffos gul pan yn isel; 
ond os bydd dyfodfa dwfr i'r gronfa 'n fwy 
na'r hyna SI allan drwy*r gul, cyfyd dwfr y 
gronfa i uchder camog y ffos lydan ; a dylifa 
allan drwy'r ffos fwaog hyd nes elo i ister 
pen y ffos gol, a'r pryd hwnnw paid a llifo, 
nes y delo'r dwfr yn y gronfa 1 uchder cam- 
edd y ffos fwaog drachefn, a dylifo fel cynt 
nes yr elo *n isel. Rhai ffynonydd cylchgyf- 
newidiol a ddylifant yn barhaus; eithr a 
ffirydiantflai ar rai amserau, a mwytrachefh, 
ac yna Uai; gwneir hynny pan fydd ffos 
gamog arall, a'i bwa heb fod llawer ts na 
chamedd y llall; felly ceir ffrydiau o hyd, 
eithr mwy pan lenwir y gronfa fel ac i fwr- 
lymu drwy 'r ddwy ffos ; a llai pan na ddy- 



lifo ragor nac un at y ffynon, Dyallir fod 
y gronfa *n mhellach fr mynvdd na*r ffynon; 
athrwyfoddwfr y gronfa li llenwi 'n reol- 
aidd, bydd Uanw a thrai y ffynon yn reol- 
aidd, ac yn unol a chyfodaid dwfr y gronfa 
byd uchder plygiad y ffos. Gwnaed profion 
manwl o hyn gan amryw, mewn amryw le- 
oedd< Mae rhai ffynonau o'r natur hyn yn 
Morganwg, yn SwyddGaerefrog, ac yn Swydd 
Dyfnaint gerllaw Torbay, mewn De a elwir 
LayweU; un Dr. Atwell, yw^r cyntafaeg- 
lurodd ffosydd dyfodol y ifynonau hyn; dy- 
wedodd am ffynon Layicelly " Mae ei phell- 
der yn filltir hir odóUwrth y mor, ar ochr 
ogleddol trum o fryniau a orweddant rhwng 
y ffynon a r r mor, ac a wnant dro nen ongi yn 
agos attL Ei sefyllfa sydd ar ochr y bryn- 
iau, yn agos i'r gwaelod, ac ymddengys ei 
rhediad o'r Deheu Orllewin at y Gogledd 
Ddwyrain. Mae ganddi ffrwd barhaus yn 
deilliaw trwy un ongi i byllfa wyth droed- 
fedd ei hyd a phedair a haner ei led; y 
mynedfa allan sydd yn y pen pellaf oddi- 
wrth y ffirwd ddyfodol, oddeutu tair troed- 
fedd ei agorfa ac o uchder digonoL Cr tn 
allan i'r ffynon mae tair nynonell arall, yn 
rhedeg bob amser, eithr yn gynnyddol a 
Ueihaol fel y fwyaf ; a phan fyddo *r tymmor 
neu'r tywydd yn wlybyrog, ymddengys rhai 
eraill; ac a beidiant wedi y ffrydio 'r dwfr 
o'r fwyaf i ister penodol. Mae tri geudwll 
gwahanol eu maintioli yn y bryn, ac o'r rhai 
hynny i'r ffynon mae ffosydd yn cyfbdi at i 
fynu am ychydig ffordd o waelod y cron- 
feydd, ac yn troi at i ławr tua*r ffynon, cyn 
eu dyfod gan nched a tho 'r tyllan Ue'r ym- 
gasgl y dwfr; y ffosydd ydynt o wahanol 
led; a chynnydda 'r dwfr yn y ffynon, gan 
leihau a chynnyddu i leihau, yn unol a sodd- 
iad a chyfodiad dwfr mewn rhai o'r ffosydd. 
Rhai ffynonydd a ffrydiant yr haf, ac a beid- 
iant y gauaf, neu ar dywydd gwlybyrog; yr 
acbos o hynny, yw fod dwfr yn dylifo drwy 
ffos gyffredin ar amser sych; eithr wedi 
Uenwer y gronfa 9 n Ued uchel, ar amser 
gwlyb, rhed y dwfr at gyfeiriad arall, trwy 
ffos fwaog. Felly, wedi 'r holi chwedlan 
ofergoelns, ffos gam, ar Inn bwa a'i ddeuben 
at i ławr, sy'n achosfr fawr ryfeddod. 

Pen IX. — Tynnlid Gwalltaidd. 

Hyd yma nis gwelsom eithriad i'r rheol 
gyffredin, y saif holi ranau dwfr yn ogyf- 
uwch ond eu gadael iddynt eu hunain ; ac 
o ganlyniad, na all dwfr gyfodi mewn pibell 
syth, na bwaog, nac o unrhyw ffuri; yn 



DYFR-BWYSIANT. 



201 



uwch o'i mewn na'r hyn a fyddo ei uchder 
mewn Uestr y tu allan Pr bibelL Ond, yn 
awr, eglurwn a ymddengys yn eithriad i'r 
rheol gyffredin ; a dylid cofiio, wedi un- 
waith wybod gwirionedd, ua all gwirionedd 
arall fod yn groes iddo, mewn pethau natur- 
iaethol na moesol ; er, o herwydd diffyg 
dyall yn well y dicbon i ddau wiriouedd 
ymddangoB megis yn gwrthddywedyd en 
gilydd. 

Os gwesgir defuyn o ddwfr, nen rhyw 
wlybyr cyffelyb ei raddau hylifog, yn erbyn 
arwynebedd caledgorph, bydd iddo wlychn 
yr arwynebedd hwnnw, a glynu wrtho, yn 
Ile ymgadw wrth ei gilydd a rhedeg ymaith, 
pan ddalier yr arwyneb ar osgo 'n lleddfog. 
Dengys hyn y tynnir rhanan o'r gwlybyr 
defaynol gan ranan o'r arwynebedd yn fwy 
nag en tynir gan en gilydd. Os sylwir ar 
ymylon nnrhyw wlybyr mewn llestr, megis 
gwin mewn gwydr, a chraffu ar y Ile mae'r 
gwlybyr yn cyffwrdd a'r gwydr, gwelir nad 
yVn hollol wastadlyfn a'r gwydr ond ei fod 
braidd yn ymgenog, fel yn cyfodi 'n awch 
wrth ymylon y gwydr nag yn y canol. Yra- 
ddengyB felly fod tynniad yn gyfagos i'r 
ymylon, digonol i attal y gwin rhag ei soddi 
'n lyfhwastad a'r cyfan. Pe cymmerid pibell 
fain, a dodi ei pben isaf braidd i gyffwrdd 
ar gwlybyr, gwelid y cyfodai ycbydig yn 
nwch o fewn y gyfran fach o'r bibell nag o r 
tn allan, a pha lleiaf ceadod y bibell, 
nwchaf y cyfodaPr gwlybyr, am y byddai 
llai pwysan o wlybyr i'w gadw rhag cyfodi 
ac i wrthfantoli tynniad y gwydr. 

Gelwir pibellan a geudod bychan felly yn 
Capttlary, gwalltaidd, nen frigeraidd, o air 
Lladin yn arwyddo gioaUt, am en bod yn 
hynod feinion fel gwallt. Yn gyffredin, gel- 
wir nnrhyw bibell, a*i 'cheudod yn llai et 
dryfesur na'r ugeinfed ran o fodfedd o'i fewn 
yn bibell walltog; ac ond dodi ei blaen 
braidd i gyffwrdd arwynebedd dwfir, cyfyd y 
dwfr o'i mewn i uchder a fydd uwch pan 
fyddo 'n llai y twll geuol ar ei hyd. Pan 
fyddo tryfesur y twll geuol yn 50 rhan o 
fodfedd, cyfyd y dwfr o fewn y bibell i 
uchder 24 o fodfeddi ; os yn 100 rhan 
o fodfedd, cyfyd y dwfr 5 modfedd ; os yn 
200 rhan o fodfedd, cyfyd 10 modfedd ; ac 
felly 'n mlaen yn gyfartal po meinaf geudod 
y bibell. Yn awr, mae'r gyfran o ddwfr a 
gyfyd yn y pibellan hyn yn gyfartal i 
po meinaf gendod y bibell. Yn awr, mae'r 
gyfran o ddwfr a gyfyd yn y pibellan hyn 
yn gyfartal i bedwarongliad y tryfesur, wedi 
ei liosogi gyda 'u hyd ; o ganlyniad, trwy 



fod yr uchder yn wrthclróadol fel en tryfesur 
y dylyn, fod y gyfran a gyfyd o'r dwfr yn 
gyfartal i'w tryfesur ; a thrwy fod amgylch- 
edd y bibell hefyd yn gyfartal i'r tryfesur, 
mae'n amlwg fod y gyfran o ddwfr a gyfyd 
o*i mewn yn gyfartal i amgylcheddy bibell, 
nen, mewn geirian eraill, yn gyfartal i 
faintiolfr defnydd ym modrwy y bibell, yr 
hon a gyffwrdd gyntaf ag arwynebedd y 
dwfr. O herwydd hyn yna y tybir mai tyn- 
niad modrwy *r bibell s/n effeithio ar y 
gwlybyr fel ag Twgyfodi o'i mewn. Cofier 
nad yw tyb na chywir nac anghywir gan 
orfodaeth ; eithr y ffarfir barn, heb gyflawn 
sicrwydd, oblegid rhyw resymau neu gilydd 
gan y tybiedydd ; felly, o herwydd y rhes- 
ymau a eglurwyd, y tybir mai tynniad ym 
modrwy 'r bibell walltaid s/n peri cyfodiad 
y dwfr yn gyfartal i' w thryfesur ; ond y mae'r 
ffaith yn orchuddedig gan dywyllwch; ac 
er i athronwyr medrus daflu gryn oleuni 
arni trwy amresymiad Rhif a mesur, bodola 
ammheuaeth mawrameuhegluriadau. Rhai 
a ddaliaot y cyfodir ac y cynnelir y dwfr 
gan dynniad y fodrwy wydr sydd ddlat- 
reg nwchlaw arwyneb y dwfr; ond os 
felly dylai 'r fodrwy 'n ddiatreg dann yr 
arwyneb ei dynnu at i ławr gyda 'r [ nn 
grym ac y tynn y Hall at i fynu. Eraill a 
ddaliant, mai'r fodrwy' gyntaf a gyffwrdd y 
dwfr, sef gwaelod y bibell s/n tynnn, ac 
felly nad oes modrwy ts iV dynnu at i ławr; 
eithr ni ellir canfod gyda'r dyb yna y modd 
y dichon i'r isaf ei wthio at i fynu heibio 
iddi ei hun, oblegid rhesymol yw casglu y 
dylai effaith y gwaelod dynnu at i ławr yn 
gyfartal Pr uchaf at i fynu. Modd bynnag, 
y cyfyd dwfr mewn pibell fain walltaidd, ac 
yn uwch po meinaf y bibell sy ffaith, a 
ffeithiau yw a ganlyu. Dibyna effaith pibellau 
neu lafnau wrth wlybyr ar natur cyfansoddiad 
y sylweddau celyd. Os gordoir y gwydr 
gydag irad, fel na lyno dwfr wrtho ni chyfyd 
y gwlybyr ynddo fodd yn y byd; ac ni chyfyd 
rhwng teisenau o gwyr na gwSr. Hefyd, 
cyfyd gwahanol wlybyroedd i wahanol uch- 
der yn yr yn bibell, eithr nid yn nnol a'u 
pwysiant priodol. Olew ystawr, (łurpen- 
tine) sydd un rhan o saith ysgafnach na dwfr, 
ond ni chyfyd dros un rhau o bedair i uchder 
dwfr; gwlyb blawr (ammonia)> sydd un ran 
o ddeg ysgafnach na dwfr, ac felly 'n dry mach 
nag olew ysta*r, etto cyfyd un o bump yn 
nwch na dwfr, ac felly bump gwaith uwch 
nag olew ystawr. Gwirf gwin (spirits of 
toinę J, sydd ysgafnach nag olew ystawr, a 
gyfyd ddwy waith uwch, neu 2-5ed uwch na 

Digitized by VjOOQ1^ 



Ctf. L 



Y WAWR. 



dwfr ; ni chyf yd arian byw mewn un modd, 
hyd nes Bychu'r pibellau 'n bollol trwy ei 
ferwi lawer gwatth ynddynt ; ac yna cyfyd 
fel dwfr ; tra cyn eu sychu felly, sodda'r 
arian byw o dann y bibell ycbydig yn is 
nag o'r tn allan i'r bibell. Mewn pibell 
l-5ed o fodfedd ei cbeudod sawdd 1-11 
rban o fodfedd ; ac mewn pibell l-10ed o 
fodfedd, sawdd l-5ed rban o fodfedd; felly 
mae soddiant arian byw, fel cyfodiad dwfr, 
yn gyfartal i wrthdrbad tryfesur gendwll y 
bibell ; a pblwm toddedig a sawdd gyóVr 
nn cyfartalwcb. Pe rhoddid ymylon dao 
lafn o wydr wrth en gilydd yn hollol agos, ac 
yn iledu 'n raddol i wneuthnr ongi o Ił gradd 
ar en hyd, a dodiY ymylon isaf yn y dwfr, 
cyfyd y gwlybyr rhwng y Haman, fel ac i 
fod yn uwch wrth yr ymylon cyffyrddol, ac 
yn is ts at ymbellhad y llafhan oddiwrth en 
gilydd ; a hynny'n nnol a'r graddan a gry- 
b wy Hasom i bob gwlybyr. Etto, mae i arian 
byw a phlwm toddedig wyneb cefogrwm, ac 
nid yw byth fel dwfr a'i ymylon yn uwch na'r 
canol mewn Uestr main, os na fydd y Uestr 
oV fath ag y mae ganddynt dnedd at yrolynn 
'n fferyllol wrtho megis alcan neu arian. 
Ond ewyro neu iro 'r pibellan nen'r llafhan, 
sawdd dwfr yr nn fath a'r arian byw neu'r 
plwm toddedig. Nid oes gan dywychiad a 
gwres gwlybyr ond ychydig effaith ar eu cyf- 
odiad mewn pibellau ; oblegid adliw gwynn 
(white mrnish) sy dra tbew a gly diog a gyfyd 
agos gan uched a gwirf gwln ; a dwfr 
twymn ac oer ydynt agos ogyfuwch a'u 
gilydd, eithr y poeth ychydig bach yn is o'r 
ddau. 

Un canlyniad oddiwrth dynniad gwallt- 
aidd neu frigeraidd y w, pan nawf cyrph ys- 
gafn ar nnrhyw wlybyr y galler en gwlychn 
ganddo, a dyfod o honynt yn gyfagos i'w 
gilydd, ymagoshant fel pe'u tynnid gan naill 
y Hall ; eithr yr achos o hyn yw, gan y cyfyd 
yr hylif ar eu h ochran, a phan yn agos i'w 
gilydd cyfyd y gwlybyr rhyngynt, fel yn y 
bibell walltaid, felly ymlyna'r defnynau fel y 
tyuner y cyrph ysgafa i gyfFwrdd. CyfFelyb 
y digwydd pan y nawf pet hau ysgafn na 
wlychont, am y gwnant i'r dwfr ymostwng 
rhyngynt, a gwasgir y cyrph ysgafn at eu 
gilydd gan bwysau'r dwfr o'u hamgylch. 
Ond pan y byddo un o'r cyrph ysgafn y fath 
a ymwl ycb, a'r Hall y fath na ymwlych, gyrrir 
hwy 'n ol oddiwrth en gilydd, o herwydd 
cyfodiid y gwlybyr gan y corph gwlych ar 
un ochr iV corph sych megis ar lechwedd 
lleddfog. a chwymp i'r gogwyddiad hwnnw. 

Y tynniad gwaUtaidd sy ragorol a def- 



nyddiol yn Natur. Gwasgarir gwlybaniaeth 
trwy'r ddaear ganddo ; a gwasgarir lleiihder 
ganddo drwy hoU ranau eoed, planhigion a 
llysiau. Cyfodiad sugn łleithder a'i gyłch- 
droadtrwyfeinion bibellau gwalltaidd prenau 
a rhisgl, megis trwy redweli a gwythienau V 
hoU lysian a blodau a firwythydd a wneir 
gan gyfodiad gwlybyr, yn nnol a thryfesor 
pedwarongliad gwrthdroadol y min biban 
cywrain iawn. 

Dichon i'r neb a ddewiso weled y drefn 
ryfedd hon gan ofal rhagluniaeth, a'i gweled 
yn amlwg hynod trwy nydd-droi amryw 
geingcian o edafedd cotwm neu birwlan 
gyda'u gilydd a'u gwlychn. Os dodir blaen yr 
edafedd nydd-dro mewn gwlybyr lliwiog, 
megis gwin coch neu mc ysgrifenn, ac ynaeu 
dodi 'n orweddog o'r Uestr gwydr a ddeil y 
gwlybyr hydidreiswrn a gynnalio'rllestr, 
gwelir y gwlybyr yn dringo i fynu 'r edafedd 
yn fuan, gan li wio V holi edafedd yn goch neu 
ddu, fel y byddo Hi w 'r gwlybyr; ac mewn 
byr amser, daw 'r holi wlybyr ar hyd yr 
edafedd o'r lleistr i'r treiswrn nen 'r ddysgl 
dannodd. Pibellau fel hynny sy'n cludo 
lleitbdcr i blanhigion. Er na chyfyd y 
Ueithder o'r isaf i'r uchaf rhag ei flaen, cyfyd 
i un nebder, megis deg modfedd, ac i ławr i 
un arall gan gyfodiyn y trydydd, ac felly o'r 
naill i'r Hall nes gordoi coed, cangenau, a 
dail, yr rhai uchaf fel y rhai isaf. Cyrph 
yspwngaidd a effeithiant yr un modd; a 
darń o sugyr gwynn mewn ychydig wlybyr 
ar waelod cwppan a wlychir feUy 'n ebrwydd. 
Hefyd, dichon i un ganfod duli y tynniadau 
gan gyrph ysgafn, trwy osod dyferyn o 
ddwfr ar wyneb seimlyd, a dyfod a dam 
gwyneblyfn o wydr ffenestr yn gyfagos i'r 
dyferyn, a glyn wrth y gwyneb sych a Uyth, 
fol wrth ei śymmud yn araf at i fynu yrym- 
estyn y dyferyn gan ymfeinio yn ei ganol fel 
ffurf gwydrau mynudau sydd a thy wod yn- 
ddynt; ac ond gosod ymyl sych gwydr ar y 
seimiog, a'i ddwyn i ymyl y dyferyn cyfyd 
ochr y dyferyn gan ymbantio yn ei ganoL 

Gellid amlygu 'r oll a wyr dynion am j 
ddyfrbwyshnt, mewn ychydig iawn o le, 
gydag egluriadau RhiMeauro\(MathematicaI 
Illustintions); eithr y rhai a ddirnadant y - 
cyfryw a feddiannant lyfrau at hynny ; ond 
ein llafur hyfryd ni ydyw troi *r gelfyddyd 
rifnodol i eiriau, fel y byddo i fechgyn gweith- 
gar Cymru allugwybod gystal a'r ysgolheig- 
ion. Gan hynny, a*n yn mlaen at ddyfr- 
drosglwyddiaeth, ac amlygwn y cyfan, mewn 
He bychan ar y diwedd, gyda chelfydd^d 
werthfawr Rhif a Mesur. 



■I 



z 



Co 



AMAETHYDDIAETH. 



203 



:obav. 



AMAETHYDDIAETH. 

Y Wtddoriaeth hon a gynnwys holi arferion 
diwylliaeth, yn y rhai y mae gennym i ya- 
tyried natur y priddellau a gyfarfyddwn yn 
agos i arwyneb y ddaear — tremiadau at gy- 
weirio y rhai sydd anbynawa i gynnyrchiad 
llysiau buddiol — yr offerynaa addasaf i 
rwyddbau gweitbrediadaa hwsmonaeth — y 
moddion a'r galluoedji goreu i'w harfer Pr 
fatb ddybenioa — y gwartheg a'r daoedd by w 
buddiolaf i ddyn — y glaswellt, yd, gwraidd, 
aV pys mwyaf eu Uea iddo — ao amrywiol 
bethaa eraill sy mewn undeb ar golfyddyd 
biryafawr bon. 

Y meddiant cyntaf yn y byd, a wnaed yn 
lles i ddyn, a gynnwysai ddefaid, geifr, ac 
ychain; a'r llafurwyr cyntaf a wyddom am 
danym oeddynt fugeiliaid a wyiient eu praidd, 
ac a ddylynent fywyd crwydredlg, gan en 
gyrra o'r naill borfa Pr llalL Darluniad 
prydferth o'r fy wioliaeth fageilaldd a roddir 
yn Llyfir Genesis, yn y dysgrifiad o Abraham, 
Isaac, Jacob, a'u teuluoedd, y rhai oeddyut 
fugeiliaid non amaethwyr yr oesau boreuaf. 
Cynnwysid ca holi gyfoeth yn en daoedd 
by w, y rhai a areilid ganddynt fel eu prif 
foddion cynnaliol. 

Ymddengys nad oedd braidd ddim medd- 
iant personol o dir yn yr oesau boreuol; eithr 
yr ystyrid hwy yu gyfartal Pr holi deulu- 
oedd; a pharhaodd y duli yna o ystyried tir 
hyd yn dra diweddar mewn amryw o wled- 
ydd anwaraidd, He na allai sefyllfa drueuus 
y cyfreithiau ddiogelu ffirwyth diwylliaeth y 
ddaear Pr rhai diwyd a'i llafurial. Fel yna 
yr oedd gynt yn Africa a'r America. Dy oa'r 
fel y bu yina 'n Mrydain, hyd nes daetb y 
drefn o ddal dann arall, yr hon a ddygwyd 
yma, neu a adgyweiriwyd gan Gwilym y 
Goresgynwr, pan ddosparthodd y tir yn 
gyfraniadau penodol rhwog ei benaetbiaid, 
y rhai, yu eu tro, a ddosrauasant eu cyfran- 
iadau rhwng eu canlynwyr, ar yr aramod 
fod i'r deiliaid taun wriogaeth ddylyn eu 
harglwydd pan eu gelwid i ryfel. Pryd y 
i dymunai V brenin gasglu byddin, galwai ar 
ei bcnaethiaid i'r maes, a hwythau a alwent 
ar eu deiliaid gwriogaethus ; ac o esgeuluso 
*r gwysiad, rhaid yn unol a'r gyfraith gwr- 
iogaetbol oedd colli 'r tir a ddaliai ł r i&atiaid, 
trwy ddirwy i'r uchafiaid. Nid oedd fawr 
ddiogelwch i lafur diwydrwydd yr amser 
honuo, aai na phenderfynwyd gwasanaeth y 



deiliaid caetbiwus gan gyfraith, ac o her- 
wydd y gallu a roddwyd i'w harglwydd, yr 
hwn pan y mynnai a fedrai osod trethi traws- 
arglwyddol arnynt, a'u codi 'u arian neu 
eiddowrth ei ewyllys oddiar y deiliaid truain, 
ac mor grenlon oedd fel na omeddai arfer 
moddion llymdost i'w gorfod i dalu, yr hyn 
beth a elwid ganddynt cymmarth achynnorth- 
wy. Ychydfg ofal oedd y pryd hynny am 
ddiwyllio tir yn rhagor na braidd ddigon i 
gynnal dynan a'i deulu, oblegid tlodi cedd 
brif os nad unig foddion diangc o grafangau 
gorymdreth a thaliadau gorthrymus; ac felly 
cwttogid amaethyddiaelh yn hy trach na'i 
annog, fel mai tra iselaidd yr olwg arui hyd 
amser yr adferiad, ar yr hwn ainser y difod- 
wydyr hen dreln gwriogaethus trwy 12ed 
Charles II; a'r weithred Seneddol honno a 
aicrhaodd i'r bobl yr holi faintais a ddeilliai 
oddiwrth eu diwydrwydd a'i Uafur. 

Y rhan amlaf o wledydd eraill ydynt 
agored heb ond ceuleuydd, ffosydd, prenau, 
neu nodau gosodol, i wahań u'r naill berchen- 
ogaeth oddiwrth y Hall; oud yn Mrydaiu, 
gwahanir y cyfryw oddiwrth en gilydd gyda 
gwyrchoedd agwaliau, a dosparthir un tyddyn 
fel hynny i gaeau. 

Ffraingc, yr Idal, a'r Yspaen, ydynt fyn- 
ychaf yn wastadoedd agored heb eu cau i 
mewn, ac er eu ffrwythlondeb naturiol, ym- 
ddangosant i Frydeiniaid yn anialaidd, 
oblegid eu cynnefiudod a gwrychoedd. Am- 
gau tir sy lesol hynod at leibau effaith yr 
hinsawdd, trwy ddiogelu 'r tir rhag gwynt- 
oedd geirwon, trwy ddosparihu gwaitti yr 
hwsmon, a thrwy gwttogi chwareuyddiaeth 
rhedegog anifeiliaid, gan beri iddynt dew 
ychu yn llawer cyflymach. 

Amaethwyr ydyut ddau fath, un ydyw 'r 
tyddynwr arddadwy, yr hwn yn benaf a 
gyfyd rawn o'r ddaear; a'r llall y por/Ool, 
gorchwyl penaf yr hwn yw magu a phesgi 
defaid, ychain, a daoedd byw eraill. 

Tyddynod a amrywiant mewn maintioli 
o haner cant i fil o erwau. Tir ar sy gy- 
firedin yn llai na thir porfa. Tiroedd o dri 
i bedwar cant o erwau ydyut fynycbaf yn 
fwyaf eu buddioldeb i'r meddiannwyr a'r 
cyffredin. 

Dosparthir priddellau i'r cleiog, marl- 
briddog, priddgalchog, tywodlyd, graeanog, 
mawnog, a chorsleidiog. Gelwir y cleiog ar 
marlbriddog yn briddellau celyd neu garegog, 
a'r tywodlyd fel y graeanog yn briddellau 
ysgafn. Priddellau ydynt auffrwythlon a 
11 wm pau y cynnwysant ormod o un rhyw- 
ogaeth, pan na ddaliout leithder, neu y bydd- 

- initi7ndhv C^OOgf 



204 



Y WAWR. 



ont fasleoedd. Nid ydynt gynnyrchol i 
ddwyn ffrwyth, oad pan fyddont weddo 1 
gymmyagedig o ddaear gyntefig gyda def- 
nyddiaa llysieuog ac anifeilaidd; ac at 
ffirwythloni daear, gofynol ei throi i fynu i'r 
awyr, a chymmysga gwrtaith gyda'r pridd, 
a*r taił yn gymmysgfa o dom anifeiliaid, 
pysg, Uyaiaa dihoenaidd, calch, marł, ac 
ysgabion heolydd. 

Gan y tuedda 'r nn cnwd yn olynol i 
dlodi'r pridd, angenrheidiol yw cylcbgyf- 
newid y cnwd. Oloron, (potatoesj, grawn, 
a chnwd gwynn ydynt ddyhysbyddedig; ond 
ar en hol, rhywiogir y tir gan efraa, erfin, a 
chnwd llysieuog. Ar briddellau celyd, 
meillionwair, ffa, gwenith, bresych (cab- 
bages), a cheirch, a ellid feithrin yn olynol ; 
ac ar briddelJau ysgafn, gellid meithrin 
cloron, erfin, llysiau, ceircb, a haidd,' yn 
olynol Y reol arferol yw nn cnwd i ddyn 
a'r nesof i anifail. Gynt, pan nad oedd y 
gelf amaethyddol ond braiddhy8bys,gadawid 
y tir i hir orwedd yn fraenarog; hynny yw, 
ni lafurid arno 'n amlach na phob tair nen 
bedair blynedd; a chyda'r Israeliaid, ni la- 
furid y tir ond chwe blynedd o bob saith. Yn 
awr, modd bynnag, trwy amrywio 'r cnwd, 
ceir weithiau bedwar nen bnmp gwahanol 
gnydan mewn nn flwyddyn o'r nn pridd, heb 
ei ddyhysbyddu, ac felly daeth gadael y tir 
i orphwys yn afreidiol. Hanir gwenith yn 
Medi nen Hydref, ond gwenith gwanwyn a 
hanir ym Mawrth ; addfeda yn Awst a Medi, 
pan ei medir, ei cladir i'r ysgabor, ac ei 
dyrnir; wedi ei nithio a'i fala bydd flawd; 
ac o*i gymmysgu gyda dwfr a burym, a'i 
bobi, bydd fara. Hwn etto, er yn brif gyn- 
naliaeth y tlodion, ac a ddylai fod yn bur ac 
iachusol, a ddyfethir mewn rhan trwy dwyll 
crenlon gan amlaf o bobyddion; arferant 
gymmysgu gwynnblastr paris, cloron, ac 
alwm gyda 'r blawd ; y cyntaf iV drymhan, 
y cloron i'w rwyhan; a'r olaf i'w wynnu. 
Mwy iechyd a darddai i'r trefydd trwy i bob 
teula fala en hyd a'i bobi en hanain. 

Hauir haidd yn Ebrill a Mai; troir gan 
mwyaf o hwn yn frftg trwy ei boethi pan 
mewn sefyllfa eginog, ac yna ei ysigo mewn 
melin ; dodir y brag mewn dwfr poeth i'w 
fwydioni, a thrwy ychwanegn hopys ym- 
weithia nen heplesa i gwrw, a gwlybawr a 
elwir Porter. MaeV gwlybyr hwn pan 
buraf, yn deilliaw o yd wedi ei fadru, yr un 
fath o ran ei natur a chawl a wneid trwy 
ferwi ctg da ar ol iddo ddechreu troi 'n ddrwg 
ei arogl; ac heblaw hynny, fel bara'r pob- 
yddion lawer, cymmysgir y gwlybyr gydag 



amryw fath o bethau gwenwynig, gan y 
darUawyr a chan rai o'r gwerthwyr. Un 
peth a ellir ei nodi yw coadus indicus, math 
o wenwyn, glasfaen (copperas), myglys 
(tobaeco), halen, triagl, a phethan erailL 
Rhaid mai niwaid mawr yw trwythion afiach 
o*r fath pan buraf, a maint mwy fel y maent 
gymmysgedig a lliaws o bethau niweidiol ? 

Hanir ceirch yn Chwefror a Mawrth, 
wedi ei fala gwna flawd bara, uwd, a llymru; 
arferol hynod ydy w ei fwytta yn yr Alban, a 
rhai lleoedd yn Nghymru; eithr cyn ei min 
bydd yn ymborth dawisol meirch. Math 
arall o rawn a feithrinir yn Mrydain yw rug / 
pys, a ffa, y rhai ydynt dra adnabyddys. 

Rhanodd arddwriaeth diweddar y borfa i 
gryn gant o wahanol rywogaethan ; o'r rhai 
y maedaubrifddosparth; sef \ porfa natunol 
— a'r nn gelfyddydoL 

Hanir a meithrinir yr amryw fath gyda'a 
gilydd nen'n wahanol, yn unol ac ansawdd 
y tir, nen wrth amcan yr amaethydd. Y 
porfeydd naturiol ydynt liosog hynod, a dew- 
isir hwy ar dir y bwriedir ei gadw'n borfa. 
Y borfa gelfyddydol ydyw glaswellt, rug. 
meillion coch, meillion tair dalen, meillion 
llydain, efrau, milddail, twrynddaU, ac am- 
ryw erailL 

Ar rai tyddynod cedwir bdchod yn brif | 
ddaoedd byw, oblegid y llaeth a roddant, o'r 
hwn y corddir ymenyn achaws. Gwneir 
ymenyn o hufen llaeth trwy ei gynhyrfu 
mewn bnddai, yr hwn hyfen yw olew y 
llaeth, ac a ffurfir yn saim sylweddol a 
chaled. Gwneir caws o laeth trwy ei geulo 
gyda chauled, ac yna gwasgu'r caul, ei 
lunio^ a'i sycho. Ceuled sy gyfran o gylla 
Ho, ac a gedwir mewn cyflaith i'r dyben o 
osod y caul. ByddaTr cawsyn hollol wynn 
pe na liwid y llaeth gyda pheth a elwir 
Armatto Yspaenig. Y tyddynod caws 
mwyaf yn Mhrydain sydd yn swydd Gaer- 
lleon Gawr, Caerloyw, a Dinbych yn 
Nghymru, a chedwir yn rhai o honynt 500 
o fnchod godro *n wastadoL 

Bu 'n ymdrech mawr er ya hir amaer i 
wella beppil bnchod a defaid ; a neilltuwyd 
y rhai a besgant gyflymaf, y rhai a fedd- 
iannant y cig pereiddiaf, a'r gwlan rhyw- 
iocaf. 0'r ychain, y mwyaf dewisioi yw'r 
canolig eu «yrn o Ddyfnaint i lafurio, a rhai 
Aldemey iV godro. Y rhai hirion en cym, 
y Cymreig, a rhai Kyloe a Fife yn yr Alban, 
sydd iddynt hefyd eu dybeniona'a cym- 
meradwyaeth gwahanol, 

Yn mhlith y rhywogaeth wellaol defiud, 
rhai Southdoum, Teeswater, Dartmoor, a 

'7iqiti7ftf1 hy 



AMAETHYDDIAETH. 



205 



Romney yw *r mwyaf, Lekester a Lincoln, 
yn nesaf. Trymder gwlan defaid Lincoln 
sydd 11 pwys. Y cna tyneraf, o'r hwn y 
gwneir y brethyoaa meinaf yw Merino a 
Rydand ; ond eu gwlan nid yw dros 2 neu 
3 pwys. Y gwlan rhywiocaf a geir gan 
ddefiiid Yspaenaidd; ond canfyddwyd yn 
yn ddiweddar wliln yn rhagori ar hwnnw 
yn Awstralia, hinsawdd yr non wlad sydd 
hynod achlesol i eppiliad a meitbriniad de- 
faid. Rhywiog i wnenthor y gwlaneni 
gorea ydyw defaid Maesyfed a rhanan o 
Drefaldwyn. Cneifir hwy hwrdd a mammog, 
ym mis Mehefin ; a gelwir hwy y cneifiad 
cyntaf, ail, nen drydydd, yn nnol a'u hoedran. 

Ceffylan a ddoeparthir i feirch uchelwaed, 
neuredegfeircb, inarchogol, cerbydol, gwinen 
Clewland, cymmysgedd /Suffolk, Clydcs- 
daleg, a dnon trymiou, a phob rhai at am- 
canion penodol er arferiadnen hyfrydwch. 
Ein meirch tynnn, ydynt gyffredin yn deill- 
taw o rai Flanders neu Fleming, y rhai sydd 
hynod am en ffyrfder a'n nerth. Y cefiylair 
tynnn ydynt werthfawr pan yn en cyflwr 
gorea; a rhydd ddarllawyr Llundain am 
geffyl tynnn da 157 o bnnnoedd. 

Tra ennillfawr ar dyddyn y w ednod dof- 
ion, gwenyn at fel, a physg mewn ilynoedd ; 
amaethwyr hefyd a werthant gelleiglyn, osai, 
a gwinoedd Brytanaidd, ffirwythydd y rhai a 
feithrinant yn fiawnder mewn aniry w fannau, 
yn neilltnol Dehendir Lloegr. 

TrwyY gelfyddyd o arddu, meithrinir 
ffrwythaa y naill gyfraa o'r byd mewn hin- 
sawdd arall, er y tybid hwy ar y cyntaf yn 
annhebyg o gynnyddu. Ein hnnig ffrwyth- 
ydd genedigolfn gwladyn Mhrydain, ydynt 
y fesen, mwyar du, a'r wernen ; ond eirin 
Mai, griafol, afaJao, gerllyg, eirin bricyllen, 
neithder-beren, afal gwlanog, a grawn; 
ydynt oll yn alldwf, nen ffrwythydd o wled- 
ydd eraill, ac a feithrinwyd gyntafyn Lloegr 
o ddentn 300 o flynyddoedd yn oL Oddentn 
deg ar hngain o flwyddi 'n ol, dygwyd y 
goeden fara o'r moroedd Deheuol, a'i phlann 
yn yr India Orllewinol; ac holi bereidd- 
ffrwyth yr India Ddwyreiniol a dyfant yn 
awrofewn yr Orllewinol hefyd, Ni wy- 
hnwyd dim yn Lloegr, am y cloron sydd 
werthfawr heddyw, hyd o fewn dan gant 
ac ychydig o flynyddoedd yn ol ; a dygwyd 
hi, potatoe, o'r America, gan yr enwog Syr 
Walter fialeigh ; ac y mae dyfodfa y gwe- 
nith cyntaf o Asia leiaf i Europę ar ławr 
mewn cofiadwriaeth ; sef, 500 o flynyddoedd 
cyn Grist Pys, ffk, a phob math o rawn 
yd, ydynt ddyeithriaid yn Lloegr. 



Y fath* y w celfyddyd dyn fel y gwella ef 
bob planhigion a feithrinir ganddo; trwy 
impio ceingcian flFrwythydd rbagorol ar fou- 
cyflF rhai cyffredin, efe a wella flfrw^hydd 
natnriol ei goed i raddau mawrion ; a thrwy 
neilltno a thrin ei nad, meithrina lysian 
bnddiol Twrhyfeddu. 

Trwy gelfyddyd garddwriaeth, dichon i 
dri nen bedwar dyn fy wioliaethu ar nn Erw 
o dir, ond ei diwyllio'n gyfaddas ; eithr nid 
oes mewn tir anniwylliedig dros un creador 
dynol i filltir pedwaronglog ; ac hyd y nod 
ar hynny mae cynnaliaeth yn brin ; y fath 
yw gornchafiaeth celfyddyd. 

Mae yn Lloegr a Chymru, oddentn 18 
miliwn o bobl, a dwy-filiwn-ar-bymtheg-ar- 
ngain o erwan tir; o'r rhain gwrteithir 
deg-ar-ngain o filiwnaa o erwan, i dyfa ^d 
neu boru; a'r saith miliwn erwan eraill 
ydynt wyllt a di drefn ; mae felly ddan erw 
o dir gwrteithiol i bob nn oY trigolion ; ac 
agos i haner erw heb ei drtn. Profir yn 
hawdd, y gellir gwrteithio erw o dir i gyn- 
nal pedwar, ond ei drin fel gaidd ; ac yn y 
duli hwnnw gallai tir Lloegr a Chymru gyn- 
nal 148 o filiwnau o bobl ; a phan ystyriom 
nad oes ond nn am bob milltir pedwaronglog 
yn y gwledydd lawer, hawdd canfod haer- 
Ungrwydd y rhai a ddy wedant mai gormod y 
boblogaetb, tra gwelir mai gormod y cam 
drefh. 0'r 37 miliwn tir gwrteithiol, mae 
12 miliwn yn dir ar ; 14 miliwn yn dir 
porfa; miliwn yn goed a gwrych; naw 
miliwn yn ffyrdd, dwfr, ac adeiladau ; ac 
nn filiwn yn gledrffyrdd, gerddi hopys, a 
rhodfeydd hyfrydol, a thir braenar. Mae 
4 allan o'r 7 anniwylledig yn addas i'w 
drin, a'r 3 eraill yn fynyddoedd, a lleoedd 
heb ddyfnder pridd. 

Pob mab, merch, a phlentyn yn gyfartal, 
a fwyttant 10 wns y dydd o ymborth llys- 
ieuog, neu 220 pwys y flwyddyn; yr hyn, 
yn ymborth anifeilaidd cig, sy gynnyrch dan 
erw o dir ; ond yr unrhy w dir o ddan erw, 
pe ei gwrteithir i gloron, a gynnyrchai dros 
10 tuneli yr erw neu 54 mil o bwysau ; ac 
felly, rhoddai 120 pwys o gloron bob dydd 
yn y flwyddyn. Os meithrinid gwenith, y 
tir na ddygai ond 220 pwys o gig, a roddai 
4,000 pwys o rawnyd; neu 10 pwys y 
dydd a gadael Md. Pys a ffa a roddant yr 
un fath. Erfin a moron coch ydynt mor 
gynnyrcbol a chloron; ond moron gwynn 
(parsmps), a roddant fwy ddwy waith o 
ffrwyth na chlorgn ! 

Erw o dir a gynnaliai ddyn yn hyfiyd ar 
ymborth llysieuog; ond os newid ei ym- 



206 



Y WAWJEL 



7 



borth i tra pryd y dydd o gig, rhaid iddo 
wrth gynnyrch tri erw. Maeth cloron sydd 
un ran o bedair en holi bwysau ; a'r maeth 
mewa ud erw o gloron sydd bedair gwaith 
mwy na maeth erw o wenith. Byddai ym- 
drechu gwrteithio tir mew n modd dyladwy 
yn ychwanegu cynnaliaeth i filoedd, yn well 
a rhatach nag y bu ; a phan ddelo 'r tro 
bwriadol, rhoddwn weisi i'r Amaethwr yn y 
Wawr, ac na flined Darlleowyryn aros; 
oblegid ein hymdrech yw cael safon gwy- 
bodaeth cynnaliaeth dyn yn gryno i'n cenedl, 
o gangen i gangen yn rheolaidd. 



TREFN GORCHWYLION Y SENEDD. 

Unio ddybcn cyfraith yw amddiffyn per- 
sonau ac eiddoY deiliaid; a chynnyg am 
gyfraith i ddarostwng dyn neu blaid, na 
amcano at yspeilio dynion o'r cyfryw, sydd 
ormes, creulondeb, ac erlidedigaeth. 

Y mae gan Senedd Prydain ddull o ddwyn 
yn mlaen ei gorchwylion, y byddai ei wybod 
yn gynnorthwy fr rhai a ddarllenant y New- 
yddiaduron ; am hynny, eglurwn y modd. 

At ddwyn ysgrif i'r t£, os bydd yn nn 
gyfrinachol, angenrheidioi yn gyntaf yw 
deisebu, yr hyn yn gyffredin a gyflwynir i 
gyfeisteddfod ; ac wedi hynny caniatteir, ar 
gymmeradwyaeth y cyfcisteddfod iV der- 
byn i mewu. Ar achosion cyhoeddus can- 
iatteir, tr wy fwyafrif os rhaid plaidleisio, 
i ddwyn ysgrif i mc w u ar gynnygiad yn y 
t$. Yr aelod neu 'r aelodau a ddygant yr 
ysgrif i mewu a'u cyflwynant i'r t£, wedi ei 
hysgiifenu ar bapur. gyda llawer o wag- 
Jeoedd i'r dybeu o'i llenwi gan y t£, fel y 
gcilw achlysuron am hynny. 

Pan wreiddiolir ysgrif yn nhy V arglwyddi, 
os cyfrinachol, dodir y cyfryw i ddau o'r 
barnwyr yn y gyfraith, i'w chwilio i 
fyuegi ar ni, ac i edrych am fod pob pleidiau 
niewn cysylltiad a hi yn cyduno, ac ar fod 
pwynt o gyunwysiad celfyddydol yn cael ei 
amlygu. Gwneiryr nu modd yn nby y cyff- 
redin gydag ysgrif gyhoeddus. 

Yna, darllenir yr ysgrif y waith gyntaf, 
yn fynychaf heb ddadleuaeth o'i herwydd, 
ac wedi hynny gorchymmynir ei hargraffu ; 
ar ol peuodi dydd i\v darllen yr ail waith, 
ar yr hwn ddydd yr ymddiddenir, y dad- 
leuir, ac weithiau yr areithir ar egwyddor 
yr ysgrif, penderfynir yn gyffredin ffawd yr 
ysgrif. Os llwydda yn yr ail ddarlleniad 
bydd wedi ei dirprwyo— hynny yw wedi ei 
bwrw at gyfeisteddfod, naill o'r holi dy, neu 



un cyfrinachol, fel y byddo 'r achos yn gal w. 
Darllenir yr ysgrif gan y cyfeisteddfodau 
hynny, gan ddadlu o erthygl i erthygl, ac o 
frawddeg i frawddeg, ac yn fynych 4 drwy 
lawer o gyfhewidiadan. Oyhoeddir hi dra- 
chem gyda 'i chyfnewidiadan a'i diwygiadau 
gan gadeirydd y cyfeisteddfod. Os cy ttuna ł r 
ty i'r cyfnewidiadau, erchir ei bras ysgrifenu 
at ei darllain y drydedd waith, rhoddir rhy- 
bydd, ac os bwriedir ychwanegu brawddeg 
newydd atti, pwythir y cyfryw wrth yr 
ysgrif, mewn ffordd a elwir attodiad. Ac 
ar ol y trydydd darlleniad, rhydd Uafarydd 
y t/r gofyniad, "Fod yr ysgrif hon i'w 
phenderfyuu yn awr ?" Cymmaint sydd o'r 
meddwl hynny, dywedent ie, y gwrthwyn- 
ebwyr, dywedent na. Ar ol y trydydd dar- 
lleniad anfonir yr ysgrif i dy *r arglwyddi, 
gan ddeisyf eu cydsyniad. Os cymmer- 
adwyir hi yno, rhaid ei myned drwy'r 
unrhy w ffurfiau ; ond os collir ei derbyniad, 
ni wneir mwy sylw o honi. Mewn achlys- 
uron y byddo'r ddau dy yn anghyttuno am 
ysgrif, cydsynir weithiau i gael cynnadledd 
ar y peth, mewn ystafell a elwir yr ystafell 
liwiedig. Ac os cymmeradwyir yr ysgrif 
yn y ddau dy, anfonir hi drachefh i'r Frenines 
am ei chymmeradwyaetb, yr hyn fynychaf a 
geir fel peth i fod ; ysgrif connorthwy ar- 
ianol a gyflwynir i'w Huchder breninol gan 
lafarydd y cyffiredin, yr hwn a ai*fer annerch 
y Penadur ar yr achlysur. 

Ni ail y cyffrcdin fyned yn mlaen a gorch- 
wylion heb fod yno'r hyn a elwir '*Ty; w 
hynny y w, heb yno ddeugain o aelodau wedi 
ymgynnull. A chyn dibenu, gallwn sylwi 
ar bwyntiau Uai eu pwys mewn cysylltiad a 
gweithrediadan 'r Senedd, y rhai a arferir 
mor dra mynych, fel y mae auwybodaeth am 
danynt yn ffynonell Uawer o anhwylusdod a 
siomedigaeth, ac yn gwnenthnr yr adrodd- 
iadau scneddol trwy 'r argraff-wasg gy- 
hoeddus yn hollol dywyll, ac weithiau 'n 
annealladwy ; y rhai penaf o honynt yw, 
" trefn y dydd;"—"y rhayofyniad ; n —"fod 
?r y&grif gael ei darllain chwć mis i hedd- 
ywr—«galwy ty" 

Trefn y dydd y w y gyfran honno o or- 
chwyl un oV ddau d^ a benodwyd yn waith 
neiłltuol y dydd hwnnw. Nid yw trefn y 
dydd, o angenrhcidrwyd yn cymmeryd y 
flaenoriaeth ar bob gorchwyl arall, eithr yn 
y gwrthwyneb, dygir llawer o bethan 'n aml, 
y rhai ynghyd a rwystrant y ty i fyned at 
drefn y dydd ; ond pan feddylio aelod fod 
rhyw orchwyl anmherthynol yn myned yn 
mlaen, arferir cynnyg ar fod i drefn y dydd 



= 



IEITHADUR. 



207 



gael ei ddarilain, yr hyn yw, fyned yn 
mlaen ; arferir cynnyg ar fod i drefn y dydd 
gael ei ddarilain, yr hyn yw, fod i'r ty fyned 
yn mlaen ar unwaith i ymdrin a'r gofyniad 
tana ei sylw, a chymmeryd y gwaith sydd ar 
y gofrestr drefniadol; a phenderfynir hynny 
gan amlaf trwy bleidlais. 

Y rhagofyiuad, neu'r gofyniad blaenorol, 
a gynygir ar droion, sydd ffurf nen ddyfais, 
trwy *r hon y mae *r ty aml drożyn ysgoi *r 
angenrheidrwydd o ymrannn ar anrhyw 
ofyniad o'i flaen, yr hwn sy^fynych r yn ddy- 
manol iV adael heibio, nen i ymadael ag ef 
drwy ymgiliad ochrog. Pan gynnygir peth, 
i'r hwn wrtho ei hun ni ellir rhoi gwrth- 
wynebiad, either yJiyddaPn anghyfleus i'r 
ty, nea effallai yn anweddos ei fabwysiadu 
ar y tro hwnnw, cyfyd y gwrthwynebwyr, 
ac yn Ile ei wrthwynebu! 'n nnion gyrchol 
gyda na, cynnygiant y peth a elwir y rhag- 
ofyniad; hynny y w, "a gymmerir pleidlais 
ctr hyn o gwblf Ac felly ymwrthodir a'r 
peth heb wrthwynebu ei egwyddor na 'i 
feio mewn nn modd. Math o gyfrwysdra 
ydyVn fynych at aroa adeg well. 

Ckwć mis t> dydd hwn. Pan y byddo 
eisiau gwarediad oddiwrth ysgrif, arferir 
cynnyg ar iddi gael ei darllain yn mhen y 
eh we' mis i heddyw, yn yr hyn os llwyddir, 
diddymir yr ysgrif mewn effaith, oblegid 
mae braidd yn sicr na fydd y ty 'n eistedd 
ar y dydd hwnnw; gwna unrhyw ystod 
arall atteb yr nn dyben, ond gofalu am ei 
fod yn ddigon ei hyd fel na allo 'r ty eis- 
tedd yn mhen hynny o amser ; etto, gellir 
dwya yr ysgrif yn mlaen rhyw dro arall, er 
iddi gael ei gwrthod felly ; ond yr nn a 
wrthodir yn rheolaidd, ni ellir ei hail gyn- 
nyg yn mharhaad yr eisteddfod honno. 

Oalw y Ty a gynnygir rai prydiau i 
sierhan llawn ddyfodiad a gwasanaeth yr 
aelodau, pan y byddo rhyw destun dra 
phwysig iV ddwyn ger ei fron. 

Etholir y Senedd bob saith mlynedd, 
oddigerth ei diddymn 'n flaenorol trwy 
ewyllys nen farwolaeth y Penadur. Nid 
oes yr nn dyn yn gyfaddas a dderbynio un- 
rhyw sefyllfa wladol nen ddinesig tann y 
goron. Mewn cydweddiad a'r egwyddor 
bon, y sydd nn dra angenrheidiol er cynnal 
annibyniaeth y Senedd, y mae 'u arferol, 
pan yr ewyllysio aelod waghau ei eisteddle, 
y derbyn ef y peth a elwir Cantrefi Chil- 
tern, hynny yw, derbyn arolygaeth etifedd- 
iaeth tann y goron, wrth yr hon swydd yr 
unwyd taledigaeth enwol, er nad yw i gael 
dim cyflog, a thrwy 'r enwad yna y mae 'n 



anghyfaddasu ei Iran i eistedd yn y ty, oddi- 
gsrth iddo ddewis a chael ei adethol. 

Mewn perthynas i etholiad, ordeiniwyd 
hefyd nad oes i swyddogion tann y goron, 
megis rhai 'r tolldai morwrol, neu V gyllidfa, 
gael pleidleisio ; ac i attal nnpeth tebyg i 
frawychiad, rhaid i bob milwyr symmud o'r 
dref He byddo etholiad. 

Mae cospau hefyd, i*r rhai y mae ymgeis- 
wyr am etholiad yn ddarostyngedig, o 
berwydd Uwgrwobrwyaeth, neu gynnyg 
llwgrwobr i etholwyr. Ond yn aflwydd- 
iannus modd bynnag, i burdeb etholiadau, 
anhawdd cael profion, ac felly V trosedd sy 
nodedig, eithr a gyflawnir yn rhy fynych, ac 
a ddiange heb ei gospi. 

Pleidlais drwy goelbren a ymddengys i 
rai yr unig foddion, trwy y rhai y gobeithir 
darostwng y drwg o lwgrwobrwyaeth, yn' 
gystal a'r drwg aralach o ddylanwada 'n an- 
weddaid, ar dyddynwyr ac eraill, at bl<ud- 
leisio 'n wrthwyneb i'w cydwybodau. Rhy 
fynych y gwerthir y wlad am wen cym- 
mydog cyfoethog, neu rhag ei ofu ; a rhy 
fynych y ceir dynion dysgedig, o ymarwedd- 
iad moesol gwastad amseroedd eraill, yn rhai 
hynod o barod i gondemnio beiau pobl 
druain, ac i lachio 'r helbalas a droseddodd 
allan o'u cymdeitha3, yn rhy fynych meddwn, 
y gwelir hyd y nod gwyr felly yn ym- 
ollwng i demtasiwn etholiad, a chan roddi 
neu dderbyn gwobr Uygredigaeth, yn gadael 
i'r wlad fyned i ddinystr o'u rhan hwy : ond 
y mae cyfraith y nefoedd yn eu gweled, ac 
yn sicr o'u dal, er iddynt ysgoi cyfraith 
dirion Prydain deg. 

BTITORBBZASAir. 



IEITHADUR 

I. RflIF ENW. 

Treigliad enw cadarn sydd i rif, achos, 
a chenodl ; y rhif sy ddau ; sef unig a Uiosog; 
crybwyll un peth yw unig ; megis, niob, 
merch, bachgen, genełh ; a mwy nag un yw 
Uiosog; fel meib, bechgyn, merched. Mae 
rhai enwau Uiosog yn unsill ; fel gwyr, plant; 
ac y mae dau fath o enwau unig ; y naill 
am beth wrtho ei hun, fel ty> dyn ; a llawer 
yn un cynnnlliad ; fel, cynnuUeidfa, byddin, 
Ilu, torf; mae Uiosog i enw cynulledig ; 
megis, lluoedd, łorfdoedd, cynulleidfaoedd, 
Weitbiau dywedir y rhif deuol, deudroed, 
dwylaw, deuddyn, dwywraig, yn wrywaidd 

i a benywaidd. Treiglir enw cadarn o'r rhif 

Digitized by 



208 



Y WAWR. 



unig i'r Uiosog, mewn dwy ffordd; sef, cyf- 
newid en llafariaid ; fel march, meirch, oen, 
wyn, dafad, defaid; a thrwy 'chwanegu eu 
terfyniadau; megis, cejfyl, cejfylau, butach, 
buehod, dyn, dynion; a chymmerir rhai en- 
wau cedyrn unigol allan o'r lliosog, ac 
ychwanegu sili at eu terfjniadaa; fel, maen, 
mętni, mawn, mawnen, blodeu, blodeuyn, 
planty plentyn. Eraill ydynt lioeog ffurfiol ; 
fel, gwekiau, o gwair, ydau, o t/d, i arwyddo 
mawr amledd; ffurfir hefyd oY unig, i ddan- 
gos bychandra ; fel, had, hedyn ; morwyn, 
morwynig. Lliosogir o anwyldeb ; fel, plant, 
plant08; ac o ddirmyg; fel, dynion, dynionach. 
Nid oes i rai pethau rif ; megiB, arian, aur, 
bora : a'r enwau cedyrn a darddant allan o 
enwau gweiniaid ay feUy; fel docthineb o 
doeth, ac iechyd o iach : rhiaint, rhieni, ym- 
'ysgaroedd, sydd heb rif unig. Ac y mae 
rhif yn lliosogi enwau cedyrn heb newid yr 
en w unigol; fel yr enw unigol mis yn ddeu- 
fie, trimis; bron yn ddwyfron; gwr, yn 
ugeinwr, a'r cyffely b. 

2, ACHOS ENW CADARN. 

Eu rhif ydynt chwech, a gelwir hwy, 

Enwediool, Dafydd a ysgrifenodd eiriaur 
gón. Pwy a ysgrifenodd ? Dafydd; dyna 'r 
enwedigaethydd; sef yr un sy'n gweithredu. 

Meddiannol. — Tsgrifen neu gon Dafydd. 
Dafydd a'i piau ; dynaY meddiannydd neu 
berchenog yr ysgrifen. 

Bhoddiadol. — Arian i Ioan ; dyna ddan- 
gos mai i Ioan eu rhoddwyd. 

Cthuddoł. — Gwnaethost yn ddeallus; 
dyna gyhoeddiY modd y gwnaeth. 

Galwediool. — O deuwch Cr dyfroedd; 
dyna alw ar rai. 

Gwbthodol. — Oydagef, dodwydefyny 
ty ; gwrthodiad neu gymmeriad ymaith. 

3. Cenedl Enw Cadarm. 

Dangos rhywogaeth y mae cenedl enw a 
phnmp yw eu nifer. 

Gwrywaidd, yw pob un a dreiglir i hwn 
neu tf\ fel, gwr, mab, gwas,. 

Benywaidd, y w Pob un a dreiglir i hon, 
neu hi; fel, gwraig, merch, morwyn. 

Canolry w, heb arwyddo gwryw na benyw ; 
dyn, angely plentyn; pethau di fywyd haul, 
ty, carreg. 

Cyffredin, i chwanegu eurhyw at eu 
henwau ; fel, bron wryw, bron fenyw, colo- 
men wryw, colomenfenyw. 

Anwybod, deall; bywyd, marwolaeth; eithr 
arferir y rhai yna oll fel pe byddent wryw a 
benyw; megis, yr haul hwn, yr afon hon, y 
gohmen hon, yr oen hwn, y dadguddiad 



hwn, y bywyd hwn,"' y ddoethineb hon, y 
gynneddf hon. Gwahaniaethir mewn tair 
ffordd; amrywiaeth enwau ; baehgen, genetL 
Estyn terfyniad i es; arglwydd, arglwyddes. 
A chysylltu yr enw a'r rhyw ; fel, tafamwr, 
tafarnwraig, trydd banod enw cadarn i 
ddangos ei fod yn fenywaidd ; ond nie gwna 
frgwryw; Mgwr 9 jgwr, gwraig, jwraig, 
oddigerth o flaen U, ac rJu 

AMRESYMMEG. 

Pen. IIL 

Prif briodoltaethan enwau ywcynnwysiad 
ac estyniad. Cynnwysiad yw crynbóad oY 
holi fbddylddrychau unigol at wneathur i 
fynu feddylddrych amrywiog a chyffredinol; 
ac estyniad yw crynhóad o'r holi bersonau 
hynny y gellir priodoli V enw iddynt Er 
angraifft: crynhóa 'r enw dyn i*w gynnwys- 
iad feddylddrych am "ddemydd,ffarf, byw- 
yd, syniadaeth, rheswm, corph al ranau, 
enaid a'i gynneddfau, a'r holi bethan priodol 
i ddyn;" oblegid, crynhóad o'r holi feddyl- 
ddrychau unigol, a wnaot i fynu 'r meddyl- 
ddrych amrywiog am ddyn: estyniad yr 
enw dyn ydyw ei gyrhaedd at bob person a 
ellir ei alw dyn; megis, Ioan, Ieoan, Me- 
redydd, ac yn mlaen, o herwydd gellir estyn 
yr enw dyn i'r naill a'r Biali, gyda 'u gflydd, 
am fod dyn yn enw cyffredinol am y creadur. 
Ymdebyga cynnwysiad ac estyniad i'w gfl- 
ydd, am fod y ddau yn grynhoad; eithr 
gwahaniaethant am fod un yn grynhoad o 
feddylddrychau, a'r Hall o bersonau; newidir 
cynnwysiad, ond tynnu allan feddylddrych 
am rywbeth perthynol i ddyn ; ond ni ne- 
widir natur estyniad, pa un ai am dri neu 
am gant o ddynion y meddyliom, am fod yr 
hyn a wna ddyn yn briodol i un fel i lawer. 

Daw Y enwau *n gyffiredinol trwy eu 
gwneuthur yn enwau meddylddrychau cy- 
ffredinol; a gwneir meddylddrychau 'n gy- 
ffredinol trwy neilltuaeth ; hynny yw, yatyr- 
iaeth o briodoliaethau cyffredin i amryw, 
gan neilltuo y rhai a berthynant i ryw un neu 
rai oddiwrthynt, ond a'n dylyn mewn gwir 
ymfodiad. Angraifft: y meddylddrych dyn, 
a gynnwys gorph, enaid, bywyd, rheswm, a 
phob peth angenrheidiol i wneathur dyn; 
ond ychwanegir am ryw rai ddnll gwyneb, 
duli o fywiolaethu, oed, amser, a Ile, oV 
fath na pherthynant i bob dyn ; a neilltuaeth 
yw tynnu 'r pethau perthynol i'r rhai hynny 
allan o'r meddylddrych, a'i olygn yn nghyd 
a holi deulu y rhywogaeth dyn. 

r)initi7firlhvVa( 



PRYDYDDIAETH. 



209 



Mae neOltaaeth yn angenrheidiol: o her- 
wydd ein holi feddylddrycbau cyntefig ydynt 
am bersonan penodol ; a phe parhaont felly, 
ni byddai gennym ond euwan 'r cyfryw, ac 
ni cbeid enw gwahanol am wahanol wrth- 
rychau; eithr trwy neilltnaeth, gellir gwa- 
hanu gwrthrychau i fath a dosparthiadau fel 
pan roddom enwau arnynt y cawn enwau 
cyffredinoL 

Effaith neilltnaeth ar gynnwysiad ywe 
leihan trwy dynnn o hono 'r pethaa perth- 
ynol i ryw un nea ychwaneg: March, sydd 
enw cyfiredinol yn cynnwys pob march yn y 
byd ; ond wrth feddwl am farch yn y dnU 
yna, nis priodolwn iddo y clofrai, yr afiechyd, 
nac nnrhyw beth damweiniol a welsom, yn 
berthynol i ryw im neu ragor o feirch yn y 
Ile a'r Ile ; ac effaith neilltnaeth ar estyniad 
yw ei fwyhan ; oblegid pan feddyliom am 
firwydran y Nile, Copenhagen, a Trafalgar, 
cyfyngwn ein meddylddrych i Nelson nen y 
rhai oeddynt yno ; eithr neilltno *r pethan ar- 
benig a berthynant i'r brwydrau hynny, a 
golygn pob brwydrau, helaethir y cynnwysiad 
am y cymmer i mewn feddylddrych cyflre- 
dinol am holi frwydran 'r byd. 

Ymddibyna estyniaid ar ei gynnwysiad ; 
o herwydd po mwyaf y cynnwysiad lleiaf yr 
estyniad, a pho fwyaf yr estyniad lleiaf y cyn- 
nwysiad, oblegid, y bydd i bob meddyl- 
ddrych ychwanegol a gymmerir i'r cynnwys- 
iad gwttogi ei briodoldeb i rai cyffelyb ; fel 
hyn, os at y meddylddrych cyffredinol am 
ddyn, megys sylwedd, corph, bywyd, syniad, 
rheswm, yr ychwanegwn gwynndcr, ni chyn- 
nwysir mwyach y bobl nad ydynt wynn o 
fewn ei estyniad. 

Adar. a gynnwys ffurf, corph, edn, traed, 
pen, cynffon, holi adar y greadigaeth : es- 
tyniad a briodola 'r enw adar i rai a welom 
yn nnrhyw leoedd ; megis, gwelais yn Lloegr 
lawer o adar. Adar dofion, dyna neilltu- 
aeth, yn cyfyngn gan geuad allan y rhai 
gwylltion. Pobl, cynnwysiad; pobl yw dyn- 
ion, estyniad ; pobl felyn, neilltnaeth. 



HYAWDLEDD. 

Pen. III. Aralleg 

Dywedasom yn ein diweddaf am Draws- 
ymddwyn; megis, Llusern yw dy air Tm 
traed, yn trawsddwyn yr enw Uosern a'i 
briodoli i'r Gair, am fod y Gair fel Hasem yn 
goleao ac yn dangos y ffordd. Aralleg yw 
parhaad o'r nnrhyw drwy holi ymadrodd, 



gan enwi un peth i arwyddo peth arall o 
gyffelyb ansawdd, fel dammeg Ezeciel xvii. 
22-24. "Mi a gymmeraf hefyd frig y ged- 
rwydden uchel, ac a'i gosodaf, a frig ei 
blagnr y toraf un tyner, ac mi a'i planaf ar 
fynydd uchel a drychafedig. Ar fynydd 
nchelder Israel y planaf ef ; ac efe a fwrw 
frig, ac a ddwg ffrwyth, ac a fydd yn ged- 
rwydden ł hardd-deg; a phob aderynobob 
rhyw asgell a drig dani; dan gysgod ei 
changenau y trigant A holi brenan V maes 
a gant wybod mai myfi yr Arglwydd a 
ostyngais y pren uchel, ac a ddyrchefais y 
pren isel ; a sychais y pren Ir, ac a ireiddi- 
ais y"pren crin. w Hyn yna sydd Aralleg, yn 
gosod allan genedl Israel mewn cyffelybiaeth 
i gedrwydden. Lliosog yw*r angreifftiau yn 
yr Ysgrythyr. Byrfel, "Wele Oen Duw," 
ydyw trawsymddwyn ; a pharhaan fel nchod 
yw Aralleg. Ardderchog yVr xL yn 
Esiah, He dysgrifir y cenedlocdd yn gym- 
modlawn ag Israel, o dann y gyffelybiaeth 
Blaidd gyda'r oen, Uewpard gyda'r mynn, y 
Ho aV cenaw Ile w; hefyd Salm. lxxx, yn 
darlunio Israel yn gyffelyb i winwydden. 

Mewn Aralleg, gofynel yw dylyn yr nn 
trawsymddwyn trwy'r holi ymadrodd, a'r 
gymmariaeth yn naturiol ac addas. Hyn 
oedd duli cyffredin yr hen amseroedd i hy- 
fforddidynion; a'r chwedlau a briodolant 
weithredoedd ac ymadrodd i greaduriaid 
di-reswm, ydynt Arallegiad yn cymmwyso 
addysg gan feddwl peth arall. Yr un modd 
yw dammegion; a phan fyddo areitbydd yn 
trin ei bwngc yn effro a medrus, prydfertha 
trawsymddwyn ac Aralleg ei ymadrodd yn 
hynod. 

Napoleon oedd gadarn fel llew; dyna 
gyffelybiaeth. Cadarn a di droi 'n ol oedd 
y llew o Gorsica; dyna drawsymddwyn. 
Y llew Napoleon a ruthrodd o'i ftau, tram- 
wyodd y cyfandir, rhoes ei balfan ar deyrnas- 
oedd rhuodd nes erynu Europę, ac ysglyf- 
aethodd ddynion lawer ; ond darostyngodd 
Prydain y llew, a chwtogodd hyd ei gadwen 
ar ynys St. Helena; dyna Aralleg. 



PRYDYDDIAETH. 

T CYMMEEIADAU. 

Dywedasom am un math o Gymmeriadau 
yn ein Rhifyn diweddaf; yn awr, eglurwn 
ddan arall; sef, 

2. Cymmeriad cynganeddol; yr hyn yw, 
bod geiriau cyntaf dwy linell gyfodl yn 
cynganeddu a'u gilydd ; megys, 

niniti7PdhwCiOOQllf 



=^- 



Cyf. 1. 



27 



210 



Y WAWIL 



Lbma wyr,— llawen ei*wedd, 

Lhtnia ini 'n Uawn annedd; 

Bho gerryg ar ei gwarran, 

Rhagored hon ar gred dau. 
Os bydd sillau olafy geiriau cyntaf mewn 
llinellau yn cydseinio, gelwir hynny cym- 
meriad cynganeddol cyfochrog; fel hyn : — 

GwyUtineb, rhwyddineb rhodd 

Glythineb gwael a'th ddenodd; 

Casineb ceisio enyn 

Croesineb gwylltineb dyn. 
8. Cymmeriwł synwyrol ; sef, ycyflawnir 
synwyr y llinell gyntaf yn yr ail, neu *n 
mhellach ; yr hyn weithiau a fydd yn peri 
tonri 'r cymmeriad Uythyrenol ; megys : — 

Hawdd ceir pellen wen ddi wali, 

ddirwyn eiddo arall. 

Bhaid frgwann ddal y ganwyll, 

1 athrod tost wneuthur twyll. 
Arall, synwyrol a Uythyrenol; fel, 

Pum mwy addysg pe 'i meddwn, 
Pob gwiw hil, pawb a gai hwn. 
Arall, a elwir trych-hollt ; sef yw hynny, 
pan hollter enw, a'i wahanol rannau, nen ei 
wahanol lythyrenau yn nechrenad llinellau; 
yr hyn a elwir gan y Saeson Acrostk; fel 
yma, — 

Rhann enw, — 
Ytgyfar yn ar y nos 

Nogod sydd yma 'n agos. Ytgyfarnogod. 
Barthol ni raid nsb wrthod 
Omeua glan rymus glod. Barthoiomeut. 
Gwen ferch Hywel wehelyth 
Llian a boed llawen byth. Ctcenllian. 

Llythyrenan enw, — 

Y Cymro a garo gerdd 
W ele ysgol i lwysgerdd ; 
A m addysg y mae heddy w 
Walia fach yn awel iyw ; 
J2hodder a doder pob dawn 
Z, wyr anwyl i' w rhai uniawn ; 
A chaned ar ei chynnydd 
Net ei dod un nawa a dydd. 

Y Wawr. Lan. 

BTnOH JTOBBBZO. 



MR; DANIEL PR1TCHARD. 

Daniel Pritchard a anwyd yn Nghaer- 
ynarfon, yn Heol y Gorou, yu y flwyddyn 
1796 ; thrwy fod ei dad yn llafurwr diwyd 
a sobr, a'i f im yn crasu bara 'r cymmydog- 
ion, yr oedd yngallu'r hen bobl roddi 
ysgol a chrett i Daniel, Saer coed ydoedd, 
lled gywrain yn ei waith, ac awyddus am 
lyfr. Symmudodd ei Rieni i Heol pen yr alit 
ddeheaol, yn y flwyddyn 1811, aa mewn 



dwy fiynedd gwedi hynny bn fiun^*r hen wr5 
eithr parhaodd yr hen wreigan i grasa bara 
ei chymmydogion, a Daniel i welthiOb 

Tra gweitbiai Daniel, amgylchynid yr 
ystafell a meingcian Uawnion o bknt bjrch- 
ain, a chan bob nn ddarn o bren amryw- 
onglan yn ei law, ac ar bob arwyneb i'r 
pren lythyrenau oV egwyddor; newidid y 
rhai hynny am brenau ac arnynt eiriau, nen 
rhifnodan, yn unol a chynnydd y plant; ar 
y parwydydd yr oedd rbcsi lliwiog, a Uanian 
creadnriaid, fel y gallai *r plant wybod enw- 
au 'r cyfan, cedwid hefyd liaws o lan beleni 
at hyfforddi 'r plant i gyfrif ; i dynnu rhai o 
lawer, a gwybod y rhif yn ngweddiD; i 
ychwanegn, ac i gyfranu. Gwedi cyfar- 
wyddo'r plant i ddyall rhifedi dyddiau'r 
flwyddyn, a chyfanswm ceiniog y dydd am 
flwyddyn, daethant yn lled ruan i ddirnad 
nad oedd yn eisiau at wybod cyfanswm mwy 
o geiniogau, ond lliosogi cyfanswm oeiniog 
gyda rhif arall a enwid ; a difyr hynod, oedd 
ymweled a Daniel yn yr ardd gyda 'r hwyr, 
a chanolddydd* Gwnaeth Dddal gywrain, 
a gosododd bonno yn yr ardd; croesawai 
blant ysgolion i'r ardd, ac er dangos iddynft 
fedrusrwydd ei ysgoleigion ei han, gofynai 'n 
uchel ar ganol chwarae, faint o arian a wnai 
saith, nen rif arall o geiniogau y dydd, 
mevn blwyddyn; sawl gradd jw cylch; 
faint yw'r bedwaredd ran o gylch, haner 
cylch, triongl, ac i fynn i ddeg ongi, yn 
nghyd a Uawer o bethau oedd ryfeddi blant; 
a thrwy fod ei blant ef yn gallu atteb yn 
fuan, yr oedd y lleill yn synnn, am na wydd- 
ent mai 'r holi ddirgelwch oedd gwybod mai 
365 sydd o ddyddiau mewn blwyddyn, a 
bod 5 awr, 28 mnnud, a 48 eiliad troe ben 
hynny bob blw)ddyn, yn gwnenthur pob 
bedwaredd yn flwyddyn naid, ac yn cyn- 
nwys 366 o ddyddiau. Mewn 365, mae 
35 deuddeg, yr hyn a wna 1 bunt, 10 swllt, 
a 5 ceiuiog; ac os gofynir sawl faint yw 
tair ceiuiog y dydd mewn blwyddyn, ni raid 
ond lliosogi y swm gyda thri ; megys, 3 
gwaith 5 yw 15 ; sef, swllt a thair ceiniog; 
3 gwaith 10 yw 80, ac 1 yw 81 ; sef, punt 
ac un-ar-ddeg o sylltau ; 3 gwaith l yw 3, ac 1 
y w 4 ; felly, dyna 3 ceiniog y dydd yn 4 punt, 
11 swllt, a 3 ceiniog y flwyddyn; ac fel pa 
am bob swm arall. Magodd Daniel ysgol- 
eigion da fel yna, trwy ddifyru ei hunan; a'i 
eiddo ef oedd yr unig ysgol rSd yn Nghaer- 
'narfon am hir amser; ac yn hytrach na 
chael cynnorthwy i Ddaniel, cafwyd cenfigcn 
i'w ddisgyblion am y rbagorent ar Mant 
mwy gw^r. 

igitized by VjOOQ[C 



ADOLYGIAD. 



211 



Gwnai ddarlunleni campns, a Uunian coed, 
llysiaa, a chrcadnriaid, trwy gerfio^mewn 
coed, a chopr ; eithr ni ystyrid ei ddodrem 
yn dda, am y cynnwysent fwy cywreindeb 
na chadernid; a rhoddai lawer o'i orian 
gweithio at gasgla llysiaa, a gwneuthnr 
offerynan at weled y adr a'r planedan. " 

Priododd mewn gwth oedran, a syramud- 
odd i Fangor, yn yr hwn le y gwnaeth 
BeiriaDt cywraint (Orrery), at gynrychioli 'r 
haul, a'r planedan, gan arddaogos yn dra 
amlwg en gyrfaodd a'n cylch lwybran. 
Gafodd yn Mangor nawdd ; oblegid bod y 
Deon presenoł, yr amryw Offeiriaid, a'r Dr. 
Jones, GweinidGggyda'r Annibynwyr, megys 
am y cyntaf i noddi pawb a ymdoeddo at was- 
garn addysg fuddiol. 

Symmudodd Daniel Pritchard i Lynlleif- 
iad, ac yno ba farw ; gan adael profion ar ei 
ol, mai llawer a ddichon dyn awyddos ei 
gyflawni, pa bynnag ei sefyllfa ; ac amlygn 
befyd y daioni a ellid ei gwblhaan pe digon 

gefnogaeth iddo gan bob! gyfoethog. 

Ychydig sy fy w o'i ben ddisgyblion ; eithr 
derbyniodd plant rhai o honynt fodd i ennill 
ea bara 'n gysnrns, o herwydd a gafodd y 
tadan gan Daniel Pritchard; y mae V ych- 
ydig by w yn galln rhagori ar y cyffiredin 
mewn llawer duli; ac nn o'r rhai mwyaf ar 

01 sy'n cael yr hyfrydwch i dala hyn o deyrn- 
ged i goffadwriaeth hen gyfaill, a roes ei 
gymdeithas a'i addyagiadan hyd ddan nea 
dri o'r gloch y boren lawer tro. 

Ewythr i Daniel yn frawd ei fam, oedd Mr. 
Daniel Thomas, o'r Perthi-corniog, Llan- 
degai, gerllaw Baogor ; yr hwn gyda'r hen 
sant, Margaret ei wraig, a roddodd le i Ysgol 
y Sal, a phregethn 'r Efeagyl, am lawer 
tymmor cyn adeilada 'r addoldai bardd, a'r 
Lian St Ann, ysydd heddyw *n addnrno 
brynian *r gwythieni gleision; ac am danynt 
y dywedai Gytun Peris yn fynych, u Rhaid 
mai pobl dda, yw pobl fel yna." 

T ddawn a'i grym tydd yn y gro,— dinerth 
Danibl Thomas yno ; 
I' w blant ei fwyniant a fo, 
A llwyddiant i' w holi eiddo. 



BEDYDD Y TESTAMENT NEWYDD. 

Gan Thomas Price, Aberdare. 
Caerdydd : Cyhoeddwydgan W. Owen, Hcol Duo. 

Mae'r llyfiyn hwn yn trin y pwngc dad- 
lenol heb warthrnddo eraill, ac wedi ymgad- 



w'n lled agos at eirian cyntaf y Rhagymad- 
rodd ; se£ •* Nid amcan y llyfryn hwn ydyw 
cren dadl ar y pwngc o Fedydd." 

Teg yw i bawb ddywedyd tros ei bwngc, 
a theg i bawb naill a'i darllain y ddwy ochr, 
nen dewi a beio y pethan na wyddent. Am 
y dyfyniadan o lyfran, eiddo *r cyfiredin yd- 
ynt, a chystal hawl gan Mr. Price ac eraill 
i'w cymmeryd. Addysg dda yw gwaith 
gwyr difrifol yn olrhain a chwilio am y gwir- 
ionedd; eithr llawer sydd argraffedig, o 
blaid ac yn erbyn credban yn Nghymra, y 
gwna en darllain niwaid mawr i bobl dda, 
oblegid y drwg enwan a'r difiriaeth sydd yn- 
ddynt; ac o'n rhan ni, anhawdd geonym 
ddyall mii mai gwaeth yr ystyrir godreaon 
dynoliaeth yn ffi*aeo a ł u gilydd mewn tafarn- 
dy, na bod rhai felly, a elwir yn athrawon 
crefyddol, yn cyflawni yr nn gwrthani yn yr 
areithfa, ac yn en Uyfrynan tra enllibos. Y 
fath fendith a fyddai haner y Uafar yn erbyn 
llygredigaethan ! 

Dichon i'n darllenwyr gael boddbiad a 
goleń wrth ddarllain llyfryn y Parch. T. 
Price, Aberdare; yr argraffiad sydd hardd, 
a'n rheswm tros hyn o sylw, ydyw ei ragor- 
iaeth ar amryw ddarnan a gyhoeddwyd yn 
ddiweddar ar destanau dadlenol, y rhai 
ydynt rhy liosog i atteb nn daioni. 

Ab-Llanc. — ^Yn cynnwys VL Caniad sef, 
Pryddestodl ar <4 Adgyfodiad Crist, Dadl 
Rhwng Dirwestwr a Meddwyn, tf Galar 
Gwraig y Meddwyn, Dedwyddwch 
Gwraig y Dirwestwr, Cerdd Genedlaethol 
addas i'w chann yn mhob cyfarfod misol, 
ac etto ar yn nn testan," gan D. Jones, 
Bethesda. Cyhoeddedig gan gymdeithas 
Leenyddol ysgol Sabbathol Bethesda, 
Merthyr Tydfil. Argraffwyd gan David 
Evans, Swyddfa'r 'Wawr,' Caerdydd. 

Ceir yn hyn bedwar o bethan hyfryd 
mewn cydgysylltiad, sef lledaeniad ffrwyth 
Uafar ysgol Sabbathol, yn ei gwaith dyngarol 
o rymaso meddyliaaei hysgolelgion ; ycyn- 
nygiad cyhoeddas cyntaf, gan nn o ysgol- 
eigion diwyd yr ysgol Sal ; Caniadan difyr, 
ar destnnan moesol Uawn toedd i wneathnr 
daioni ; ac Argraffiad hardd teg yr olwg. 

Caned ein cyfaill etto ; mae gobailh o bob 
dyn ieuangc meddylgar, y daw yn fendith i 
laoedd, os paid rhai hnnanol/ahoffantddan- 
gos, a chyfansoddi gwallan ei ladd, ond 
llawer o'r cyfry w sydd yn y byd. 

; Digitizedby VjQOj 



le 



212 



r WAWE. 



Y FENYW SIOMEDIG. 

dan y dderwen hen 
Daeth bachgen attaf fi, 

Gofynai gyda gwen, 
Dy galon dod i mi. 

Yr oedd fel angel nef 
O hardd— Ow bum yn ffol ! 

Mi a'i rhoddes iddo ef— 
Yn ddiyllian ce ł s hi 'n ol l 

1 ebargofiant aed 

Y dydd y gwnaed fy mryd, 
Gan serch yn drigfan gwae 
A phoenau dwys o hyd. 

Ei wen a'i lygaid Uon 

Fm calon roesant glwyf ; 
Acamnatgallaffi . 

Ei gael, dihoeni 'r wyf. 

Yr wyf mewn poenan tost, 
Ni wyddoet faint fy nghur ; 

Yrolwgarnaf fi 
Wna doddi calon ddui. 

Dychlama *m calon wan, 

Yn griddfan wyf o hyd ; 
Gan boen fc guria 'm gwedd 

l'r bedd yr af o'r byd ! 

* Y mae natur oll i'm golwg 
Fel pe b'ai yn gwisgo cilwg ; 
Nid oes dim yn gwenn arnaf, 
Ond y beddrod draw a welaf. 

Yno minau gaf orphwyBO 

Er i'm calon gael ei dryllio ; 

Nes y gwaedda Iesn tirion, 

11 Tyr'd o'r llwch yn gyfa'th galon. 

O dan yr ywen brndd 

Y cleddwch fi'ny man, 
Gerllaw y llwybr sydd 

Yn arwain tua 'r lian : 

Caf yno dawel hedd 

Heb boen na gofid gwn, 
A cherfia ar fy medd 

Y penill anwyl hwn :— 

" Gwel t dyma fedd y ferch 
Oedd gynt mor fawr ei bri ; 

l'w chalon aaethodd serch, 
Ow! felycwympoddhi! 

O garn dyn y daeth 

I'r bedd yn gaeth, ond dyw— 
O garu Duw y daw 

Drachefh o'r bedd yn fyw ! 

DEINIOL DDU, o Fon. 



BEDD Y MORWR. 

Bhyw haf aeth Morwr, gwr teg waith, 

I hir dir daith, ar wawr jrdydd ; 
Y mor oedd lym a rhwydd i'w les, 

Ac anwyl wres gan awel rydd ; 
Orfd.ar brydnhawn hi dorai'n wynt, 

I rwystro 'i hynt, yr ystryw hedd, 
A synthiai 'r gwr yn swrth a gwann, 

I lymaf fann,— Pa le mae^FBOO ? 

Pa le mae mwy y meddwl mawr, 

Yn ail i gawr a Lywiai gynt } 
Pa le mae'r traich, pale mae'r fron, 

A fu mor hylon amryw hynt ? 
Yn awr nid y w wr gwiw ar gael 

Y mae yn wael mi wn ei wedd ; 
Nid oes neb cali, Och ! wali a chor, 

A edwyn fur ei lydan Fedd. 

Bhyw anwyl ferch, a'i serch yn gynn, 

Sy'n awr mewn glyn tann orfawr gl wy ; 
Bhyw mm a thad, rhyw geraintgant, 

A gwraig a phlant, ymwylant mwy ; 
Wrth gofio cyflwr Morwr mwyn, 

A mawr iawn gwyn, mae'n war eu gwedd, 
O dann y donn a*i fron yn ftiw, 

Mae'r un fu wiw, mewn oer iawn Fedd. 

'Ob coli y Morwr, hwyliwr hedd, 

I'r unig fedd ei wraig neu ferch, 
O ddail, a blodion gwynion gardd, 

Bhydd yn was hardd arwyd4ion serch ; 
Ar ei fedd ef, er Uefain Hu, 

Mewn eigion lii sy'n berwi'n bair, 
Nid oes yn fyw un dduwics fwyn, 

Gywiraf gwyn, all gerfio gair. 

Mae brig trochionllyd dy&llyd donn, 

Un halit ei bron, yn hollti briw, 
Wrth ruo, trystio, neidio 'n ol, 

A'i harw gol am Longwr gwiw ; 
Ni all y weddw wael ei Hun, 

Na'r fam, nac un, ond Uwydo gwedd, 
A'r plant yn wyło yn eu plith, 

Ni welir byth mo ławr y Bedd. 

Er bod marwolaeth gaeth ei gwawr, 

Ar heli ł n awr yn hwylio 'n noeth, 
A gallu briwio llawer bron, 

Uwch addoer donn, a chuddio 'r doeth, 
Daw dydd i'r Morwr ado'r donn, 

Pau ferwo hon heb fawr o hedd, 
Yn bwyeau dyn, — heb eidau darń, 

I*r oleu fara, — o'i ddirgel Fedd. 



PWY YW HWN ? 

Pwy ytof Mae'n hoff ei drem a hardd, 
04 flaen y chwardd anwylion nef, 

Tryliwiog wrid teg fłodeu gardd 
A iiriol darddo'i ruddiau ef ; 



BARDDONIETH. 



213 



Tywyniad tarek ar ddynol lu, 

Ageiryn gu o'i lygaid gwiw ; 
Mae'n lan, heb fai, ei ail ni fu, 

Hawddgar Un !— Mae'n deg,— Pwy yw f 

Ptoy JftP t Mae'r bryniau'n crynnu'n nghyd, 

A'r dreigiau*n plygu tann ei draed ; 
Gordanbaid nerth sydd yn ei bryd, 

A'i loywaf witg yn lif o waed ; 
Mae'n dal, beb angen un o'i du, 

Llawn grymusderau o bob rhyw, 
0'i flaen y ewymp elynion lu, 

Al nerthoedd fry, — mae'n gryf, — Pwy ytb t 

Pwy yw f Mae hwn a'i enw 'n Iok, 

A'i ddirfawr drysor yn ddi drai : 
Haelioni sydd o'i fewn yn fdr 

1 fywhau 'r beius, Iladd y bai ; 

I'r tlawd newynog mae 'n rho'i mael, 

A gwisg yn wynn y du ei liw ; 
Mae 'n deg,— mae 'n gryf,— mae oll yn hael,— 

Clyw Zioń wael— dy Iesu j w ! 

PWY YW HON ? 

Pwy yw t Mae bon a'i bron yn brudd, 

A llwyd ei grudd o dan y groes ; 
Y enawd a'r byd iw hymlid sydd, 

Braidd coUi 'r dydd mewn ingol loes ; 
Grym nffern oll gais letbu hon, 

Gan wnend ei gwirion fron yn friw ; 
Yn wael a Ueag, heb lewyrch Ilon, 

Tan aml i donn mae Hon,— Pwy yw t 

Pwy yw t Mae 'n brwydro 'n uwch na 'r Uawr, 

Ymloywa *n awr mai Ueuad ferth ; 
Mil pnrach, gwychach yw ei gwawr, 

Na 'r haulwen ddirfawr yn einherth ; 
Hi sang yn rymus ar y ddraig, 

Rhoes naid o'r aig ofnadwy 'n fyw, 
A pbwys ei phen ar gadam Graig, 

"O ryfedd wraig !— Mae ł n hardd,— Pwy ywt 

Pwtyw? Y firwydyr troes o'i thu, 

Banerau i fynu gwelaf fyrdd ; 
Mae 'n dod, mae 'n dod o'r anial fry, 

Gandremio'nhyfar wr o urdd: 
Ei Blaenor, cadarn Iok yw ef, 

Mae 'n Ilon ei Uef, a'i gwedd yn wiw,— 
Bu'n wael,— mae 'n wych ;— bu'n wann,— mae 'n 
gref;— 

Adaeinied nef, — ond Zioń yw ! 



GORPHENWYD ! 

Gokphbnwttd ! Pwy ddywed wrth fodd calon 

Zioń? 
0*i fodd ai Un anwyl i le ei elynion; 
Pe myrdd mwy y pechod, yr Ixws gy ddigonol. 
Ond effaith ei riawedd ar enaid crediniol ; 
Tywalltwyd yn ffirydlif ar glogwyn Golgotha, 
TVuai dduaf bechadur yn wynnach na'r eira; 
Ya duodd yr haulwen, caed gwawriad godidog, 
Condemniwyd y Barnydd, rhyddhawyd yr euog ! 



O I Darfu'r ddyfalach ddyfalach fawr wasgfa, 
Bhoed taenfa chwys gwaedlyd troe rew Gethsc- 

mana ; 
Dwys deimlwyd y cuaan oedd arwach na'r hoelion, 
A'r gwadu awchlymach na'r bicell i'r galon ; 
Prudd wisgwyd y porpbor, — gorchfygwyd yn 

Bozrah t 
Marwolaeth a lyngcwyd yn Nghroes y Messiah ; 
Y creigydd ymrwygent yn mhoethder y frwydyr, 
A chrynnai pob cadarn,— ond— calon pechadur ! 
Gobphbnwyd !— Tarawydy Graig,— Wcleffynon 
A nawdd yn y gwanu, a nef yn y goron ! 
Mae can yn ei wyło, mae balm yn ei ddagrau, 
A by wyd diderfyn yn tarddu o'i angau ! 
Gorphenwyd ! mae pob proff wy doliaeth yn gyfon, 
A ni61 yn ngwaelodion sur waddod y cwppan ! 
Haleliwia i'r Obn,— ei boen a ddybenwyd, — 
Dechreuir yr Anthem,— Gobphbnwyd ! Gob- 
phbnwyd ! 



CYSUR Y PEBERIN. 

Daw 'r Ganaan i waelion drwy gynnen na wylweh, 
Ni welir un aelod yn ol o'r anialwch ; 
Anwylion y rhyfel, yn lan o'u hir ofid, 

afon tir heddwch a yfant eu rhyddid ; 
Yr eiddil un eilwaith, ar ddelw'i Anwylyd 
A wól, yn dra buan ei lonaid o'r bywyd. 

Y beiau ni chofir, o boen i uwchafiaeth, 
Dyrchefir ni yno, drwy wychaf freniniaeth ; 
A hynod yr olwg i enaid ar waelu, 

O 'i alar a'i gwynion a elwir i ganu ; 

£ gynnal a dwylaw gan loywed a haulwen, 

Y delyn aur ddenol, hyd lann y Iorddonen. 

Hardd wyneb pererin rydd wenau pur wraidd 
0'i gam yn ngholofn y corau angylaidd, 

1 eilio nef fiwsig lawenaf i Iesu, 

Am roesaw o w'radwydd ani ras i'w waredu ; 
Ha ! Frodyr hygaraf, efory daw'r goron, 
Ac euraidd dda dalaeth i gyrhaedd duwiolion. 



Y NEFOEDD. 

O y nefoedd a'i nwyflant !— ei lluoedd 
Iiawen a ddysgleiriant 
Fel y dydd ;— pob dwyfol dant 
A gynnwys orogoniant. 

O ogoniant ac awenydd,— i gain 
Ogoniant tragywydd, 
Mewn gogoniant, pob aant sydd 
Trwy ogoniant ar gynnydd. 

Y saint hoenus ynt yno, — i gynnal 
Gogoniant ac ynddo, 
Mewn bythawl hyfrydawl fro, 
Heb elynion i'w blino. 

Ni ddaw i mewn iddi mwy,— un gelyn, 
Na galar i'w gofwy ; 
Y wlad sydd anaigladwy 
Yn merwyl glau Marwol _ 

Digitized 



ifed^yGoo^l e 



214 



Y WAWR. 



flBMMAU T 



ESGU8. 

Y ihai a fagwyd yn nghlywedięaeth yr 
Efengyl ydynt heb esgus; ac nis gallaf 
gydolygu a'r gwyr da s'yn dywedyd mai 
gwahanol oedran gwrandawyr yr Efengyl 
a dybir yn Nammeg y winllan. Yr oedd 
gan y segurwyr esgus rhesymol ; sef, na 
chyflogodd neb hwynt. Pe gofynem i 
baganiaid y gwledydd eilunaddolgar a 
gredasant yr Efengyl, gallent atteb na 
chynnygiwyd hi enoed iddynt hwy; ond 
gelwir hwythau bob yn ychydig, er mor 
ddiweddar ag ar yr un-fed-awr-ar-ddeg, 
mewn cymmariaeth i ddechreuad ei gal- 
wad arnom ni; eithr ni all pobl o wahanol 
oedran yn Nghymru ddywedyd nas galwyd 
ac nas cynnygiwyd iddynt ei thrysorau 
lawer pryd; ac ielly, yr ydym yn ddi 
esgus bawb o honom. — Gwir Barch. Deon 
Cotton, Bangor. 

GOBMES. 

Perswadio dynion yw Pregethu, gan 
ymdrechu dangos Crist oddiar adnabydd- 
laeth o bono; dywedyd yn ddrwg am 
bechod, a chanmol rhinwedd mewn gair a 
bucbedd sydd weddus a gofynol ; ymres- 
ymu a wnai *r Apostoł gyda dynion, ac 
ymresymu a ddylem ninnau ; deuwch ao 
ymre8ymwn medd yr Arglwydd, a rhes- 
ymol wasanaeth ydyw crefydd ; ond am 
osod i fynu reolau dynol mewn Eglwysi, 
a gorfod yr holi aelodau i ymostwng i'r 
cyfryw reolau, pa mor dda bynnag y 
rheolau hynny ym marn eu ffurfwyr, sydd 
ormes pabyddol : oblegid, mae'n cynnwys 
nad yw aelodau Eglwysi Crist yn bobl 
gydwybodol, a pharod i ymwrthod a'r 
drwg a; derbyn y da heb eu gorfodi ; neu 
eu bod mor anwybodus y rhaid ymddwyn 
attynt fel ymddyga un at anifeiliaid di 
reswm ; os tybiwn y gwyddom am berygl 
nad yw hysbys i eraill, dylem ddangos y 
perygl, a bydd i bob dyn rhesymol ufudd- 
hau i'n dymuniadau. — Parch. W. Jones, 
Penybont-ar-ogwy. 

DABLLAIN. 

Llawer o lyfrau da sydd argraffedig, a 
wnaed gan ddynion llafurus a duwiol, y 
rhai ay gynnorthwy mawr i bobl awyddus 
am wybodaeth; ond gan i'r Arglwydd fod 
dirioned, ac anfon yr ysgrythyrau sanct- 
aidd i*n gwlad a'n tai, dyna 'r llyfirau a 
weddai i ni eu darllain at gael gwybod- 
aeth iach am ein cyflwr, ein dyledswydd- 



au, a*n gobaith am y byd a ddaw. Medd- 
yliwyf y byddai llawer llai y gwahanol 
farnau a'r dadleuon pe mwy o ddarllain y 
Bibl; a phe gofynid i mi, pa lyfr a fyddai 
oreu i'w astudio, am yr holi bethau ang» 
enrheidiol eu gwybod er iechydwriaeth 
enaid, dywedwn heb om cyfeiliorni, 
"DarllenwcbyBibL"— Parch. J. Herring, 
Aberteifi. 

DAWN, 

Cynnydda Dawn wrth ei harfer ; fel yn 
nammeg y punnoedd a'r talentau,, aeth 
punt yn ddeg-punt yny farchnad. Dadl- 
euai Moses nad oedd yn wr ymadroddus : 
gad i hynny fod, " Myfi a fyddaf gyda dy 
enau," meddai Duw. Felly ninnau, pe 
ymosodem at arfer dawn, dichon y caffem 
yr Arglwydd gyda'n geneuaa, efe 6y*n 
rhoddi cywreindeb i Beaaleel ac i Aholiab; 
efe 8y'n rhoddi doniau o bobrhywogaeth; 
a'r Apostoł a gyngorodd yr Eglwys i 
ddeisyf y doniau goreu ; ein dyledswydd 
yw eu harfer, eu hannog yn eraill, a 
pheidio er dim a'u gwarthruddo, rhag - 
ymladd yn erbyn y rhoddwr; ond Ued 
anhawdd hefyd yw cael brodyr heddjrch- 
lawn, tra gan Joseph ei ddilledyn amry- 
li w . — ^Parch. John Foulkes, Bctlws Aber- 



ANGATJ. 

Ofhi angau mae*r natur ddynol, ac nid 
difyr gan y credadyn angau ynddo ei hun; 
gobaith o'r bywyd sydd ar ol angau syn 
gweinyddu cysur i'r duwiol. Brenin braw 
ydyw angau, gyda'i " Draed płyt a'i dar- 
awiad plwm;" angau, hyd yn nod i ł r 
sant, sydd yn gledd, yn llew, ac yn sarph; 
ond trwy Iesu Crist, daeth bywyd ac an- 
llygredigaeth y tu draw i angau i'r gol wg; 
ac wrth edrych ar hynny, mae'r credadjTi 
yn ddigryndod, am y gwyr os yw angau 'n 
gledd, ei fod heb awch; os yw angau 'n 
llew, Ile wedi tori ei' ddanedd ydyw i*r 
duwiol ; ac os y w angau 'n sarph anferth, 
sarph wedi colli ei cholyn ydyw i blentyn 
anwyl y nefoedd fawr. — Parch. J. Bryan, [ 
Caernarwn. 

PABOJ) i PADDETT. 

Gwelir parodrwyd i faddeu ym mhob 
bygythiad ; ° Oni ddychwel yr annuwiol, 
efe a hoga ei gleddyf." Amyneddgar yw 
Efe ; arosodd yn hir wrthym, a bu hwy 
o ddiwrnod yn tynnu i ławr Jericho &ch, 
naga gymmerodd i greu 'r bydoedd ! Gan- 
fyddireiAmynedd yny bygythiad; hiryr 



AMRYWIAETHAU, 



215 



ery8 cyn y tarawo, ymarhous yn hogi ydyw 
£f, ac y mae'r annuwiol yn cael cyhyd a 
hynny o amser i ddychwelyd. " Hwyr- 
frydię i ddig, — Parod i faddeu," — sy 
lawnion eiriaa trugarcdd. Pob dyferyn 
o waed a dywalltodd Manasseh, am flyn- 
yddoedd, a haeddodd gospedigaeth, ond 
ni ddinystrwyd ef ; — " Hwpfrydig i ddig.'* 
Aeth hwnnw ar ei liniau, mewn dyrysni, 
a symmudwyd ei anwiredd yn y fan ; — 
" Parod i faddeu." Pob bai a gyflawnodd 
y Ueidr, oedd waedd am garchar tragy- 
wyddol, ond arbedwyd ef ; Hwyrfrydig i 
daig." Y foment y gwaeddodd, " Cofia 
fi" — " Eeddyw byddi gyda mi yn Mharad- 
wys," oedd yr atteb ; *• Parod i faddeu." 
Cwympoad Addaf, gyntaf gwr, ac ni 
wnaeth yr Arglwydd ond rhodio gydag 
awel, yn Ile rhuthro gyda chorwynt; 
"'.Hwyrfrydig i ddig!" Ond — dacw 'r 
afradlon yn dyfod adref, yn llwm a 
newynog, a'r Tad yn rhedeg ; Parod i fadd- 
eu— R. P. 



Pethatj buddioł bu gwybod. 

24,889, sydd o filltiroedd amgylch y 
ddaear; 240,000, .yw 'r miltiroedd, o'r 
ddaear i'r lloer ; ao 880,000, o filltiroedd 
yw tryfesur yr haul. 

Unwyd yr Iwerddon a Lloegr, gan 
Harri II., yn yflwyddyn 1180. 

Unwyd Cymru a Lloegr, gan Iorwerth 
I.,ynl283. 

Unwyd Alban a Lloegr, gan lago I., 
yn 1603. 

Canfyddwyd America, gan Columbus, 
yn 1492. 

Poblogaeth Lloegr a Chymru sydd 
oddeutu 18 miliwn; Iwerddon oddeutu 
9 miliwn ; yr Alban, oddeutu 3 miliwn ; 
Llundain, y dref fwyaf yn y byd, oddeutu 
2,206,075, a'r boli fyd, oddeutu 10 cant 
miliwn. Un filiwn sy fil o filoedd, a mil 
ywdeg cant. 

Ucbder y cymmylau sydd o bedwaredd 
ran milltir hyd i saith milltir oddiwrth y 



Y mynyddoedd uchaf ydynt 4 neu 5 
milltir eu huchder. 

Gwres y corpb dynol sy 98 o raddau, 
wrth wres fesurydd Fahrenheit. 

Dwfr a wna ferwi pan yn 212 o raddau ; 
rhewa pan ond 32 gradd; ac y mae 830 
gwaith trymach nag awyr. 

Gwres yr haf yn Lloegr sydd o 60 hyd 



i 90 gradd ; a'r gauaf o 40 i ławr i 10 o 
raddau. 

Pwy8Att. — Aur, arianka meini gwerth- 
fewr a werthir wrth y pwysau a elwir 
2Voy, neu bwysau gofaint aur; hefyd, 
sicrheir nerth gwlybyroedd gyda 9 r cyf- 
ryw; sef, 

24 Gronyn, a wna • .1 Pwysau ceiniog. .dwt. 

20Ceiniogbwy8,480gr 1 wns o*. 

12 Wns, neu 5,760, gr lpwys .... Ib. 

Y nwyddau eraill, heb fod o'r nodiad 
uchod, a werthir yn unol ac un-ar-bum- 
theg wns yn y pwys ; sef, a elwir Avoir- 
dupois, gair Ffrancaeg yn arwyddo cael 
pwysau. 

16 Dram (dr.) 1 wns os. 

16Wm 1 pwvs Ib. 

28 Pwys 1 ped waran.... qr- 

4Pedryrau(1121b.) 1 cant cwt. 

20Cant , ..1 tunnell. 

Mesuk. — Yr hir fesuriad yw, 

12 Llinell, neu 3 hyd heidden. .1 fodfedd. 

12 Modfedd »..l droedfedd. 

STroedfedd 1 lathen. 

64 Llatheni 1 polyn. 

Mesur pedwaronglog, 

144 Modfedd 4-ongl. . . I droedfedd 4 ongi. 

9Troedfedd 1 lathen. 

30ł Llatheni 1 polyn. 

Mesur chwechyfochrog, neu sylweddol, 

172^ Modfedd 6-ochrog..l droedfed 6-ochrog. 
27 Troedfed 6-ochrog. . . .1 lathen 6-ochrog. 

Ac er mwyn ein hwyluso, dywedwn, 
peth 12 modfedd ei hyd a 12 modfedd ei 
led sy 144 modfedd, neu droedfedd bedair- 
onglog; a lliosogi 144 gyda 12 modfedd o 
drwch, a wna 1728 modfedd chwechyfoch- 
rog; sef, troedfedd sylweddol. Hefyd, 
3 troedfedd o hyd wedi ei liosogi gyda 3 
troedfedd o led y w naw troedfedd pedair- 
onglog ; a naw wedi ei liosogi gyda 3 
troedfedd o drwch yw 37 troedfedd chwe- 
chyfochrog; sefllathen sylweddol, Gwe- 
lir wrth hyn os bydd llestriaid o ddwfr 
yn 12 modfedd ei hyd, 12 modfedd ei 
led, a 12 modfedd ei ddymder, y bydd 
yn droedfedd chwechyfochrog ; ac os 
yn 3 troedfedd ei hyd, 3 troedfedd ei 
led, a 3 troedfedd ei ddyfnder y bydd yn 
llathen sylweddol. Gwreiddyn chwechyf- 
ochriad yw y rhifhod cyntaf ; megis 3 yn 
wreiddyn 27; sawl 3 mewn 27? — 9. 
" 3 mewn 9 ? — 3. 



Cylch. — Mae pob amgylchedd yn 360 
gradd ; pob gradd yn 60 mynud ; a phob 
mynud yn 60 eiliad ; fel hyn, 



Yr holi gylch 
Union ongi . 
Oradd 



Gradd. 
..360°.. 
.. 90°.. 
.. 1°.. 



Mynud. Eiliad. 
.21600'.... 129600" 
. 6400'.... 32400" 
. 60'.... 3600" 



216 



Y WAWR. 



Pwysiant a Gallu. — Pwysiant yw*r 
peth llonydd y byddo dyn am ei symmud; 
Gallu yw *r peth a ddefhyddir at roddi 
symmudiad i'r peth llonydd. 

Tbioedd — Y Galdeaid, a'u hystyrient 
yn dangos Ffurf, Goleuni, a Symmudiad. 
Yr AiphtiaidSyn arwyddo Defhydd,.Fftirf, 
aSymmudiad. yp«-mw?,ynamlyguGor- 
phenol, Presenol, a Dyfodol. Orpheus, yn 
egluro Bywyd, Goleuni, a Doethineb. Y 
Groegiaid, yn hysbysu am dduw'r nef- 
oedd, duwr ddaear, a duw'r mor. Y 
Cretiaid cyntefiy. yn dangos Bywyd, 
Achos, a Chynnyrfiad. Yr Hindwaid, yn 
nodi Gallu. Deall, a Chariad. Y mwyaf- 
rif o Gristionogion, a'i golygant am Dad, 
Mab, a ł r Yspryd Glan, yn Ux Ior. 

Cred. — Cred ddibynol, yw credu tyst- 
iolaeth un neu lawer ; a chred bendant, 
yw deall gosodiadau a'u derbyn. Gellir 
credu peth na all rheswm ei ddarlunio ; 
megys, y mae bywyd gan greadur anadl- 
og ; eitnr ni efiir credu peth yn erbyn 
rheswm, ac ni chredodd neb yn ei erbyn 
erioed, oblegid peth anwireddus sy felly — 
Rhesymol wasanaeth yw Crefydd. 



Abwydd Byfedd. — Yr oedd arwydd 
uw eh ben drws ty ym Món, ac arni fel a 
ganlyn ; John Jones, D.M., B.M., A.M. 
Rhyw wr boneddig, wrth fyned heibio, a 
sylwaiar yr arwydd; a chan ofidio y 
bywiai dyn mor enwog mewn bwthyn 
gwael dann dó gwellt, disgynodd, aeth i 
mewn, ac amlygodd ei syndod i John. 
"Pa fata yw eich esboniad chwi ar y 
llythyrenau ?" gofynai John; i'r hyn yr 
attebai 'r gwr boneddig, "John Jones, 
Doctor of Medianę, Bachelor in Mathema- 
tics, Arts Master. Dyna John yn dechreu 
agor ei lygaid, ac; yn gwaeddi "Bobl 
anwyl yr ydych wedi cam ddyall, ac m 
wn i ddim yn y byd am bethau felly ; yr 
holi gwbl ar yr Arwydd ydyw "John 
Jones, Drum Major, Breeches Maker, 
Anglesea Malitiaf" 

Bywioljaeth. — Fel yr oedd goruch- 
wylydd uchel ei gyflog yn dra chlaf, dy- 
wedwyd wrth un o'i gyfeilliou iddo farw, 
ac aeth yr un hwnnw at y Meistr, a deis- 
yfodd gael yr oruchwyliaeth ; eithr 
gwellhaodd y claf a chlywodd yr hanes ; 
a phan gyfarfu a'i gyfaill dywedodd, "Yr 
wyf yn rhyfeddu attoch, meddyliais eich 



bod yn gyfaill, ond yn He hynny dangoe- 
asoch fod arnoch eisiau fy ma^w, ,, ** Na, 
na," ebai 'r llall, ** nid eisiau eich marw 
oedd arnaf, eithr eisiau eich bywioliaeth. 

Bbawd Gatt. — Gofynwyd i'r Parch. D. 
Price, Dinbych, "Pa feth beth ydyw 
brawd gau ?" — Yr attebiad oedd, mai dyn 
yr un fath a chloch, heb ddim gwell na 
thafod ynddo ! 

Caledkwydd. — Gofidus y teimlai hen 
dad, oblegid anufudd-dod ei fachgen ; ac 
un diwrnod, gwedi i'r bachgen aros ddydd- 
iau oddi cartref, gofynai ei dad pa ham 
yr oeddyn gloff; a dywedai 'r bachgen 
fod casgliad caled ar ei ben glin ; " Da 
gennyf yr ar^dd," ebai 'r hen wr, "ofh- 
ais yn hir i'r caledwch ymsefydlu yn dy 
warr, fel nad oedd modd ei symmud.'' 

Diwydkwydd. — "A gymmerwch chwi 
Mr. W. yn feichiau troswyf ?" oedd go- 
ryniadun i wr cyfoethog; ac attebwyd 
na wnelid, "O herwydd," ebai V gwr, 
" Pe cadwasai ei draed, a byw ar weithio, 
buasai v n dda i mi cyn hyn." 

Medb Pawb ehtwbeth. — Gan fi)d 
tuedd mewn rhai i ddarostwng eu hunain, 
trwy wisgo, siarad, ac ymystumio fel rhyw 
wyr sy fawr yn eu gol wg, ac felly anghono 
gwerth eu galluoedd eneidiol ei hunain, 
dichon mai da iddynt a fyddai cofio a 
ganlyn. Yr oedd dyn dwl gerllaw Caer- 
narfon, a elwid " Wil, Tyddyn Madyn ;" 
ac os clywai ganmol dyn am unrhyw beth, 
dywedai "Mi, mi, mi fed, fedraf fi, fi, 
chwi, chwibanu 'n we, we, well, na fo, 
fo !" A dichon i bob perchen synwyr 
wneuthur rhywbeth yn well nag y medr 
eraill. — Cofied bechgyn am Wil, Tyddyn 
Madyn, oblegid dyledswydd pob un yw 
yindrechu rhagori mewn rhyw ddaioni, 
pe na byddai hynny ond dysgu myned 
tros don gampus wrth ei chwi, chwibanu 
hi, hi! 

Gwylio tbos Blant. — Yr oedd gan 
Mr. JohnRoberts, Saerllongau, Pen'rallt, 
Caerynarfon, fab campus am gymmeryd 
addysg ; ac un tro, dywedodd tad wrtho, 
ei fod yn methu a dyall pa ham y rhagorai 
'r bachgen ar ei un ef ; oblegid, medd ef, 
" yr wyf yn ceisio gweddio tros rjr mach- 
gen, fel yr hyderwyf eich bod chwithau." 
Attebiad Mr. John Roberts oedd, " Yr wyf 
yn ceisio gweddio tros fy mhlant mac'n 
wir; ondyn ceisio gwylio trostynt hefyd" 



Gaerdydd :^Ajgraffwyd a Chyhocddwyd gan 
D. Evans, Swyd^&'r FrindpaUty. 



• GORBU ABF, ARF DYSG.* 



Y WAWR; 



SEP, 



CYLCHGEAWN LLEENYDDOL A CHELFYDDYDOL. 



Ctf. 1.] 



EBRILL, 1851. 



[Rhef 10. 



T OO&TOTBB AT BI OIHWŁAD' 

■♦ 

EGWYDDORION. 



GyDWLADWYB SeRCHU8, — 

Eowtddobion, cywir neu gau, yw 
seilwaith pob math o wybodaeth, ac ełfen 
lywodraethol pob ysgogiad syniadol mewn 
dyn. Mynych y crybwyllir, ond anaml yr 
eglurłr eu natur; ehedegog yn nhanbeid- 
rwydd ei meddylddrychau swynol yw 
athrylith, go anhawdd y w ei rhwymo wrth 
ymchwfliadau y dyfhderoedd athronyddol, 
hoffach yw gan lawer y difyrwch a geir yn 
ei ffraethineb hudolus, na'r llafur buddiol 
ag y sydd yn angenrheidiol at olrhain a 
dirnad gwybodaeth eang a sylweddol; ond, 
er mai meddylddrychau arwynebol, dyn- 
waredol, ae nanerog sy gan y rhai na 
wyddant natur Egwyddorion, y mae gob- 
aith cryf am gyunydd yr athrylithgar, 
mewn dawn a deall. 

Akwiredd (Axiom) y sydd wirionedd 
hunaneglurol, a fodolai yn y meddwl cyn 
iddo yradueddu at olrhain unrhyw wybod- 
aeth ymarferol, ac o'r fath amlygrwydd ag 
a enillai gydsyniad dyn synwyrol yn ddi- 
attreg. Megys yr arferir rhai geiriau, sy 
mor amlwg i r anllythyrenog a'r athronydd, # 
fel nadoes eisiau eu hesbonio, felly hefyd' 
y mae rhai gwirioneddau cynTedinol, yn 
gyfryw ag na raid ac na oddefant eu profi 
'n uniongyrchol, am eu bod mor hunan- 
eglurol tfc mor anhebgorol angenrheidiol 
fel na ddichon un ymfucheddu wrth reolau 
synwyr cyffiredin heb eu gwybod. Er nad 
ydynt yn sail neilltuol un gangen o wy- 
bodaeth bennodol, y maent yn arweinydd- 
ion i'r meddwl fyned a eh wilio am y cyf- 
rvw sail ; ac wedi ei chael ymddengys yn 
lfawn mor hunan amlygol i'r meddian- 



Ctf. h 



nydd, ag ydyw arwiredd i'r cyffredin ; ao 
o herwydd y bydd yn bwynt cychwynfa, i 
adeiladu cynnydd gwybodaeth gywir, ei 
gelwir yn egwyddor gyntaf, yr un mth ao 
am fod arwiredd yn brif arweinydd y 
meddwl at yr egwyddor sylfeenol ei gel- 
wir y gosodiad penaf (maxim). "Mae 
rhan yn llai na'r cymn, a'r cyfan yn gy- 
fartal i'w holi ranau gyda'u gilydd; mae 
gan ddyn feddwl; ac i bob emuth mae 
achos," ydynt arwireddau, ac iddynt ddwy 
rywogaeth ; sef, gwiredd o angenrheid- 
rwydd, a gwiredd ymddibynol. Y bod 
Creawdwr, sydd wiredd o angenrheid- 
rwydd ; ond bod yr haul yn ganolbwynt y 
gyfundraetb heulog, sy wiredd ymddibynol 
ar Ewyłłys y Creawdwr. Y perthyn pob 
enw gwann, mewn brawddeg, i enw cadarn 
crybwylledig neu ddealledig, ac y cynnwys 
pob synwyrwers ferf, sydd wireddau o an- 
genrheidrwydd ; ond dywedyd y bod haul, 
yn hytrach na dywedyd y mae daear, a 
yrndóUbyna ar ewyllys yr ysgrifenydd; 
hefyd, fod corph bónbraff, blaenfain (cone), 
yn drydedd ran rhól, sy fel holi wireddau 
rhif-fesureg yn wirionedd o angenrheid- 
rwydd, a'r gwrthwyneb yn annichonadwy ; 
ond y bod cyffelyb achosion yn peri cyffel- 
yb effeithiau, sydd wiredd ymddibynol ar 
amgylchiadau, fel holi arwireddau llywod- 
ddysg (politics); ac iddynt eithriadau, 
oblegid y dylanwadir ar bobl gan arferion, 
dysg, awdurdod, a serch pleidiol eu cyd- 
wladwyr, ac o herwydd y bod cymmysgedd 
o bethau beius, a phethau canmoladwy, 
i'w caelyn ymddygiadau pob dynion; 
eithr pa un bynnag ai un o angenrhaid ai 

■ ■ . ■ ■. « ■ ■ — - ■ i ... 1 



218 



Y WAWR, 



un ymddibynol a fyddo gwiredd, ni ellir 
ei wrthddadlu heb ffug wrthun, am mai 
Jlawn mor ddiysgog y naill a'r llall; canys, 
fel y dywediad y mae pob union-ongl yn 
gyfartal y naill i'r Hall, yn wir o angen* 
rheidrwydd na ellir ei wadu, felly 'r ym- 
adrodd y mae caethion yn yr Amerig, sydd 
wiredd anwadadwy na ellir ei wrthbrofi, 
er yr ymddibyna ei fod ar ewyllys y blaid 
liosocaf o*r llywodraethwyr gwerinol. 

Yr Eowyddorion cyntap, ydynt y 
gwirioneddau dechreuol, profadwy, a di- 
ymwad a osodir yn seiliau cynnaliol gwy- 
bodaeth gywir, ac y mae i bob cangen o 
wybodaeth fuddiol ei phriodol egwyddor 
ddisyfl, fel y canfy ddir wrtb yr angreifftiau 
canlynol, yn mhethau defnydd a meddwl, 
ac a arweinir gan yr arwiredd "I bob 
effaith mae achos." 

I. DEFNYDD.— Ei briodoledd ran- 
adwy, 8wrth, a symmudadwy sy gyfartal 
i V gynnwysiad o sylwedd ; amlygir Uiaws 
o effeithiau a dueddant wyr syn wyroi i 
olrhain o'r naill effaith i'r llall hyd nes 
cyrhaedd yr achos naturiol cyntaf a barodd 
y cyfryw ; gelwir yr achos naturiol cyntaf 
yn ddeddf; ffornr geiriau cyfunol a'r 
ddeddf i gynnwys egwyddor cychwynfa 
pob disgybl mewn gwyddoriaeth; ac en- 
wir hi yr egwyddor gyntaf, am y rhydd 
reswm dros yr oll a osodir ar ei chywirdeb, 
ac am na ellir rhoddi dros ei bodolaeth 
hi, namyn dywedyd y rhaid fod Achosydd 
cyntaf, ac y rhaid ei fod yn Achosydd 
dealltwriaetnol; fel na all gwadydd y Bod 
Mawr honni ei hunyn Athronydd, oblegid 
pe heb Achosydd ni byddai yr eflaith 
lywodraethol, heb yr effaith a elwir deddf 
ni ellid frurfio egwyddor sylfaenol gwy- 
bodaeth gywir, a phe heb egwyddor ni 
cheid terfyn ar amresymiad dadglymiadol, 
na dechreuad i resymiad cyfosodol ; eithr 
y cyfan yn dywyllwch di drefn, a dyn yn 
ymbalfalu megis pe mor amddifad o ddir- 
nadaeth rheswm a bwystfil y goedwig. 

Cyflymdra* — Swrth yw defoydd fel na 
all symmud ynddo ac o hono ei hun, nac 
wedi ei symmuder y gali droi oddiar linell 
ei gyfeiriad na gorphwys, hyd nes ei attal 
gan fwy grym na'i egni symmudol. Car- 
reg yn syrthio a dynnir gan y ddaear a'i 
hunan bwysau, egni canolgeisiol (centrę- 
petal) yr haul a dynn y planedau atto ei 
hun, ac egni canolffóad (centrę/ugiął) y 
planedau at linell eu cyferiad, sydd attal£ft 
i'r naill y Hall, fel yr olwynir y bydoedd o 
amgylch eu canolbwynt; eithr rheolir eu 
cynymdra gan yr un ddeddf ag y sydd yn 



llywodraethu syrthiad carreg, yn unol a 
phedwarongliad yr amser a gymmerodd i 
ddisgyn; os a trwy gyfwng troedfedd yn 
yr eiliad cyntaf, bydd diwedd yr ail eihad 
yn bedair troedfedd, y trydydd yn naw, a'r 
pedwerydd eiliad yn unarbumtheg o droed- 
feddi; gwelir oddiwrth hyn, os cyfyd 
pwysiant tuneli, ar naill ben ysgogydd, 
trwy gyfwng o un lathen, a'r gallu ar ben 
arafi ysgogydd ond cyfartal i gantpwys, y 
rhaid darfod iddo symmud at i ławr trwy 
gyfwng o dgain llath, oblegid ugain cant 
yw tuneli ; ac o ganlyniad, fiurfiwyd eg- 
wyddor cynymdra yn gyfunol a'r ddeddf 
yn sail i'r oll a ddichon dyn ei wybod am 
gyflymdra naturiol a chelfyddydol ; sef, 
yn y duli hawddaf ei dirnad, " Mae'n rhaid 
i'r Gallu, wedi ei liosogi gyda'r cyfwng 
trwy'r hwn y symmudodd mewn cyfeiriad 
uwchbenol, fod yn gyfartal i*r Pwysiant, 
wedi ei liosogi gyda 'r C3rfwng trwy t hwn 
y symmud mewn cyfeiriad uwchbenol." 

FferyUiaeih, ( ChemistryJ.—Ni ellidlla- 
furio 'n amaethyddol, cynneutan, coginio, 
na meddyginaethu heb wybod ychydjg am 
hyn ; po mwyaf ei gwyddir mwyaf ein 
cysuron angenrheidiol, a' i hegwyddor gyn- 
taf yw "Mae dyscyrchiant cydymlynol, a 
gwrthyriad cydymadawol gronynau gwa- 
haniaethol eu natur, yn gweithredu ar eu 
gilydd mewn cyfyngau annheimladwy ;" 
o herwydd, y naill 8y*n eu cysylltu i un 
darń, a'r llall sy'n gaUuogi eu dadgorph- 
oriad. 

Dyfr-hwysyddiaeth. — Hyn a'n cyfer- 
wydda 'i wybod trosglwyadiad naturiol a 
chelfyddydol dwfr at holi angenrheidiaa 
bywyd oreadigol; a'i hegwyddor gyntaf 
yw "Mae holi ronynau dwfr yn pwys- 
wasgu eu gilydd yn gyfartal, fel y mae ei 
arwynebedd, pan yn Uonydd, yn ogyfuwch 
i gyd trosto." Nid yw ihanau dwfr Jyn 
cydlynu, dyna sy'n peri na aliant ymfiurno 
heb gynnorthwy allanol, ahynsy'nperi 
eu dylifiad. 

Hysbysai Trydanawl (Electric Tele- 
graph). — Gyda hyn yr anfonir hysbysiad- 
au, ar hyd gwyrf (wire), yn gyfunol a mil- 
oedd o filltiroedd mewn amrantiad Uygad; 
yr egwyddor gyntaf, neu syl&enol y wy. 
bodaeth hon ydyw, "Mae nydwydd ehed- 
faenol (electric needle), a fyddo rydd i 
chwyldroi ar ei chanolbwynt, yn dodi ei 
hunan yn unionglog i wyfr agos atti y 
byddo ffirwd trydanawl yn myned ar ei 
hyd ; a darń o haiarn meddal, na byddo 
barhaus ehedfaenol, a wneir felly am yr 
ychydig amser yr elo ffrwd trydanawl ar 

)iqitizedby VjOO_^[C 



EGWYDD0R10N. 



219 



hyd gyfr a dorcher, yn fonbraff a blaen- 
fain oh an^lch." Gwelir, oddiwrth yr 
ang&ifltaau hyn, fod holi wyddoriaeth 
jwturiaethol yn sylfaenedig a*r egwyddor- 
ion cyfunol a'r deddfau a reoleiddiant y 
greadigaeth, ac y rhaid i bob addysg gy- 
wir, mewn athroniaeth, gael ei hadeiladu 
ar eu diysgogrwydd anghyfhewidiol. 

II. jłEDDWL.— RŁif-fesnreg sy ber- 
ffaith ac heb ynddi destun dadl, o herwydd 
ei sylfaenu ar egwyddorion cyntaf ; pe 
ymdrechid yr un modd gyda phethau 
meddyliadol, ni byddai Ile i ddadl, ac aml- 
ach y dadleuir oblegid gwahanol ystyr 
geiriau na dim arall, am na ellir gwrth- 
wynebu egwyddorion cywir: lled niwtiog 
oedd meddwl Namaan y Syriad, pan wedi 
ei iachaau yn yr Iorddonen ; eithr cafbdd 
sail i gynnyddu mewn gwell gwybodaeth 
nag a fu ganddo erioed cyn hynny; ac 
ebai 'r prophwyd wrtho, " Dos mewn 
heddwch." O Athrawon ! Mae'r bechgyn 
a'r genethod yn meddwl y dyddiau hyn, 
ac os digwydd i bregethwr ieuangc wyrro, 
yn ngrym ei awydd am fod yn iawn, gresyn 
ei nycbu; cyfarwydder ef yn garedig, a 
dyweder ''dós mewn heddwch;" canys 
wedi ei gychwyn ar ben y ffordd, efe a 
ddaw yn ddyn bendithiol i lawer ar eich 
61 chwi ; na ladder y rhigymydd, daw yn 
Fardd os ceiff fywyd ; mae gobaith o fen 
yn mygu, yr enyn yn fflam ; a phwy a 
ddiystyra ddydd y pethau bychain r 

Duwinyddiaełh. — Swydd y wyddoriaeth 
hon ydyw casglu at ei gilydd y dystiol- 
aeth, sydd wasgai a edig yn yr Ysgrythyr 
lan, ar bob rhyw un gwirionedd ; a chasglu 
yr amryw wirioneddau a'u tystiolaethau 
ynghyd, gan eu gosod yn gyfundrefhas at 
rwyddhaau y ffordd i eraill yn olynol. 
Llyfrau cynnorthwyol y Cymry ydynt 
brinion hynod, ynghanol lliaws o lyfrynau 
ymrysongar; ond darllenir Geiraduron y 
Parchedigion Charles, o'r Bala, a Jones, 
Penybont ar Ogwy, ynghyd a Chorph 
Duwinyddiaeth y Dr. Lewis, Pyngciau 
Athrawiaethol y Dr. Jones, Bangor, a 
rhai o'n Geiriaduron ieithyddol a'n Gram- 
madegau tra byw darllenydd Cymreie. 
Gweddai i'r oll a garant wybodaeth gywir 
mewn duwinyddiaeth fod yn ddiolchgar 
i'r gwyr da, ac ymdrechu n llafurus am 
gyrhaedd gwybodaeth gyffiredinol, neu fod 
yn gamarweiniad i'r angyfarwydd, ac yn 
nód i saethau rhai chwerwon eu hanian, 
sydd a gormod y honynt yn ymhyfrydu 
mewn sangu ar wddf y bychan a hoffai 
ddyfodynmwr; crybwyfiwndairangraifft. ; 



Uchananaethl (Metaphysics). — Sef, y 
tuhwntinatnr. Ond cael ohyd i'r egwydd- 
orion cyntaf yn hyn, ni bydd eisiau dal 
erfyn yn y naill law tra ł n adeiladu gyda'r 
Hau, ond ein gorchwyl a fydd myned yn 
mlaen, a chenym linell i'n harwain drwy'r 
dyryswch, i'n ga]hiogi at wahann rhanau 
traphlith athrawiaeth.au, ac at olrhain pob 
rhan wrthi ei hnnan. Ni all duwioldeb 
athraw fod yn well nag a weddai ei fod 
gan bob dyn ; eithr disgwylir i'w wybod- 
aeth sylweddol ragori ar eiddo ei holi 
ddisgy blion. Ymeangfa fawr ydyw uchan- 
ianaeth; etto ei hegwyddonon cyntaf 
ydynt anwadadwy. Nis geUir amgyffred 
yr ymgynnal moddau a digwyddiadau o 
honynt eu hunain, nac y gafiasent ddech- 
reu na pharhaau i fodoh heb achos. Ceir 
arwyddion ar bethau, pe na byddent ond 
pentyrrau tremus o gerryg ar eu gilydd, 
a fu bwriad dealltwriaethol a'i peidio yn 
achos ycyfryweflaith. DichonydarbwylHd 
plentyn mai un anweledig a gymmerodd 
y tegan a gollwyd o'i amgueddfa feehan, 
ond ni ellid ei berswadio na bu i neb ei 
gymmeryd. Gwyddir na ffurfiwyd Hun 
yr un fath yn hollol a gwrthrych pennodol, 
trwy luchio Uiwiau ar liain heb un bwriad, 
ac na chyfodwyd castell cywraint gan 
ymdynniad cerryg nadd y naill at y Hall 
heb adeiladydd ; ac fel y profir achos bwr- 
iadol gan arwyddion amcanedig yreffaith, 
felly y sefydlwyd egwyddorion cyntaf 
uchamanaeth ; megys, %4 Mae meddylied 
yn arwydd oegwyddor feddyUol, ac y 
mae'r greadigaeth yn brawf o Achos- 
ydd anfeidrol ei DdeaU, ei AUu, a'i 
Ddaioni." Casgliad penderfynol oddi- 
wrth yr egwyddor ddi syfl ac yn 
ffurfio egwyddor arafl ydyw, "BodoWr 
Achosydd cyntaf o angenrheidrwydd 
ei natur; ond deillia ei hoU weith- 
rediadau oddiar ei EwyUys penarglwydd- 
iaethol." Ac y mae pob canfyddiad 
athronyddol yn arddangos moliant an- 
nhraethol Creawdwr a Llywodraethwr 
unig ddoeth y byd. Yr athrawiaeth am 
fodolaeth ac anfarwoldeb yr enaid, a syl- 
faenir ar yr egwyddor, " Mae meddyhad 
yn arwydd o aUu meddyłiol, ac ni aU 
defnydd feddwl." Dylid gwyHo wrth 
ymdrin a synniadau am bethau anweledig 
ysprydoedd,oblegid antnrus ywdychmyg. 

Moesoni (Ethics). — Mwy yw'r He i orni 
nad yw dynion mor foesol a'u dyledswydd, 
nag i ofm y gwnant grefydd o'u moesoldeb. 
Fel y mae deddfau i reoleiddio demydd, y 
mae cyfraith i lywodraethu bodau rhes- 
D ' g ' tlzed by ć 



220 



T WAWB. 



ymol. Dengys y gyfraith, yn gyfunol a 
natur, mai Bod da, sanctaidd, a chyfiawn 
ydyw y Llywodraethydd; mae'r gyfraith 
yn gofyn perffaith ufudd-dod di bali oddi- 
wrth y creaduriaid rhesymol oll drwy eu 
holi fywyd, yn addaw bywyd yn wobr i'r 
dyn a'i gwnel, a cbosp idMo am y diffyg 
Ueiaf ; ond gwedi methu y mae dyn, ac er 
hynny yn cael by w a derbyn trugareddau 
lawer oddiar law haelfrydedd anfeidrol y 
Gosodydd cyfraith sy sancteiddrwydd cyf- 
iawnder, tra na ddichon i'r euog wneutbur 
un Iawn am ei gamweddau. Gan mai 
Uwybr cyfiawnder yw dyfodfa pob trugar- 
edd, a phechod yn gwneutbur y Gyfraith 
na all fod yn ammod bywyd i ddyn mwy, 
mae'n anbawdd oedi dywedyd, mewn 
dagrau o ddiolcbgarwcb, y cafwyd Iawn ! 
Duw a edrychodd iddo ei bun am Oen y 
poeth-oftrwm 1 Gosododd Iawn i ddangos 
ei gyfiawnder er maddeu pecbodau, a'r 
gyfraith anrhydeddus mewn purdeb yn 
rneol yr hoffai pob duwiol ei obadw yn ei 
galon, fely cadwodd Crist. Yr egwyddor 
gyntaf yw, " Mae Duw, o*i ewyllys da pen- 
arglwyddiaethol, wedi trefhu ffordd ddoeth 
mewn cyfiawnder, i amlygu ei Gariad 
tragywyddol yn achubiaeth pecbadur trwy 
Grifit, er mawl gogoniant goludoedd ei 
ras." Mae'r egwyddor bon, fel yr eg- 
wyddorion naturiaethiol, na ellir amres- 
ymu'n mbellacb na dywedyd, felly y 
rbyngodd bodd i'r Oreawdwr ei bod. 

Gan fod meddwl mewn dyn, a chan mai 
Yspryd yw Duw, casgliad penderfynol 
ydyw y rhaid i*r rhai a*i haddolant ei 
addoli mewn yspryd a gwirionedd, a 
dymuno llescyrpb ac eneidiau eu cyd- 
greaduriaid trwyr boli fyd. Ki ellir y 
naill heb y Uall, yngoleuni'r naill y gwelir 
y Uall, acni all ymddygiadaudrwg darddu 
oddiar egwyddorion da. Pecbod yw an- 
gyfraith, ond braint, dyledswydd, a chysur 
dyn yw moesoldeb. Crefydd, ydyw eg- 
wyddorion cywir moesoldeb, megys ffynon 
fywiolo fewnyr enaid; a moesoldeb, ydyw 
Crefydd yn ei gwaith, megys yn ffrydio 
daioni drwy holi drofeydd bywyd dyn. 
Prydferth yw geirwiredd, gonestrwydd, 
tangnefedd, a cbaredigrwydd brawdol, pe 
nas tueddid un i hynny gan fwy na pben- 
defigrwydd anrbydedd boneddigaidd ; 
oblegid gwireddau anwadadwy ydyw, 
* ł Mae mwy drwgbaeddiant yn angbyf- 
iawnder dynion nag mewn difiyg hael- 
frydedd, ac y mae mwy canmoliaeth yng- 
weithred haelfrydig dyn, na'r hyn nad 
yw ond cyfiawn yn unig f a theimlir gan 



bawb fwy o le, i feio dyn a attalio gyflog 
gweithiwr na'run nisanfono roddion iddo; 
ac i foli dyn a anfono iddo roddicn, nag 
un na roes ond ei gyflog a enillodd yn deg 
trwy lafur diwyd. Gwireddau amlwg 
hefyd y w na ddylid ceryddu un am beth 
nad oedd yn ei allu ei rwystro, ac na 
ddylid gwneuthur i eraill y peth a ystyriem 
yn anghyfiawn, neu yn annheg pe ea 
gwnelidi ni mewncyffelyb amgylcbiadaa. 
Sefydlogrwydd y gwireddau hyn ydynt 
mor bendant ag unrhyw wiredd yn rhif- 
fesureg, ac arweinir ni ganddynt at yr 
egwyddor gyntaf ym moesoldeb dyn, 
" dc yr Arglwydd dy Dduw ath holi 
enaid, a'th gymmydog fel ti dy hun." 
Rheol bur, yn gofyn yr holi galon ydyw 
hon; a'r moddion moesol ydynt dra IHosog 
yn ein gwlad fel nad oes esgus ; eithr na 
feier dynion am eu moesoldeb cwtta, ond 
beier yn hytrach na byddai fwy ac hel- 
aethach; rhedegwr mewn pechod oedd 
Ahab, a bygythi^yd ef a barn ; ni pheid- 
iodd a phechu er ei fygythio, ondpeidiodd 
a rhedeg, daeth i gerdded, ac i gerddedyn 
araf ; gwelodd yr Arglwydd hynny, ac 
oedwyd y fam! Gwnaeth Jeroboam i 
holi genedl Israel bechu, ond sylwodd y 
nefoedd ar beth daioni yn ei dy halog e£, 
a dychwelodd ei fab i fcddmewn heddwch. 
Dywedafr Parchedig John Elias, " Os 
wyd yn penderfynu myned i Uffern, pecha 
leiaf y gallot, bydd niferdy ffonodiau'n llai, 
a cheir mwy o gysur i ti ac i eraill yn dy 
oes ferr ar y ddacar." — Gwas yr Arglwydd 
oedd Mr. Elias, ond y mae gennym hanes 
ei Feistr glan a pherffaith ; ni feiodd 
Crist jr Phariseaid am olchi y tu allan i'r 
gwppan, ond cwynodd na buasai'r tufewn 
yn lin hefyd; byrdra, yn y gwr ieuangc 
oedd myned yn athrist, pan ddywedwyd 
wrtho am werthu yr hyn oll oedd ganddo, 
ac y cai drysor yn y nefoedd ; eithr bu 
fab lled ddichlynaidd hefyd ar hyd ei oes, 
"a'r Iesu a'i hoffodd!• , Mae'n hyfryd 
gweled moesoldeb plant y Brython gystal 
ag ydyw, ond "Fy mab, moes i mi dy 
galon," sy gaisy gweddai iddogael gwran- 
dawiad gan pob un o honnom. Cara aV holi 
galon, yw'r egwyddor gyntaf, ac yr oedd 
cariad trwyadl yn nghalon dyn pan ei 
crewyd, oblegid ni ddichon y daeth dim 
anmherffaith o law y Creawdwr sy ber- 
ffeithrwydd ei Hunan. 

Nefoedd, — Cariad haelfrydig yw*r eg- 
wyddor y tarddodd natur, rhagluniaeth, 
cyfraith, ac achub dyn o honi. Hael- 
frydedd a wna dda i bawb ; ac os gwna ' 



EGWYDDORION. 



221 



rhan niwed i'r cyfan, darpar haelfrydedd 
cariad garchar, fel na ddifoder dedwyddwch 
y rhai ufadd gan y rbai drwg ; a cbyfunol a 
threfn llywodraeth yw cosp i'r troseddwr 
anedifeiriol, a chysur i'r cyfryw ag a gadw- 
ant y gorchymynion, a'u ffydd yn gweithio 
trwy gariad. Nid creulondeb yw cosp, ond 
cariad at drefn ; a'r egwyddor gyntaf yw, 
"Mae'r Gosodydd cyfraith yn gyfiawn." 
Crist cyfiawn, haelioni trngaredd gyfiawn, 
maddeuant cyfiawn, achab cyfiawn, cosp 
gyfiawn, a choron cyfiawnder yw nefoedd, 
trwy haeddiant y cyfiawn a aeth i lc'r an- 
ghyfiawn, fel y dygid ni at Dduw. Mae 
cysuron tragywyddol yn y goleuni a lew- 
yrcha'r Gyfraith a'r Efengyl ar eu gilydd. 

Rhagluniaeth. — Sylfaenir hanesyddiaeth 
gywir ar dystiolaeth a ddeil brawfymchwil- 
iad; megys, a dystiolaethwyd y bn rhyw 
beth pennodol, ai gan fwy nag an tyst, a 
wadwyd y peth gan neb, pa ochr y mre 
mwyaf o arwyddion prawf gwirionedd? Fel 
hanesyddiaeth y Bibl am Israel, felly hanes- 
yddiaeth pob cenedl, yn nghyd an hanes ein 
hunain a roddant gyflawnder goleuni ar a 
aeth heibio ; ni ellir gweled llawer yn mlaen, 
ond pe yr edrychem o'n hól, a chyfodi ty- 
wodyn bychan am bob tro rhyfedd o eiddo 
rhaglaniaeth tuag attom ni, byddai gennym 
gofgolofnan cymmaint a rhai 'r Patriarchiaid. 
Gwelir yr Egwyddor gyntaf yn llyfr Jere- 
miah, Pen. xviii. 1 — 10. Yr hon sy dra 
eang ei hannogaethau i foesoldeb; sef, " Mae'r 
Arglwydd yn bygwth cenedl ddrwg, ac yn 
addaw bendithio cenedl a wnel ddaioni; ond 
oe encilia'r dda at ddrwg, ac os dychwel y 
ddrwg at dda, ynteu hefyd a attal ei fendith 
i'r naill ac a symmud y bygythiad oddiar y 
llall." 

Yr angreifftiau nchod a ddigonant at 
ddangos natur egwyddorion; ond rayned o'r 
naill effaith i'r Hall, yn ddylynol, ceir gafael 
ar ryw beth na ellir rhoddi rheswm amgen 
nag mai felly yr ewyllysiodd y Creawdwr ei 
fod ; eithr os dywedir felly am effeithiau 'n 
gyffredinol, fel y rhaid dywedyd am ddedd- 
fau yn neilltuol, attalir ein cynnydd gwybod- 
aethoi, a gadawir ni yn nhywyllwch cyfeil- 
iornadau; ar egwyddorion cyntefig a safadwy 
yr ymddibyna gwyddoriaeth defnydd a 
meddwl, a deillia hynny o ddaioni a ddichon 
dyn ei feddiannu oddiar iddo eu dyall; ond 
eu sefydla yn ei syniadaeth, rheoleiddiant ei 
feddwl, goleuant lwybrau uniawn ei ym- 
chwiliadau rhesymol, a chysylltant, ei ym- 
ddygiadau daionus yn unffurf a phrydfertn, 
oblegid y gwirionedd sydd un ; a phwngc 



teilwng o'n hystyriaeth ddifrifol, cyn y 
meiddiom wrthwynebu nac amddifiyn unrhyw 
athrawiaeth, ydy w penderfynu mai nid med- 
rusrwydd ymadroddol i haeru 'n gadarnhaol 
tros yr hyn a'n boddhao sy synwyr, ond gallu 
o honom ddirnad fod yr hyn sydd wirionedd 
yn wirionedd, fod yr hyn sy dwyllodrus 
yn dwyllodrus, ąc y bod aniom rwymau 
dyledswydd i lwyrymwrthod a'r hyn sy 
ffugiol. gan sefyll yn ddeallus a diysgog 
ar gadam sail egwyddorion disigl. Mae 
rhwystrau, y rhaid i*r callaf lafurio i'w 
gorchfygu, ni cheir gwybodaeth gywir heb 
lafurio, ac y mae gwybodaeth sylweddol yn 
beth gwerth Uafurio am ei chael. Gellid 
ymgadw oddiwrth gyfeiliornadau gwrthunus, 
ond gochel y pethau a ganlyn. 

Tybosodiad. — Ansicr yw hyn bob amser, 
ni ddylid antorio un athrawiaeth ar eu pwys, 
a'r peth sydd wir ynddo ei hun, nid y w ond 
tyb i'r un nad yw yn ei ddirnad fel y gallai 
ei brofi mewn eglurdeb. Effeithiau a'u 
hachosion a afaelant yn eu gilydd, o'n hymyl 
hyd i'r Orsedd lywodraethoi. Dichon y bod 
ail achos neu achosion rhwng deddf pwys- 
dyniad a'r Orsedd fawr, eithr ni allodd dyn 
brofi 'n mhellach na bod cyflymdra defnydd, 
angerddolder goleuni, a thynniad ehed- 
faenol yn unol a phedwarongliad pellter cyf- 
wng eu symmudiad, a thwyll a fyddai cry- 
bwyll unrhyw achos rhwng y ddeddf hon a'r 
Achosydd anfeidrol. Fod y ddaear yn 
orphwysol, a natur yn cashau gwagfa, nad 
oes dim yn gylch-newidiol uwchlaw'r Uoer, 
a bod cylch y planedau 'n hollol gry ni on, 
mai crwn yw'r ffurf perffeithiaf, ac nad yw 
pwysdynniad cyrph mewn Ucoedd pennodol, 
ydynt ffugiol 'a dychymygol. Bydd i wr 
cywir mewn rhai pethau, gyfeiliorni mewn 
pethau eraill os heb olrhain i'w gwirioneddau 
sylfaenol; mae'r gwirioneddau a wrthwyneb- 
ant ddrwg, a annogant rinwedd, ac a ddat- 
guddiant yr angenrheidrwydd o edifeirwch a 
ffydd yn dra amlwg; eithr y mae 'n hawdd 
crwydro mewn uchanianaeth; mai sylwedd 
gwahanol i ddefnydd gweledig y w yspryd, 
ymwybodolrwydd o ddeall, ewyllys, cof, 
serch, a chydwybod, anfarwoldeb yr enaid, y 
cyfyd Daw 'r meirw 'n sylweddau ysprydol, 
na ddichon cig, gwaed, ac aflendid fyned i'r 
nefoedd, a chospedigaeth y rhai drygionus a 
fynegir yn bendant gan yr ysgythyrau sanct- 
aidd, ac a roddant sail i reswm olrhain a 
chredu; ond os eir i ddychymygu mai 'r 
ymenydd yw eisteddleY enaid, ac i bortreadu 
ysprydion, adgyfodiad, a phcthau V byd 
| arall, eir i wagleoedd enbydus rbyfyg ag y 



222 



Y WAWR. 



sydd yn anweddaidd hyd y nod i farddoniaeth, 
yr hon a ddylid ei harfer at ddysgu a 
dwfhhaau egwyddorion da yn y lliaws, a'i 
darllenant yn fynychach nag y darllenant 
bethau eraill. Egwyddor gyntaf drygioni 
nis ceir mewn deddf na chyfraith; anghyf- 
raith ydy w, ond a elwir yn bechod gtoretddiol 
o herwydd mai o honi j tardd y drygau 
moesol oll; sef, ''Mae dyn yn awyddus am 
ymddyrchafu o'i sefyllfa, cyn {cael sicrwydd 
anwrthwynebol am ei gwell. M O hyn y 
tardd hnnanoldeb, cynfigen, lladd, aflendid, 
lladrad, anwiredd, a chwenychiad anghy- 
freithlon. Ymofyn am y pethan sy ster o'n 
gwnenthur yn well sy gyfreithlon, a pher- 
ffaith gariad tnag at Dduw a dyn a'n dwg 
i'r tir iawn. Gellir bod yn lled ochelgar 
rbag pechodan a gollfarnir gan y cyhoedd, ac 
yn fatb na ellir en enddio ; eitbr rhyfyg tyb 
a chwardd ar chwerwder yspryd, diotta, cy- 
feddach, gogan, athrod, ymryson, twyllo, 
cribddeilio, cydio maes wrth faes, cybydd- 
dra, a dial ar gydgreadnr byd nes ei ddifa 'n 
fyw. Daw tro y teimlir pwys y dywediad, 
"Tybiaist dithan fy mod yn gwbl fel ti dy 
hnn ; ond mi a'tb argyhoeddaf, ac a'i trefhaf 
o flaen dy lfgaid." Po ncheled bynnag a 
ddichon fod swyddogaeth y fatb dybwyr 
blinderns a hyn, ein gweddi a fyddo " Na 
ddos fy enaid i'w cyfrinacb." 

Cyffelybiaeth — Addnrnir ymadroddion a 
goleoir gwrandawyr gwr byawdl yn deall 
ei bwngc, gan gyfFelybiaethaa cyfaddas ; 
eitbr cofier nas gallant brofi unrhyw wir- 
ionedd; canys ni phrawf mai ncbel fel myn- 
yddau Cymru ywrhai Lloegr, y bodyn Lloegr 
gymmaint ag nn mynydd. Ymdrecbwyd 
gwybod eyfansoddiad peiriannan'r eorph 
dynol, trwy ddifynu creadnriaid tebyg iddo 
a methwyd ; o herwydd, fel na chanfyddodd 
tyberioed wirionedd, felly ni phrofwyd gwir- 
ionedd erioed gyda chylfclybiaetb. Prif 
waaanaetb eyffelybiaeth yw'n gyntaf, atteb 
gwrtbwynebiadan, a ddyger yn erbyn gwir- 
ionedd y sydd iddo dystiolaeth briodol ; megys 
pe gwrthddywedid yn erbyn athrawiaeth 
penarglwyddiaeth rhaglnniaetb a gras, y 
gellid;arfer cyfielybiaeth beb grybwyll y dyst- 
iolaeth briodol, a dywedyd, nad mwy afres- 
ymol y cyfryw naV wybodaeth ddarfod i 
benarglwyddiaeth greń carreg, bwystfil, a 
dyn allan 'or nn elfenan daearol ; ac yn ail, i 
roddi mwy nen lai o debygobwydd mewn 
amgylchiad na feddom tmrbyw dystiolaeth ; 
pe haerid nad oes creadariaid byw yn y 
planedan, gellid addef nad" yw dywedyd y 
bod ynddynt greaduriaid byw, ond tyb 



na ddichon i ddyn ei phrofi yn wirionedd i 
er hynny, gan y rheolir hwy gan yr nn 
ddeddf a'r ddaear, ac iddynt olenni hanl a 
lleuadan, gydag awyrgylch fol y sy gan y 
ddaear, ymddengys yn fwy rhesymol tybiedy 
dichon fod ynddynt greadariaid byw, na 
myned a haern'n bendant nad oes. Nid oes 
eyffelybiaeth rhwng demydd corphorol ac ys- 
pryd meddyliol ; o herwydd tyb y dydwedir 
mai fel clorian yn gogwyddogyda*r pen trymaf 
y gogwydda'r meddwl at y peth a mwyaf o 
reswm o'i blaid ; mae meddwl yn dewis yr 
hyn a ymddengys fwyaf boddhaol nen 
resymol iddo, ond nid fel clorian, onide fel 
na ogwyddai clorian, at y naill ben mwy naV 
Hall a'u pwysau'n gy&rtal, felly ni thueddid 
meddwl dyn newynog at fwrdd llawn ary 
łlaw aswy na'r ddehan pe rhwng dan wedi 
en hułio gyda chyfartal ddanteithion, a 
byddai farw o angen rwng y ddan ! Cyffel- 
ybiaeth o eiddo tyb >w'r dywediad y dylem 
gredu tystiolaeth y Bibl yn erbyn rheswm, 
fel y credodd Noah am ydiluw; gan yr 
arferwn a choelio tystiolaeth dynion, nid peth 
yn erbyn rheswm oedd i Noah gredn Dnw 
ar ei air ; er fod dilnw'n beth annhebygol i 
unrhyw ryferthwy blaenorol, nid peth yn 
erbyn rheswm oedd; mae digon o ddwfr i 
foddi byd mwy na hwnnw ; ac er fod dedd- 
fau natnr, nndeb amgylchiadaaj-haglnniaetb, 
a gwirioneddan ysgrythyrol lawer y tu hwnt 
i alluoedd amresymeg, nid pethan yn erbyn 
rheswm y w ffeithian ; coelio a wyddom ei fod 
yn anwiredd a fyddai beth croes i reswm, 
ond rhesymol wasanaeth yw crefydd a 
chredu'r gwir. Ffydd ymddibynol yw credn 
tystiolaeth a glywom tra heb aail i*w hara- 
mheu, a ffydd bendant yw deall natnr goaod- 
iadan a'n derbyn yn ddibetruster. Pe dy wedat 
gwr geirwir iddo fod yn America, ac yn 
enwedig os cydunai tystiolaethan eraill iddo 
fod, credem gan ymddibynu ar y cyfryw 
dystiolaeth ; a phe ystyriem y nom ein hunain y 
gosodiadan mai drwg yw erlidedigaeth yn 
mhob dynion a erlidio, mai dynion ydym ni, 
ac y rhaid o ganlyniad mai drwg a fyddai 
eriid ynom ninnau, 03 deallem hwy credem 
yn bendant heb dystiolaeth neb ; mae modd 
dwyn gwirioneddan 'r Bibl glin i nn o'r 
ddan ddull yna, ac felly nid yn erbyn 
rheswm en credir gan ddynion na ellir ei 
diystyrn heb berygl. C3ywir fod y sefyd- 
liadan dyngarol yn dwyn dynion at en gflydd, 
i'r dyben o'n cael i gyrhaedd yr Efengył, feł 
Nelson yn cyfodi ban er cenedl gyfeillgar i 
elynion a welodd o beli, ond a gyfbdodd 
faner Lloegr wedi iddo en cael i gyrhaedd 

Digitized by Vj ^X*^ 



EGWYDDORION. 



ergyd. Mae'r dywediad yn hyfryd, hyd nes 
at y fel Nelson ; twyllo yr oedd ef mewn 
cellwair, chwerthodd gan fwydo'r gelynion, 
ac a'u gollyngodd i fyned ymaith. Cyffel- 
ybiaeth dybiedig hefyd, y dywediad fod 
enaid credadyn, yn angaa, fel llong, yn ym- 
ollwng i gefnfor tragywyddoldeb, ac yn 
hwylio 'n fanerog o flaen awelon tawel gwyn- 
fyd hyd i'r porthladd dymunol ; eithr da i 
gredadyn nad gwir y gyffelybiaeth, am y 
rhoddasai, pe gwir, derfyn ar ei forio a'i 
ddedwyddwcli. Crybwyllasom y cyffelyb- 
iaethaa yna, oblegid i ni ferwino wrth en 
clywed gan rai na ewyllysient dwyllo neb yn 
nniongyrchol ; gan hynny gofaler rhag arfer 
eu bath. Os gwann y sail gwann yr adeilad, 
a byddai mor hawdd i faban lywodraethn 
byddinoedd arfog, ag i ddyn alln profi peth 
yn wirionedd trwy dyb a cbyffelybiaeth ; os 
cadarn yr egwyddor cadarn yr athrawiaeth 
a osodir ar y cyfryw *n deg, a thrwy gyffel- 
ybiaeth synwyrol gellid prydferthu dywed- 
iadaa 'n addarniadol a llawn deniadau, fel y 
mae rhai 'r Bibl oll yn hynod. 

Ffarfiodd Syr Isaac Newton reol gywir; 
sef, " Peidier a chaniattau mwy o achosion, 
nac nnrhy w achosion eraili i effeithiau natnr- 
iol, na'r cyfryw ag y sydd wirionedd y bod- 
olaot, ac hefyd a ellir profi |mai o honynt y 
deilliodd yr effeithiau a geisir en hegluro." 
Dylynir y rheol bon yn mhob celainymholiad; 
cafwyd dyn ar y ffordd fawr yn farw yn ei 
waed, sonir am ddrychiolaetb.au ysprydion, 
oad a ellid boddloni rheithwyr y bodola 'r 
foth ag a allasai daraw'r dyn iV waedu i 
farwolaeth ? Mae'n wir y gellid en bodd- 
loni y bod tan, a dwfr, ac anifeiliaid pedwar- 
caraol yn y byd, ond a ydyw'r effeithian yn 
feth ag y rhaid mai *r naill neu'r Hall o 
honynt a achlyanrodd farwolaeth y dyn? 
Ynte a oes rhyw arwyddion mai llaw ddynol 
a'i tarawodd ? Yna, penderfynir yn unol ag 
arwyddion yr eifaith am yr achos, yn gywir- 
af a fyddo modd ; a dyna 'r llwybr i gyr- 
haedd gwybodaeth egwyddorol, am yr eglurir 
pob gwyddoriaeth gan ei hegwyddor briodol, 
ond nid byth gan nn arall, am mai ar dyb y 
mae sail sigledig y fath ddychymyg. •« A 
gasgl rai rawnwin oddiar ddrain, nen ffigys 
oddiar ysgall?" Hawdd 11 afara, ond rhaid 
gofal ac ymdrech at gael gwybodaeth iawn, 
cyn y llafarir nac y meddylir yn ddeallns. 
Un o'r pethan mwyaf enbyd i bob oedran, ac 
yn bennodol i*r ieuangc doniol y mynych 
anfonir am dano gan gyfeillion caredig, yw 
aganlyn. 



Cyjfróad dist/mwth. — Cwympodd hyn 
gawri byd i ddyfnderoedd hunangondemniad, 
gwrthryfel, barn gwlad, a chosp cyfraith, 
heblawy lliaws gofidus o derfysgoedd gwladol 
ac eglwysig. Mae tri o bethau parod i 
achosi cyffro diawtta ; sef cyffwrdd ag hen 
arferion, hen deimladan, a dycbymmygion 
bywiog am deilyngdod pethau newyddion a 
ddymnner. 

Hm Arferiad. — Hoffgan bobl en har- 
ferion yn en dali o fywiokethu, yn gweinydda 
mesnraa gwladwriaethol, ac yn ymlynu wrth 
sefydliadan eglwysig. Pob genedigaeth 
plentyn sydd ychwanegiad at drysorfa syn- 
wyr y byd; ac er yr ymdrechir tylino 
meddylian ienaingc i wynebdegu adfeilion 
hen oeodiadaa dynol, yn hytrach na'n cyfar- 
wyddo yn egwyddorion gwybodaeth gjrwir, 
cynnyddn y mae'r bobl trwy 'r wlad yn 
gyffredinol ; hyd nes y ceir ngeinian, am nn 
a Ai, yn gweithredu oddiar deimlad o ddy- 
ledswydd, ac nid oddiar gyffroad y tym- 
meran. Llawer trefhiant a fu lesol yn ei 
ddydd, ac y mae dydd llawer peth da yn 
parhaan byd heddyw; er hynny, megys nad 
synwyr en symmud cyn gwybod am en gwell, 
felly nid synwyrol eu bystyried mor anffael- 
edig ag a'n dengys yn berygl oolli cyfeillion, 
a chael gelynion dialgar, am grybwyll en 
diffygion. Yr holi ddiwygwjrr moesan, 
llywod-ddysg, a defodan eglwysig a gawsant 
en pardduo yn en cymmeriadan, a chafodd 
rhai garchar a mertbyrdod ; ond rhyfedd, ar 
ol eu marwolaeth fel y ffnrfiaY olynwyr en 
cynllonion hwythau 'n anffaeledigrwydd, y 
rhaid goddef camdriniaeth eh werwder hanan- 
olion os meiddir són am ddiwygio v r cyfryw, 
pe byddai ond hen arferiad mor lygredig a 
meddwdod Prydeiniaid, a serydlwyd gan 
goegfeddygon y teidian a'n chwant nmnan ; 
ond ymdrechn diwygio mewn cariad er Ues 
cyffredinol a welir cyn hir, yn gyfnnol a 
chynnydd gwybodaeth ac archwaeth yr oes ; 
os nad e, rhaid goddef i drefmadao, a fhont 
fendith yn en hadeg, gael naill ai en rhwygo, 
neu en gadael i'r ychydig a fyddont ry 
gyndyn i agor eu Uygaid ac yn rhy ddall i 
weled na fyn dynion en trln fel pobl, mor 
anwybodus nen ddrwg, aV rhai na wyddant 
neu na waeth ganddynt pa nn ai cam ai 
nniawn en trinir ; eithr tra gofynol, mewn 
rhai awyddos am gyfnewidiadan, ydyw 
cynllunio pethau gwell mewn cariad am- 
yneddgar, am y bod perygl o gamfeddwl a 
chamwnenthnr pan o dann ddylanwad cyth- 
ryblos cynrbad. 



: 



= 



Ź24 



Y WAWR. 



Hen deimladau. — Os sereh cryf a thwymn, 
go anbawdd meddwl am hen gyfaill tirion 
heb beth cyffro, maint mwy pe'i cyfarfyddid 
y tu yma i angau ? Bendith yn nghalon 
pob cyfaill, ac o'i amgylch ogylch oll drosto 
bob ffordd a duli, ebai teimlad un a wyr y 
gwerth o gael cyfaill. Os casineb, bydd yn 
mygu wrth feddwl am ryw gewach sur a 
glaslwyd o greadur blin, fel y rhaid ofni nad 
yw ymdrechu ewyllysio 'n dda iddo, oud 
ymdrech y rhaid cael gras lawer i allu myned 
trwyddo. Digon i fagu ffrae yn America, 
yw canraol pethau da Lloegr wrth rai o'r 
hen bobl, a ddoluriwyd drwy eu teimladau 
gan yr hanes am a fu yu nyddiau 'r gwrth- 
ryfel, o 1775 hyd \L781. Effeithiodd y 
merthyru gynt, gan ddynion ystyfnig mewn 
awdardod, gymmaint ar deimladau y Pryd- 
einiaid hyd nes y mae enwi hen wr salw, 
crynedig, a halog, ond a enwir Y PAB, yn 
ddigon i gynnyrfu'r lliaws, a'u tueddu i 
ddywedyd a gwneuthur pethau hynod o 
anghyttnnol ag egwyddorion safadwy Crist- 
ionogaeth. Gwir teilwng o'i gofio yw'r hen 
ddiareb, " Goreu canwyll pwyll i ddyn ;" a 
rhesymol yw arfer moddion diogelwch, gan 
fod moddion gennym, sydd unol ag egwydd- 
orion disyfl yr Efengyl tuag at hynny, sef 
myned a dysgiSr bobl yn y gwirionedd ; ond 
taenu caenen dywyll tros y deall a wna cyffro 
byrbwyll, tra mai digon at lenwiY byd gyda 
synwyr, yngwyneb pob ymosodiad, ydyw 
geiriau'n Hiachawdwr sy'n iachaau terfysg 
meddyliau, " Gwelwch na chyfiroer chwi ; 
canys rhaid yw bod hyn oll ; eithr nid yw 
y diwedd etto." 

Dychymyg bywiog. — Tuedd canmol gwyn- 
fydedigrwydd pethau na cheir ar frys nac 
am eu blysio, yw llithio dyn at argymmelliad 
annogol a disymwth ei feddylritb, oddiwrth 
egwyddorion ,cywir, os heb eu sefydlu yn y 
galon. Y cyfrwysiaid yn gwybod grym hen 
deimlad tros hen arferiad, a gyfodant gynnwrf 
i bleidio'r cyfry w bethau, pan na fydd ond 
dyben hollol fel arall mewn golwg ; a'r 
byrbwyll a ganlyn y blaid, neu a'i gwrth- 
wyneba 'negniolganbleidiocyfbewidiad, heb 
ystyried pen draw y canlyniadau. Cylch- 
gyfhewidiol yw amgylchiadau a'r cyffroadan 
a berant 5 gwrthdroir a chamarweinir 
meddyliau afreolus, ac hawdd ei cbynnyrfu 
yw gwerin ; gwrendy'r lliaws ar a fyddo 
fwyaf boddhaol i'r teimlad, tra yngafaelion 
byrbwylldra,athaenir darlithoedd a Uyfrynau 
gyda flrwst, er mwyn ceiniog a rhysedd, heb 
ofalu ond am wneuthur pob brawddeg yn 
eithaf fflamychadwy, at enyn poethnaws y 



cythrwfl yn eirias danllyd ; os cyferbynir 
iaith y naill angbydfod gyda'r Hall, gwelir 
mai " Rhyddid i ni, caethiwed iddynt hwy, 
pleidlais iV gwynn, Uafur anifail i'r dn, 
teithiwn bobgwlad, arhwystrwn estroniaid 
yma," ydyw llaferydd rhai, a honnant mewn 
pwyll mai iawn gwneuthur i eraill fel yr 
ewyllysiem wneuthur o eraill i minkau ! Ac 
er nad yw cyflróad, gan amlaf, ond ffagl 
ddarfodediga thwymyn un diwmod, fel na 
cheir, wedi yr el heibio, namyn prawf o*r 
eithafion yr a poblach aflywodraethus iddynt, 
etto, allan o honynt hwy y deiliiod terfyagoedd 
enbyd, chwyldroadau gwaedlyd, a gwrth- 
ryfcloedd marwolaethus mewn llawer gwlad 
druenus cyn hyn. Cyffrbad a gymmellodd 
dueddfryd Israel i wrthod llywodraeth yr 
Arglwydd, i ddewisbrenin dynol, acidroi'n 
deyrnfradwyr i'w brenin drachefh ; hyn a 
ddygodd ddynion i yrru'n ynfyd, i siomi eraill 
trwy gyfrwysdra, i ymffrostio yn en drwg, i 
ryfygu, i ymgyndynnu ac i gablu urddasheb 
arswydo, megys anifeiliaid afresymol a 
wnaed i' w dal ac i'w dyfetha, a ddiyrtyranty 
pethau na wjddant oddiwrthynt, ac a ddy- 
fetbir yn eu llygredigaeth eu hunain. Byr- 
bwylldra a wnaeth i'r disgybl neidio tros y 
bid nes yr aeth yn agos i soddi ; cyfoćTn 
ebrwydd a wnaeth Judas, a chyffro aduedd- 
odd ei uell i wadu'r Meistr goreu erioed. 
Ymofynwn am egwyddorion a ddeil en gafeel 
er terfysgu o'r bobloedd, er ymchwyddaw o 
gylłnwfl yn donnau mynyddog.ac er cynnyrf- 
iadau tymmestlog y byd sydd fila a cbreolon; 
a safwn mewn gwybodaeth gywir, yn 
dangnefeddwyr ffyddlon i'n gwlad a'i choron, 
yn gymmwynasgar i'n gilydd, yn dirion i'n 
heli gydgreaduriad, ac yn urddasolion dyn- 
oliaeth odiiar gariad enaid at t Bod a'n 
gwnaetb, ac a biau bawb a phob peth. u Yr 
Arglwydd sydd yn teyrnasu ; gorfoledded 
y ddaear ; llawenyched ynysoedd lawer. 



DYFR-DROSGLWYDDIAETH. 

Rhaglith. 
Megts y mae dyfr-bwysyddiaetk yn gang- 
en o Athroniaeth naturiaethol yn traethu 
am bwysiant, gwasgiad, a chydgyfartalwch 
dwfr, a'r holi gyfryw hylifoedd ag ydynt ya 
anwrthneidioi ; felly Dyfr-drosglwydduKth 
bj ganddo 'n wrthrych olrheiniad i symmud- 
iadau'r fath hylifoedd, y moddion a berant 
y fath symmudiadau, y deddfau a'a rheol- 
Digitizedby\j00^1C 



DYFR-DROSGLWYDDIAETH. 



225 



I eiddiant, a'r grym neu'r effaith gyda'r hwn 
yr ymegnlant yn ea herbyn eu hanain, nen 
yn erbyn sylweddau a ddichon eugwrth- 
wyneba. Rhag ailadroddiad, pob tro y cry- 
bwyllir hylifoedd yn y traethawd hwn, rhaid 
en deall yn anwrthneidiol, cymmeriad a 
roddir nid yn nnig i ddwfr, ond hefyd i olew, 
gwifr, a'r holi hylifoedd gweledig a chy- 
fryrddadwy, i'r fata eangder fel, er y dicbon 
iddynt amrywio yn eu maintolaeth trwy 
newidiad tymmeredd, etto nid ymollyngant 
i gydwacgiad peiriannol ond i gan lleied 
graddau ag ea cyfenwir yn anwrthneidiol, 
er wedfr cyfan nad yw hynny 'n berffaith 
gymmwysiadol iddynt) fel y gwelir yn nech- 
renad ein traethodaa ar Ddyfr-bwysiant. 

Priodlnnir hylifoedd, cofier anwrthneidiol, 
gan eu difiyg cydymlyniad yn mysg ea 
rhanaa ; o hynny y deillia na aliant gymmeryd 
arnynt unrhyw ffiuf neitltuolhebgynnorthwy 
allanol, eithr a gyfaddasant ea hanain bob 
amser i Inn y Uestr a*u cynnwys. Yr un- 
rhyw achos hwn sy'n dylanwada symmadiad 
hylifoedd, a berodd hefyd y gwahaniaeth 
sydd rhwng ea pwyswasgiad a'u symmadiad 
ag eiddo sylweddau celyd; oblegid, os sym- 
mud sylwedd caled, rhaid iddo oll gydsym- 
mud, ac ni all ond pwyswasga at i ławr. yr 
hyn a fydd gyfartal iV bwysan, nen ei egni 
pwysdynnol; eithr dichon i ran neu lawero 
hylif fod yn symmud, tra rhanaa eraitl o'r 
unrhyw lawer yn berffaith lonydd; ac er na 
ddichon hylif, mewn unrhyw amgylchiad 
ddwyn mwy gwasgiad at i ławr nag y sy 
gyfartal i' w bwysaa, etto, ar yr un amser, ei 
ddiffyg cydymlyniad rhwng ei fymrynaa a 
ganiatta iddo ymegnio gwasgiad ystlysol, 
nen daeddiad i ymdaenu *n orweddol, yr hyn 
a ymegnia 'n erbyn ochrau 'r llestr a'i cyn- 
nwys, heb newid nen effeithio ar ei bwysaa 
at i ławr ; a hyn a wnaeth y prif wahań- 
iaeth sy rhwng symmudiadan caledgyrph ac 
hylifoedd. Mae olrheiniad y pwńgc hwn yn 
gwahanrann ei han i dri o benaa eglar laf. 
Yr effeithiau a gymmerant le yn nylifiad 
naturiol hylifoedd trwy yramry wiol bibellaa 
nea ffosydd a'a trosglwyddant. 2il. Y 
moddion celfyddol at roddi symmadiad mewn 
hylifoedd, ac i ddinystrio ea cydgyfartalwch 
naturiol, trwy foddion sugnedyddion yng- 
hydag amrywiol beiriannau ac offerynau 
bylif-drosglwyddol; ac yn 3dd. Yr egni a'r 
gallu sy ddichonadwy ei dardda allan o hy- 
lifoedd mewn symmadiad, pa nn bynnag a'i 
yn naturiol nea'n gelfyddydol y dygir y 
cyfryw symmadiad; ac yn ddylynol, ym- 
drinir a'r tri pheth hyn yn wahanol o fewn y 

Cyp. 1. 



pennodaa a ganlyn. Pan y darllenom lyfraa 
Athronol cofier mai defhydd ac yspryd neu 
feddwl, y w'r enwau am sylweddau corphorol 
a' meddyliadol ; a'r enwau am bethau celyd 
fel cerryg, a phethau hylifog fel dwfr, agerdd, 
olew, ac awyr, y w sylwedd a hylif. 

Pen. L — Symmudiad Hylifoedd trwy am- 
byw Ffosydd, Pibellau, a Thyllau. 

Y Fathbynnag a ddichon fody Ilon neu'r 
cydymffurfiad a feddiannir gan ranaa eithaf 
nen wreiddiol hylifoedd, canfyddir y dylifant 
dros r ac ym mysg y naill y llall gyda llai 
rhagliad a rhwystr i symmadiad na phan y 
byddo ganddynt i fyned tros sylweddau. Ac 
fel y mae pob mymryn wrtho ei honan o 
dann ddylanwad pwysdynniad, felly y can- 
lyn na all unrhyw faint o hylif gogydryw 
fod mewn sefyllfa orphwysol a phermuth 
gydgyfartal, oddigerth fod pob rhan o'i ar- 
wynebedd ar hollol wastadedd, wrth yr hyn 
nid oes i ni ddyall gwastadedd Uawr, eithr 
arwynebedd y sydd amgrwm at i fynu i*r 
fath ymdaeniad helaeth, ag y byddo pob un 
pwynt o nono yn gydbell oddiwrth ganol- 
bwynty ddaear, i ł r hwn y mae hylifoedd 
gyda phob defnydd arall yn pwysdynnu. 
Mae hyn yn gydgymmwysiadol at bób maint- 
iolaeth o hylif, pa un bynnag a'i mewn cwp- 
pan, yn y cefnfor, nea mewn unrhyw nifer o 
bibellaa geuol neu lestri a gydymgyfranog- 
ant a'u gUydd ei cynnwysir; oblegid yn yr 
amgylchiad a nodwyd olaf rhaid ystyried y 
maintioli o hylif a grynhoid megys un cy- 
fanswm. Gan hynny, os gwneir anrhyw 
ran oV arwynebedd yn uwch na'r llall, 
gellid tebygu y rhan uchel honno fel wedi ei 
chyfansoddi 'n golofn neu biler o fymrynau, 
ac o ganlyniad y bod mwy nifer o fymrynau 
yn angenrheidiol i gyfansoddi 'r golofn uchel 
hon na'r rhai byrrach a'i hamgylchynant ; o 
herwydd hynny pwysdynn y golofn uchel 
gyda mwy egni, a thrwy wasgu at i ławr, 
bydd iddi symmad pob mymryn a'i gwrth- 
wynebo i ddisgyn hyd nes dwyn cyfartal 
wasgiad; ac nis dichon i'r cyfartalwch hwn 
fyth fodoli hyd nes y gweithredir ar yr holi 
gyfanswm hylifog gydaV un grym, yr hon 
effaith na ddigwydd ond yn unig pan fyddo 
yr arwynebedd yn gywir gydwastad. Yn 
yr un modd, os tebygir un golofn ddarben- 
awl o hylif yn ferrach na'r lleill a'i nam* 
gylchynant, hi a gynnwys lai mymrynau, ac 
o herwydd hynny bydd ysgafnach na hwynt; 
a'r canlyniad o hyn a fydd i'r colofhau trym- 
ach o'i hamgylch wasgu ar a nofiaw i fynu 



29 



J 



le 



22* 



Y WAWR. 



y mymrynau ysgafnach, hyd nes dwyn cy- 
fartaiwch pwyswasgiad trwy en dyfod yn 
amdbad gwastadlyfn. 

Fel y pwysdynn mymrynau pob hylifoedd,. 
felly y gwna nnrhyw lestr pa bynnag, a 
gynnwys gyfran o ddwfr neu bylif arall, 
dynuu at y ddaear gyda grym cyfartal i 
bwysau 'r hylif a gynnwys; ac os cynnyddir 
y gyfran o hylif yn ddwywaith, teirgwaith, 
neu anrhy w waith yehwanegol arall, felly y 
cynnyddk dylanwad y pwysiant nen *r tyn- 
niad ddwywaith, teirgwaith, nen nnrhyw 
waith yehwanegol arall yn gyfartal ; oddi- 
wrth yr hyn y dysgwn benderfyniad hylif- 
drosglwyddoi tra pwysfawr; sef, fod pwysaa 
nen wasgiad hylifoedd yn gorphwys yr na 
uthyn[syml a'a maintiolaeth nen uchdeiy 
fel os bydd pibell ddarbenawl, tair modfedd 
ei thrwch geuol a thair troedfedd ei hnchder, 
yn cynnwys naw pwys o ddwfr, ymegnia 
gwasgiad y naw pwys hwnnw ar gafell nen 
nn math o attalfan tair modfedd o drwch a 
leolid yngwaelod y bibell; ac os gwneir y 
bibell ddwywaith uwch, nen chwe troedfedd 
ei hyd, bydd y gwasgiad yn ddennaw pwys, 
os teirgwaith nwch, saith-bwys-ar-hugan— 
y pwyswasgiad yn ychwanegu yn yr nn cy- 
fartalwch ag nchder y golom, tra 'r gafell 
neu'r genan caoedig ar ei gwaelod yn aros 
yr nn, — amgylchiad ag y sydd o ganlyniad 
mawr ei wybod yn adeilad sugnedyddion a 
pheiriannan at gyfodi dwfr. 

Pwysdynn dwfr, nid yn unig gyda 'r 
llestr a'i cynnwys fel yn yr amgylchiad a 
nodwyd, eithr yn annibynol o nono, am 
hynny ond golygn y llestr a'i cynnwys yn 
sefydlog, a gwnenthor twll yn ei waelod, y 
dwfr cynnwysedig a lif allan ac a ddisgyn 
drwy *r awyr i'r perwyl o gyrhaedd sefyllfa 
lis na'r nn a feddiannai 'n flaenorol; ac wrth 
liro allan felly, y mymrynau bynny o hylif a 
oeddynt dros, nen mewn cyfFyrddiad union- 
gyrchol a'r twll, o ollyngir gyntaf. Bydd 
i'w symmndiad o ganlyniad beri gwagfa nen 
gyfwng o fyrr barhaad uwchlaw V twll, ac 
oddiwrth yr hawsdra gyda 'r hwn yr ym- 
lithra mymrynau hylifoedd tros en gilydd 
a gwasgn felly yr nn fath yn mhob cyfeiriad, 
nid y w y golom o fymrynaa darbenol, gyfar- 
tal yn ei bónsang i wynebfesur y twll a'i 
hysgog i symmud, ond llif mymrynau yn 
mhob cyfeiriad tuag at y twll, ac fel hynny 
dodir holi gyfanswm yr hylif mewn yagyd- 
wad; ac os bydd i'r dwfr a dardd allan felly 
syrthio 'n ddarbenawl, piysurir ei ddisgynm 
yn yr un cyfartalwch, a rheolir ei ffrydiad 
gan yr nn deddfan ag a gymmwyair at syrth- 



}ad sylwedd ; sef, yn nnol a phedwarongliad 
yr amser y treiglant trwy gyfwng eu codwm. 
Pan ddylifo^dwfr mewn cornant neu ffirwd, 
megys mewn rhychau neu afonydd, mae'n 
gwneuthur hynny o herwydd fod pen draw 
ei ffos, at yr hwn y llif, yn is na'r pen o'r 
hwn y delo, ac yn yr amgylchiad hwn ei 
symmndiad sy gyfeiriadwy at eiddo syl- 
weddau celyd yn disgyn ar hyd i wastadedd 
lleddfog; ond, o ddiffyg cydymlyniad rhwng 
mymrynau hylifoedd, eu symmndiadan ydynt 
lawer mwy afreolaidd nag eiddo caledgyrph, 
a chynnwysant niferi o ddyrysfaoedd tra 
anhawdd eu dattod ; a gwnaed eu holrhein- 
iad yn fwy ansicr etto, gan yr ychydigbrofion 
a wnaethpwyd gyda chywirdeb i raddau 
helaeth at sefydlu safon cyfrifiad. Gellir 
gwybod y rhugliad a ddigwydd rhwng syl- 
wedd caled a'r arwynebedd y symmud arno 
hyd i sierwydd, ond nid felly gyda hylif; 
oblegid yn hyn, tra y dichon i un rhan sym- 
mud yn chwyrn, geOl rhan arall fod yn sef- 
ydlog hollol, neu symmud yn arafaidd, neu 
hyd y !nod symmud mewn cyfeiriad gwrth- 
wyneboL Mae hyn yn hynod o ganfyddad- 
wy mewn afonydd, Ile y gwelir fod rhan ganol 
corph y ffirwd bob amser yn Uifeirio *n gy- 
flymach o lawer nag unrhyw ochr ; a phrawf 
ymchwiliad y digwydd yr un effaith pan y 
llif dwfr o fewn pibellau, o herwydd y sym- 
mud hynny o ddwfr a gyffwrdd ochr y bibell 
gyda mwy gwrthwynebiad o lawer na hynny 
s/n y canol, trwy yr hyn y bydd gochyngiad 
cyfrifedig, unrhyw bibell bennodol o gryn 
hyd, yn dyfod i lai nag y sydd ddyledos yw 
helaethder. Yr enwad " Bhytiad* 9 nen rug- 
liad, a gymmwysir at rwystr i ddyfodfa hy- 
lifoedd, yr un modd ag ydyw i sylweddau, a 
bodola i'r fath faint ac a'i gwnaeth yn wrth- 
rych anhwylasdod o gryn bwysigrwydd 
mewn amgylchiadau ymarferol. Ni ellir ei 
droi heibio ond yn unig gwneuthur y bibell 
drosglwyddol yn Uawer mwy ei maintioli 
geuol nag a fuasai angenrneidiol mewn modd 
arall, fel ag i ganiattau dyfbdfa rydd i gyfran 
ddigonol o hylif drwy ganol y bibell, tra yr 
ystyrier modrwy nen roi geuol o ddwfr agos 
yn llonydd o'i amgylch oU t Tuedda am- 
gylchiadau eraill heblaw rhytiad i leihamu y 
gyfran o hylif a ddaethai mewn modd arall 
trwy bibellau, megys ymfodiad troadan jug- 
fain neu uniononglog fel croesnordd o'n 
mewn, a chaniattau fihrfiad pyDau tro nen 
rychau, neu beidio a darparu gogyfer aV 
trobyllau neu rychau a ymflnrfiant yn na- 
turiol trwy gyfaddasiad lhin y bibell iddynt 
Mae'n canlyn gan hynny, prjd bynnag y 

igitized by Vj(JO^ Lc 



DYFR-DROSLWYDDIAETH. 



227 



byddo plygiad nen drofo 'n. angenrheidiol 
mewn dyfr-bibell, y dylid ei gwnenthnr yo 
gamedd mor nuldol ag a ellir, yn U© ei ffurfio 
yn Uym, nac hyd y nod yn nnionongl; y 
dylai V bibell nid yn nnig fod yn ddigon 
gang i weinyddu cyflawnder angenrheidiol, 
ond hefyd o geudod cyfartal ar ei hyd, ac yn 
rhydd oddiwrth unrhyw ysgwyddiad allan 
nea afreoleidd-dra, ag y dichon dwfr daraw 
yn ei erbyn a ffnrfio trobyllau nen wrth- 
darawiadan ; am yr attaliafr pethan hynny 
daith yr hylif mor effeithiol ag y gwnelai 
rhwystr y sylweddan mwyaf celyd. Olrhein- 
iwyd y sethau hyn yn neilltaol gan Newton, 
BernooUi, D* Alembart, De Buat, Robinson, 
Ventnri f Dr. Yonng, a llawer eraill; ac y 
mae'r canlyniadan ymarferol pwysig a enwir 
yma, ac a gafwyd oddiwrth en llafnr diwyd, 
yn dra theilwng o ystyriaeth. laf. Mae 
rhngliad dwfr mewn afonydd nen rycban yn 
cynnyddn fel pedwarongliad en cyfiymdra. 
2il. Ery rhaid fod ochran pibell yn peri 
gradd benaodol o rngliad mewn pob am- 
gylchiad, etto traphwyair y diffyg hyn yn 
fynych trwy weddeiddio cyfartalwch maint 
pibell a osodir yn iawn, at roddi cyfeiriad 
symmudoi i'r hylif na chawsai mewn modd 
arall, a chan yr hyn y gollyngir mwy maint- 
iolaeth nag a allasai gymmeryd Ile mewn nn 
dali arall. Angraifft; llestr nea gadwfa, ac 
iddo waelod tenen o alcan, ac y ffurfiwyd 
ynddo dwll crwn esmwyth, a allasid ddisg- 
wyl yn f wyaf cyfaddas i ymadael yn cbwyrn 
gyda 'i ddwfr, o herwydd nad oes i'r dwfr, 
wrth redeg allan felly nn parhaad o sylwedd 
i rwbio yn ei erbyn, ac o ganlyniad gellid 
dychymygu nn pherid ond ychydig bynod o 
rngliad ; eithr canfyddodd M. Venturi trwy 
ymchwiliadau cy wir nad y w y fath lestr yn 
gollwng ei ddwfr mor chwyrnellog ag y 
gwnelai nn arall yn cynnwys yr nn nchder o 
ddwfr ac arwynebedd twll ond dodi pibell 
o'r nn drwchgeaol wrtho; athrwy amrywio 
hydy b'bell cafodd sicrwydd, maipanfyddo 
ei hyd yn gyfartal i ddwywaith ei thrwch 
genol y rhydd ei gollyngiad fwyaf chwyrn, 
oblegid pan felly hi a ollwng 82 chwart 
mewn 100 eiliad, tra na ollwng y twll syml, 
heb y bibell, ond 62 chwart yn yr un faint o 
amser. Gan ddylyn yr nnrhyw ymchwil- 
i&dan, canfyddodd os bydd pibell yn myned 
i mewn beth pellter i ł r llestr, yn Ile ei dodi 
'ji llyfn-wastad ar wyneb y twll, yr effeithiai 
hynny at leihaau dylifiad y dwfr hyd y nod 
i lal na tharddelliad y twll syml heb y bibell. 
Yr ymddangosiad hwn o bibell a thwll ogy- 
fielyb wynebfesnr, yn gollwng amrywiol 



fiuntioli o ddwfr o tann wahanol amgylch- 
iadao, tra 'r pen nchaf nen 'r pwyawasgiad 
yr nn, a eglnrir yn ddigonoi gan y ffrydiad 
croes nen wrthwyneb yn yr hwn y synmnd 
pob hylifoedd pan y ffarfier y pibellan nen'r 
llestri troeglwyddol yfath ag a wrthsafant 
nen a droant o'r neilltu y ffrydiau cynnorth- 
wyol a ymfinrfiai pe mewn modd arall; ffarfir 
y ffrydiau hynny o ben nchaf ac o ochran y 
llestr a'u cynnwys tnag at dwll yr ollyngfa. 
Nid yw cyfeiriad y ffiydian oll yn crynhoi 
i'r twll gollyngol, eithr oblegid syrthedd 
dwfr, gwneir iddynt groesi 'r naill y Hall a 
myned y ta hwnt iddo; ac o herwydd hyn 
ymdneddant ryw raddan pennodol i attal nen 
ganed i fynn V twll yn erbyn mynedfa 9 r 
dwfr a ddisgyn yn fwy darbenawl na hwynt, 
a thrwy en dylanwad amrysonol achosant y 
dwfr dylifog i redeg mewn fifhrf tebyg i 
gogwrn tro (screwj. Gwrthweithredir a 
dinystrir yr efiaith hyn i fesnr helaeth trwy 
gymmwysiad pibell ferr islawy twll: ond os 
gwthir y bibell honno i mewn i'r llestr, cym- 
mer y ffrydiau fforf newydd, a'r colofoan 
hynny a ddisgynont oddiwrth ochran 'r llestr 
a denir i wrthwyneba disgyniad y colofoan 
canol, o herwydd y rhaid iddynt droi at i fynn 
trachefh i gyrhaedd twll y gollyngiad, apherir 
i'r rhai hynny, ar yr nn amser, droi 'n ddi- 
symwth yn wrthwyneb i'w syrthedd cyn y 
gallont fyned i mewn i'r bibell ; ac fel yna 
rhwystrir y gochyngiad yn fwy effeithiol na 
phe tarddai oddiwrth ond twll unigol trwy 
waelod tenen. 

Olrheiniodd Syr Isaac Newton y camedd 
bwaog yn yr hwn y dylifa dwfr oddiwrth 
ranan tu fewnol cadwfa at dwll ei ollyngiad 
yn y gwaelod, a chanfa fod y fforf a wneir 
gan y ffrydiau yn en dylifiad oddiwrth yr 
holi ranan at nn canolbwynt cyffredin i'w 
gollwng, yn gamedd hirgrwn (Hyperboloid), 
o'r pedwerydd duli ; a Yentnri, trwy ganfod 
gwahaniaeth mawr y gollyngiad trw/r 
nnrhyw wynebfesnr agored ag a gry b wyli wyd 
o'r blaen, a benderfynodd ddefnyddio pibell 
ollyngol o'r ffarf y sydd natariol i wlybyr 
dylifog, a'i dodi wrth waelod llestr yn cyn- 
nwys dwfr, pan y canfn er maTr nn faint y 
twll yn y gwaelod, fod mantioli 'r gollyngiad 
wedi cynnyddn hyd i 98 chwart yn yr nn 
faint o amser ; a chan amgyffred fod y cam- 
edd a gymmer dwfr yn natariol tra'n dylifio, 
yn parhaa y tn hwnt i bwynt ei ollyngiad 
allan, mwyhaodd hefyd y pen isaf nen oll- 
yngol i'r bibell trwy ei wnenthnr ar lun cloch 
nen safn lydan ndgorn, ac oddiwrth y ffarf 
hwn cafodd y mwyafswm o faitiolaeth dwfr 

Digitized by VjOO^J 






228 



T WAWR. 



sydd a modd ei ollwng allan trwy unrhyw 
dwll pennodol ei drwch. 

Gwelir nad yw*r angreifftiau hyn yn cy- 
feirio at hyd estynol pibell, ond yn unig at 
ollyngfa chwyrnellog dwfr o lestri neu gron- 
feydd cadwrol, a dodir hwy yma iV unig 
ddyben o ddangos trwy'r fath foddioo syml 
y dichon i ddylifiad dwfr gael ei attal neu 
ei ychwanegu mewn amgylchiadau ymarferoL 

Gan y gweithredir gyda'r un c deddfau ar 
ddisgyniad dwfr a sylweddau celyd yn syrthio, 
mae'n canlyn y pryBnrir cyflymdra eu sym- 
madiad; o ganlyniad, y cyflymdra yngbyd 
a'r mantioli a ollyngir yngwahanol ddyfnder- 
oedd afonydd neu rychau agored, a fyddent 
yr un fath a gwreiddnod pedwaroogliad y 
dyfnderoedd hynny oni bai fod y rhygliad yn 
yn erbyn gwaelod ac ochran rhychan yn 
ymyraeth ac yn attal chwyrnelliad y dylinad 
a gymmerai le yn y rhan honno pe hebddo; 
ond o'i herwydd, cyflymdra unffurf yn ei 
flaen a geir. Cofir mai gwreiddnod yw y 
rhifhod a wnai bedwarongliad trwy ei liosogi 
gyda'i hanan megys mai gwreiddnod 16 y w 
4, o herwydd 4 gwaith 4 yw nnarbofmtheg. 
Yn awr, pe twU yn ochr llestr yn 4 agos i*w 
ben, meddylier am linell wastad derfyngylch- 
ol yn dyfod odddiwrtho, allinell yr un hyd 
yn dyfod o dwll yn agos i fon y llestr, ac o 
benau y rhai hynny linell fel y byddo 'nbed- 
war-ongliochr y llestr ; wedi hyn meddylier 
am bibell yn dyfod o dwll y llestr, wrth ongi 
y llinell yn y pen uchaf i ollwng dwfr allan; 
byddai i'r dwfr cyffyrddol a'r llestr, wrth 
gychwyn, cyflymdra cyfartal i wreiddnod 
pedwar-ongliad y twll, ond yn y ddisgynfa 
byddafr cyflymdra fel gwreiddnod pedwar- 
ongliad llinell a gyrhaeddai oddiwrtho hyd 
i ben llinell nnionsyth a chydwastad a'r twll 
Ile cychwynai. Pe cymmerid piser dwfh 
llawn o ddwfr a thwll o fewn ychydig fod- 
feddi i'w ben uchaf, gwasgai dwfr iddo 'n 
gyfartal a gwreiddnod pedwarongliad ei 
uchder o'r twll ; cnd os agorir yn agos i'w 
waelod i'r dwfr fyned allan, teifl ei symmud- 
iad yr holi golom i gynnwrf, a phwyswasg 
ar y twll gydaV un grym a phe'n galedgorph, 
hynny i'w fel gwreiddnod pedwarongliad 
uchder yr holi ddwfr; apbetwll yn eiganol, 
byddai nerth y dwfr yn gyfunol a'r unrhyw 
gyfrifiad. Mantiolaeth y dwfr a bistylliai o 
unrhyw dwll mewn amser pennodedig, y sydd 
o angenrheidrwydd yr un fath a chyflymdra 
ei ddylifiad ; ac o ganlyniad, os byddafr twll 
agos i'r gwaelod yn 4 gwaith dyfnach islaw 
arwynebedd y dwfr na dyfnder y twll uchaf, 
mae'n rhaid y gwnafr isaf ollwng maintioli 



dwfr 2 waith mwy na'r twll uchaf o fewn yr 
un faint o amser, oblegid mai gwreiddnod 4 
yw 2; fel os byddafr twll isaf yn 9 gwaith 
dyfnach naV twll uchaC tarddai 3 gwaith 
mwy o ddwfr ; ac os 25 gwaith dymach, 
ceid 5 gwaith mwy o*ddwfr, am mai 3 yw 
gwreiddnod 9, a 6 yw gwreithnod 25; felly 
os denai 6 chwart o'r twll uchaf mewn 8 
eiliad, ceid o dyllau 4, 9, 16, a 25 gwaith 
dyfnach 12, 18, 24, a 30 chwart mewn 8 
eiliad. 

Yn gyfunol ar ddeddf nchod am bistilliad 
dwfr y canlyn, pe gwnelid llinell haner cylch, 
un pen iddi ar ymyl uchaf y Uestr a'r pen 
arall ar ei waelod, fel y gwnelai hyd y llestr 
drwch cylch, dyallir y byddai llinell o ganol 
ochr allanol y llestr hir hyd at ganol llinell 
haner cylch o ddodid felly, yn hwy na Hinellaa 
a gyrhaeddai o gwrr is neu nwch na'r canol 
ar y llestr ; ond tynnu llinell o gwrr ychydig 
fodfeddi 'n ts nag ymyl nchaf y llestr at linell 
yr haner cylch, byddai llinell arall o gwrr yr 
un faint ei bellter o'r gwaelod, yr un hyd a'r 
ucbaf ; eithr byddai hyd y ddwy yn fyrrach 
na'r llinell o ganol ochr y llestr at ganol y 
llinell haner cylch; adengys hyn, os pistill- 
iai dwfr o'r cwrr Uinellog uchaf, y disgynai 
mewn llinell lled gefngrom (parabola), o 
herwydd ei yrrn gan ddan egni, un yn der- 
fyngyłchol i fyned yn ei flaen, a'r Hall yn 
bwyśdynol a derbenawl ; os pwtilliai o dwll 
ar ben y llinell isaf, disgynai yn yr un Ile a'r 
pietyll uchaf, am fod ei bellder yr nn faint 
oddiwrth y gwaelod a phellter y Hall oddi wrth 
y pen uchaf; ond os pistylliai o dwll gyfer- 
byn a chanol y linell haner cylch, ffrydiai fel 
y Ileill mewn ffurf cefhgrwm, eithr a'i *n 
mhellach i ddysgyn, a byddaiY pellter 
hwnnw, os heb rwystr awyr, yr nn faint a 2 
waith hyd uchder y dwfr, sef 2 waith trwch 
yr haner cylch. 

Ni efleithir ar gyflymdra V tarddiad gan 
linell ei gyfeirfad, o herwydd pwyswasg hyli- 
foedd yn mhob cyfeiriad yn gyfartal ; a gellir 
canfod grym y cyflymdra trwy liosogi gwreidd- 
nod pedwarongliad ei ben yn droedfeddi gyda 
84?, fel hyn, mae pen tarddiad pistyll yn 4 
troedfedd, gwreiddnod pedwar yw 2, a phan 
yn llawn, dwg ollyngiad ychydig yn rhagor 
nag 1 6 o droedfeddi mewn un eiliad. Os yn 
He tyllau bychain mewn llestr y golygem 
hollt hir jr un faint ogylch rhaid y byddai V 
gollyngiad yn dra gwahaniaethol, ond cyf- 
lymdra cyffredinol yr hollt flBrwd ar ei hyd, 
a fydd ddwy ran o dair fr cyflymdra yn y 
pwynt isaf. O ganlyniad, os na chedwir pen 
uchaf y dwfr gyda diwalliad adnewyddol a 

Digitized by VjOOQ[C 



DAEARYDDIAETH, 



229 



phahaans, collir y cyflymdra dechrenol yn 
fosn, a daw'rgollyngiad 711 dra Uesgaidd,yr 
hyn yw y rheswm pabam y mae doadau 
camlesydd neu gronfeydd dyfrffosydd gyhyd 
yn llenwi, er i'r mynediad yn mlaeo yn 
y cychwyn ychwanegn'n gyfiym neilltaol. 
Rhoes M. De Boat y rhćol ymarferol oren 
at gyfrif cyflymdra afonydd pan wyddir y 
gwynebfesnr dosparthiadol a gogwyddiadol 
mewn pellter pennodol ; hynny yw golygu 
holi faintiolaeth dwfr afon megys wedi ei 
daenn dros arwynebedd gwastad a therfyn- 
gylchol, cyfartal yn ei estyniad i waelod ac 
ochran yr afon, a gelwir yr nchder i'r hwn 
y safai'r dwfr felly yn ddyfnder cymmedro- 
laeth hylif-drosgl wyddiad. Wedi canfod hyn, 
pedwarongliad y cyflymdra a fydd nnol gy- 
fartal a'r dyfnder ac hefyd i'r codwm mewn 
hyd pennodol. Gan bynny, rhaid gwybod y 
codwm mewn hyd pennodol yn gyntaf, a bydd 
pedwarongliad y cyflymdra mewn nn eiliad 
yn lled agos gyfartal i gyfanswm y codwm 
wedi ei liosogi gyda dyfnder cymmedrolaeth 
dyfr-drosglwyddiad ; eithr bydd cyflymdra 
a roddir felly ryw ychydig bach yn ormod, 
yn neilldaol os yr afon a fydd hynod o gam 
a throedig. Y duli cyffredin, at ddybenion 
ymarferol, yw cymmeryd gwynebfesnr dos- 
parthiadol y flrwd mewn troedfeddi arwyn- 
ebol, yna mesnr y dyfnder, a mesnr ymaith 
ddeg, ngain, nen nnrhyw nifer o droedfeddi 
ar y cenlanuan ; wedi hynny mynnn gwybod, 
gydag oriawr yn cnro eiliadau, gymmedrol- 
aeth yr amscr a gymmerai tafellaa erfin 
a daflid i wahano! ranau o'r flrwd, i fyned 
trwy y pellder mesnrol hwn, ac felly gellid 
penderfynu nifer y troedfeddi chwechyfochrog 
o ddwfr a ddylifai trwy y ffrwd mewn amser 
pennodol gyda gryn gywirdeb. Os na bydd 
erfinen iV thafelln wrth law, gofaler fod y 
darnan a deflir i'r dwfr yn lled agos yr nn 
bwysan priodol a dwfr, ac o ganlyniad a 
nawf, onid nid ar y gwyneb. 

Rhaid ystyried pibellan ynyr nn goleń ag 
afonydd bychain; os cymmerir y dyfnder 
cymmedrol fel nn ran o bodair y trwch, ceir 
cywirdeb digonol i benderfynu amy cyflym- 
dra trwy olygu nchder pen y dwfr oY arwyn- 
eb hyd i'r twll pistylliog yn cael ei leihaan 
yn yr nn cyfartalwch ag y cynnyddid trwch 
y bibell pe ychanegid atti nn ran o ddeg a 
deugain ei hyd, a chanfod yr holi gyflymdra 
a gyfatteb i bedair rhan o bamp yn yr nchder 
hwn. Fel hyn, os trwch y bibell a fydd nn 
fodfedd, a'i hyd 100 o fodfeddi, rhaid i ni 
olygu y Ueihair yr nchder effeiUiiol, nn ran 
o dair ganrngliad, a rhaid cyfrif y gollyngiad 



megys o nchder pedair rhan o bnmp yn llai 
ei hyd. Os y bibell a fyddai ddwy fodfedd 
ei tbrwch, ni olygid lleihaad y pen ond yr 
haner gan rngliad, a'r bibell gan hynny a 
oUyngai bump gwaith cymmaint o ddwfr nag 
nn a fyddai ond modfedd ei tbrwch, er nad 
yw ond dwywaith mwy ; amgylchiad a ofyn 
ystyriaelh ddifrifol yr boli rai y pertbyn 
iddynt yn ymarferol at adeiladn sngnedydd- 
ion, nen at ddosparthn dwfr trwy bibellan i 
atteb nnrhyw ddybenion. Sylwed ein dar- 
Uenwyrar ein pennodan anianyddol yn fanwl; 
er en bod yn llai deniadol, i fechgyn bywiog 
en meddylddrychan, na phe byddent draeth- 
odan hyawdl ar destnnaa barddonol ac ehedeg- 
og, gwell gennym nag ymdrechn ennill en 
serch at ddawn yn dywedyd, a fyddai galln 
en cael at ddysg egwyddorol a sylweddol, iV 
dyben o eangn en hamgyflfredion, a'n gosod 
ar ben y ffordd i fod yn gedyrn mewn deall, 
yn ddiddanns iddynt en hnnain, ac yn fen- 
dithiol i eraill,megys'athrawon cywir Unoedd 
dyfodol, wedi yr elom ni o'n holi ddifiygion 
i'r bedd. Hoffem i'n Uyfr fod yn werth ei 
adael i'r plant ; cyhoeddi ei fath ddengain 
mlynedd yn ol yn Nghymru, a ruasai arwydd 
o wallgofrwydd mewn nn a ddychymygasai 
am gael ei ddigolTedn, o herwydd nid oedd 
nemawr ysgolion y pryd hynny; ond yn awr, 
y mae tros ddwy fil o fechgyn tirion hen 
Gymra fynyddig yn myfyrio Athroniaeth 
trwy gyfrwng u Y *Wawr ! " Cynnydder 
cyboeddiadan glin ag addysgiadan llesol yn 
yn y wlad, darfydded ymryson angharedig 
a bilo, a bendithier hol^biliogaeth y Brython, 
enwog gynt, tra byw dyn ar wyneb y ddaear 
yn caru myned i'r nefoedd. 



L— DAEARYDDIAETH. 



RHIF-FESUBOŁ. 

Daearyddiaeth yw'r wyddoriaeth 'sy'n 
darlunio arwynebedd y ddaear, a dosparthir 
y wybodaeth hon i dair rhan eang a theilwng 
o'n ystyriaeth. 

Daearyddiaeth Bhif-fesurol, yn hysbysn 
am gyfanswm y ddaear yn ei lian, ei maint, 
a sefyllf&oedd mannan ar ei harwyneb. 

Daearyddiaeth NaturioU yn mynegi am 
agwedd y ddaear, ei chyfandiroedd, moroedd, 
}nysoedd, hinsawdd, anifeiliaid, llysian, a, 
mwnai, fel eu canfyddir yn en cyflwr natnr 

— 



280 



Y WAWB. 



Daearyddiaeth toladwriaethol, yn ein dysgn 
am yr holi amgylchiadau a ddygwyd oddi- 
amgylch ganddyn; gwahanraniad y byd i 
daleitbiau, cymmeriad neu raddau gwareidd- 
iad ei drigolion, yn en Hywodraethau, cref- 
ydd, masnach, a'udnHofywiolaethn; yrhyn 
a weddai i'n hyfforddi at ochelyd eu cyfeil- 
iornadaa ac atennill oddiwrth en harferiadau 
daionus; helaethai byn befyd gylch ein pres- 
wylfod, i deimlo ein perthynas a'r oll, ac i 
ddywedyd oddiar brofiad, " Ein plwyf yw y 
byd." 

Y ddaear yn bellen fel eurafal By ffaith 
rif-feeurol; Cymrn *n fynyddig sy ffaith na- 
tunol; a Lloegr yn deynias sy ffaith wlad- 
wriaethol. Pan y delo *r wyddoriaeth bon 
dann ein sylw, cyfarwyddwn ein darHenwyr 
yn fanwl ; ond digon y w hyn o draethawd 
megy8 rbagbarotoad. 

Mhiffesuriad. — Mae'r ddaear yn gron, a 
phrofir hyn gan ymddangosiad llongan pan 
yn agoshau neu'n gadael y tir. Gwelir yr 
holi lestr am beth encyd o ffordd; yn mhell- 
ach ni welir corph y llong; o bellter mwy ni 
welir ond pen yr hwyjbren ; ac yn mhellach 
etto bydd yr oll o'r golwg. Pe buasai 'r 
ddaear yn llethog, y corph am ei fod y gyf- 
ran fwyaf a fuasai hwyaf yn y golwg ; eiihr 
gan y collir golwg ar y rhan fawr isaf, tra 
y gellir gweled yr hwylbren a'i thaclan, 
rhaid y cyfrynga rhywbetb rhwug y llygad 
a'r gyfran isaf o'r gwrthrych ; a'r rhywbeth 
hwnnw t/w 9 — crynder y ddaear. Hyn sy 
debyg i ymddangosiad dyn yn myned tros 
fryn, Ile y collir golwg yr edrychydd ar y 
traed gyntaf, yna'r corph, ac wedi hynny V 
pen. Mordwyad o amgylch y belen, a'r 
cysgod crwn a fwrw ar y lloer bob tro y 
byddo difiyg arni, sy brofion eraill o'i ffnrf 
crwn. 

Llnn cywir y ddaear yw hirgrynaidd Ueth 
begynog; nid hir cstynol fel afal melynhir, 
na bollol grwa, er na wahaniaetha lawer 
oddiwrth berffaith grwn. Mae'n fwy crwn 
nag enrafal, ac ymddangosai o ychydig 
ffordd yn hollol grynaidd. 

Troir y ddaear o amgylch mewn 24 o 
orian. Gelwir llinell ddychymygol ar yr hon 
yr ymddengys y ddaear yn troi Echeł, deuben 
yr echel yw'r Pegynan, a llinell feddyliadol 
ogylch ei chanol mawr, haner y ffordd rhwng 
y pegynan y w'r Cyhydedd. A phe cymmerai 
nn eurafal i'w law, gan afael ynddo gyda 
blaen y fawd ar ganol nn pen llethog iddo, 
a blaen nn o 9 r bysedd ynghanol y pen llethog 
arałł, byddai i linell drwyddo, yn cyrhaedd o 
flaen y fawd i flaen y bys, gynrychioli yr 



Echel ; y pwyntian tan y bys a'r fawd 
a arwyddent y Pegynan ; tra llinell nen 
gylch o amgylch canol yr enrafal, haner j 
ffordd rhwng y bys a'r fawd a gynrychiolai 
linyn y Cyhydedd. Amgylchedd manwl y 
ddaear, yn y cyhydedd yw 24,900 o filltir- 
oedd, a i thrwcb yn 7,626. Yr Echel yw 
trwch byrraf y ddaear ac yn 26 milltirllai 
na'r cyhydedd. 

Mae pedwar prif Begynan : Gogledd, De- 
hen, Dwyrain, Gorllewin. Ond troiV wyneb 
at yr bani ganolddydd, gwyneba 9 r pryd 
hwnnw ar y dehea, ei gem i'r gogledd, y 
lkw aswy i'r dwyrain, a'r llaw ddehen iV 
gorllewin. Heb y rhai hyn, ynghyd a 
phwyntian eraill megys gogledd ddwyrain, 
gogledd orliewin, dehen ddwyrain. a deben 
orllewin ; ni ellid cyfeirio at, na gwybod 
sefyllfaoeddmannan'n berthynasol iV gilydd; 
ond trwyddynt hwy, ar ol gwybod aefylha 
nnrhy w le, dywedir fod Ile araU a enwer ir 
deheu nen'r gorllewin o'r fann honno, a 
gwyddir y ffordd i gyfeirio atto. Mewn 
darlnnlcnni, y gogledd y w'r cwrr nchaf yn 
gyflredin, y deheu yn y gwaelod, y gorllewin 
ar y llaw ddehen, ar dwyrain i'r aswy, sef 
gwrthwyneb i'r fel y b^ddent pe 'n edrych 
at y dehen 

Lledred yw peiker i'r Gogledd nen V 
Dehen oddiwrth y Cyhydedd ; y rheswm ol 
alw felly y w nad hysbys i'r hynafiaid oedd y 
byd o'r gogledd iV deheu ; ond am y gwydd- 
ent fwy o'r dwyrain i'r gorllewin, gelwir 
hwnnw Hydred; yr hwn sy bellter o le pen- 
nodedig i'r Dwyrain nen Orllewin. 

Lledred. — Mae pob He naill ai ar y cyhyd- 
edd, nen i'r gogledd nen i'r dehen iddo. Os 
i'r gogledd, y mae yn y lledred gogleddo) ; 
ac os i'r dehen, y mae yn y lledred debenol. 
Dosparthir pob cylch i 360 o ranan cyfartal 
a elwir graddan. Gan fod pellter pob nn 
pegwn oddiwrth y cyhydedd yn bedwerydd 
ran o gylch, rhaid ei fod jn 90 gradd. 
Mewn geiriau eraill, pegwn y gogledd sydd 
90° i'r lledred gogleddol, a phegwn y dehen 
90° i'r lledred dehenol. Os y w Ile a enwer 
haner y ffordd rhwng y pegwn a'r cyhydedd, 
ei ledred sydd 45°, yr hyn yw haner 90^. 
Llnndain sy 51 f i'r gogledd o'r cyhydedd; 
sef, 6° a 30' yn nes i'r gogledd aa haner y 
ffordd o'r cyhydedd, ac felly ei lledred sydd 
5l£ Q i'r gogledd. Penrhyn y gobaith da sy 
34£° i'r lledred dehenol, oblegid hynny o 
raddau yw ei bellter o'r cyhydedd. 

Hydred, — Pan roddir lledred He, gwyddom 
ei fod hynny o bellter oddiwrth y cyhydedd; 
ond golygir cykh cyfk yn myned o amgylch . 



— ■ 



DAEARYDDIAETH. 



281 



y belen yn y pellter hwnnw, a pbe na enwer 
nn mann arall heblaw 'r Uedred, nis gallem 
wybod sefyllfa Ile yn gywir. Gan hynny, 
hysbysir i nigan yr hydred yr oddentn yn y 
cylch hwnnw y mae f r Ile *n aros. Mewn 
Uedred, pob cenedl a gyfrif bellteroedd o'r 
un mann,— ycyhydedd; ond mesnrir hydred 
o wahanoifannan. Y ni a gyfrif wn o Green* 
wich, gerllaw Llundain. Mae nn baner i'r 
byd i'r dwyrain o Greenwich, aV haner arall 
i'r gorUcwin. Yr holi leoedd yn yr haner 
dwyreiniol, ydynt yn yr hydred dwyreiniol ; 
a*r oll yn yr haner gorHewinol, ydynt yn yr 
hydred gorllewinol Gan fod haner cylch y 
byd yn ł80°, dyna'r hydred mwyaf a ddichon 
i nnrhyw le ei gael. FeHy, gan fod Asia 
Pr Uaw ddehen nen ddwyrain i Greenwich, 
y mae yn yr hydred dwyreiniol ; tra mae'r 
Amerig, yn gorwedd ar y llaw aswy nen 
orllewin, yn yr hydred gorllewinol. Arferir 
He a elwir Ferro, yn ynysoedd Canary, yn 
nawngylch gan bob cenedl weithiau. Pe 
dodid llinyn o amgylch y byd, i gysylltn'r 
holi fannau 8y*r nn faint en pellter o'r 
cybydedd, byddai o angenrheidrwydd yn 
gyfochrog a llinyn y cybydedd. Gelwir 
lUnell feddyliadol felly yn gyfochriad Uedred, 

Y cyfochriadau sydd 23° 28' o bobtn 'r 
cyhydedd fr dehen a'r gogledd a elwir 
Trofannau ; am fod yr hanl yn encilio o'r 
cyhydedd hyd nes y byddo 23° 28' ei bellter 
o*r cyhydedd, ac wedi hynny 'n troi 'n ol 
gan agoshaan atto trachefh. Yr nn i'r gog- 
ledd a elwir Trofann y Cranc, a'r nn Pr 
dehen Trofann " yr Afr. Y cyfochriadau 
sydd 66° 32'. nen 28° 28' o'r pegynau a 
elwir y Cylchau Pegynol ; yr un i'r gogledd 
y cylch Arthawg, am fod y cydser a elwir 
arwydd yr Arth, sef, y saith seren ar Inn Hong 
neu aradr, uwch ei ben ; a'r un yn y dehen 
a elwir y cylch Gwrtharthawl, am ei fod 
gyferbyn a'r Arthawg yr nn faint o raddan 
o'r cyhydedd. 

Dosranir y ddaear, trwy foddion y cylch- 
oedd hyn, i bump Gwregys neu rwymyn — 
Y Poeth, dan dymmerus a dan rewllyd, 
Maer'r gwregys Poeth rhwng y ddan dro- 
fann ; ac yn cynnwys yr holi ranan daearol 
y sydd a'r haul yn union uwchbenol cywir 
iddynt ar ryw amser o'r flwyddyn. Y 
Gwregysan RhewUyd ydynt o fewn y cylchau 
pegynol, ac yn cynnwys yr holi ranau sydd 
iddynt, yn yr h&, ddyddiau o fwy hyd na 
24 o oriau ; ac yn y gauaf nosweithiaa o 
hyd cy&ttebol. Y Gwregys gogleddol sydd 
o fewny cylch arthawg, a'r Rhewllyd deheool 
sydd o fewn y gwrtharthawg. Y Gwregys 



Tymmerns a orwedd rhwng y Poeth a'r 
Rhewllyd ; ac a gynnwys yr holi ranau nad 
oes iddynt fyth haul yn nnion nwcbbenawl, 
na'r dydd na'r nos yn hwy na 24 o oriau. 
Mae'r Gwregys Tymmerns gogleddol rhwng 
Trofann y crangc a'r cylch arthawl; a'r 
Tymmerns deheuol rhwng Trofann yr Afr a'r 
cylch Gwrtharthawl ; a gelwir hwy tymmerns 
am fod yr hinsawdd yn gymmedrol, mewn 
cymmariaeth i wres y poeth ac i oerni y 
rhewllyd. Mae gan bob lleoedd sy gywir 
ogledd neu gywir ddeheu fel en gilydd eu 
nawn ar yr nn amser, a dywedir, am hynny, 
eu bod yn yr un canolbwynt nawnol. Rhaid 
i'r holi fannau ar yr hydred, heb fod yn 
ogledd na dehen, gael nawn gwahanol, am y 
ceir en nawn ar wahanol amseran fel y 
neshaont i gyfarfod yr haul. Modd bynnag, 
mae'n annichonadwy nodi nawnian pob 
lleoedd. Ar beleni nodir hwy bob 1 5 gradd. 
Nodir hwy mewn rhai darlunlenni ym mhob 
nn gradd ; ac mewn darlunlenni mawrion 
nodir ar lal gwahaniaeth. Gan fod nawnian 
yn rhedeg yn nnion i'r gogledd a deheu bydd 
yn nawn i bob De yn y llinell honno ar un- 
waith, cwrdd ei dau ben yn y pegynau, a 
bydd yn haner nos a'r hyd llinell hollol 
gyferbyniol o'r deheu iV gogledd yr ochr 
wrthdroediog i'r ddaear. Nawn y Ile o'r 
hwn y mesurir hydred a elwir y naum cyntaf. 
Nawn cyntaf yn Łloegryweiddo Greenwich, 
gerllaw Llundain. Hydred Ile yw rhifedi 
graddau yr hydred cyfochrog, ar hyd llinell 
o'r Ile y cymmerir y nawn cyntaf, rhyng- 
ddo a'r Ile y ceisir gwybod ei nawn. Fel y 
mae echel y ddaear , o'r pegwn gogleddol 
drwyddi i'r pegwn deheuol felly mae llmell 
y cyhydedd o'r dwyrain i'r gorllewin, ac 
oddi yno i'r dwyrain fel y Uythyren O am y 
ddaear ; a chan fod cylch y ddaear yn 360 o 
raddan yn y cyhydedd, a'r holi leoedd arno 
yn cael nawn mewn 24 o oriau, gwelir fod 
awr o wahaniaeth rhwng rhyw un Ue ar y 
llinell a He arall a fyddo 15 gradd oddiwrtho, 
acmewn pob un gradd 694ofilltiroedd,yrhyn 
a wna un fiUtir mewn pob 8 "4 5823 74-,- 

Mae'r ddaear yn Blaned; ac ystyr y gair 
Groegplanetesjwcryrydryn ; rhoddwyd yr 
enw i'r cyrph nefol a symmndant eu sefyU- 
faoedd, iV gwahaniaethu oddiwrth y ser 
sefydlog ; a symmud y ddaear o amgylch yr 
haul yn y peUter cymmesur o 95,000,000 o 
filhiroedd. 

Yr Haul, gyda'r cyrph a symmudant o'i 
amgylch a gyfansoddant y gyfundraeth 
heolog ; a'r cyrph symmudol ydynt naill a'i 
planedau neu ser gwib a elwir Cometau o'r 



232 



Y WAWR. 



Groeg Karne, y gwallt, am yr ymddangosant 
fel gwallt dylifog. 

Yr haul,yr hwn yw'r canolbwynt, sy 
belea aruthrol, ynrhagor na 1,300,000 o 
weithiau'n fwy na'r ddaear ; a'r planedan 
ydynt naill ai Prif ai Ailraddog ; mae'r prif 
yn saith en nifer, neu yn cynnwys y pedwar 
cydser, un-ar-ddeg yn rhai a ant ogylchyr 
hanl yn y drem ganlynol. 
Enw Trwch, 



1 Mercher 

2 Gwener 

3 Daear 

4 Mawrth 



MILLTIB. 

. 3,200 

. 7,800 

. 7,926 

. 4,100 



PeUter odiwrth yr 
haul. 

MILLTTR. 

,. 37,000,000 

.. 68,000,000 

,. 96,000,000 

.. 144,000,000 



Y Cydser; Groeg aster, seren, am yr 
ymddangosant yn llai llachar nar planedan, 
ac yn ddbycach i s£r. 

Verta 
Jono 
Ccreg 
Pallas 
Artrea 

5 Iau .. 87,000 .... 490,000,000 

6 Sadwn .. 79,000 .... 900,000,000 

7 Herechell.. 86,000 ....1,800,000,000 

8 ŁeTerrier 

Syminnd y rhai hyn oll mewn cylchlinellau 
braidd yn grynion a'u pegenan 'n gogwyddo 
at en cylchlinellau ; gan hynny mae iddynt 
newidiadau athymmoran. Y planedan Ail- 
raddog y w llenadau y prif blanedan yn troi 
o'n hamgylch. Mae gany Ddaear nn, Iau 
bedair, Sadwrn saith, a Herschel, effallai, 
chwech. Y ser gwib a ant ogylch yr haul 
mewn cylchlinellau tra hirgryniou ; cyfnodau 
eu cylchdroadau ydynt hyood o amrywiol; 
rhai ond ychydig flynyddau, tra eraill am 
gannoedd o flwyddau ; ac ymddengys rhai, 
pan yn gadael yr haul, megys yn ymadael 
o'r gyfundraeth yn hollol. 

Dangoswn etto y rheol at fesur pellterau 
a maintioli gwrthrychau pellenig ; y modd i 
wybod amgylchedd y planedan a enwyd yw 
lliosogi eu trwch gyda 3, a'r saJthfedran o'u 
trwch ; a phwy o honom wrth syllu a'r fath 
fydoedd gorfawrion, yn ymlwybraeth trwy'r 
eangderau, o dann ly wyddiaeth y ddoddf sy'n 
rhBoli syrtbiad carreg achwympiad pistylliog 
dwfr, a meddwl hefyd ddarfod i'r Creawdwr 
roddi i ddyn amgyffredion i allu gwybod am 
y bydoedd i raddau mor beli mewn cy wirdeb, 
a ddichon lai na synnu ac addoli gyda gwyl- 
der a pharchedig ofn — gan ddywedyd, 
" Rhyfedd yw dy holi weithredoedd, am hen- 
aid a wyr hynny 'n dda. 

Draw ar untro drwy ł r entrych,— hyd awyr 
8y'n blodeuo 'n fynych ; 
Mor wydrog yma 'r edrych 
Meillion nef ?— Mae oll yn wych. 



IEITHADUR. 



Enw Gwan. 

Enw Gwan, am ei fod yn air na wna syn- 
wyr perffaith wrtho ei hun ; megys, mawr, 
bychan, doeth, drwg, da. Hefyd am na ellir 
ei egluro heb ei gysylltu a rhyw enw cadarn 
iw gy nnal, ac am y dengys ansawdd a ehyf- 
lwry cadarn; megys dyn mawr; dynsy 
enw cadarn i egluro a chynnal yr enw gwan 
mawr, yr hwn wrtho ei hun ni wnaetbai 
synwyr, tra y gwna enw cadarn synwyr 
wrtho ei hun ; ac y mae'r enw gwan mawr 
yn dangos ansawdd a chyflwr yr enw cadarn 
trwy ddywedyd y fath un yw*r enw cadarn ; 
fel ty bychan, doeth, drwg, plant drwg bach- 
om da. Gwelir fod ty, dyn, plant, bachgen, 
yn gedyrn ; a bychan, doeth, drwa, da, yn 
weiniaid. 

Mae pob enw a oddef y gair peth yn nesaf 
iddo gyda llawn synwyr, yn sicr o fod yn 
enw gwan ; megys, peth mawr, peth bychan, 
peth drwg, peth da ; eithr ni byddai synwyr 
wrth ei gysylltu ag enw cndarn ; fel, peth 
ty, peth dyn, peth bachgen. 

Rmp enw^Gwan. 
Rhai enwau gweinaid, fel yr enwau ce- 
dyrn, sydd iddynt rif lliosog; a threiglir y 
rhif unig i'r lliosog mewn dwy ffordd ; se£, 
trwy gyfnewid Uafariaid, balch, balch, hardd, 
heirdd; a thrwy chwanegu on neu ion at 
derfyniad y gair unig ; fel du, duon, gwyn, 
gwynion, marw, mdrw, meirwon, bychan, 
bychain, cadarn, cedyrn, dali, deUUon; y 
mae enwau gweiniaid heb rif liosog; megys, 
da, drwg, teg; hefyd, prif rifedi, «n, dau, 
tri; a rhifedi trefniadol, cyntaf, cal, trydydd; 
y rhai yu en ffurf cyfansawdd nad oes idd- 
ynt liosogaeth, er y dichon Iw henwau ced- 
yrn fod yn unig neu liosog; fel, trigwr, tri 
gwyr; ond pan fyddant yn neilltuol neu 
gadarnhaol, y mae iddnt rif liosog ; megys, 
unau, degau, cantoedd^miloedcL 

Cenedl Enw Gwan. 
Perthtn i Enw gwan dair cenedl ; sef, gwr- 
ywaidd, gwr doeth; beuywaidd, gwraig 
ddoetk; canolryw, hardd, yr hwn a berthyn 
i'r gwryw a'r feny w yn gyffiredin ; megys, 
gwr hardd, gwraig hardd. 

Deillia cenedl feny waidd Enw gwan o'r 
wrywaidd mewn dwy ffordd, trwy gyfnewid 



PRYDYDDIAETH. 



233 



y gydsain wreiddiol i on oresgynol, fel gwr 
da, gwraig dda; trwy gyfnewid ond Ha- 
fariad yn unig; fel hysp, hetp; a thrwy 
gyfnewid y gydsain wreiddiol a'r Uafariad 
hefyd ; fel, baich trwm, iaa drom; eithr Bid 
ywY ganolryw neu gyffiredin fyth yn cyf- 
neirid; megys, .^ hael, siar. 

GRADDAU CTMMAROŁ. 

Cymmer enwaa gweiniaid gymmariaid 
graddol, ond enwaa cedyrn nis cymmerant ; 
eu rhif yw tair gradd, trwy gyfnewid nen 
chwanega at ddiwedd yr enw gwan, i fwyhaa 
nen leihaa ei ansawdd ; a' u henwau yw 
gwastadradd, y radd cysefin, sefyllfa a syn- 
wyr cyntaf y gair, i ddangos ansawdd rhyw 
wrŁhrych ; megys, gldn, gwyn> du ; canol- 
radd, i chwanega ansawdd y gair gwastad 
yn nwcb nen is, gwaeth neu well ; fel, glon- 
ach, gwynach, duach; a'r uchelradd, sef 
treigliad enw gwan i'r radd eithaf, ac nad 
ellir ei helaetha 'n fwy; megys, glanaf, 
gwynaf, duaf. 

AMRESYMMEG. 

Pen. IV. — Barn a Gosodudau. 

Barn yw cadarnhaad nea wadiad y naill 
feddylddrych am y Hall; a Gosodiad, yw 
barn yn adroddol mewn geirian, y gellir ei 
dyall yn gadamhaad neu *n wadiad y naill 
air am y 11*11; megys, hyfryd yw cyfeillach ; 
nid hyfryd yw cyfeiUach ddrwg. 

Mae dwy ran i osodiad; sef, y testun, a'r 
haeriad. Y testun y w hwnnw y cadarnheir 
neu y gwadir rhywbeth o'i berwydd; a'r 
haeriad ywV hyn a gadarnheir nen a wadir 
am y testun. Nid y w'r haeriad yn dylyn y 
testun mewn pob gosodiad ; eithr rhaid eu 
gwahaniaetha wrth ystyr yr ymadrodd, ac nid 
wrth sefyllfa V geiriau; megys, pan y dy- 
weder, •' Hyfryd yw ffyrdd rninweddY' 
deallir mai ffyrdd rhinwedd yw'r testun, a 
"Hyfryd yw," yr haeriad. 

Dosparthir gosodiad i destun, cysylltiad, 
a haeriad; " Dyn sy farwol, w dyna osodiad; 
' Dyn,' dynaY testun; "sy," dyna'r cysyllt- 
iad; "farwol," dyna'r haeriad; eithr nid 
hyn yw ffurf pob gosodiad syml; o herwydd, 
mewn ymddyddanion cyfiredin, y cysylltiad, 
yr hwn sy bob amser ferf gadarn, gyda nen 
heb rangymmeriad, a ffurfir yn fynych o nn 
gair gyda'r haeriad; fel, " Naid march ;" ond 
er mwyn amlygiad, amresymegwyr, a arfer- 
ant rangymmeriad a'r ferf gadarn, yn He y 

" Cyf. 1. ~~ " — ' 



ferf syml: fel hyn, " March sydd yn greador 
neidioL" 

Dichon i nnrhy w enw nen air fod y testun; 
eithr nis gali ond enwlliosog fod yn haeriad, 
o herwydd nad yw enw nnigol yn gymmwys- 
iadol namyn i nn, am yr un hwnnw 'n unig 
y gellir ei gadarnhau, pe amgen byddai 'r 
gosodiad yr unrhyw; fel, " March yw march, 
dyn yw dyn, neu Ioan yw Ioan." 



HYAWDLEDD. 

Pen. IV. — Tbawsknwad 
Rhoddi y naill enw am y Hall, o herwydd 
rhyw agosrwydd perthynol i'w gilydd, ydyw 
Trawsenwad; ac arferir hynny *n fynych, 
mewn amry w ffyrdd, ond y duUian penał 
ydynt bump; sef, 

1. Trawsenwi 'r achos am yr effaith ; 
megys, yr " Offeiriad a ddarllenodd Homer;" 
hynny yw, a ddarllenodd gyfansoddiadau 
barddonol Homer. "A ddarllenodd y proph- 
wyd Jeremiah ;" sef prophwydoliaeth Jere- 
miah. 

2. Yr effaith amyr achos; fel, " Cyfiawn- 
der a edrych i ławr o'r nefoeddj" sef, jr 
Hollalluog, yr unig Fod cyfiawn. 

3. Y Se am y trigolion; "Dywedwch 
wrth Gymru." sef, wrth breswylwyr Cymru. 

4. Yr arwydd am yr hyn a fyddo yn ei 
arwyddo ; " Hwn ł yw fy Nghorpn," sef, y 
bara sy'n arwyddo Corph Crist. 

5. Yr amser am yr hyn a gyflawnir yn- 
ddo ; megys, Amser terfysglyd, bywyd per- 
yglus, blynyddau blinion, dyddiau rhyfelgar. 

Trawsenwad yw galw'r mór, y dyfnder; 
gwin, Baccu8 ; un cyfrwys, y Cadnaw ; nn 
celfyddgar, ofydd; un syberlawn, Ifor haeL 



PRYDYDDIAETH. 

GODDEFIAD CANIATTAOL T CtNOANEDDION. 

Os bydd N yn lythyren gyntaf, nen yn 
gydsain gyntaf ar ol Uafariad mewn llinell, 
gelwir hi yn wreiddgoll, ac a oddefir heb n 
arall iV chyfatteb; fel, 

JVag ommedd imi gymmod, 
U»a drwy glwm dy wir glod. 
H, a oddefir yn yr un modd; fel, 

Hael y w Owen i lawer. 
Nisgoddefiri unrhyw gydsain arall fod yn 
wreiddgoll; eithr goddefir i c atteb g f os yn 
y cysylltiad ac; fel, 

Ac yn ei bedd ^wynn ei byd 
Dty fwriad *c oferedd. 



Gooo 



30 



^ 



234 



Y WAWR. 



i; 



Goddefol y w i ddwy gydsain feddal, os yn 
agosaf Pw gilydd, beb lafariad rhyngynt, 
atteb un gydsain galed ; fel, 

A gaf/edi go/idus. 
O herwydd hyn yna, cysgodir b, rf, dd, f, 
g, l, beb on batteb, os yn agosaf oll at en gwr- 
eiddiau p 9 1, th,ff, c, U; oblegid gorchfygir 
en sain gan rymycedyrn; fel, 

I'm poeni ym mhod penyd. 

Tmon oedd utdtijn awr, 

AnnoetA ddyn yn ei waif A yw. 

Ydyw *r prą*^ i droi prif-ffyrdd. 

Bri^ coeden o barć I-dwal. 

Dal tfwynogydyw tfoniant. 

S, a galeda gydsain feddal i atteb nn gref ; 
fel, 

Llwyr mi doeth, Uawer ei riad. 
Goddefir eraill, er mwyn acbnb synwyr, 
er yn ddiffygiol o orchest Pencerdd; ac nid 
oes mewn rheol, gaethiwed ar synwyr, ond 
fel y cwynir gan rai na feddaut ddigon o 
athrylith iV dylyn. Odl gndd sydd un o'r 
goddefiadau; a rbaid at hynny yw bod llyth- 
yren gyntaf yr ail linell yr nn ei henw ag 
yw llytbyren olaf y cyfryw; fel hyn, 

A'i chywriaid i'w charu, 

.Khwydd i bawb yw ei rbodd bur. 

Dysgaia I godi gyda — V ehedydd, 
I rodio 'r un dalor. 

Byd yw bwn treiddiwn trwyddow,— óoen waedd- 
fawr, 

Hcb nn noddfa yndflaw ; 

Byd o bridd, a'r ddel iddaw 

JJwrw wna 'n ol, cali, ffol, a phowo.— B t 
ar ol ow diwedd llinell, yn atteb awb yr olaf. 

D S. Un sili yw enw, garw, morw, ddvo, 
Uanw; pe amgen tri, ac nid dau a fnasai 
mwau, garwaiddy marwol, delwau, llanwodd. 
w s'yn colli ei grym ar ol pob llythyren 
dawdd ; megys yn diffeithuraig. 12. Yng- 
lyn ar yr nn brifodl, a elwir Gosłeg o Yng- 
lynion. 

Dnrzoar wodbdzg. 



CYFIEITffWTR Y BIBL. 

Richard Dayies, D.D., gynt Esgob Tf 
Dewi, a anwyd yn He a elwir Pląs y Person, 
Plwyf Gyffin, Sir Gaernarfon, yn Ngwynedd. 
Dafydd ab Goronwy oedd enw ei dad, o 
deulu Itbel Felyn, arglwydd lal, Sir Din- 
bycb ; ac enw ei fam oedd Joanetb, merch 
Dafydd ab Richard ab Cynric, o deulu 
Ednowen Bendew, nn o Bymtheg Llwyth 
Gwynedd. 

Yn y flwyddyn 1550 cyflwynwyd ef i 



Blwyfoliaeth Bnrnbam, ger Windsor, yn Sir 
Buckingham, gan y Brenin Edward VL 
Odd ar ddyfodiad Maki i'r Orsedd bu gorfod 
arno roddi y Plwyf i fyny; ac yna ar hyn 
ymgiliodd Pr cyfandir, Ile y bu byd deyrn- 
asiad Elizabeth, pan y dychweiodd yn ol, ac 
adferwyd ef i V Blwyf trachem, ar godiad 
Elizabeth Pr Orsedd. Yn Ionawr 21, 1559, 
cafodd ei ddyrchafn i Esgobaeth Llanelwy; 
Mai 21, 1561, cafodd Esgobaeth Tf Dewi; 
neu Menyw, mai y gelwid yr Esgobaeth y 
pryd hwnw; ac yn y flwyddyn 1566, graddi- 
wyd ef yn D.D. (Tfoethawr DuwfayddiaethJ, 
yn Llundain. Yr oedd yr Esgob, yn wr 
duwiol, yn Ddnwinydd enwog, ac yn ysgol- 
haig penigamp; yr oedd byfyd yn Fardd, a 
rhoddodd eibresennoldeb,ynghydag Ynglyn- 
ion ol waith, i Eisteddfod Freninol Caerwys, 
yr hon a gynnaliwyd y 26 o fis Mai, yn y 
flwyddyn 1567. 

Yn yr nn flwyddyn ag y cynnaliwyd yr 
Eisteddfod yn Nghaerwys yr argrafrwyd y 
Llyfr Gweddi Gyfiredin cyntaf yn Gymraeg, 
o gyfieithiad yr Esgob Daries. 

Yn y flwyddyn ganlynawl, 1568, y cy- 
hoeddwyd y cyfieitbiad presennol y sy gen- 
nym o'r Bibl Saesoneg. Yr argraffiad hwn 
a adnabyddir wrth yr enw Bibl Parker, o 
herwydd mai o dan ei olygiad ef, yr hwn 
oedd y pryd hyny yn Archesgob Caergaint 
(Gcmterbury), y dygwyd y Bibl hwn trwy 
y wasg. Cynnorthwywyd ef yn y gwaith 
gan dros bymtheg o wyr dysgedig, hyddysg 
yn y Groeg a'r Hebraeg; rbodd wyd i bob 
dysgedig ei ddosparth ; a'r dosparth a syrth- 
iodd i ran yr Esgob Davies, amyrhaiy 
teimlir gan Saeson dnwiol barch Pr Cymry, 
oedd llyfran Josna, Barnwyr, Ruth, I Samuel, 
a'r II Samuel. Claddwyd yr Esgob Daries, 
yn Eglwys Abergwili, yny flwyddyn 1581. 

William Salesbubt, gwr boneddig, o'r 
Caedu, Plwyf Llansanan, Su* Dinbych, a ym- 
drechodd i gyfieithu y rhanan o'r ysgryth- 
yrau yn dylyn y Colectau, yn y flwyddyn 
1551. Ac yn y flwyddyn 1567, daeth a'r 
Testament Newydd yn gyfan, allan Pr 
Cymry; a dyna'r cyntaf erioed a argraffwyd 
yn Gymraeg; a dylaPr dydd ei cyhoeddwyd 
gyntaf fod mewn coffadwriaeth barchns gan 
ein cenedl: sef, Hydrefy 1fed 9 1567. 

Blant anwyl, cofiwch y dydd, y mis, a'r 
flwyddyn; ceisiwch hefyd y Ddarlith gampus, 
a rhad, pris pedair ceiniog ! Sef, " Bedd Gws 
Duw; w a draddodwyd yn Eglwys Abergwili, 
Hydrefy 7fed, 1849, ar yr achlysur o godi 
Gwyddfaen Coffadwriaeth am yr Esgob 
Dayies, gan y Parch. J. Jones, A.M., 



CYFIEITHWYR Y BIBL. 



235 



(Tegtd)y Nanhyfer, 711 Mhenfro ; yn yr hon 
y ceir hanes byrr a chynnwysfawr am y 
gwyr ardderchog. Hefyd, yn " Y Pyngciau 
Athrawiaethol, w t. d. 171, 172, gan y Parch. 
A. Jones, D.D., Bangor, Sir Gaernarfon, y 
ceir hanes ddifyr am W. Salesbury aV Dr. 
Morgan. 

Y rheswm, pa ham ei gelwir wrth yr enw 
Testament William Salesbury, yw mai ef a 
gyfieithodd y rhan fwyaf o hono. Y rhanau 
ni,chyfieithwyd ganddo ef a gyfieithwyd 
gan yr Esgob Richard Dayies ; sef, Epistoł 
cyntof yr Apostoł Pani at Timotheus, — yr 
Epistoł at yr Hebreaid, — ac Epistoł lago yr 
Apostoł. Y Datguddiad, a gyfieithwyd gan 
Thomas Haett, Prifgantawr Eglwys Gadeir- 
ioi Hf Dewi. 

Dichon mai boddhaol a fyddai gan amryw 
weled angraifit o eiryddiaeth William Sales- 
bury, wrth yr argraffiad cyntaf o'r Testament 
Newydd yn Gymraeg ; sef, wrth ddechren ei 
lythyr, 

"At yr ell Cembru y syddyn caruffydd ei 
hen deidieu y> Britanieit gynt Baty a (hang- 
neddyf gan Dduw Tat ein Arglwydd lesu 
Christ." 

Ac wrth ddybenu ysgrifenodd fel y can- 
lyn: — 

"Eich car o waet ynoly cnawt, ach brawt 
ffydd m Christ William Salesbory. 

Yn y Pląs Isaf, ger Llanrwst, yr oedd ef 
yn byw y flwyddyn hono; daeth bendithioa 
lawer i Gymrn, dlawd cyn hynny, gydag 
y&grifen anwyl iawn y gwr da ; yr Arglwydd 
a biau V parch a'r addoliad, agyflwyniriddo 
gan eneidiau duwiolion, am anfon attom y 
fath ffrwyth llafur cariad, donian, dysg, 
amser, a chyfoeth ei weision, trwy roddi i 
ni y Testament Newydd yn Gymraeg. 

Y Dh, William Morgan, o Wybrnant, 
Penmachno, Sir Gaernarfon, a fn Offeiriad 
Llanrhaiadr yn Mochnant, ac wedi hynny 
daeth yn Esgob Łlanelwy. Yn y flwyddyn 
1562; sef, yn y bummed flwyddyn o deyrn- 
asiad Elizabeth, pasiwyd Gweithred Senedd- 
awlyn gorchymyn i Esgobion Cymru ac Esgob 
Henffordd gyfieithu i'r Gymraeg y Testament 
Newydd a'r Hen, ynghyd a'r Llyfr Gweddi 
Gyffredin, aGweinydcUad y Sacramentan, 
erbyn y dydd cyntaf o Fawrth o'r flwyddyn 
1566. A chafodd William Salesbury ei 
benodi gan yr Esgobion i fod yn gynnorth- 
wy wr ididynt yn y gwaith hwn, eithr ni chy- 
hoeddwyd mo hono, ac nid oedd barod i'r 
wasg pan ddaeth yr amser terfynedig i ben, 
a benodasid gan Weithred y Senedd, iddo 
ymddaogos. O herwydd hyn y mae, nad 



oes genym ni y Cymry y Bibl o gyfieithiad 
a ellir ei alw yn Gyfieithiad Awdurdodedig, 
megys y mae gan ein cymmydogion y Saeson. 
Ac i William Morgan, yr hwn oedd y pryd 
hwnw yn Weinidog Plwyf Llanrhaiadr yn 
Mochnant, eithr ar ol hyny y Dr. William 
Morgan, Esgob Łlanelwy, yr ydym niyn 
ddyledas am y cyfieithiad cyntaf o'r boli 
Fibl. Casglodd ynghyd bob rhan a gafwyd 
wedi ei chyfieithu, gorphenodd gyfieithu, ac 
yn ngwyneb llawer o wrthwynebiadau tan- 
baid, a rhwystran erlidgar, efe oedd y cyntaf 
a roddes i'r Cymry yr holi Fibl yn argraffedig 
yn en hiaith. Gwaith gwr nnigawl oedd 
hwn» heb ei awdurdodi gan y Senedd i'w 
gyfieithu; ond er pob diffyg cynnorthwy, ac 
er yr hen arferiad ryfedd o wrthwynebu pob 
daioni cychwynol, gorphenwyd cyfieithn, ac 
argraffwyd y cwbl yn gyfan o'r Bibl cyseg- 
redig i'r Cymry, gan William Morgan, yn y 
flwyddyn 1588. 

Yr Enwau, iV cofio *n barchus ydynt, 
Richard Dames, D.D., Esgob T£ Dewi ; 
William Salesbury, Pląs Iaaf, ger Llanrwst; 
a William Morgan, D.D., Esgob Łlanelwy. 

Y Blynyddoedd iV cofio 'n ddi goD; cy- 
hoeddwyd y Llyfr Gweddi Gyffredin, gan yr 
Esgob Dayies a Salesbory, 1567; Testament 
WUliam Salesbory, Hydref 7fed. 1567; aV 
holi Fibl gan y Dr, Morgan, yn y flwyddyn 
1588. 

Y Lleoedd hynod, waith en geni ynddynt; 
Esgob Dayies, yn Pląs y Person, Plwyf 
Gyffin, Sir Gaernarfon ; William Salesbory, 
yn y Caedu, Plwyf Llansanan, Sir Dinbych; 
a'r Dr. Morgan, yn y Wybrnant, Plwyf 
Penmachno, Sir Gaernarfon; tri He yn yr nn 
gymmydogaeth, a'n clochdai fel colofnan 
Abraham, Isaac, a Jacob, yn cadw a'r gof 
y gwyr bendithiol a godwyd yn oleoni 
mawr i'r Cymry, mewn oes dywyll. na 
allem argraffo eo henwao, blynyddoedd cy- 
hoeddiad en cyfieithiadau o'r Ysgrythyr 
Łan, a lleoedd genedigaeth y cyfieithwyr, 
mewn llythyrenao aor mor amlwg a'r Lloer 
gannl 

Gair y Gwirionedd s/n hysbyso, Diar. xx. 
7. " Y cyfiawn a rodia yn ei nniondeb; gwyn 
en byd ei blant ar ei ol ef." Bhwydd, y 
dichon pob gwr a gwraig oedranos, ddywed- 
yd gyda Ps. xxvi. 25, 26. "Mi a fam 
ieoangc, acyr ydwyfyn hen; etto ni welais 
y cyfiawn wedi ei ado, na'i had yn cardotta 
bara. Bob amser y mae efe yn drngarog, 
ac yn rhoddi benthyg; a'i had a fendithir." 
A dyna fel yr oedd, ac y mae gyda hiliogaeth 
William Salesbury a'r Dr. Morgan. 

- 



236 



Y WAWR. 



E. G. Salesbuby, Ysw., Llundain, sydd 
wr o Sir Flint; y mae'n meddiannu mwy 
synwyr, dysg, ac ymdrech am addysg syl- 
weddol ł'r Cymry, nag y sydd gan lnoedd ; 
y Gyfraith wladol s/n rayned a Uawer o'i 
amser, am ei fod yn bwriadu gwasanaethn'r 
cyhoedd yn Fargyfreithiwr (Barrister). 
Gwladgarwr yw, a charwr daioni pob dyn. 
Gweler ei "Educatianfor the Welsh," wedi 
ei gyhoeddi gan Arthur Hall, Virtue, a'u Cyf. 
25, Paternoster Row, Łlnndain; gwr o linach 
enwog y Sant, William Salesbury, ydyw e£ 
a phob argoel y da w yn fawr i'w ryfeddn. 

Y Parch. A. Jones, D.D., Bangor, Sir 
Gaernarfon, sydd wr dysgedig a duwiol, o 
hiliogaeth y Dr. Morgan. Elis Morgan, nn 

denlu'r Dr. Morgan, a aeth i fyny i Dolydd 
Elen, y plwyf nesaf at Benmachno; meibion 

1 hwnnwoedd John Elis Morgan, Penmachno,a 
William Elis Morgan, Dolydd Elen; ei 
ferch ieueugaf oedd Elin Elis Morgan, a hi 
oedd Fam y Parch. Arthur Jones, D.D., 
Gweinidog Iesu Grist, yn Bangor, gyda V 
bobi dda iawn a elwir Annibynwyr. Y mae 'r 
gwr parchns a nodedig, yn nn o'r Dnwinydd- 
ion penaf yn ei oes; a chanddo ef yn nnig, o 
holi Weinidogion yr Ymneilltawyr s/n awr 
yng Nghymru, y mae Graddlythyr a elwir 
Diploma D.D., sef, Doethawr Duwinydd- 
iaeth. Corph talgryf a hardd, yn amdoedig a 
chroen gyda'r glanaf a welir gan fab, sy gan 
y Doctor Jones; y mae mewn gwth o oedran, 
ond ei synwyr sy gryf, a'i gywirdeb iaith 
mewn iawn acceniad yn teilynga efelychiad. 
Parod hynod yw ei firaethineb, a'i ddawn 
cyfirons a bywiog, yn ffrydio allan byngciau 
mawrion, gydag amlygrwydd a'n gwna yn 
hawdd en cofio. Ymgeleddwr tadol i ddyn- 
ion ienaingc o athrylitb, magwr cawri yn ei 
Eglwys, ac nn o'r rhai ffyddlonaf iV gyfeill- 
ion, a ddymnnai cyfaill ei weled,ydyw y Doc- 
tor parchu?. Tirion iawn yw ef, hyd y nod 
i rai a wnaethant ar fal, os gwel ef arnynt 
arwyddion edifeirwch. Gofynwyd iddo, 
mewn cymmanfa, pa bodd y medrai fod mor 
gymmwynasgar i ddyn a wnaethai ar fai cyn 
hynny; a'r atteb oedd, "Ni chyrhaedd fy 
n wrn yn !s na phen fy ngltn l" Nis gwnaeth 
niwed i neb erioed, gwnaeth dda i lawer; a 
chyda diolchgarwch calon y dywedwn, y 
cawsom addysgiadau gwerthfawr rhagorol 
ganddo; cyfrifwn tra 'n fyw, mai anrhydedd 
arbenig i ni oedd cael ei gyfeillach hyfryd, 
yr hyn oedd gyflawn o lendid grasnsol bob 
amser, a gwyddom y byddai ein pen yn 
ddigon nchel, pe yn agos at ei draed ef, y 
gwr da hawdd ei garn. 



E. G. Sausbuky, a grybwyllasom, a 
briododd Sarah, merch ieuengaf y Doctor 
Jones; ganwyd iddynt fachgen, yn Ionawr, 
1851 : ac o herwydd cyfhno felly y ddwy 
linach enwog, enwasant y bychan yn 
"William Morgan Salisbury," er cysnrus 
gof am y ddau hen dadan, y Dr. William 
Morgan, a William Salesbnry; gan obeithio 
y bydd yn Fab enwog mewn pethan daionos. 

Mab bynaf y Dr. Jones, yw y Parch. 
Ełeazab Jones, Gweinidog yr Efengyi Stnct- 
aidd, yn Plymouth; a phan edrychom o'n 
hamgylch, ar y ddan denln, hyd i'w cyfnniad 
yngenedigaeth y bachgen William Morgan 
Salisbnry, teimlwn mai hawdd y gellirdy- 
wedyd am y cyfiawn, *'Gwyn en bydei 
blant ar ei ol ef." 

William Moboan, glan ei glod,— a'i eflydd 
William Salesbuet hynod, 
A roes ein Bibl pur, sy'n bod 
Ar dir Gomor drwy gymmod. 

Doctob Jones, Bangor, a'i bwyll,— m ddeilltodd 
Allan 0'rhllddidwyU; 
Yntan 'n hybarch tann wiwbwyll, 
Gan fyw yn deg, ni fyn dwyll. 

E. G. Salisbubt, lan ddianach,— ty wr 
Sabah, do 'r ddwy linach ; 
Ni bu dau 'n en bywyd iach 
Is yr haul o'u nriolach. 

Caed attynt i' w ©Sd etto. — en bachgen 
Bochgoch i*n cysnro ; 
Enw trwy barch caed hwn, tra bo 
B41 daear yn blodeno. 

Dydd anwyl ydoedd enwi, — i Walia, 
William Morgan Salisbubt ; 
A'i lan fron i'w deolu 'n fri, 
Mwyn dyned mewn daioni. 



Iaith eirwir yr Ytgrythyrau,— er 
Yw rhoddiad ei Dadan ; 
Gwawl ac arogl en geiriau 
A fo' ar hwn i'w fawr hau. 



hedd, 



Y Psallwtr, nen Lyfr y Paalman ; wedi 
ei gyfieithn a'i gyfansoddi o'r newydd ar 
fesnr cerdd, gan y Parch. Morris Williams, 
M.A., Periglor Amlwch, Mon. Łlnndain, 
cyhoeddwyd gan H. Hughes, St. Martin's- 
le-grand, a chan W. Morris, Swydd(a'r 
Eglwysydd, Treftynon, 

Y Flwyddyn Eglwysig. — Myryrdodaa 
priodol i'r Sulian a'r Gwylian drw/r flwydd- 
yn, gan yr un Awdwr Parchedig. Bala; 
argraffwyd gan R. Sanndenon* 

Cryb wyli enw yr Awdwr sy gystal canmol- 
iaethi'r Uyfran a phe dywedemeiriaa lawer. 

Digi tiz edbyVjQOQ[g 



BARDDONIAETH. 



237 



BAJU>BOVZAXTB. 



ADGOFIANT MEBYD. 

Mae edrych ar yr amser gynt, 

A holi helynt hwn, 
Pan oeddem blant yn cwrdd ynghyd, 

Heb ofal byd na'i bwn, 
Yn oodi syehed ar fy mryd 

Am weled byd cael by w, 
A gwir fwynhan teimladau plant 

Heb drachwant o nn rhy w. 

Pan ar y Uyn yn gwyliaw'r bad, 

Heb ddichell, brad na braw, 
Na gofal, ar gynhanaf brith, 

O herwydd gwlith na gwlaw ; 
Heb ragofalon, oerion blin, 

Yn perthyn im' nn pryd, 
A pbob man groesaa aent i bant, 

Pan gwrddem blant ynghyd. 

Pan awn i gasglu blodeu'r glyn, 

Ar hyd y dyffryn hardd, 
A chodi adeiladau serth 

Tan gyagod perth yr ardd, 
Dynwared oeddwn wr y ty, 

A'r wraig yn magn'i phlant, 
Gan ranu ymborth iddynt hwy, 

Ar droion fwy na chant. 

A gyrru oeddwn geffylpren, 

A'm traed a'm pen yn noeth, 
Trwy oerni mawr yrawn yn glan, 

A gwres, pan byddai boeth ; 
Y garreg drol, a'r Ml ar dó, 

Mi yrrwn honno *n iach, 
Pe'u meddwn rho'wn bob peth dan nen, 

Am fod yn fachgen bach. 

Pan dde's yn Uangc daeth awydd mawr 

Am fod yn awr yn wr, 
A'm hoff gyfeillion goreu oedd 

Łle byddai bloedd a stwr ; 
Ac wedi hyn yn ddyn mi dde'8, 

Mewn oed, a gwres, agrym, 
Ar neb ag oedd, O meddwl wnawn 

Fy mod yn Uawn mor llym ! 

Yn awr wyf Mn, heb w«nyn wir, 

Os by w yn liir a wnaf 
Yn faich y byddaf, gwael yw'm gwerth, 

Pob geirian serth a gaf ; 
Dadfeilio'r wyf, Och ! gwael fy ngwedd, 

Caf letty *r bedd, cyn hir, 
Ni welaf fawr,— a'm dyw sydd wann,— 

Y rhych y w'm rhan yn wir. 

Pale mae'r hen gyfeillion gynt, 

A pheth en helynt hwy t 
Cuddiedig y'nt mewn Uawer mann, 

Yn Mynwent Lian y plwy' ; 
Mae eoUi en cyfeillach hwy, 

Yn ddolnr mwy i mi 
Na cholli hanl, a lloer, ac arch, 

Pob golnd, parch, a bri. 



G well na holi barch a golnd byd, 

Pe baent i gyd yn gant, 
A fyddai genyf ddechren 'myd, 

A chwarae gyda'r plant ; 
A by w ynghanol Cymm wlad, 

A mam a nhad yn iach, 
Pe'u meddwn rho'wn^bob peth dan nen 

Am fod yn fachgen bach. 

Mesnrwn ein Amserau, — mawr i fi 
Mor ty r yw fynyddiau; 
O well na'r byd, o hyd yw hau 
Yr oes oesoedd rasueau. 

ALA W GOCH, 
Sef, 
D. Williams, Ysw., 

Ynys Cynon, 

'ARDDERCHOG LU Y MBRTHYRI." 

Mil henffych, gymmanfa'r Merthyron, 

Mor ddisglaer a gwychion eich gwedd ! 
Diang'soch. o'r 'stormydd croch geirwon, 

Mor hafaidd y w hinon eich hedd ! 
Mor iraidd yw'ch palmwydd a gwyrddipn, 

A'ch dillad mor wynion mor lan ! 
Mor beraidd a chyson yno^gwiwnef, 

Yw tannau ao oslef eicScan ! 

Do, do, fe drabaeddwyd eich byddin, 

Eich erlyn yn erwin a wnaed ; 
Creulondeb yn nwylaw cynfigen 

A droes eich Iorddonen yn waed ; 
D'1'ang'soch o goelcerth ffiigodaa, 

Eich cynnau oedd dechreu eich can, 
» Hedasoch o'r nos, at eich Prynydd, 

l'r dydd ar adenydd o dan ! 

Milwriasoch dan Grist eich Pen-Uywydd, 

Yn wrol dros grefydd y Groes ; 
Ond mwy buddngoUaeth ennillodd 

Eich angan nag ystod eich oes ; 
Yn erbyn Philistiaid pregethodd, 

Gweddiodd, a llwyddodd eich Ilu, 
Ond yn eich marwolaeth, Ferthyron, 

Y cwympodd eu Dagon a'i dy. 

O! fraint nas gali iaith osod allan, 

Er ei hadrodd a'i datgan yn hir, 
Cael dioddef mor debyg i'ch Ceidwad, 

Ferthyriad o gariad i'r gwir ; 
Yn awr cann moliant yn seinber 

Bob amser i'ch Ner yn ei wydd, 
O amgylch gorseddfaingc eich Pennaeth, 

Yw gwobr eich gwasanaeth a'ch swydd. 

Ond beth ydyw'r nchel riddfannau 

Syn gymmysg ag odlau eich can ? 
" Yr enaid sy'n erryn am ddial 

Y saint a ferthyrwyd a th&n :" 
Ewch y'mlaen gyda'ch hymnaa diderryn, 

Mae'ch diai ar ddisgyn i ławr, 
Nid yw barn eich ysgeler gyfla&n 
A*ch lleiddiaid yn heppian nn awr. 

DiqitizedhyV.-i OO 



= 



238 



r WAWR. 



Pa beth ydyw'r diwaith goronau, 

A'r euraidd delynau di lef 
Sy 'nghrog yn eich ymyl ? Ai addas 

Mud dannau yn ninas y nef ? 
" O, na ! heb dd'od adre' mae llawer 

" O barthau ysgeter y byd ; 
" Nid distaw fydd tannan nefolion 

" Pan ddelo'r Merthyron i gyd. 

Tra bo plant yr addewid mewn gafael, 

Ymrafael ag Ismael a geir ; 
Tra bo'r Eglwyi ym myd annuwiolion, 

Si maeddu'n annhirion a wneir ; 
Tra bo defaid y nef gyda bleiddiaid, 

Dioddefant en trais dan eu traed ; 

Y bleiddiaid yn greulon a'u 'aglyfiant, 

Y gorlan difwynant a'u gwaed. 

Trwy frad Phariseaidd ragrithwyr 
A dwylaw Bhufeinwyr drwg foes 

Y Uaddwydd yr I es u' n angbyfiawn, 

Y Cyflawn, mor grenlawn ar Groes ; 
Ac fel y bu'r Pen, mae'r aelodau 

1 boenan annedwydd yn nod, 

Tra bo Phariaeaidd grefyddwyr 

A phabaidd Rnfeinwyr i fod. 

O ! Iesu, os rhaid i mi ddioddef 

Arteithiau y cleddyf neu ł r tan, 
Wrth dystio dros d* Air Bendigedig 

A'th Eglwys Gatholig a glan, 

Rho nerth i mi yfed y chwerwder 

0'r cwppan yn amser fy Nuw, 

A derbyn fy enaid i'r bywyd, 

I wynfyd dwg f yspryd i fyw. 

NICANDER, 
Sef, 
Parch. M. Williams, M.A., 
Periglor Amlwch, Mon. 



YR ADERYN DU. 

A nawn Gwanwyn yn gwenu,— ac adar 
Y goedwigyn canu, 
Arfrigyn. Adbbyn Du, 
Ai uwch ben i chwibann. 

Yn was llawen, U lluoedd— o ran dawn, 
Yr nn Du ai ł n gyhoedd ; 
Ond er yn wann, druan oedd, 
Dwl nód i elyn ydoedd. 

Dewr-chwarddodd drwy iach irddail— fiwsig cu, 
O fysg coed a gwiail ; 
Ond i ganedig adail 
Rhoi gwyn dyn Organ y dail. 

Hwn, nid edwyn a'i dododd— tan gaead 
Hen gawell o'i anfodd ; 
A chan, yn fwyn, fwyn o'i fodd, 
I'r corr chwerw.a'i carcharodd. 

Drud, er hyn, ydyw'r driniaeth— a*i rhwymodd 
Rhag tramwy naturiaeth ; 
Mwynder cwyn, mewn awdwr caeth, 
Yw llais carol llesg hiraeth. 



Drwg o 'i waelod yw'r gelach— a'i daHodd 
Oyda dwylaw afiach ; 
Llunio'r oawell wnai'r cewach 
I'w droi 'n bocn Aderyn bach.. 



Y DAWNUS. 

Ot y dawnns waa denol,- a aeinia 
Synwyr gwerth ei ganmol, 
Drwg giwed o rai ceuol 
A yrr ryw warth ar ei ol. 

Erlidir o'i dir aderyn— os baidd 
Geisio byw ar frigyn ; 
Os fry, go debyg*yw dyn, 
I'w deg olwg daw gelyn. 

Mawr yw iwm oer y siomiant,— a ddygwyd 
I ddegan mewn ffyniant ; 
Oyda bri ceir coegni cant, 
A daw Uadd wedi Uwyddiant. 

Ti'r Doniol, sy'n trydanu— daear deg, 
Paid er dim a gwgu ; 
Ac os lladd yw ymgais lin 
Yn dy gwyn naid i ganu. 

Byw y Duw a biau dial— ei friach 
Sy fry i dy gynnal ; 
Llaw Ioa teg all yrrn tal, 
At rigymwyr tra gwarna]. 

Fel Adarwr, yn erlidiwr, 
Mae athrodwr am weithredu ; 
Ond Credadyn, fel aderyn, 
Llid i'w elyn ni all dala. 

EFFAITH ERLID. 

Poenns iawn yw cwppan sur,— a miniog 
Ydyw mynych ddolur ; 
Ond os poen, daw i was pur, 
O ddygasedd ei Gysur. 

Mae aub i*w drln am hir dro— tm y pair, 
Yn ddarn poeth nes toddo : — 
Iw droi'n fr wd, rho'ir drain y fro 
Dann y pair,— a Duw *n puro. 

Ysgwrir pres ac arian— ychydig, 
Gyda chadach bychan ; 
Wedi 'sgwrio, dasg eirian, 
Ceir pwy deifl y carp i dan. 

Moab hynod i'm poeni,— er iechyd, 
Sydd yn grochan golchi ; 
Hoffwr Ioa, yn ei phair hi, 
A fydd lan i'w foddloni. 



PWNGC. 

O ! pinacl aur pwngc y wledd,— yw'r Ibsit, 
A'i rasol dangnefedd; 
Poenan Ckist yw pwngc yr hedd 
A wna fór yn ei fawredd. 

Digitized by yOOg I ^ 



AMRYW1AETHAU. 



289 



LV T 



CTHUDDWYE. 

Parod ydyw'r Iesu sanctaidd, i wran- 
daw cwyn y pechadur oflan a'i haddolo. 
44 Un gwahanglwyfus a ddaeth ac a'i 
haddolodd ef, gan ddywedyd, Arglwydd, 
os mynni, ti a ellifynglanhau i ; a'r Iesu 
aestynodd ei law, ac a gyffyrddodd ag 
ef, gan ddywedyd, Mynnąf, glanhaer di ; 
ac yn y fen, ei wahanglwyf ef a lan- 
hawyd." Gyda bod y dyn yn dywedyd, 
44 Os mynni ;" dywedodd yr Iesu, 44 Myn- 
naf." Yr oedd ei air, ei law, a'i gynyrddiad 
yn cydfyned heb ymaros, a glanhawyd yr 
aflan yn y fen. Ond da i ni, y rhai syad 
yn ceisio edifarhau yn wirioneddol, na 
chymmerodd yr Iesu arno glywed dynion, 
pan y cyhuddasant wraig am ei mawr 
ddrwg ; oni bai mai felly y bu, ni chaw- 
sai rhai faddeuant bytb. Yr oedd dynion 
yn cyhuddo, a'r wraig yn crynu ; <4 Eithr 
yr Iesu, wedi ymgrymu tua'r llawr, a 
ysgrifenodd a'i fys ar y ddaear, heb gym- 
meryd arno eu clywed" Ac er fod beiau'r 
wraig fel mynyddau, bwy a aethant fel 
, llwch dan ei fys ef ; do, ac ni chafodd 
dynion ychwaith mo bonynt ! Bys Duw 
yw hyn. Ioan viii., 6 — 8. — Parch. A. 
Jonbs, D.D., Bangor* 

OBEU DTK 

Creadur rhyfedd yw dyn; ac o bob 
llestr a ddaeth o ddwylaw y Creawdwr, 
dyma'r llestr y bu mwyaf o drafodaeth 
arno o'r cwbl. Gwnaeth Duw ef yn 
ddyn" ar ei ddelw ei hun y creodd efe 
ef ;" erbyn gorphen y ddelw ardderchog, 
ymaflodd y diafol yn y dyn, ac a'i gwnaeth 
yn bechadur, Ue gwelai Duw; a Duw 
eilwaith, trwy Grist, a ymaflodd yn y 
pechadur i'w wneutbur yn sanł, Ue gwelai 
y diafol. Cafodd dyn ei wneathur, ei 
ddadwneuthur, a'i wneuthur drachem! 
Yr oedd pob gris, yn nghreadigaeth dyn 
yn myned uwch uwch, rhyfeddol oedd 
y gyntaf gwneuthur pridd o ddim; yna 
gwneuthur dyn o bridd; ac wedi hynny 
gwneuthur gwraig o ddyn, heb yn wybod 
iddo. A phwy a all roddi atto, neu gyf- 
newid ei waith ef ? Os ceisiwn ddiwygio 
gwaith Duw, dechreuwn ar y pen ; 44 Ni 
ellwch wneuthur un blewyn yn wynn neu 
yn dau." Llawer bachgen a wel ei hunan 
yn rhy fyr, a llawer merch sydd heb fod 
yn y frarf meinwasg ar wedd wridog a 
ddymunai ; ond " pwy o honoch gan ofalu, 
a ddichon chwanegu un cufydd at ei 



faintioli ? Mi a wn beth bynag a wnel 
Duw, y bydd hynny byth ; ni ellir na 
bwrw atto, na thynnu dim oddiwrtho ; ac 
y mae Duw yn gwneuthur hyn, fel yr 
ofnai dynion ger ei froni ef." — Parch. 
Eyak Haebis, Merthyr. 

DELW HABDD. 

Dododd Duw ei ddelw ar ddyn, mewn 
cant euraidd yn Eden, yn ddarlun hardd 
yngolwg y bydoedd ; eithr daeth y diafol 
heibio, ac a dynnodd ei ysgubellig ddu 
tros y darlun. Ond deuodd Crist, yr 
hwn yw gwir ddelw y Tad i*r byd, aeth 
trwy ddioddefiadau, bu ufudd hyd angau'r 
groes, aeth i'x bedd oer, adgyfododd, 
esgynodd, mae'n eiriol tros droseddwyr, 
ac anfonodd yr Yspryd Glan at ddynion ; a 
thrwy ei ddylanwadau sancteiddiol ef, y 
symmuder ymaith yr aflendid, ac yradne- 
wyddid dyn yn ol i'r unrhyw ddelw hardd a 
phur. — Parch. D. Hughes, M.A.,Bangor. 

PECHOD. 

Pe y gallai pechod yr hwn a ddiorsedd- 
wyd, ac a hoeliwyd wrth y groes, deyrn- 
asu drachem yn ei rwysg cyntefig yn y 
dyn yr hwn a fu farw i bechod, gallai 
Christ farw drachem; a hyny, oblegid bod 
pechodau y dyn a gyfiawnhawyd, ac a ad- 
genhedlwyd, gwedi eu croeshoelio gyda 
Christ ar y groes, ac yn ei gorph ef hefyd. 

Gwedi i Grist ddiorseddu pechod oddiar 
ei orsedd yn y galon, ni ddaw pechod 
drachem i*r galon ond megys gormeswr ; 
nid oes iddo hawl mwyach o honi. 

Pan fo peth yn cael ei werthu, mae y 
peth hwnw yn myned yn eiddo y prynwr. 
Y dyn a wertho ei hun i bechod eiddo 
pechod y w. 

Khwng Crist a'r Tad, nid rhwng Crist 
a phechod, y bu Cyfammod o barth prynu 
dyn. Eiddo y Tad oedd dynion, (Ioan 
xvii 6) ; ni allai ewymp dyn ddifodi hawl 
Duw i'w greaduriaid. — Parch. J. Jones, 
A.M., (Tegid) Nanhyfer. 



Awyb. — Mewn ystyr boblogaidd, yw 
yr hylif tryloyw ac anweledig hwnw sy'n 
amgylchynu f r ddaear, ac yn yr hwn yr 
ydym yn symmud ac yn anadlu. Dywedir 
hefyd Awyr gyffiredin, ac Awyrgylch, i 
wahaniaethu oddiwrth bob aw arall ; ond 
mewn ystyr eang, dywedir awyr am un- 
rhyw hylifoedd sy barhaus wrthneidiol 

Digitizedby VjQOQl y 



240 



Y WAWR. 



ac mor debyg, yn hyn a phriodoliaethau 
eraill, i awyr gyffredin, fcl ag y gweddai 
eu rhestru o dann yr un en wad cyffredinol. 
Awy r-dewychedig. — Yw awyr wedi 
ei thewychu^ trwy ei chyfyngu a phwys* 



Y Nwyfre. — Sydd aw dychymygol, y 
tybir gan rai ei fod yn Uenwi yr holi gyf- 
wng y tu hwnt i awyrgylchoedd y ddaear 
a'r planedau eraill. 

AwTR-BwrśiANT. — Sydd air arferol 
weithiau yn Ile pwys neu bwyswasgiant 
yr awyrgylch. 

Awyb-deneuedig. — Yw awyr wedi ei 
gwneutbur i ymeangu a thaenu fel ag i 
gyflenwi llestr ar ol oymmeryd ymaith 
gyfran o bono. 

Awyr-dynrwtdd. — Yw'r graddau hyny 
o agosrwydd cysylltiadau llestr neu bibeu 
fel ag i attal mynediad awyr aUan. 

Awyr-lestr. — Yw llestr yn yr hwn y 
tewychir awyr gan bwyswasgiad, i'r dyben 
o ddefhyddio adweithrediad ei wrthneid- 
iolrwydd fel gallu symmudol. 

Aweł. — A gwynt, yw awyr mewn sym- 
mudiad hawdd ei deimlo. 

Awitrgtlch — Y gair Saesoneg, Atmoa- 
phere, sy darddedig o'r Groeg atmos, tarth, 
a sphaira, pełen; ac arferir y cyfry w am 
y cylchdro a wyroi sydd yn amgylchynu ac 
yn cynnwys y ddaear ; yr awyrgylcb yw 
derbynfa gyffredinol boli fygdarth ac 
agerau y ddaear. Ond ei gymmeryd fel 
y Ue y tybir yr esgyn tarthoedd iddo, neu 
ei olygu y Ue bwnw y paid pelydr goleuni 
a boa yn unionsyth iV gwrthdaflu o bono, 
neu eu hadlewyrchu, deullir yn gyffredin 
fod ei ucbder rhwng deugain a haner cant 
o fiUtiroedd. 

PWY8 KEU BWYSWASGIAD. Mae'r 

awyrgylcb, fel cyrpb eraill, yn pwysdynnu 
at y ddaear; ac y mae iddo felly otoysau a 
gwasgiad. Y gwasgiad ar bob modfedd 
pedaironglog o arwynebedd y ddaear, sy 
gyfartal i bwysau colofn fodfedd bedair- 
onglog o boli ucbder yr awyrgylch. Gwa- 
haniaetha *r pwysau byn gyda gwahan- 
iaetb ucbelder y Uawr ac anwadalwch 
tewedd yr awyr ; ond canfyddir fod cy- 
fartalwch y pwysau, yn gydwastad a'r 
mór, oddeutu pymtheg pwys; a chan fod 
hylifoedd yn pwyso ł n gyfartal yn mhob 
cyfeiriad, yn gyttunol a'u huchder, ym- 
egnia gyda'run gwasgiad ar fodfedd ped- 
aironglog o arwynebedd pob corph, ar y 
belen hon, at yr hwn y mae dyfbdfa 
awyrgylch. 



Stnwtr Lodes. — Lady dduwiol, ne- 
wydd gladdu ei bacbgen hoff, a ddywedai 
wrthi ei hun, a*i Lodes o dair i bedair oed 
yn eistedd wrth ei hochr, 4 «Yr Arglwydd 
a ddygodd ymaith, bendigedig a fyddo 
en w yr Arglwydd. Ie, ie, yr Arglwydd 

Cw 9 a theilwng yw ei enw sanctaidd Ef." 
na, cydymddyddanai a f i geneth, am y 
brawd a fuasai ferw ; a gofynai y fechan, 
"Mam, pa le y mae fy mrawd?" Atteb- 
wyd, "Mae yr Arglwydd wedi ei gym- 
meryd i'r nefoedd/* Gofynwyd, "Fr Ue 
da, Mam ?" " Ie, w ebai V Fam, ac yn 
wylo'r dagrau 'n Uifl Holai *t fechan 
drachem, "A oedd yn iawn i*r Arglwydd, 
gymmeryd Henry 'mrawd i'r Ue ia?" 
Attebai y fam, " Oedd, oedd, nid yw Efe 
yn gwneuthur ond yr hyn sydd dda ; ni 
wnaeth, ac nie gwna Efe ond yr hyn sydd 
iawn." Y fechan, gwedi hir feddwl, a 
ddywedai yn ei symledd uniongyrcbol, 
"Os felly, am beth yr ydych chwi yn 
wyło Mam fach?" — Ar hyn, dywedaf 'r 
fam, "Fy mhlentyn anwyl, yr ydwyd 
gwedi fy ngyrru na feddaf fi ddim rheswm 
i'w ddywedyd, ac ni ddywedaf ddim yn 
ynfyd yh erbyn Duw."— Sychodi y fon- 
cddiges ei dagrau, ac a gyfododd, er tyn- 
ered teimladau Mam. 

Darllbn Testun. — ^Mr. Titus Jones, 
pregethwr gyda'r Methodistiaid, ynMor- 
ganwg, sydd yn heneiddio, gan wneuthur 
daioni lawer, mewn diniweidrwydd ac 
ewyłłys da. Un o'i bethau da iawn, yw 
gofalu am ddarUen ei Destun yn hjrglyw 
a dealladwy, fel gwr yn credu mai gweU 
y testun na geiriau dynion. Un tro, ar 
amser cyfarfod misol, arweiniwyd ef i 
orphwyB dros nos i ystafeU ag"ynddi ddau 
wely ; ef a chyfaiU yn y naiU, a dau frodyr 
yn y Uall. Gofynai un o'r brodyr, «* Mr. 
Titus Jones, pa bryd y deuwch attom ni 
etto? ,> Ac attebwyd. "Daeth gwraig 
attom i'r gyfeillach grefyddol, pan y buoch 
accw o'r blaen," ebai 'r cyfaiU. A chan 
y gofynai Mr. Jones, a oedd rhyw air a 
ddywedasai ef wedi effeithio ar feddwl y 
wraig, attebwyd y bod, ac mai'r Testitk 
oedd y gair bwnnw. Mr. Jones, yn ei 
symledd diniwed ac uniongyrchol a ddy- 
wedai, " O bobl anwyl, nid ces gennych 
ddim briwsionyn at borthi hunanoldeb; 
ac os &'r hanes yna 'n mhell, y mae arnaf 
om y darUenir Testunait gwerthfewr 
gan rai yn fis nag erioed !" 

Caeedydd ;— Ajgraffwrd a Chyhocdd wyd gan 
D. EranB 8wydafa'r Priacipality. 



" GOBEU AEF, ARP DY8G." 

— ♦ 

Y WA¥R; 

SEP, 

CYLCHGRAWN LUplENYDDOL A CHELFYDDYDOL. 



Ctp. 1.] 



MAI, 1851. 



[Rhif 11. 



T OOŁTOTOB AT « OTSW&AB 



CAREDIGRWYDD. 



GrDWŁADWTB SSBCHUS, — 

Cabedigbwydd, sydd dueddfryd 
ewyflysgar at wneuthur daioni 'n wirfodd- 
ol; maen prydferthu y meddiannydd ag 
hawddgarwch bob amser; a pban yn 
gweithredu oddiar yr egwyddor, '• Carad 
at Duw a dyn," y mae'n rhinwedd y oeir 
iddi, gymmelliadau cryfion, gyda moddion 
ennillgar, cyfleusterau lawer, a^breintiaa 
gorachel. 

CrmcsLLiADAu. — Lle bynnag yr ed- 
rychom, caredigrwydd yn ymfwyhaau a 
welir yn boli ymddygiadau yr Arglwydd 
at ddyn. Crewyd pob peth yn dda iawn; 
golwg, a goleuni; clyw, a pberoriaeth; 
bywyd, a'i gynnaliaeth; a daioni ar ddaioni 
sy'n ymarllwys o'r cyfan, drwy'r gwabanol 
synwyrau corphorol i'r enaid ystyriol; 
gan agor y deall, deffiroi'r gydwybod, 
denu'r ewyllys, ennill y serch, a chofleid- 
io ł r holi adyn gwerth&wr mewn caredig- 
rwydd cyflawn. Cerddediad olwynion 
cantog a llawn llygaid rhagluniaeth, sy'n 
anfon ini lin, gwlan, olew, mel; ymborth, 
a diod, ac ein llwytho beunydd a daioni, 
gan estyn ein nanadl mewn iechyd at 
fwynbaau y mawr, amryw, roddion lawer; 
pan ein hamgylchynir a gofidiau, enfyn 
rhagluniaeth waredigaeth o le ac mewn 
duli na ddisgwyliasom ni ; hi a'n sjmmud 
o enan cyfyngdra i ehangder, lle nid ces 
gwaagfa, a saig ein bwrdd a fydd yn llawn 
brasder; perygl a'n cyfarfyddodd megys 
llew ysfrjyfaethus, ond efe a holltwyd fel 
yr hoiltid mynn, er nad oedd dim yn ein 
llaw ni; ac os troir o'r neilldu, gan edrycb 
yn ein myfyrdodau ar yr yagerbwd a fu 

Ctf. i. 



rnadwy, ceir bwyd allan, o'r bwyttawr, 
ac o'r cryf daw allan felusdra ; cenfigen 
brodyr, dyfhder pydew, a gwerthu un yn 
rhid cyn hyn, a wnaed megys grisiau 
esgynol i gerbyd tywysog, at gadw yn 
fyw bobl lawer; gostegir y gwerusau eel- 
wyddog, y rhai a ddywedant yn galed, 
trwy falchder a diystyrwch ; cuddir y rhai 
a ymddiriedant yn yr Arglwydd, yn nir- 
gelfa ei wyneb rhag balchder dynion; 
cuddir hwynt mewn pabell rhag cynnen 
tafodau; a galluogir hwy bob un i ddy- 
wedyd, " fiendigedig fyddo yr Arglwydd ; 
ćanys dangosodd yn ihyfedd ei garedic- 
rwydd i mi mewn dinas gadarn." Tren 
cadw enaid, a ddatgnddia orlawnderoedd 
caredigrwydd; gyda bod y dyn Adda yn 
colli ei le, rhoddwyd adoewid o Had y 
wraig, cyflwynwyd y gyfraith seremoniol 
megys athraw at Gnat; anfonwyd, a daeth 
Iesu o'i fodd i barthau isaf y ddaear i gadw 
dyn; esgynodd i eiriol tros drosedlwyr, 
anfonodd yr Yspryd Glan, mae ganddo ei 
Eglwys ar y ddaear, ac y mae bon, yn ei 
hymarferiad a moddion raoesol yr EfengyU 
yn ehangu ei charedigrwydd tuag at ym- 
geleddu boli ddynion y byd. 

Ymddarostyngodd yr Iesu, gan gym- 
meryd arno agwedd gwas; cadwodd y 
cyfraith, rhoes Iawn anfeidrol a difai i 
Dduw, ac agorodd ffordd dyfodfa trugaredd 
gyfiawn at ddyn euog nas haeddai ond ei 
gospi; am bynny tra dyrchafwyd yntau, 
eisteddodd ar ddeheulaw'r Mawredd.yn y 
goruwchleoedd, coronwyd ef a gogoniant 
ac anrhydedd, rhoddwyd iddo bob awdur- 
dod yn y nef ac ar y ddaear, ac y mae ' 



igitize 



[le 



31 



242 



Y WAWR. 



wrth ei wregys agoriadau Uywodraeth y 
bydoeddanweledigamarwolaeth; ynghyf- 
lawnder anfeidrol ei haeddiant tragy- 
wyddol y saif diogelwch y nefoedd, fel 
nad a pechod yno byth mwy; trwyddo ef 
dichon i droseddwr euog agoshaau'n edi- 
feiriol, a'r Barnydd cyfiawn yn gwenu ar 

Sr halog heb ei ladd; ac ynddo ef mae 
oU gyflawnder y Duwdod yn preswylio*n 
gorphorol, megys cydymgyferfyddiaa holi 
nerthoedd tanbeidrwydd y goleuni tragy- 
wyddol mewn un cynnullfan; ac yn cann- 
aid dywynnu, oddi yno, droe a thrwy yr 
holi fydysawd yn ddysgleirdeb gogoniant 
annhraethol ei ddaioni a'i bunangynnyrfiol 
gariad. 

Crist yw*r cyfryngwr rhwng Duw a 
dynion; trwyddo ef y gwnaethpwyd yr oll 
ar a wnaethpwyd; ynddo ef y mae pob 
peth yn cydsefyfi, pa on bynnagai pethau 
yn y nef ai pethau ar y ddaear ; efe yw 

Lhwn a osodwyd uwcnlaw pob peth yn 
bywiol, cynnaliol, a Uywodraethol yr 
Eglwys, a thrwy^r hwn y mae pob peth 
yn dyfod i ddyn ; gan na arbedodd y Tad 
ei briod Fab, ond a Y i traddododd ef trosom 
ni oll, pa wedd gydag ef hefyd na ddyru 
ef i ni bob peth? Dyma fwy na digon y 
ddaear a'r mor yn un ; yr oeod gan Eaau 
flysig ddigon, eb ef, o bethau'r byd ymą, 
ond yr oedd gan Jaeob bob peth ; sef, y 
bywyd sydd yr awr hon a'r hwn a fydd ; 
pethau presenol, pethau i ddyfod, angau, 
einioes, nefoedd, I)uw! 

Ymfwyhaodd amlygiad o Oaredigrwydd 
y Bod Mawr yn ei enw, o'r un a gafodd 
Abraham, "HallaUuog," hyd i'r dywediad 
" Cariad yw Duw ;" ymfwyhaodd y care- 
digrwydd^ o oeodiad y gyfraith a orchym- 
mynai, "Gwna, abyw a fyddi," hyd i sef- 
ycUiad yr Efengyl, 8y'n gwahódd ac yn 
dywedyd, "Tyred, a chymmer o ddwfr y 
bywyd ynrhad:" ymfwyhaodd amlygiad 
o garedigrwydd Crist at ei eiddo, o'r pryd 
cyntaf eugalwai 'n ddisgybUon, i'r ychydig 
cyn marw y galwai hwy yn gyfeuUon, ac 
hyd i fore r adgyfodiad, wedi eu tywydd 
mawr, y galwodd hwy yn Frodyb. Efc 
yVr cyntaf anedig yn mhlith brodyr lawer ; 
sefydlodd gymdeithas brodyr miloedd 
myrddiwn Israel ar y ddaear, ac y mae 
nodweddiad hon yn ein cymmell i gared- 
igrwydd haelfrydig. 

Cynnulleidfa o bobl a wyddus i weithred- 
oedd da yw Eglwys Crist; ynymarfer a'r 
moddion moesol sydd angenrheidiol tuag 
at ufuddhaau'n galonog i'r archiad t& £wch 
a dysgwch yr holi genedloedd; ac anfon- 



wyd y Diddanydd i rymuso ac effeithio 
dylanwad j moddion moesol er emńll ac 
ad eni dynion. Yn y Deml gyBegredig, 
angenrheidiol oedd i'r holi genedlym- 
ddangos ar yr wylarbenig; yn y Syna* 
gogau, a adeiladwyd lei ein addoldai ni, 
er cyfleustra i wahanol gymmydogaethau, 
ni ystyrid Uai na ddeg-ar-hugain yn gyn- 
nuUeidfit; eithr ymfwyhaodd amlygiad y 
oaredigrwydd yn amser y diwygiad ; cy- 
8egrwyd pob Ue fel eu gilydd; nid yw*r 
naill gyfran o ddaear yn sancteiddiach na 
chyfran arall; preswylioyfi y credinwyr 
mae'r Yspryd Glan, san wneuthur pob 
calon sant yn deml; a Ue bynnag y byddo 
ond dau neu dii o'r cyfry w yn ymsynnull 
yn ei enw, y mae yn y Ue hwnn w Eglwys, 
a'r Iesu yn y canol yn eu bendithio. 
Bendithynymrw^haau^r fforddyr eloyw j 
bendith Iesu; yn ein henniU i*w garu ef, 
am iddo ef yn gyntaf ein caru ni ; ac yn 
enyn awydd ynom am fod yn feodith i 
eraiU yn mhpb mann. Mae'r Eglwys, fel 
ffynon fywiol, yn Afrydio aUan geingciau 
ar bob Uaw, a wna i'r broydddarfu athyfu 
mewn gwyrddlesni blodeuog; felunswp 
o flodau, yn perarogU^r ardaloedd; fel un 
arwynebedd grisial, yn adlewyrchu ty- 
wyniadau y goleuni grasol a ddisgynamo; 
megys canwyU ar fwrdd, yn goleuo*rhoU 
d^ ; yn gyflfelyb i halen, yn puror gym- 
mydogaeth; yn debygi ddinas ar firyn, 
yn amiwg i'r hoUgyffiniau; a'ihoUael- 
odau fel ser, vn goleuo'r byd, fel y gwypo'r 
byd ddyfod Iesu oddiwrth y Tad. 

Gwnaed yr Eglwys yn yspytty drws 
agored, i ymgeleddu pawb a ddel, pe 
byddent yn feth ag na allont gael tosturi 
mewn un Ue arall o fewn y byd ; ystafell 
y wledd bur ydyw, ac awydd ei phres- 
wylwyr sydd am helaethu ei Ued, eetyn ei 
chortynau, a geni ynddi genedl mewn un 
dydd ; mae bob un o'i mewn yn garedig 
yn ol ei aUu, fel y gwas yn gwahodd i'r 
swpper mawr ; nid digon yw fod etto le, 
ond rhaid myned allan i'r anneddau, i*r 
gweithdai, i'r badau, i'r heolydd, i'r caeau, 
ac i*r prif-ffyrdd ar ol dynion, a'u cym- 
mell i ddyfod i mewn fel y Uanwer y t^. 
Gardd ydyw, ac yagythrwynt y Gogledd, 
fel awel dawel y Deheu 'yn gwaagaru^ 
peraroclau, mynydd Zioń ydyw, a gwledd 
ynddo i'r hoU bobloedd, heb arian ac heb 
werth ; T£ ydyw, ac afon yr iechawdwr- 
iaeth yn dyfod oddiwrth yr orsedd y£> 
iawn, a'r Oen, gan redeg dann ei riniog i 
fywhaau y meirw lawer sydd yn y mor o'r 
tu allan; a phiol aur yayw, yr arUwys 

Jiaitized bv 



CAREDIGRWYDD. 



243 



gorlawnderoedd nefbl caredigrwydd iach- 
usol ar drueni dyn. 

Moddiok. — Arferiad diweddar ond 
fiesol, yw enwi pennod ac adnod yn des- 
tun pregeth; diweddar, ond cyffeus yw 
cyhaeddmd rheolaidd ar hyd yr wythnos ; 
eithr diweddar a thra esgeulusol i'w dis- 
gwy 1 am i'r pregethwr, y deacon, a'r Gwein- 
idog wneuthur y cwbl oU. Crybwyllir 
pregethu'r Efengyl, a chrefydd weithiau, 
mewn ystyr gyfyngach nag eu golygir yn 
yr ysgrythyr lin ; ond nis gelHr cyłyngu 
y moddion moesol heb ryfygu ; os gweddio, 
gweddio a phob rhyw weddi a deisyfiad 
yn 'yr Yspryd yw'r ddyledswydd; os 
pregethu, dylid gwrthwynebu pob drwg, 
annog pob da, gan berswadio, dysgu, 
athrawiaethu, argyhoeddi, ceryddu, ac 
hyfforddi mewn cyfiawnder, gan ocbel 
Tnfyd ac aonysgedig gwestiynau am eu 
bod yn magu ymryson, Ni ddylai gwas 
yr Arglwydd ymryson, ond bod yn dirion 
wrth bawb, yn athrawus, yn ddioddefgar, 
mewn addf wynder yn dysgu y rhai gwrth- 
wynebus. Gweddai i bob un a ymgyf- 
enwo ar en w Crist wneuthur yn ol ei aUu ; 
os na all ddywedyd mor gyhoeddus, hy- 
awdl, a medrus ag eraill, cali wneuthur 
yn ol y dawn o roddwyd iddo, ac nid oes 
gan neb hawl i' w wahardd. "Deuwch 
ar fy ol i, a mi a*ch gwnaf yn bysgodwyr 
dynion," ebai yr Athraw mawr; er i ł r 
Eglwys fod mewn undeb gweog cryf fel 
rhwyd, nid digon hynny heb i'r rhai cyf- 
arwydd aml eu talentau fod yn bwysau 
fel plwm i'w dwfnhaau i"r mór ; nid digon 
hynny chwaith, heb i'r bychan ei ddawn 
fod, fel corcyn, i gadw ei hymyl ar y 
gwyneb; ac nid digon hynny trachefh, 
heb i'r cyd-ddisgyblion gynnorthwyo mewn 
gweddi, at dynnu> ddalm tu a'r lann ; ac 
ond ufuddhaau i'r archiad, "Ewch a 
dysgwch yr holi genedloedd," bydd y 
rhwyd yn sicr o fod ar yr ochr ddeheu. 
Pa defrrdai'r Eglwys, bob aelod o honi 
gan iawn ymarfer a'r moddion gweithiol, 
fel y llafurwyr diwyd yn gwrteithio, hau, 
a chwynu'r tir, gwelid llwyddiant mawr'; 
na chyfynger, am na wyddir a lwydda hyn 
yma ai hyn accw; am y dichon na lwydda 
unrhyw ddull a fiurfier gan bobl yrun 
moda yn mhob ardal. Dyud gafael mewn 
moddion, a duli a fyddo unol ar angen- 
rheidrwydd am y cyfryw, yn ol fel eu 
dangosir gan amgylchiadau rhagluniaeth; 
gwelodd Josuah bedwar corn gwrthwyn- 
ebus, ond nis gwelodd y pedwar saer 
hefyd i'w dife hyd nes i'r Arglwydd eu 



dangos ; ac fel hyn y mae yn ein dyddiau 
ni. Gwelai'r Eglwys aml gorn yn codi 
o'r pydew diwaelod er ys blynyddoedd, 
ond yr Arglwydd, trwy aingylchiadau 
rhagluniaeth a ddangosoad seiri hefyd i'w 
llifio ymaith ; seiri, o'i ddangosiad ef yw 
cymdeithasau dyngarol, megys yr Ysgol 
Sul, eiddo f r Cennadon, y Bibl, ysgolion 
dyddiol, sobri'r meddwon, yspyttai i'r 
cleifion ynghyd a'r Uiaws o'r sefydliadau 
daionus a aadurnant wlad Gristionogol 
yn rhagorach nag unrhyw wlad arall is yr 
haul. Llawer addurn Cristionogol sy[n 
prydferthu Cymru iachus; eithr ni ddylid 
ymfoddloni heb ychwanegu attyntyn oreu 
y gellir. Duli cyfyng yw gwrthod preg- 
eth neu ddarlith am y digwydd i'w cy- 
hoeddiad fod ar yr un amser arhywfodd- 
ion rheolaidd Uai eu hefFeithiau daionus; 
a cholled mawr i eneidiaa, er eu myned i 
wranda^r pregethwr dyeithr, yw esgeu- 
luso gwrandaw'r Oweinidog cartrefol; 
colled na ellir ei darlunio ydyw esgeuluso 
'r cymrfodydd gweddio; a'r golled fwyaf 
at gulhaau, nychu, crybychu, a thaflu dyn 
yn ysglymeth pob temtasiwn ydyw esgeu- 
luso myned i ystafell, cau'r drws, a gweddio 
yno yn y dirgel ar yTadnefol; er nad 
ydym yn haeddu 'r lleiaf o'i holi drugar- 
eddau, cawn y mwyaf ond arfer j moddion 
yn y dirgel ; cawn, fel pe gwedi gweithio 
i ennill cyflog cynawn Meistr caredig; 
" A'th Dad, yr hwn a wel yn y dircel, a 
ddl i ti yn yr amlwg." Trwy^ moddion 
moesol lawer sydd yn ein gwlad* Uiosocer 
ac amlhaer moddion deniadol Caredig- 
rwydd y saint. 

Cyfleu8tebau. — Nid oes )rn gyntaf 
ac yn ail at wneuthur daioni, heblaw 
gafael yn y cyfleusdra cyntaf ac ail ; ac er 
fod yn yr Eglwys swyddau cysegredig, 
nid oes o'r duwiolion ddosparłh yn fwy 
cysegredig na'u gilydd i amlygu tiribndeb 
caredigrwydd. Gweithia dawn ei ffordd 
er rhwystrau lawer, ond y mae gan bob 
sant eyfleusterau amryw at fod yn fendith 
i eram. Nid rhesymol yw ymglymu wrth 
ryw un duli neilltuol; eithr ein dyled- 
swydd y w ymamel yn mhob duli da. Nid 
iawn esgeuhiso cydgynnulliad ; ond os dig- 
wydd i'r naiH orchwyl rhinweddol em 
hattal rhag cyflawni gorchwyl da arall, ni 
ddylid beio arnom. Y mae yn Nghymru 
luoedd o bobl dda, yn myned fr addoldai 
ar hyd y dydd cyntaf o^r wythnos ; gyda'u 
gorchwyl ar hyd pob dydd arall ; a phob 
hwyr mewn addoldy, naill ai yn gwran- 
daw pregeth, yn cydweMio^^^^ 






244 



Y WAWB. 



ngbymdeithas Eglwysig 7 saint, a da iawn 
yw hyn ; ond llawer sydd na aliant gofio mo'r 
haner; ac heblaw bynny, byddai fnddiol i ni 
ystyried y petbaa a ganlyn yn ddifrifol iawn. 

1. A ydym yn galla rhoddi cyfraa resym- 
ol o'n bamser i ddarllen a myfyrio ? A ydyw 
awr ein dychweliad adref yr hwyr, a'n myn- 
ediad at orchwyl y boreu, yn fath ag y gellir 
casgin yr holi deala 'nghyd ac yn effro i 
ganu mawl ac i alw ar enw yr Arglwydd ? 
A oes modd i dad, wrth weithio ailanar hyd 
y dydd ac wrth fyned bob nos i gyfarfbdydd, 
nen i dafarndai, alln cyflawni ei ddyled- 
gwydd tnag at ei blant, sydd arhaiohonynt 
heb ei weled, heblaw ar amser pryd o fwyd? 

2. Cyfleustra effeithiol i'w dysgn plant, a 
thrugaredd fewr yw mam grefyddol mewn 
t£. Llawer o blant tlodion amddifaid, yn 
crwydro i gardotta, ac i ladratta, a esgeu- 
lnswyd yn blr, namyn i'w cospi ; ond bn i 
Mr. Dickens, y ffng-ystoriawr, sefydlu ys- 
golion y plant carpiog drnain; mae amryw o 
gyfoethogion y wlad yn cynnorthwyo'r car- 
edigrwydd, a dyma gyflenstra fenditbiol i 
Gristion wneuthur lles mawr iann. Gan 
ddylyn 61 traed gw£r da yn Lloegr, bu i 
Hngh Owen, Yswain, Somerset Hóuse, 
Llnndain, gael ysgol i rai na feddant yr oll 
o*r synwyran corphorol yn Nghymru ; a chy- 
fleustra teg i garedigrwydd hawddgar yw 
addysga y mad, y byddar, a'r dali. Ym- 
weled a*r clwyfns mewn yspyttai, ac ymwel- 
ed i ymddyddan a'r rhai sy mewn carcbaran, 
i'w cynghori 'n ddwys, sy gyflensteraa man- 
teUiol i garedigrwydd fod yn fendith; yr 
Ysgol Sul, a'r Gymdeithas sobr gy gyflens- 
teraa anwyl; ac er y rhaid i aml nn, yn ei 
gysylltiad a'r cyfryw sefydliadan, ddy wedyd 
gyda brenin Israel, "Am fy ngaredigrwydd 
fm gwrthwynebant, cylehynasant fi a geir- 
ian cas; ymladdasant a mi heb achoe; tal- 
aaant hefyd i mi ddrwg am dda, a chis am 
fy nghariad ; M etto mae'r nefoedd yn taln'n 
aneirif yn y fynwes, ac yn amgylchynn nn a 
chyfeillion dnwiol, y rhai sy lawer rhagorach 
na brodyr Joab, y rhai a garant ladd dynion 
hyd y nod wrth gyrn yr allor. Os na cheir 
gydag aml i Laban rhinclyd, tenen, Ilwyd, 
glasdrwyn, ac afrywiog, ond sarngrwydd, 

'grwgnach, camwri, casineb, a s^n; y mae 
Un yn y nefoedd, a enfyn wersylloedd o an- 
gylion gl4n, gyda bendith i'n cy&rfod ar y 
ffordd yr elom ; ac os ein cloffir, cael y fen- 
dith y w'r gamp, a chael tywjniadan heddwch 
y nefoedd ar yr enaid yw'r peth sy'n gwrth- 
bwyso holi erlid a choegni y rhai nad da 
ganddynt edrych ar aiacced fraith. 



8. Cyfleustra, yn teilyngn ein sylw neOl* 
tnol yw ymweled a phobl yn eu UL Mae 
nn dref neilltnol, yn gyfagoa attom, y cyn- 
naliwyd ynddi gyfiufodydd cynnyrfns i 
ddeisebn yn erbyn Pabyddiaeth; ac ar yr 
nn pryd, y mae yn Newport, Sar Pyawy, 
lawer o blant Protestaniaid o fewn ysgol 
ddyddiol y Pabyddioa ! Plant pobl dlodion 
ydynt, a ddenwyd trwy iVofieiriaidpabaidd 
alw yn nhai en rhleni; lluoedd o'r cyfiryw, 
er ymgyfenwfn Brotestaniaid, sy rai nad 
ydynt yn myned i nn Ile addoliad; llawer 
tref sydd yn Nghymrn yr un modd, heb 
haner y trigolion mewn addoliad ar 7 Sol ; 
ac er mai anwybodns o bethau *r Bibl ywy 
fath rleni, gwyddant am werth arian mewn 
tlodi; a chan fod yr offeiriaid pabaiddyn 
(wfranau arian iddynt, gwerthir y plant feliy, 
iw maga yn babydilion ! Mewn difrifj ai 
nid gwell na chynnal cyfarfodydd i ddeiseba 
'r frenines dirion, a fyddai ymafael yn y 
ddyledswydd o ymweled a'r tlodion yn eu 
tai, gan ddeisebu Brenin breninoedd am fen- 
dith ar y gwaith? Y mae amryw blant, yn 
cael en dysgn mewn credtian hollol wihanol 
i eiddo en rhleni; ac er nas haerwn fod 
eiddo y rhleni *n well, yr ydym yn hyf i ddy- 
wedy^ y gweddai i rleni a dybient fod gan- 
ddynt gywirdeb, ymdrechn hyfforddi en 
plant yn y cywirdeb hwnnw tra o dan en 
gofal, yn Ile en gwerthn am h^n bar o esgid- 
ian nen ambell i chwecbeiniog. Dyledawydd 
hawdd ei chyflawni gan garedigrwydd a 
fyddai ymweled a'r bobl ; ac yn hytrach na 
beio 'r papyddion, na neb arall, oblegid en 
hymweliadan, awn a gwnawn yn well na 
hwynt. Mae gan Weinidog yr Efengyl 
lafur mawr eisioes iV fyfyrdodaa yn y gair 
a phregethu; ac yn hytrach nag oernadn 
mewn segordod, "Aed y pregethwr, a dylai 
'r deacon fyned, ac y mae hwn a hwn ar fai 
mawr nad elai," dyweder bellach awn ni, 
awn i gydy awn bob un, awn a meddicmnum, 
canys y mae tir lawer iawn heb, ac i V fedd- 
iannn hyd y nod yn nhrefydd Cymrn Diosog 
ei cbaredigion. 

4. Cyfleustra eang i garedigrwydd sydd 
mewn ymdrechn talu am yr addoldai oll, am y 
tir o tannynt, ac am yr holi a berthyn iddynt. 
Cyflenstramawrsyddiofalnamgynnalyweui- 
idogaeth sanctaidd, trwy daln i'r G weinidog- 
ion yr hyn a fyddo ddigonol at en cynuorth- 
wyo yn ngadwraeth en teuluoedd, ynghyd a 
chael llyfran a gwisgoedd teilwng o'r swydd; 
a chjrflenstra arall etto sydd, i ddangos car- 
edigrwydd at yr Eglwyai, trwy draibd achoe- 
ion yn amlwg gyda gwyneb agored, fel na 

Jiaitized by 



CAREDIGRWYDD. 



245 



byddo Ile i ammheoaeth ; gan ymddwyn at 
yr boli aeiodau fel at groaduriaid rbesymol, 
yn hytrach na pheri rhwygiadau, fel y aydd 
yn Lłoegr y dyddiau hyn, trwy ffurfio rheol- 
au at orfodi dyniou i ymostwng, pan y teim- 
lont nad cyfunol y cyfry w reolan a'r rhyddid 
i syddyn Nghrist. Ymdrecb am wneathnr 
pob peta fel y gweddai i blant y dydd yw 
ymdrech caredigrwydd. Gadawodd Crist 
eaiampl fel y dylynem ei ol ef ; ni ellir onwi 
pob doli o arfer moddion, yoghyd a phob 
cyfleustra y dichon i ragluniaeth ei amlygu; 
eithr byddwn yn ein lie wrtb ddylyn ei ol 
Ef. Gofalos hynod am y tlodion oedd yr 
leaa; hawdd deall, oddi wrth hanescasgliad- 
au yr Eglwys Apostolaidd, nad oedd neb o'u 
tlodion ar y plwyf yn y dyddiau hynny ; 
dimai neu geiniog bob nn, yn mhlith yr ael- 
odau cysorns amynt yn Ngbymru, a fyddai 
ddigon i gad w ein tlodion crefyddol na cheid 
nncredadyn, tlawd o bethau daear, yn gor- 
fod myned i oddef eoegni oer y plwyf; os 
ofiiir y denai cynnal y tlodion ragrithwyr i'r 
Eglwys, rhaid addef fod i ni gystal diogel- 
wch ag oedd i'r Apostolion; os metbir, 
mether yn ochr haelionus caredigrwydd, a 
dichon i rai a ddechrenont gydag fe ddyben- 
ion, gael dybenion uwch cyn marw. Yr 
oedd yr Iesn sanotaidd, wrth fyned i wneuth- 
nr trugaredd, yn gwnenthnr trngaredd ar y 
ffordd* Aeth oddi amgylch, i wneuthur, 
nage, gan wneuthur daioni. Pregethodd ar 
y mynydd, daeth i waered, a glanhaodd y 
gwahanglwyfus ; iachaoddferchycanwriad; 
aeth i dy Petr, ac iachaodd eichwegr; iach- 
aodd lawer o rai cleifion; aeth mewn Uong 
i'r lann arall, a gostegodd yr ystorom ar y 
ffordd^ wedi ei ryned i'r lann arall gwell- 
haodd y rhai gerllaw'r beddau ; wedi ei ddy- 
fod i'w ddinas ei hun, maddenodd i'r claf o*r 
parlys; ac fel yr oedd yn myned oddi yno, 
galwodd Matthew ar y ffordd; dysgodd bech- 
aduriaid, hyfforddodd ddiagyblion loan, aeth 
i dy penaeth, ac iachaodd y dyferlif gwaed 
ar y ffordd ; cyfododd ferch y penaetb, ac 
wrth fyned iddo yno, agoroddlygaid y deill- 
ion, rhoea dafod i'r mudan, a gwnaeth dda- 
ioni jny tf; " A'r Iesn a aeth o amgylch yr 
holi ddinaaoedd a'r trefydd, gan ddyagn yn y 
deml, yn y synagogau, ar y mynydd, ar lann 
y mór, wrth ddringydd ar frigan coedeu, a 
chan bregethn efengyl y deyrnaa yn mhob 
Ile yr elai iddo ac iachau pob clefyd, a phob 
afiechyd ym mhlith y bobl, aeth gan gwnenth- 
nr yn| garedig iawn y tn hwnt i bawb. Na 
phriodoier hyn fel pe na byddai 'n perthyn i 
ond pregethwyr ; ei bod yn eaiampl deilwng 



iddyut sydd wirionedd, ond perthyn yn ea- 
iampl i holi ganlynwyr Iesn yn yr nn modd; 
wrth ryned i addoli, ac wrth ddychwelyd, 
trown at ddynion ar y ffordd; wrth fyned Tr 
Yagol Sul, ymwelwn a'r plant fyddo 'n 
ohwarae ar y ffordd, — " Gan wneuthur 
daioni," i bawb, yn mhob rhwy fodd, mewn 
caredigrwydd awn o amgylch yr holi wlad a 
4hrwyddi yn ei lled a'i hyd. 

Breimtiau.— -Am ein caredigrwydd, ni a 
gawn garedigrwydd gan eraill, i ni ac i!n 
plant ar ein hol. Mae y fath rai a Joas. yr 
Lwn ni chofiodd y caredigrwydd a wnaediai 
tad Zachariaa iddo, ond a laddodd y bachgen, 
yr hwn pan oedd ete yn marw, a ddywedodd, 
Edryched yr Arglwydd, a gofyned ; eithr 
amlach y ceir rhai fel Dafydd, yn dywedyd, 
Mi a wnaf garedigrwydd a Hannn, megys y 
gwnaeth ei dad ef garedigrwydd i mL Os 
clwyfir rhai weithian yn nh^ caredigion, ceir 
bod fel Boaz, a gwragedd gweddwon yn 
gweddio am i'r Arglwydd fendithio yr hwn 
ni pheidiodd ei garedigrwydd. 

Cariadyw egwyddor, tueddfryd, ymarfer- 
iad, a choron Caredigrwydd Cristionogol; 
mae llawer o hono yn ein glwad, a rhagora 
Cymrn ar amryw wledydd yn hyn ; ond 
gwych a fyddai i ni ymdrechn rhagori arnom 
ein hnnaio, a bod yn helaethion gan ymhel- 
aethn i gyfoeth haelioni mewn rhlnwedd: nia 
dichon fod rhinwedd Ile byddo rhaid yn 
trawaarglwyddiaethn ar y meddwl ; bod yn 
ewyllyagar, a chennym galon i weithio, am 
fod daioni yn ein bryd sy fraint yn ychwan- 
egn breintian. Yr hael a ddychymyg hael- 
ioni, ar haelioni y saifi ac y mae yn ddiolch- 
gar am y ddawn annhraethol. Pawb sy 
gyfaill i'r hael, a'r enaid hael a frasheir; am 
ei fod yn rhoddi cwbl ddiwydrwydd, i 
chwanegn at ei ffydd rinwedd; ac at rinwedd, 
wybodaeth; ac at wybodaetb, gymmedrol- 
der ; ac at gymmedrolder, amynedd ; ac at 
amynedd, ddnwioldeb ; ac yn awr, — ai seg- 
nra? — Nage; ac at ddnwioldeb, garedig- 
rwydd brawdol; ac at garedigrwydd brawd- 
ol, Gariad. Lle byddo'r pethan hyn, gan 
Gristiou, ac yn aml hwynt, y maent yn perl 
na byddo na segnr, na diffirwyth y , ngwybod- 
aeth ein Harglwydd Iesn Grist GydaV 
pethan hyn, ceir bod yn blant i Abraham, 
tad y ffyddloniaid, cyfaill caredigol Duw. 
Gyda'r rhinweddan hyn ceir bod fel y The- 
saloniaid, yn frodyr caredig gan yr Arglwydd, 
yn mwynhaan cymdeithas y Tad, y Mab, a'r 
Yspryd Glin ; ac felly, yn helaeth y trefnir 
i ni fynediad i mewn i dragywyddol deyrnas 
ein Harglwydd a'n Hachubwr Iesn Grist. 



> 'i 



246 



r WAWR. 



"I I 



Crynhóad. — Cariad at Dduw a dyn yw 
egwyddor sylfaenol ac ymfodiad aroeol Crof- 
ydd ; pob cymmwynas garedig, 08 heb gariad, 
nid yw ddim. Gwir y dichon i un wneuthur 
lles, bod yn aelod o gymdeithasan dyngarol, 
ie a bod yn bregethwr heb ganddo grefydd; 
er hynny, ile mae crefydd, y mae yno hefyd 
ymdrechu o Waid pob achos da, gan lafurio 
a rhoddi pethau gwerthfawr ; " Nid offirym- 
af i'r Arglwydd fy Naw boethoffrymmaa 
rhad, eithr gan brynn y prynaf mewn llawn 
pris," ydyw iaith crefydd : drnd a fa yr oll 
i'r Iesa sanctaidd, ond llawer yn galw en 
hnnain ar enw Gristionogion a wariant mwy 
am sothach mewn wythnos, nag a roddant 
at ledaenn daioni mewn mis. Arwyddair 
crefydd ydyw, "Crist i'r boli fyd, a*r boli fyd, 
i Grist;" a bedd-argraff credadyn yw, "A 
allodd hwn, efe a'i gwnaetb," neu "A allodd 
bon hi a v i gwnaeth," mewn Carrdiobwtdd. 



DYFR-DROSGLWYDDIAETH. 

Pen. II. — PfiUUANNAU Codi Dwfb. 

Yn ein Rhifyn blaenorol, gosodasom yr 
egwyddorion hanfbdol, yr ymddibyna sym- 
mudiad hylifoedd arnynt, ger bron y darllen- 
ydd, a dangosasom y modd yr ymweitbredir 
arnynt gan effeithiau natnriol pwysdynniad; 
ein hamcan nesaf a fydd egluroY modd y 
gellir gorchfyga en pwysdynniad gyda 
mwyaf o faintais, a'r dali y gellir codi 
dwfr, a'i orfod i symmad mewn amrywiol 
gyfeiriadan, at ddiwallu anghenion dyn. 
Mae'r dosparthiad yma, o'r lles ymarferol 
mwyaf, am y cynnwys hanes yr amrywiol 
sagnedyddion, peiriannaa, ac offerynaa, a 
gawsant, o amser i amser, en dyfeisio a'u 
hadeilada i'r dyben hwn ; ac er lliosoged yr 
ymddangosant, canfyddir y cynnwysir hwy 
oll dan bedwar o benau cyffredinol ; sef, yr 
offerynaa hynny y codir dwfr ganddynt 
mewn Uestri, trwy gymmwysiad galla cel- 
fyddydol; y rhai a'i codant trwy bwyswasg- 
iad yr awyrgylch; y rhai a weithredant 
trwy gydwasgiad ar y dwfr, naili ai 'n nnion- 
gyrchol, nen drwy gyfrynglad tewychiad 
awyr ; a'r rbai a weithredant trwy bwysiant 
y dwfr, o'r bwn y codant gyfran. 

1. Ymddengys y Unniwyd yr offerynaa 
dyfrdroaglwyddol boreaaf ar yr egwyddor 
symlaf a chyntaf, oddigerth sugnedydd 
Ctesbee o Alexandria, yr hwn a flodeaodd 
oddeata cant ac ngain mlynedd cyn Grist ; 



ond ychydig a wyddir am neilldaolrwydd ei 
ffarfiad. Tebygol, mae'r doli cyntefig oedd 
Uestri cyffredin a rbaff, a'a codi naill a'i 
gyda v r dwylaw, neu gyda dirwynlath, fel yn 
ein ffynonydd dyfnion gerllaw amryw o'n 
tai; eithr gan mai blin y dali hwnnw, mewn 
fiynonydd tra dwfh, a chan mai costos yw, 
os ei cyflawnir k llafor y llaw, gellid ei 
rwyddhaaa yn hawdd, trwy gymmwy ao nerth 
anifail at lwyfch mwy, megys yr arłerir am- 
ryw gelyrnaa, mewn gwahanol ochder, ar yr 
nn rhaff neu gadwen, yn debyg i'r doli di- 
weddar ; ac y mae'r ddau beiriant hylif-dros- 
glwyddol bynaf ag y sydd hysbys i ni wedi 
en gwneathar ar yr egwyddor yma; ee( yr 
Olwyn Persiaidd a'r Cogwrn Archimediaidd. 

Yr Olwyn Persiaidd.— (Md a Uestri 
ogylch ei cbant ar nn ochr iddi, acystyllenod 
iV throi gan ddylifiad y dwfr ar yr ochr 
arall ; yr oedd ei;thrwch yn rwy na 9 r nchder 
i'r hwn y byddaf n angenrbeidiol codi y dwfr; 
a rhaid oedd ei bod mewn afon lifeiriol cyn 
y gallasai droL Er mai syml hynod y ddymis 
hon, mae'n nn o'r rhai rhataf ac effehhiol a 
allasid en gosod i fyny at ddwf rhan a mwydo 
tir, i'r dyben o'i laforio v n dyddyn nen ardd, 
pan yn angenrheidiol codi cyfran o'r dwfr 
rhedegog i leoedd uwch. Nid oes eisian 
gofal na gwasanaeth dyn tra y gweithio hon. 
am y trydd yn ddi baid tra llifo'r dwfr, gan 
ddwyn i fyny gryn swm o hono, hyd y nod 
pan mai bycbain y celyrnan ; canys po lleiaf 
y celyrnaa lleiaf y grym gofynol i droi yr 
Olwyn. Nid oes eisian chwaith j manyl- 
rwydd sydd ofynolat beiriannan *n gyfiredin, 
am y gweithia er yn lled afrosgo. Duli 
baddiol hynod yw hwn pan fyddo prinder 
dwfr at droi melin, am y codai ddwfr yn 6) 
i'r cafn fel nad elai 'n wastraff, ond y dych- 
welai i droi'r olwyn drachefn. 

Y Cogwrn Archimedaidd. — A gynilnn- 
iwyd ac a arferid gan yr athronydd Arch- 
imede8, at godi dwfr a dyhysbyddn tir yn yr 
Aipht, oddeata 200 o flynyddoedd cyn Grist. 
Pe torcher pibell o blwm ystwyth amrolbren 
o'i naill ben i*r Hall, a dodi on pen mewn 
dwfr, a'r pen arall yn gorphwys ar le ychydig 
uwch, ac yna troi y rholbren a llaw, elai dwfr 
i naill ben y bihell; ac wrth barhaan i droi y 
rhoibren, deaai'r dwfr o dorcb i dorch, hyd 
nes llifeirio allan drwy'r pen arall ; a dyna 
oedd dali yr ofieryn a fn o les a bendith yn 
ngwlad wastad yr Aipht gyda'i aychder 
mawr. 

PeiriarU cdyrnog, asugnćdydd cadwynog. 
Ydyot wahanol foddan y rhai nchod ; cyn- 
nwysant gadwen hir, a gafellau mewn pełł- 

= - _ ' ■« __ _ — - 



DYFR-DROSGLWYDDIAETH. 



U7 



terau cyfaddas ar ei hyd, yn cael ei gweithio 
gan ddwy olwyn, nn i fyny a'r Hall i llawr, 
yn myned isod trwy nn bibell bren, ac yn 
dyohwelyd i fyny trwy uu arall. Y sngned- 
ydd rhaffog, sy debyg ei duli ?r nn cadwynog, 
ood yn dra anmherffiuth, trwsgl, ac annhett- 
wng o'r Ue a gafodd yn hir yn Uechres peir- 
iannau trosglwyddiad hylifoedd. 

2. Yr aU dosparth o foddion codł dwfr, yn 
gweithio trwy bwyswasgiad awyrol, a gyn* 
nwyB bob offeryn a gyfenwir yn Suonkdtdd 
(Pump). Ceir llawer math o sagnedyddion, 
ond y syrnlaf a'r mwyaf cyffredin mewn ar* 
feriad y w*r sngnedydd tenlu, yr hwn a ym- 
ddibyna *n benaf ar bwyswasgiad awyr. 
Mae'r peiriant bnddiol bwn o hynafiaeth 
mawr, a phriodolodd Vitruvins ei ganfydd- 
iad i*r Ctesebes o Alexandria a grybwyllwyd 
eisioes; eithr ni ddeallid yr egwyddorion, 
ar y rhai mae'n gweithio hyd yn mhell wedi 
hynny, fel yr ymddengya oddiwrth y dar- 
lnniad mnsgreU a gynnygiai Galileo ei roddi 
o honynt, oddentn deobreuad yr eilfed-ar- 
bymtheg ganri£ Ni ddeallid natur pwys- 
wasgiad awyrol y pryd hwnnw mewn nn 
modd; ond deawyd iV wybod, a ffaith gy- 
wrain ydyw, mai trwy brofion a wnaed ar y 
peiriant cyffredin hwn yr arweiniwyd dyn i 
ddyfeisio yr awyrbwysydd, neu yr hinddang- 
osydd, gyda'r hwn y gellir gwybod cyf- 
newidiadan tymmeredd yr awyrgylch yn 
gywir bynod. 

Fforf ac adeilad y sngnedydd cyffredin, 
f w weithio a llaw, yw rhdl hir genol a'i pben 
iaaf mewn dwfr, ac ynddi sngnbib; mae 
wrth ben nchaf honno ysgogydd ; yn agos i 
waelod y rhdl sicrheir cafell yn agor at i 
fyny; ac y mae cafell felly hefyd wrth flaen 
isaf y sngnbib. Ond codi 'r ysgogydd at i 
fyny, & y sngnbib at i ławr, yr hyn a wna i 
dewychiad awyr genad y gafell isaf, a diangc 
trwy'r gafell sydd ar flaen isaf y sngnbib ; 
wrth dynna yr ysgogydd at i ławr, daw *r 
sngnbib i fyny al chafell ynghenad oblegid 
pwysan awyr; a'r pryd hwnnw, bydd i 
bwysan *r awyrgyleh ar y dwfr o'r tn allan 
i'r rhdl, wthio y dwfr iddi trwy y gafell yn 
ei gwaeiod, pan el y sngnbib i ławr trachefn, 
bydd i bwyswasgiad gwlybyr genad y gafell 
isaf, ac agor yr nchaf; a phan ddnger y sngn- 
bib i fyny ceir dwfr : ac fel yna, wrth beri 
gwagfa, a'r awyr yn gwtbio dwfr iddo, y 
naill ysgogiad ar ol y Hall, y dyfrsngnedydd 
cyffredin sy beiriant awyrog yn hytrach nag 
nn dyfrdrosglwyddol ; oblegid nad yVn codi 
dwfr heblaw trwy beri gwagfa o fewn y rhól, 
o herwydd yr hwn y mae'r awyrgylch allanol 



yn gwthio'r dwfr o'r fiynoneU ar i fyny iddo. 
Canlyniad hyn ydyw, pe byddai nchder ncbaf 
sngnbib, ar nnrhyw amser, dros 33 troedfedd 
nwchlaw arwynebedd y dwfr yn y fiynoneU, 
ni eUid gweithio 'r sngnedydd at beri digon 
o wagfa i godi dwfr ; am fod colofn o ddwfr, 
hynny o nchder, yn gyfartal i bwysau colofn 
yr nn ffyrfder o'r hoU awyr ; a thrwy fod 
colom yr nn ffyrfder*o arian bywyn gyfaitsl 
i h}nny, pan na byddo ei hnchder on 134 o 
droedfeddi, y deallwyd y modd i wnenthnr 
hirddangosydd. 

Buddiol yw erybwyU cyfeiliornad mynych 
yn adeiladaeth sagnedyddion y sydd yn dra 
rhwystrns fwgweithrediad ; sef, gwnenthnr 
y bib a fyddo yn y dwfr yn rhy fechan, am y 
tybir os bydd fawr y rhaid i'r sngnbib godi 
a thynnn ar ei hdl golom nyrfach o ddwfr, 
ac feUy mwy Uwyth o lawer nag o fyddo 
angcnrheidiol. Dangosasom y twyll hwn, 
yn einTraethodan am ddyfrbwysiant; oblegid 
pa un bynnag ai pwyso y byddo dwfr at i 
ławr ar sngnbib, nen at i fyny oddi dan 
sngnbib esgynol, i'w godi ganddi fel y gwneir 
mewn sngnedydd cyffredin, bydd i amgylch- 
iadan y pwyswasgiad fod bob amser yr nn, 
a rheolir ef gan ei nchder nnionsyth a chan 
drychnod gwynebfesnr terfyngylchol ei golofn 
yn nnig; felly maintiolaeth gendod y rhól 
nwchlaw y gafeU isaf sy*npenderfynn gwyn- 
ebfesnr y golom; a pha nn bynnag, ai Uai 
ai mwy a fyddo 'r bibeU sy'n clodo dwfr 
iddi, nen i fyny o honi, rhaid i'r egni effeith- 
iol at weitbio V sngnedydd fod yr un, oddi- 
gerth y rhytiad yn nnig yr hwn sy fwyaf 
mewn Ue main. 

Er na chyfydy sngnedydd cyffredin ddwfr 
yn nwch na 33 troedfedd, nen'n hytrach 30, 
etto gellir ei wnenthnr i ddwyn dwfr i nn- 
rhyw nchder braidd a fyddo nwch na,r sngn- 
bib, trwy sicrhaan pibell genol nwchlaw iddi; 
ond nid oes a wn£l pwyswasgiad awyr gyda 
hynny ; eithr am na aU y dwfr ddychwelyd 
yn 61, y mae'r naill sngniad ar ol y Hall yn 
gwthioV dwfr yn uwch uwch o fewn y bibell 
at i fyny. 

Pan yn sngno dwfr Ueidiog, dylai fod 
rhwydwaith o gylch biaen y sngnedydd, am 
y dyfethid y lledr gafellog yn fnan gan glai 
a min gerryg; a phan ei harferir mewn 
gwlybyroedd poeth, fel y rhaid mewn am- 
ryw weithfeydd, dyiid dodi cywarchleni tew- 
ychion yn Ue lledr, oddigerth gwnenthur y 
gafellan a'r sngnbib yn hollol o fettel, 

Gan na ddichon y sagnedyddion yna, ond 
gweithio yn nnol a phwyswasgiad awyr, ac 



feUy heb aHn codi dwfr o ddyfnder mwy na 

Digitized byV3AJ\jy U 






248 



Y WAWR. 



80 nen SB troedfedd, gwelir nadydyntgym- 
mwys at fwngloddiau nen sefyllfaoedd y 
byddo *n angenrheidiol naill id tynnn dwfr o 
iflder mewr, nen ei godi hyd i uchder mawr. 
Pan y bydd hynny 'n eisiau, rhaid cael math 
arall o beiriant a elwir sngnedydd gwthioL 

8. Sngnedyddion OwthioL — Nid llawer o 
wahaniaeth sy rbwng adeilad y rhai hyn a'r 
rhai cyffredin, am y gellid gwneuthur y cy- 
ffredin yn wtbiol drwy ddodi pibell uwch y 
sugnbib, a gafell yn agor at i fyny rhwng y 
sugnbib a'r bibell honno; ond rhaid cael 
digonol nerth Pw weithio, a gofaln am Pr 
defhyddian fod yn ddigon oedyrn. Er nad 
yw pwyswasgiad awyr yn angenrheidiol at 
adeilad . sngnedydd gwtbiol, arferir awyr 
fynychaf at godi 'r dwfr i gorph y sngnedydd; 
Ile y dechneuir ei weithio Pw wthio at i fyny ; 
a phan yr adeiladir felly, gelwir hwy sngn- 
edyddion eodiad a gwthiad; eithr nes gellir 
arfer y rhai byn mewn dyfnder mawr neill- 
duol, am fod pwysfawredd y dwfr nwchlaw'r 
sugnbib yn ei hattal rhag gweithio. Pan 
gynnyrfer y dwfr uwch ben unwaith, bydd 
yn haws gweithio; ae am hynny, fel na 
chafib amser i lonyddn, arferir dirwynlath 
driphlyg mewn rhai peiriannan, fel y cafier 
dylifiad parbaaus. Sngnedyddion gwthiol a 
ffnrfir yn ddenblyg weithiau, yn nnol ag am- 
gylchiaóWr aefyllfa ; ac arferir hwy at ddi- 
walln tai mewn trefydd ; a gellir gwybod yr 
uchder yr ftdwfriddo, trwy osod pibell radd- 
og o wydr wrth ran isaf yr awyrlestir; bydd 
yr awyr yn y ddan hyn o'r nn dewychiad, 
ac yn dangos ucheliaeth y dwfr o fewn y 
bibell, pa nn bynnag ai un, dau, tri, ai 
chwaneg o awyrgylch a fyddo. 

Dau sngnedydd gwthiol, yn gweithio i un 
awyrlestr a ddodir rhyngynt, yw y peiriant 
at ddiffodd tan, gwneir bwn yn fath ac y bydd 
ei naill ysgogydd i ławr pan -fyddoY Hall i 
i fyny ; a'r gafaeliad yn htr, fel y dicbon i 
amryw o ddynion gydweithio a pheri ar- 
Uwysiad di doriad o ddwfr ar y He tanllyd. 

Y sngnedydd a ddyfeiswyd gan M. de la 
Hire, a ddwg lawn effaith dau, gyda rhytiad 
ond nn sugnedydd; amei fod yn nn eodiad 
a gwthiad at dynnn a gyrrn dwfr cyfartal ei 
faintiolaeth, gydag ergydion at i ławr ac ati 
fyny. A chan na ddichon i sugnbib sugned- 
ydd, a wneir ac a gedwir mewn trefh, fyth 
symmnd heb ddileu sefyllfa'r dwfr dano ac 
arno, yn unol a'i ffurfiad, nid oes eisiau at 
wybod faint o ddwfr a roddant, ond cyfrif 
cynnwysiad sylweddol nen chwechyfbchrog y 
gyfran hono o'r bibell yn yr hwn y gwneir 
gwagfa, ac yna ei liosogi gyda nifor yr ys- | 



gogiadan a wneir at godi dwfr o fewn nn- 
amser pennodol. Os bydd sngnedydd yn 
naw modfedd ei drwch, ac nn ergyd yn eff- 
eithio dennaw modfedd o ddwfr, cynnwys y 
rhdl hono 1184 o fbdfeddi chwechyfochrog; 
ac fel y mae 277i modfeddi chwechyfochrog 
yn gwnenthnr gahryn gwinfesnrol, felly y 
bydd 4 gal wyn yn gyfartal i 1 1 09 o fodfeddi 
chwechyfbchrog; o ganlyniad, bydd i ról o'r 
fath hynny gynnwys a thafln yehydig droa 
bed war gal wyn bob ergyd ; ac ond gwnenthnr 
deg ergyd mewn mynyd, pistylliai yn hynny 
o amser dros 40 gahryn. Mae'r rheol hon 
yn gymmwystadol at bob amg^dchiad, pa on 
bynnag ai mawr ai bach uchder y trosglwydd- 
iad, am na all y sugnbib symmnd heb ddileu 
sefyllfa'r dwfr yn y rhdl ; eithr rhaid *— yrttim 
gogyfer a'r gollyngiada 9 rgwastran; oherwydd 
y coli rhy w faint o ddwfr heibio Pr sugnbib a 
thrwy holltau bob amser; a rhaid djwU mai 
am sngnedyddion ac iddynt rdl a angnbtbell- 
an y soniwn yn awr, canys gwneir weithiau 
rai ar gynllnn peiriant Mr. Bramah, at ddi- 
ffodd tan, yn yr hwn y mae haner rhdl, a*i 
gorweddiad yn derfyngychol} ac iddo yn Ue 
sugnbib, gymmwys bedwarongliad ot m 
haner trwch a hyd ag ydyw yr haner rfaAL 
Anhawdd hynod ydyw gwneutiinr y rhai hyn 
yn ddi rytiad; eithr taflant ddwfr i uchder 
Pw ryfeddn nwcblaw y rhól weithredol, ao 
am hynny en harferir. 

4. Y pedwerydd dosparth o sngnedyddion 
nen offerynan trosglwyddol at godi dwfr, a 
gynnwyB beiriannan a weithir gan bwyswaag- 
iad cyfran o v r dwfr a godir ganddynt, yn ei 
rym canolffo, nen naturtol; a cheir yn y 
dosparth hwn ddyfeisiadan prydferth a gwir 
atbronyddol, rhy liosog Pw darlnnioollyma; 
ond y peiriant Hungaraidd, y Sagnydd canol- 
ffo, a'r Dwfr-hwrdd, ydynt angreifftiau o'n 
natur yn gyfiredinoL 

Y Peiriant Hungaraidd. — A elwir feOy 
am ei barferwyd i ddyhysbyddn mwnglawdd 
yn Chemnits, Hungary ; gweithia hwn trwy 
dewychiad cyfran gaethiwns o awyr, a ddngir 
gan esgyniad colofh nchel o ddwfr mewn 
pibell; ac felly, mae'n gweithio gydag egni 
cyfartal i bwysau'r cyfryw golofh. Mae hwn 
yn sytnl a buddiol, ond nis gellir ei arfer 
heblaw mewn gwledydd mynyddig, neu le- 
oedd y byddo tarddiad y dwfr gymmaint yn 
nwch na phwll ei grynhoad, ac ydyw 'r dwfr 
sydd Pw godi yn is na'r pwil hwnnw. Os 
rhyddhair dwfr o hwn yn ddisymwth trwy 
ollyngfa, bydd Pr dwfr aV awyr rnthro allan 
gyda grym arnthrol, oblegid ei bwysau dir- 
fewr oddi uchod, a newidir y deftrynan dwfr 



DYFR-DROSGLWYDDIAETH. 



249 



i ddarnau rhew digon celyd a nerthol i fyned 
trwy beth mor rwydd a pbelen elawddryll; 
yr hyn sy brawf o'r ffaith gyffredinol y bod 
awyr, trwy ymdaenu'n ddisymwth,|yn cenedla 
oerni, o herwydd y cynnyddir felly ci gym- 
mwysder i dderbyn gwres. 

Y Snynydd Canolffo — Sydd iddoamryw- 
iaeth ffarf ; na sydd a throell yn chwyldroi, 
ar begwn unionsyth a'i ben i ławr, ac yncodi 
dwfr trwy amryw bibelli aymwahanant oddi- 
wrth eu gilydd ar yr olwyn. 

Y Dyfr-hwrdtL — A ddyfeiswyd gan M. 
Montgolfier, Paris, ac sydd yn un o'r rhai 
symlaf a mwyaf athronyddol a ddichon 
gwyddoriaeth dyfr-drosglwyddiaethymffrost- 
ioynddo; mae'n bynod o fuddiol i godi dwfr, 
beb gynnorthwy na thranl nnrhyw egni heb- 
law yr hyn a ddygir gan gyfran o'r dwfr a 
godir. Ymddengys megys yn groes i 
ddeddfan sefydlog cyfartalwch dyfrbwysiant, 
am y gwneir i golofn lled isel o ddwfr orth- 
recha a symmud colofu llawer nwch na hi ei 
bnn gyda chwyrnelliad mawr. 

Pan ystyrier yr nchder y ceisir codi dwfr 
iddo gyda sugnedydd, cofier mai'r yr uchder 
unionsyth yn unig sydd i'w ystyried, ac nid 
yr ymdaeniadystlysol; oblegid yn nnol a'u 
hochder unionsyth y gwasg hylifoedd. Fel 
yma, os bydd pi beli 1 00 troedfedd ei hyd, wedi 
ei chamu ac yn 6 troedfedd nwch ei naill ben 
na'r llall, y 6 troedfedd yn nnig sydd i'w 
ystyried megys yr nchder y rbaid codi'r dwfr 
iddo, ac nid yw ei hyd islaw'r 6 troedfedd 
i* w ystyried oddigerth yn herwydd rhwystr 
y rhytiad; a chan y cyfyd dwfr i'w nchder 
ei han o fewn rhól sugnedydd, o'r faun honno 
'n nnig y dylid cyfrif yr uchder i'w godi; a 
dylid hefyd gofalu na byddo tro chwyrn- 
onglog yn y bibell. Nid maint lled y bibell 
ond ei huchder sydd i' w ystyried ; ac os bydd 
gan sognedydd codiad a gwthiad 4 modfedd 
ei drwch yn ei gendod gweithiol, ddeg troed- 
fedd osugnbib, 8 modfedd ei thrwch, ts cafell 
ffon codi dwfr, ac 20 troedfedd o bibell, 2 
fodfedd ei thrwch, i arllwya dwfr nwchlaw 
i'r ffon honno, bydd y golofn a godir o ddwfr 
yn gyfartal i hyd pibell 30 troedfedd, o drwch 
4 modfedd, yn llawn dwfr, Canfyddir ei 
chynnwyBiad o alwyni yn rhwydd, am y 
gwyddir mai 10 pwys yw galwyn, yn unoi 
ag 16 wns yn y pwys; a theilwngo'n ystyr- 
iaeth yw gwybod pwysan a chyfanswm y 
dwfr a gynnwys pibell o hyd pennodol; yr 
hyn a ellir yn lled fanwl, trwy bedwarongli 
trwch pibell yn fodfeddi, a thori ymaith rhif- 
nod olaf y cyfanswm gyda phwynt degol. 
Fel hyn ; os bydd pibell yn 6 modfedd ei 



thrwch, 6 gwaith 6 a wna 36; a dodi'r 
pwynt degol dugir hynny i 3. 6 ; a byddai 
i bibell Uathen ei hyd a 6 modfedd ei thrwch, 
gynnwys 3 galwyn a 6 degfed rhan o alwyn. 
Os pibell 3 modfedd ei thrwch, yna, 3X3 
= 9; o ganlyniad ni byddai ond un rhifnod 
i'w dori ymaith; rbaid felly yw cyflawni y 
diffyg gydag 0, yn y duli hwn, 0.9, ac ni 
chynnwysai llathen o'r cyfryw ond 9 degfed 
rhan o alwyn. 

Er mwyn manylrwydd, cymmerasom y 
daflen isod allan o waitb celfyddgar Brunton, 
a argraffwyd yn ddiweddar yn Glasgow, wrth 
yr enw "Bruntoris Conpendium of Mecha- 
rtics ;" ac ni ddylai nn celfyddydwr a fedr 
Saesonaeg fod heb y llyfr bychan, rhad, a 
cbynnwysfawr hwn. 

TAFLEN. 

O gynnwysiad pibell un fodfedd ei thrwch ot 
unrhyw uchder gofynoL 



Troodfeddi' 


Maintioli rn 


Pwysauuno) 

ac 16 wns y 

pwys. 


alwyni yn 


uohdcr. 


Kod.lAwefg. 


WinfeauroL 


1 


9.42 


5.46 


0.0107 


a 


18.85 


10.92 


0.0816 


s 


28.27 


16.38 


0.1224 


4 


87,70 


21.85 


0.»6$2 


5 


47.12 


27.31 


0.2040 


6 


56.55 


82.77 


0.2423 


7 


65.97 


asja 


0.2448 


8 


75.40 


43.69 


0.32M 


9 


84.82 


49.16 


0.8671 


10 


94.25 


54.62 


0.4080 


20 


168.49 


109.24 


0.8160 


80 


282.74 


163.86 


1.2240 


40 


876.99 


218.47 


1.6500 


50 


471.24 


278.09 


2.0400 


60 


565.49 


827.71 


2.4480 


70 


656.73 


382.83 


2.8560 


80 


758.98 


436.95 


8.2640 


90 


848.28 


491.57 


8.6700 


100 


9I2.4S 


546.19 


4.0800 


200 


1894.96 


1092.38 


8.1600 



Er na cbeir yn y Daflen uchod ond cyn- 
nwysiad pibell un fodfedd ei thrwch, saif yn 
brawf cywir am bibelli pob math eu trwch, 
ond sylwi ar a ganlyn. 

Rheol. — Lliosoger rhifnodau yr nchder, 
yn y golofn gyntaf, gyda phedwarongliad 
trwch y bibell; a'r cyfanswn a fydd rif 
modfeddi eh węchy fochrog, yr ail golofn; y 
pwysau yn unol ag 16 wns, y drydydd gol- 
ofn; a galwyni gwinfesurol y dwfr, y bed- 
waredd golom. 

Angr^ifft. — Os bydd y bibell yn 6 mod- 
fedd ei thrwch, ac yn 60 troedfedd ei huch- 
der, pa sawl galwyn gwinfesurol o ddwfr a 
gynnwys ? 

Atteb. 2,4480 X 36 = 88.1280. Gal- 
wyn gwinfesurol. }igitizedby ( ^ 

___ __ _ 



250 



Y WAWR. 



Mae galwyn gwinfesarol yn cynnwys 231 
modfedd chwechyfochrog, a'r gal w ja newydd 
ymherodrol 277.274 modfedd chwechyfoch- 
rog; gan hynny, i ddwyn y gwinfesur i'r ym- 
herodol, cyfraner gyda 1.20032 ; ao i ddwyn 
galwyn mesnr cwrw felly, yr byn sydd 282 
modfedd chwechyfbchrog, cyfraner gyda 
0.98324. 

CYFLYMDRA SYMMUDIAD. 



Nifcrytroedfeddi 

Afonydd * 14 

Ffrwd tra chyflym ... \Z 

Owynt cyArtdin 10 

Yetorm 5t 

Corwynt 80 i 120 

Saintrwyawyr 1,100 

Sala trwy fettel 12,000 

Awyriwagfa 1,280 

Pełen u awyr-ddryll ) 
a thewychiad yr} 697 

awyrynlOO J 

Pełen o wn 1,280 

Pełen o ryotudry 11. . . 1 ,600 

Pełen 24 p. o fagnel 3,450 

Troad y ddaear yn y \ , . 4 . 

cyhydedd ........... } 1 » M * 



on eiliad o amaer. 
Troad ei ehanolbwynt 
areisidyll 101,061 

Mflltkyr awr. 

Rhedegfarcn 60 

Colomeo 20180 

Hebe* 120 

Agerddlong mor 12 

., afon 22 

Cerbydanrheilffyrdd... 80 
Łlong yn nwylio 10 



Mffltirmewneiliad. 

Goleuni 24*0,000 

Trydaniad 576,000 



ODAV. 



P£N. II. 

DAEARYDD1AETH NATURIOL. 

Yn eln Traethawd blaenorol am Ddaear- 
yddiaeth, eglarasom y Bhif-fesurol; sef, Hun 
y ddaear, ei chyhydedd, hydred, lledred, 
pegynaa, yngfayd a'i maintioli; ac yn y 
Traethawd bwn, eglurwn yr hyn sydd i' w 
ddyall wrtb Ddaearyddiaeth Naturiol. 

Arwynebedd y ddaear a gynnwys dir a 
dwfr, ac ycbydig mwy ua'i phedwaredd ran 
sy dir ; y dosparthiad canlynol sy fanwl, ac 
agos i'r cywir; golyger arwynebedd y ddaear 
wedi ei ddosranu i 1,000 o ranau; mae felly 
266 o dir, a 734 o ddwfr; a gellid canfod 
hyn trwy gymmeryd amdo pełen gelfyddy doi, 
a thori allan yr holi ranau a gynrychiolant y 
tir, a'u pwyso; wedi hynny pwyser y 
gweddill, yn cynrychiolPr dwfr; a fkint 
bynnag a bwyso r cyntaf, bydd yr ail 468 o 
weithian *n drymacb. 

Amrywiol ranau'r tirydynt Gyfandiroedd, 
Ynysoedd, Gorynysoedd, Gwddfdiroedd, Pen- 
rhynoedd, Arfordiroedd, a Mynyddoedd. 

Cyfandir, nen lawer o dir yn cael ei ddal 
ynghyd, yw y dosparthiad mwyat; megys 
Europę, Asia, Affrica, ac America. Ni 
chyfrif rhai daearyddwyr ond dau gyfandir; 
Europę, Asia, ac Affrica, yn ffurfio un ; tra 
Gogledd a Daheu America, y llaU. Gelwir 
y blaenaf yr Hen Fyd, neu'r Hen Gyfandir ; 



a'r Hall y cyfandir neo'r Byd Newydd, o ber- 
wydd mai ya ddiweddar ei canfyddwyd gan 
EuropiaicL 

Ynys, yw tir a gylchynir yn hollol gan 
ddwfr; megyg Gainea Newydd. Iwerddon, 
Mon, a Manaw. Gwelir, wrtb gyfeirio at 
ddarlnnleni daearyddol, fod gan y rhai yna 
y mór o'u hauigylch ogylch; ac am hynny, 
ynysoedd ydynt. Os gorwedd ynysoedd yn 
gyfagos ?w gilydd, gelwir hwy yn dwrr o 
ynysoedd ; ac amry w dyrroedd yngbyd, nea 
ynysoedd mawrion yn gyfagos, iV gilydd a 
elwir Morynys, a'r dwfr o'u hamgylch yn- 
ysfor; megys Morynys Groeg. 

Gorynys y w tir sy braidd yn amgylchynol 
gan ddwfr; fel yr Idal, ac Arabia. Am- 
gylcbynir y rhai a enwyd gan ddwfr oddi- 
gerth ar un ochr, y gogledd; y maent gan 
hynny yn orynysoedd. Gorynysoedd mawr- 
ion y byd a redant at y Dehenyn gyffredin; 
er engraifffc, Norway, Sweden, Yspaen a 
Portugal, Idal, Groeg, Hindoatan, California, 
ac eraill ; yr unig eithriad nodedig yw Den* 
mark, a Yucatan, y rhai a redant yn Ogledd- 
ol, ond y maent yn hollol wahano! en nod- 
wedd, yn llethog, ac yn gyfansoddedig o bridd 
diluwaidd nen leidiog, tra mae'r gorynysoedd 
cyffredin yn amlwg a mynyddig. 

Gwddfdir, a elwir felly am mai llain cal 
o dir ydyw, yn cyfano daa dir mawr a'u 
gilydd, fel gwddf yn cyfuno pen a chorph; 
megys Gwddfdir Suea yn cyfuno Affrica 
gydag Asia, ac a gafodd yr enw Sue* oddi* 
wrtb dref a adeiladwyd arno. 

Penrhyn, y w cyfran fechan o dir yn ys- 
gwyddo nen chwyddo allan iV m6r ; megjs 
Penrhyn y Gobaith Da, a Phen tir Lloegr. 
Rhan ddeheuol o Affrica yn ysgwyddo i'r 
cefnfor yw Penrhyn y Gobaith Da; a'r Pen 
tir yw pwynt gorllewinol łJoeger, yn 
gwneuthur yr un modd. Gelwir penrhynoedd 
ar enwau eraill weithian, ond y mae iddynt oll 
yr un ystyr eyffredinol yn arwyddo bargod- 
iad allan; megys penarth, pwynt, pentir, 
trwyn o dir. 

Arfordir, Cyffin, goror, yw'r tir agosaf i T r 
mór, neu gerllaw glann y mór; megys pan 
y dywedom arfordir Affirica, y meddyliwn 
am yr ymyl hwnnw o Affrica yn cyffinio wrtb 
y cefnfor. 

Mynydd, y w tir yn codi gryn lawer uwch- 
law yr arwynebedd cyffredin; a gelwir uchel- 
diroedd is na mynyddoedd yn fryniatu Cyf- 
rifir nchder mynydd oddiar lefel y mór, ond 
ymddibyna ei nchder ymddangoeol ar ei 
godiad uwchlaw'r wlad amgylchynol; copa 
Teneriffe a ymddengys yn nn o'r mynydd- 

iigitized by VjQOQlc 



DAEARYDDIAETH NATURIOL. 



251 



oadd uchaf yn y byd, ara ei gwelir oll gan 
edrychydd o'r bónsang wrth lefel y mor hyd 
iV gtib; oad mae mynyddoedd y sydd am- 
ryw filoedd o droedfeddl *n uwch naV copa 
hwn, a ymddangosant yn Uawer llai Pr gol- 
wg, am y codant o wastadedd sydd a'i fon- 
sang yn uwch o droedfeddi na lefel y mór. 
Tebyg ydynt i fel yr ymddengys ty bychaii, 
ani ar ben bryn, yn !s na thwr nehel a ni 
mewn pantle, tra mewn gwirionedd y t£ ar 
firyn yw'r ucbaf oddiwrth lefel y pantle. 

Pan y cyftrao llawer o fynyddoedd yn eu 
bonsang, fel tra cefn cymalog, rhai *n nwch 
a rhai 'n ts en dogwyni na'n gilydd, ffurfiant 
yrhyn a elwir Cadwen; ffurfia'r Pyrenees 
gadwen felly, ain y cynnwysant lawer o fyn- 
yddoedd cyfunol, a*u cyfeiriad eyffredin Pr 
dwyrain a'r gorllewin: a phan y byddo Ued 
goror fynyddig agos gymmamt a*i hyd, fforf- 
iant Bentwr, fel y pentwr yn Cumberland, 
Lloegr. 

Gwastadedd, IV gwlad lefelog, heb godi 
ond ychydig. Ffurfir nn gwastadedd hir- 
fakh o for y gogledd byd at fynyddoedd 
Onral, yn cynnwys y Netherlands, Germany, 
ogleddol Prussia, Połand, a Rassia: a thu 
draw i fynyddoedd Oaral, gan belled a rhan 
ddwyremiol Asia, sydd hefyd wastadedd dir- 
fawr. Gan nad nemawr nehder y mynyddau 
hyn, Rawer o ddaearyddwyr enwog a ystyr- 
iant na fturfia'r ddan ond nn gwastadedd 
eang; ac yn yr amgylchiad yna, rhaid ei fod 
y gwastadedd mwyaf yn yr holi fyd. 

Gelwir gwastad-diroedd mawrion Gogledd 
America yn Scwannahs nen Promes, geirian 
eyfystyr a'r Gymaaeg Gwaun; ae yn neheu- 
45r America, gelwir y Gwannydd Lkmos neu 
Pampa*. 

Gelwir ardal lefelog tra uchel, ac a gyfyd 
yn ddiswtta o'r arwynebedd eyffredin, yn 
Fwrdd-dir; ac y mae Pr cyfryw weithiau 
gadwyni o fynyddoedd yn rhedeg ar en traw*, 
megys ynghanolbarth Asia. 

Mynydd Llosg, a elwir Vulcano 9 o her- 
wydd yr ben ffugchwedl, ddarfod i Vulcan, 
duw'r tan yn mysg y Groegiaid, weithto 
byllt taranan i łan, o fewn mynydd Etna ; 
mynydd yw'r Ilosgedig sy'n lluchio tan o'i 
gendod trwy ei glogwyn ; fel Etna, yn Sieily ; 
a Vesuvins, gerllaw Naples, yn yr Idal. 
Mae cymmydogaeth mynydd llosg yn agored 
i ddaear-gryafaau, er nad yw daeargryn yn 
g&ethiwas i ardaloedd flosg yn unig ; Aleppo, 
yn Syria, a Lisbon, prif ddinas Portngal, 
ydynt dra phell oddiwrth bob effaith llosg- 
fynyddoedd, yn ol dim a wyddir ; eithr din- 
ystrwyd hwy gan ddaeargrynfaan ; teimlwyd 



daeargryn yn Nghaernafbn, Gogledd Cymrn, 
ychydig dros ngain mlynedd yn ol, a'r effeith- 
ian oeddynt dra brawychns. 

Gelwir amrywiol ranan dwfr yn Gefnfor- 
oedd, Moroedd, Caincfbroedd Morgilfachan, 
Gyfyngforoedd, Llynoedd, ac Afonydd. 

Cefofor, yw*r gyfran fwyaf o ddwfr, ac y 
mae pnmp o honynt; Mór Werydd, a elwir 
Atlantic, oddiwrth fynydd yr Atlas; y Mór 
Tawel, a elwir Pacific, am i'r Yspaeniaid ei 
enwi felly oblegid ei lonyddwoh pan y daeth- 
ant hwy iddo gyntaf, wedi en córo oddentn 
gan dymhestloedd tra'n dybln deheo America; 
mór India, o berwydd ei agosrwydd Pr India; 
y mór Arthawl, neu for y Gogledd ; a'r mór 
Gwrtharthawl, nen fór y Dehen. 

Y Mór Tawel y w y mwyaf, a mór y Gog- 
ledd ywY lleiaf, ameddiannir mwy na haner 
y belen ddaearol gan y Mor Tawel. Gan 
nad yw y cyfao ond un corph o ddwfr halit, 
nid oes terfynau pennodol, am yrhaiygellid 
dy wedyd fod y naill gefiifor yn dechren na'r 
Hall yn diweddn. 

Mor, yw cyfran o gefnfor, ac iddo enw 
neilldnol; fel Mor Iwerddon, aMorcanol- 
dir; y naill a'r Hall mewn cysylltiad a'r Mor 
Werydd, ond a gawsant yr enwau neillduol 
hynny iV hynodi oblegid en pwysigrwydd 
mewn nndeb a Uongwriaeth. 

Morgaingc, a red gryn encyd Pr tir, fel 
morgainge Persia. 

Morgi Ifach, sydda agorfa lydan, ac yn 
rhedeg ond ychydig flfordd Pr tir, fel morgil- 
fach Biscay. Cyfyngfor, sy borth cul, yn 
cyfuno dwy gyfran o'r mor, fel colfor Gibral- 
tar, a cbyfyngfor Menai; y naill yn nno Mor 
y canoldir gyda'r Werydd, a'r llall ddenben 
mor Iwerddon hwnt i Sir Fon. 

Llyn, y w dwfr yn amgylchynol gan dir, 
fel Llyn T egid, gerllaw Bala, Meirion ; ond 
yn America y mae y rhai mwyaf yn y byd; 
Superior yn 80,000 o filltiroedd pedwarong- 
log, Huron 25,000, Michigan 20,000, Erie 
10,000, Ontario 7,000; Champlain, Win- 
ipeg 9,000 ; ac felly hyd i rai Hai, yn 4,000 
o filltiroedd pedwaronlog. 

Afon, yw Uifiant o ddwfr yn rhedeg Pr 
mor, neu i gyfran arall o ddwfr; megys 
Tafwys, Taf, Hafren, Wy, a Dyfrdwy ; ac y 
mae iddi wahano! enwan o*i tharddiad Pw 
harllwysiad; sef, ei tharddiad decbrenol, pan 
yn deilliaw o'r ddaear, yw ei JfynonM; y 
rhych, ar hyd ac o fewn yr hwn y llifeiria, 
yw ei €hvely; ymylon tir o'i bobta, yw ei 
Glenydd; y glenydd deheu ac aswy, yw y 
rhai ar y deheu a'r aswy pan yn myned oddi- 
wrth y ffynonell at y mor; afon yn rhedeg i 



252 



Y WAWR. 



on arall yw ei theyrnged; a'r mann lle'r 
unant, yw Aber ; y gyfran o'r wlad a ddy- 
hysbyddir gan afon a'i barii wysiadali teyrn- 
gedol ynghyd, yw PyUfa ; a gelwir yr nch- 
elder sy'n dosparthu 'r naill byllfa oddiwrth 
y llall Dyfrgysgodiad ; pan tydd gwahan- 
iaeth mawr yn lefeliad gwely yr afon, ffdrfia 
*r dwfr, wrth ddisgyn o'r lefel uchaf, Givymp- 
iad; os cyferfydd y dwfr ag unrbyw rwystr 
wrth ddisgyn, ffarfia bistr/U, neu Raiadr ; os 
gogwydóYr gwely lawer, ond nid digon i 
ddinystrio cerynt y ffrwd, ffarfir Uifeiriani; 
a'r Ile yr ymarllwys -Fr mor a elwir ceg yr 
afon. Pan byddo ci cheg yn dra llydan, 
gelwir bi Morgamlas ; a'r tir, a gynnwysir 
rbwng eithafion ceg yr afon, pan yn ymwa- 
hanu i ddwy geg neu cbwaneg, a elwir Delta, 
am y rbaid ei fod yn Driongl, fel llytberen 
D y Groegiaid, enw yr bon lythyren yw 
Delta. 

Y BYD. 

Y Btd, sy gynnwysedlg o bnmp rhan ; 
Europę, Asia, Affrica, America, a'r Cefnfor- 
diroedd {Oceania). Mae i wahanol rauau 
o'r byd wahanol hinsawdd; wrth yr hyn y 
meddylir, fod gwabaniaetb yngraddau eu 
givre3 y ac yn maintioli *r lleUhder a gynnwys 
yr awyrgylch. Y prif achosion, sy'n pcn- 
derfynu hinsawdd gwlad ydynt a grybwyllir 
isod. 

1. Pellter oddiwrth y Cyhydedd.— Cry- 
bwyllaaom yn ein daearyddiacth rhif-fesarol 
am y cyhydedd, a'r trofannau ; fod yr bani 
yn uwchbenol i'r gwledydd rbwng y trofan- 
nau, ac o ganlyniad yr effaith naturiol yw fod 
gwledydd agos i'r cyhydedd yn rhai gwres- 
ocaf ar y ddaear; oddiyno hyd i'r ddan 
begwn, graddau'r gwres a leihaant yn deim- 
ladwy; mae Jamaica yn wresocach nag 
Yspaen, Yspaen yn wresocach na Lloegr, a 
Lloegr yn wresocach na Ueoedd pellach i'r 
gogledd. Nid yw gwahaniaeth gwres haf 
mewn gwahanol ranan, mor fawr ag a ddych- 
ymyg Uawer un, o herwydd yr byd hir sydd 
yn nyddiau haf y rhanau pell oddiwrth y cy- 
hydedd, tra nad yw hyd holi ddyddiau 'r 
flwyddyn wrth y cyhydedd, ond 1 2 awr yr 
un. Derbynir niwy o wres i'r ddaear y 
dyddiau hirion, nag a gollir o honi y nos- 
weithiau byrion; ac felly, mae Fr gwledydd, 
sydd a'u dyddiau 'n hirion yr b&T, fwy o ben- 
tyrriad gwres, nag a all y nos, o herwydd ei 
byrdra, ei gymmeryd ymaith; ac oblegid yr 
achos hwn, mao haf Lapland yn hynod o 
boeth, er ei bod yn wlad y rhew mawr. 



2. Uchder. — Po nchaf y codom, lleiaf y 
gwres; mae coppa amryw o rynyddoedd cyf- 
agos i'r cyhydedd a'u cribau yn amdoedig 
gan eira oesol, tra maeV gwres wrth eu bon- 
sang braidd yn annioddefol ; ac hyn yw yr 
achos fod llawer o leoedd tu fewn fr trofan- 
nau yn mwynhaan hinsoddau tymmerus; fel 
Quito, er angraifft, yr hon sy braidd dann y 
cyhydedd, yn ddinas nchaf yn y byd, mewn 
uchder o 9,600 troedfedd uwchlaw lefel y 
mor, ac yn mwynhaau hinsawdd dymmerns. 

Y ptvynt uchaf, a breswylir gan ddyn, sy 
13,400 troedfedd; dywedir gan Humboldt, 
mewn llyfr '• Daearyddiaeth Planhigion," fod 
uchder 328 troedfedd, yn gyfartal i'r gwa- 
haniaeth sy mewn un gradd iV debeu neu'r 
gogledd oddiwrth fonsang y cyfryw uchder; 
gan fod gradd daearyddol yn 69 Jo filltircedd, 
byddai hinsawdd coppa mynydd 328 troed- 
fedd ei uchder yn Nghymru, yr un fath a 
pbe'r elid yn lefelog naw milltir a thriugain 
pellach i'r Gogledd ; a chan fod coppa V 
Wyddfa yn 3,571 troedfedd uwchlaw lefel y 
mor, rhaid fod ei hinsawdd agos yr un a phe 

V hwylid oddeutu 700 o fllltiroedd i'r gog- 
ledd. 

3. Cjifagosrwydd fr Mór. — Mae cyrph o 
ddefnydd caled yn barottachnagwlybyroedd 
i dderbyn ac i ymadael a gwres. Erys y 
mor, braidd o'r un dymmeredd drwy holi 
gylch y flwyddynt ond y gwahaniaeth ar y 
tir haf a gauaf, oddigerth rhwng y trofannau, 
sy gryn lawer ; ac effaith hyn ar wledydd 
gerllaw'r mor, yw gwneuthur eu hinsawdd 
yn fwy tymmerus; o herwydd, gan fod y 
y ddaear yn wresocach na'r mor yr haT, ac 
yn oerach nar mor y gauaf, effeithia awelon 
oddiar y mor i' w hoeri yr haf, ac i' w chyn- 
nesu y gauaf. Mae'r mor yn oerach bob 
amser na'r tir sy'n ardaloedd y trofannau ; 
a rbaid fod ei effaith felly yn tymmeru a Uei- 
haau y gwres yn y mannau poeth hynny. 

Heblaw a nodwyd am y tymmeredd, mae 
awyrgylch gwledydd agos i'r mor yn dra 
lleithog hefyd; fel, oblegid y ddanbeth yna, 
ceir yn Lloegr haf a gauaf llawer hynawsach 
nag y sydd gan wledydd cyfandirol, er iddynt 
fod ar yr un lledred a hi, yn euwedig y rhai 
sy beli o fewn y tir ; ond ceir mwy łleithder 
yn ei hinsawdd hefyd, fel y gwelir yn amldcr 
y cawodydd a wlawir arni ; ac er fod Edin- 
burgh. yn Alban, ar yr un lledred oddiwrth 
y cyhydedd a Moscow, yn Russia, y mae ang- 
erddoldcr gwres haf, agerwineboerniganaf 
yr olaf, yn fath na ellid eu goddef braidd 
gan frodor o'r cyntaf. 

Golygir, yn y.sylwadau yna, y gwledydd 



DAEARYDDIAETH GWLADWRIAETHOL. 



253 



sydd a'u mor yn ddigon eang i allu effeithio 
ar dymmeredd yr awyr a chwyth drosto; 
yoghjd a bod y gwynt yn mynych chwythu 
oddiwrth y pwynt hwnnw. Golchir y rhan 
ddwyreiniol o Asia gan y mor ; eithr ara 
mai cni ydyw, a'r gwyntoedd heb eh wy thn'n 
fynych oddiwrth bwynt y dwyrain, nid y wV 
effaith ar yr hinsawdd^ond dibwys. Chwyth 
y gwynt o'r pwyntian gorllewinol, tros For 
Werydd, am oddentu 300 o ddyddian yn y 
fiwyddyn; dyna 'pa ham yr adeiladir tai y 
cyfoethogion yn mhen gorllewinol trefydd a 
dinasaedd mawrion Lloegr, a dyna hefyd pa 
ham y mae hinsawdd Prydain fawr mor 
hynaws; ond, er fod Lloegr yn ngymmydog- 
aeth y mor, pe chwythasai'r mynych wynt- 
oedd o'r Dwyrain, yn Ile o'r Gorilewin, bnasai 
hinsawdd Lloegr yn hollol wahanol i'r hyn 
ag ydyw ; a phe o'r gogledd, tros Rassia, y 
chwythasai fynychaC buasafr oerni'n anni- 
oddefol i nL 

Pe ystyriem bwyntian mynychaf chwyth- 
iad y gwynt mewn gwahanol wledydd a mor- 
oedd, yngbyd a'r effeithiaa a ddugir ar wled- 
ydd o herwydd hynny, gan ystyried hefyd yr 
hyn a fuasafr effeithiaa dinystricl ar fy wyd 
tyfol a chreadoriaid teimladwy, pe chwyth- 
asai'r gwyntoedd yn fynychach o bwyntian 
eraill, rhyfeddem lawer,mewn syndod diolch- 
gar, am y gofal a'r haelfrydedd tirion a 
ddengys y Bod Mawr at ei greaduriaid, yn 
ddiarwybod i fyrddiynan lawer o honynt 
Cynnwys yr Ysgry thyr mai arwydd synwyr 
yw bod nn wedi y golcho gwppan yn ei throi 
a'i gwyneb yn isaf ; ond er hawdded i for- 
wynig synwyrol wnenthnr hynny, ni all y 
gywreiniaf, ar ofalos iawn, mo'i wnenthur 
yn debyg mor ofalos a rheolaidd a'r hyn a 
ddangosir yn chwythiad y gwynt o'r pwynt- 
iaa iachusaf, am y rban fynychaf o ddydd- 
sau 'r flwyddyn. " Mae'r gwynt yn chwythu 
Ile y mynno" ei Greawdydd. 

EFFAITH HINSAWDD AR BOBLOG- 
AETH Y BYD. 

Ychtdio yn ol, mewn cymmariaeth i oed 
amser, nid oedd ond gwr a gwraig ar y 
ddaear; crewyd y dyn cyntaf ar ddelwy 
Creawdwr, mewn gwybodaeth, cyfiawnder, 
a gwir sancteidrwydd ; eithr pechodd, a 
chenedlodd fab ar ei ddelw ei hun ; poblog- 
wyd y byd, ar ddelw pechadur, yn ebrwydd, 
ond dygwyd yr oll i gan lleied ag wyth enaid ; 
er bynny, aeth y gwr a'r wraig cyntaf a'r 
wyth enaid ar en hol, yn nifer oddeutn Naw 



cant ofitiwnau erbyn heddyw: yn Europę, 
240 miliwn; Asia 500 miliwn; Affrica 60 
raili wn ; America 50 miliwn; a'r Cefnfor- 
deroedd (Oceana) 20 miliwD. 

Prawf tebygolrwydd gwreiddeiriau ieith- 
oedd i' w gilydd, y bn nad oedd ond nn iaith; 
meli Groeg ; mel, Lladin ; miel, Ffrancaeg; 
melody, Saesonaeg; a mel, Cymraeg, sydd 
angraifft o'r miloedd gwreiddeirian sy debyg 
iV gilydd yn mhob iaith adnabyddus. Hefyd, 
bodola profion amlwg y bn nad oedd ond nn 
Uiw croen ; eithr gwnaed dyn yn allnog i 
oddef mwy o wahanol hinsoddion nag a 
ddichon un creadnr arall ei oddef; ond 
effeithia'r gwahaniaeth ar ei ymddangosiad 
cyffredinol yn fawr, a'r prif r.mrywiaeth lliw- 
ian, a ddngwyd trwy wahanol hinsawdd, sy 
bump. 

1. T Gwynn ; croen gwynn, gwyneb hir- 
grwn, trwyn bwaog, talcen nchel, a*r danedd 
nchaf yn unionsyth nen ddarbenawl i ddan- 
eddyrdn isaf; ac i' w ganfod trwy ogledd 
Europę, gorilewin Asia, gogledd Affrica, 
gogleddbarth pellaf gogledd America, a'r 
amry w daleithian ynghyda'r trefedigaethan a 
sefydlwyd gan Enropiaid. 

2. T Mtlyn; croen llwyd-ddn; gwallt 
hir, garw, a theneu ; ychydig nen ddim barf ; 
gwyneb llethog a phrndd, a gwahanol ystnm 
y wynebpryd yn rhedeg iV gilydd, ac oddi- 
gerth yn y lleoedd a en wyd, i'w ganfod trwy 
holi Asia, a thrwy Orynys Malacca. 

3. T Du, nen Negro; a hynodir gan 
dduwch y croen; gwallt byr, crych, a 
gwlanog; trwyn a gwefusan te wioń llydain, 
a'r coesau, fynychaf, yn geimion ; i* w gan- 
fod, oddigerth fel yr enwyd, trwy holi Affrica. 

4. Melynddu; sy ganddo, fynychaf, groen 
Uwyd-dywyll, a gwallt du tewychaidd, yn 
tneddn at ymfodrwyo; i'w ganfod trwy 
Malacca, a thrwy y Cefnfordiroedd oll. 

5. T Uiw Copr, nen Indiaid; yn ym- 
debygn 'n fawr i'r amrywiaeth Melyndda, 
ond bod y croen yn llwyd-ddn dyfnacn, 
gydag orliw cochaidd, a nodan'r wynebpryd 
yn amlycach ; y talcen sydd hefyd dra isel 
ac yn encilio. Mae holi frodorion cyntefig 
America, oddigerth yr Esquimaux, o'r rhy w- 
ogaeth Lliw Copr. 

Pen. III. 
DAEARYDDIAETH GWLADWR- 
IAETHOL. 

Daearyddiaeth Gwladwriaethol, a gyn- 
nwys yr holi ddosparthiadan hynny a ddugir 

niaitizedbyOOi 



— 



254 



r WAWR. 



oddiamgylch gan ddyn, tnag at wareiddiad, 
trefn, moesoldeb, a chysnr trigolion y ddaear. 
Hir y bnwyd yn ceisio trema dynion trwy 
ormes, creulondeb, bygythiad, a chosp ; ond 
deuwyd i ganfod mai haws a mwy rhesymol 
yw trefna gwlad trwy berswadio, denn, ac 
addysgu pobl. Yn mysg y pabyddion y ceir 
mwyaf odrawsarglwyddiaeth; eitbr ganfod 
y werin yn ymryddbaan oddiwrth ormes 
wladwriaethol yn mhob gwlad, mae'n sicr 
nad pell y dydd olaf a wel pabyddiaeth at 
ysgwyd ei dwrn, er mai amlwg ei hewinedd 
yn cripio mewn Ilawer He sy'n ei choledd, er 
wedi ymwrtbod a'i henw hyll. Gwelir y 
pethau canlynol, y naill yn dylyn y Hall, 
tana ddylaawad trefn, ac yn cyfansoddi 
Daearyddiaeth Wladwriaethol; sef, yraer- 
odraethan, teyrnasoedd, tywysogaethaa, tref- 
edigaetbaa, taleithian, Siroedd, Plwyfydd, 
ac yn Lloegr a Cbymra Undebaa plwyfydd. 

Ceir o fewa pob un o'r dosparthiadaa yna, 
gan mwyaf o'r pethaa baddiol a etiwir isod. 

Amaethyddiaeth, — Yn darbod Uaniaeth 
dyn ac anifail ; megys yd, gwair natnriol a 
chelfyddydol, cloron, maip, gwraidd mwy- 
dionaidd, ffa, pys, yngbyd a ffrwythydd a 
phlanbigion bwyttaol. 

GweithftydŁ — Gwlaneni, cotwm, breth- 
yaan, lledr, eidan, Uestri pridd, pysgotta, 
toddi metteloedd, melinan, saerniaetb, a pbob 
crefft a gorchwyl cynnaliaeth a chysnr ten- 
laoedd. 

Porthladdoedd. — I adeilada, cynnwys, 
ttwytho, a dilwytbo llongau. 

F/gnid.— I dramwy ar draed, ar feirch, 
mewn cerbydau, ar gledrffyrdd, camlesydd, 
a nawfleoedd afonydd. 

Trtju — Pentrefi, dinasoedd, a mainddinas: 
ac yn y rhai hynny, gwneir tros glwyddiadaa 
at giudo dwfr, goleunt ager, dybysbyddiad a 
glanbaad; palmantir heolydd, adeiladir tai, 
a marchadfa ; hefyd, amgaeir tiroedd, llanir 
gerddi, acagorir parciau hyfrydol ynycym- 
mydogaetbaa. 

Masnack.—Gwerthu nwyddaa i fod o 
fewn y wlad, nea i'w banfon alłan o honi, 
naill ai ara arian, nea yn gyfnewidfa am 
gynnyrch gwledydd eraill. 

Lłtwodraeth. — Yraerawdr, brenin,hren- 
ines, rhaglaw, ac ynad. 

TrethL — 1 gynnal y Uywodraetb; yr byn 
yn Mrydain sydd oddeuta 52,000,000 y 
flwyddya, a'r ddyled wladolyn 780,000,000. 

Byddiru — Gwyr traed, gwyr meirch, a 
magnelwyr; cadben, milwriad, cadfridog, a 
lloeatai milwyr. 

Ltynge*. — Llongau rhyfel, Uongwyr, mil- 



DAEAREG. 



wyr morwrol, a'n Bwyddogion ; porthladd- 
oedd Ilyngeaol, ac ystordai arfan. 

Dysgeidiaeth* — Yr byn sydd ar oi gyda 
gwerin, ond ar ei gynnydd bendithiol mewn 
Ilawer gwlad. Mae Cymrn ar ei gorea yn 
hyn er ys tro ; greayn hefyd, nad oee ond 
oddeatn aa płentyn, allan o bob pedwar-ar* 
ddeg, o blant gwridog Cymru iachna mewn 
ysgol ddyddiol ; fel yna yr oedd yn y ftwydd- 
yn 1846 ; gobeithir fod ychwaneg yn awr. 
Y plant tlodion, a'r plant dali a/n cael en 
baddysga mewn rhai trefydd, i wybod dar- 
llen ; a phlant mad a bydder a ddngir i afla 
ysgrifenn y dyddiaa hya mewn amryw fha- 
nau; ai tybed y gadewir rhai v n gweled a 
chlywed, gan alln llafaru, heb en hanfon i 
ryw ysgol dda ? 

ElusenctUi — Safddelwan er cof « 
daioni a brydferthant aml i lecyn 
gwlad ddyngarol ; oni y safddelwan ay\i 
ymddyrchafa hyd i glod calon dynion da yw 
yr ysgol Sal, yr ysgol ddyddiol, cymdeithaa i 
gynnorthwyol gweithwyr, ariandy eynnilo, 
sefydliadau gwyddorol a chelfyddydol, yagol- 
ion cyhoeddua, oolegau, yspyttai i'r claf a*r 
clwyras, cymdeithaaan y Bibl, y cenhadon, 
a'r traethodao, ysgol y plant carpiog, a'r 
cymdeithasaa sy*n ymdrechasobri V meddw- 
on, yngbyd ac ennill lladron i fyw 'n onest 

CrefydcL—MsLe Ilawer math o grefyddan 
yn y byd, a Ilawer math o gredoau yn mMith 
pobl a y mgyfenwant dan yr onrhyw diti cyff- 
redinol, gan raga pleidian, ymrysonan, & 
diftyg cariad; ond y mae Criationogaeth yn 
ffynonell prifrinweddaa gwledydd gwarekld- 
iol ; yn fagwraeth dyifgarwch, caredigrwydd, 
ac haelfrydedd daionns; yn noddfa t traan, 
y beins, a'r annheilwng o gynnorth wy, ond 
iddo adael ei fai; ac yn gyeur mewn enaid, yn 
fbdrwy cyfeillgarwcb teulooedd, yn b€1 cy- 
fammod heddwch y byd, yn goron dynołiaeth, 
ac yn efiaith y fendtth benaf a ddaeth o*r 
nefoedd i ddyn erioed. Hawdd gwybod mai 
Cristionogaetb y w'r unig grefydd iawn. 



Dakgosir, gan y tri dosparth daearyddoł, 
y Thif-fesnrol, natariol, a gwladwrtaethoł 
ynghyd, fod y byd yn fawr iawn, yn cyn- 
nwys niferocdd raawrion o boW, a bod hefyd 
y tir, y mor, y djfroedd croyw, a'r Hysisn, 
yn cynnwys a chynnal aneirif greadariaid , 
o'r milionen, y rbaid cael miliwnan ynghyd 
at allu caafod ea symmadiad, i'r cawrfilód 
mwyaf a/n anadln; eithr nid oea ond ychydig 

. r)iqiti7ft(1hvLaOOg[g 



IEITHADUR. 



255 



yn hysbys i ddjn ymchwilgar, am ranau 
mewnol y ddaear ; canys er fod ei thrwch yn 
7,926 o £lltiroedd ar y cyhydedd, ac ond 26 
o fllltiroedd yn Dai oddiar nu o'i dau begwn, 
oid oes mwnglawdd yn y byd yn Un filltir 
eiddyfhder. 

Gan belled ag y treiddiodd dyn iddi, can- 
fyddwyd fod priddeUau 'r ddaear yn gorwedd 
ar en gilydd yn haenis haen, tebyg i blisg- 
iadan winwynyn, nen ddalenau llyfr; a'r 
Wyddoriaeth sy'n olrhain ansawddy dyblyg- 
tan hynny yw, Dababsg (Geology). Yr 
enwau Soesonig, am bcthau daearyddol, 
ydynt ddeilliedig o eiriau Groeg; megys, 
Geography, daearyddiaeth; Geometry, daear- 
fesureg ; Geology, daeareg, o Gt\ daear; 
grapho, darluniad; metre, mesur, ao ology, 
mynegiad. 

Wrth gloddio 9 n ddwfh, mewn llawer o 
leoedd, canfyddir fod amrywiaeth tewder 
gwahanol briddellan yn lled noffurf ; a'u 
trefhiant yn lled agos i 3 troedfedd o bridd 
llysieuol, neu'r da, fel ci gelwir, 4 troedfedd 
odir graeanog, 5treedfeddo raeana thywod 
ynghyd, 6 troedfedd o glai , 3 troedfedd o 
forgregya , 50 troedfedd o glai , 40 troed- 
fedd o dywod, 5 troedfedd o gerryg, 5 
troedfedd o farlbridd, ac felly yn ddyfnach. 
Ceir arwyddion y bu dwfr a'i greaduriaid, 
mewn mannan nad oes ond sylwedd caled yn 
awr,.cmnfyddir olion creadoriaid nas ceir yn 
fyw en rbywogaeth, ni welir y fatb beth ag 
esgyrn dynol hyd nes yn yr haen nchaf oll; 
a'r peth aj nodedig hynod, ydyw y bod pob 
haen gorweddol yr un dewder ar ei hyd, ac 

, yn hollol gyfochrog ag arwynebedd y tir 

i cyffredin. 

1 Nid yw dyfhder cloddiad wedi myned yn 

' mhell, ac ni effeithia uchder mynyddoedd ar 
grynder y ddaear ond megys garwleoedd 
croen eurafkl Mae rhai mynyddoedd yn 
hynod uchel i'n golwg ni; Chumboraco, nn 
o fynyddoedd yr Andes, sy 2 filltir ei uch- 
der, ond nid yw hynny namyn y ddwyfilfed 
ran o drwch y ddaear; uchder TenerńTesydd 
2 filltir a haner, nid yw Blanc, ac Etna, mo'r 

I dwy filltir , a'r Wyddfa, yn Ngbymru, nid 
y w dair rhan o filltir , ac o ganlyntad, ond 
ystyried maint y ddaear, nid yw'r gloddfa 
ddyfnaf, ond fel colyn gwenhynen ynghroen 
cawrfil, na*r mynydd uchaf, ond fel llychyn 
anby wel ar ochr bryn. 

Yr Haul, i'u goleno a'n cynnesn sydd yn 
ławr, a'i faintioli yn im JUwn a thri chant 
mil o weithiau'n fwy na'r ddaear ; ond er 
hynny, nidyw'r haul, mewn cymmariaeth i'r 
hyn sydd weladwy i ddyn o'r greadigaeth, 



ond fel crogiad Lamp, wrth nen y fynedfa 
sydd o'r drws hyd o fewn cynteddati gor- 
fawrion Palas Brenin breninoedd y byd i gyd. 
Mae gwybodaeth am y greadigaeth yu 
ddifyrus, yn ehangu'r deall, ac yn agor y 
fibrdd at allu dirnad y pethau mwyaf eu 
pwys. Mae'r wybodaeth bon yn fendithiol 
ynddi ei hun, am y rhaid wrth ei myfyrio 
gydnabod musgrellni a bychandra dyn, yng- 
hyd a gorfawredd mawrhydi t deall aneirif 
a Hollalluog a wnaeth y cwbl olL "Cofia 
fawrhau ei waith ef, ar yr hwn (yr edrych 
dynion:" a chofia'r hyn a weli, yn ddeallgar, 
yn gymmwysiadol, ac yn gyflawn o yspryd 
addoli y Boi> Mawr. 

Am ei Fawiedd myfyriwyf,— ei Ddaall 
Diddiwedd a barchwyf ; 
A'i Euw odiMth yn YDWYF, 
Bod yw Ner,— abwydyn wyf. 



IEITHADUR. 



CnOiABIAID Ehw Gwan. 

Cymmariaid Reeolaidd, y gelwir cynnifer 
o eiriau a gadwant lythyrenau gwreiddiol y 
wastadradd, ac a derfynant gydag aehjny 
ganolradd, a chydag af yn yr uchelradd; 
megys, imion, wńonach, nniona/ Mae b, d, 
ac g, pan yn niwedd y wastadradd, fel cyff- 
elyi, cale4 a teby£, yn cyfnewidyny ganol- 
radd a'r uchelradd ip, U ac c; megys, cyff- 
elypach, caleteeh, a tebycach ; y mae hefyd 
gymmariaid afreolaidd, a ddangosant radd 
gystadledd; megys, Da, mor dda, daed, 
gwell, goreu; drwg, mor ddrwg, dryced, 
gioaeih, gwaethaf; kir, mor kir, hired, hwy, 
hwyaf. 

Mae rhai hefyd fel yn ffurfio yr uchelradd 
o'r ganolradd, ac nid fel yr uchod o'r was- 
tadradd; megys, agos, nes, ntsaf; bech, Urn, 
UaaJ; uchel,w0ch, uchaf Jacy mae goreuiau 
a ddangosant gymmariaid, cy, cyhyd; cyf t 
cyfuwch ; cyn, cynlaned ; gan, gan gystal ; 
go, godda; mor, mor wael ; tfed,lledwych; 
tra, tra eang; mwy, mwy dyn; mwyaf, yr 
enw mwyaf mawr. 

Rhai heb un blaenddod a derfynant yn 
ed, Gwyched yvr'r haal, i'r dyben o ddangos 
rh> w ragoroldeb ; a rhai enwan gweiniaid 
ni cbymmerant gymmariaid ; megys, amser- 
oU marwol, terfynoL Heblaw hyn yna, ar- 
ferir amryw eiriau cymmarol i eglurhau 
pethau yn ol helaethder y meddwl; fel, " A 

Digitized by V30\3Q^IC' 



256 



Y WAWR. 



bydd y fory megys heddyw, a mwy o tar 
iawru 

Terftniad Enw Gwan. 
Mae amryw o enwau gweiniaid yn tarddu 
o enwau cedyrn ; a gellid adwaen eu hystyr 
wrth eu hamrywiol derfyniadau ; megys, 
aid t euraid, o'r enw cadarn aur ; aidd, mab- 
aidd; edig, parchedig; fawr, pwysfawr; gar, 
ariangar; »7,blysig; tn, priddin; lawn, bodd- 
lawn; fyd^ cnawdlyd; og, crothog; ol, 
gwrol; us y deallus. 

AMRESYMMEG. 

Pen. Y. — Hydrabthiad a Rhywogaethau. 

Hydraethiad, yw'r hyn y gellir ei draetbn 
'n hyf a chadarnhaol am unrhy w beth. Ar- 
ferir enwau cyffredinol eang, yn cynnwys 
amryw fatb o bethau, y gellir traethn yn 
gadarnbaol am yr enw cyffredinol, fel y 
gellir hynny am bob dosparth o'i gynnwys- 
iad wrtho ei han. Nifer yr enwau hyn yd- 
ynt bump. Math a Rhyw, yn mynegi y 
peth; gwahaniaeth, perthynas, a digwydd- 
iad, yn traethn pa ryw. Math aydd enw 
cyffredinol am yr oll ag iddynt fodolaeth ; 
"anifail" sy fath, yn cynnwys yr holi gread- 
nriaid ; ond rhyw, sydd enw llai cyffredinol ; 
megys, "rhyw ddynol, rhyw fwystfilaidd, 
rhyw adar," ac yn gynnwysedig yn yr enw 
mwyaf cyffredinol. 

Gwahaniaeth, ac a enwir weithiau gwa- 
haniaeth hanfodol, y w enw 'r brif briodoledd 
sy^n gwahaniaethn y naill ryw oddiwrth y 
llall, yr hyn ni olygir wrth arfer y gair 
math; megys rheswm, yn gwahaniaethn y 
rhyw ddynol, oddiwrth bob rhyw anifeilaidd 
arall. Perthynas, yw enw pob priodoledd 
hanfodol a ganfyddir mewn un rhyw, nad 
yw'n perthyu i ryw arall ; esgyll, cilfin, pin, 
a berthyn i adar; eithr ni pherthynant i un 
rhyw arall o anifeiliaid. Digwyddiad, yw 
enw ar briodoledd nad yw hanfodol berthyn 
i ryw ; megys, gwaltt coch, du, gwineu, neu 
rclyn ; gol«vg agos, neu ddiffyg clyw, ydynt 
hefyd yn bethan digwyddiadol. 

Mae enw cyffredinol creadur, yn fwy ar- 
benig ei feddylddrych na'r enw llai cyffred- 
inol rhyw : nid yw'r gair creadur yn am- 
gyffred hilio, na hll yn amgyffred y gwa- 
haniaeth hanfodol y naill ragor y llall o'r 
rhywogaethau, na chwaith y priodoliaethau 
perthynol i bob rhyw wrtho ei hunan. A 
ganlyn sydd eglurhaad o'r modd i ffurfioY 
pump mynegiad hydraethoL 



Wrth neillduo y meddylddrych am ddyn, 
gadawir heibio y digwyddiad o ffurf, tew 
neu deneu, a'r gwynebpryd, ynghydag anuer 
a He : yr oll a olygir yw dyn, wedi ei neill- 
duo oddiwrth bob creadur arall ; a gelwir 
hyn y rywogaeth leiaf, am na chyunwys ond 
un dosparth o fodau. Yn nesaf, gadawir 
heibio y gwahaniaeth hanfodol, nen'r brif 
briodoledd a berthyn i'r rhyw ddynol, sef, 
rheswm ; a cheir y meddylddrych amrywiog 
anifail, yr hyn sydd enw yn cynnwys bob 
rhyw sy'n hilio ; ond golygir anifail yn rhyw- 
ogaeth hefyd ; oblegid, os gadawir y gwa- 
haniaeth hanfodol teimlo, ffnrfir dosparth 
helaethach, y byw oll, yr hyn a gynnwys 
anifeiliaid a Uysiau ; etto, wrth adael y bri- 
odoledd bywyd, eir at sylwedd, yr hyn ywY 
math eangaf, am na ellir cynnwys mwy; 
oblegid sylwedd yw pob defhydd, pa un 
bynnag ai caled, meddal, ai sych ; neu 
hylifog megys gwlybyr ac aw ; a sylwedd 
yw pob peth heb ynddo ddefhydd, pa un ai 
yspryd dyn, ai angel, neu'r Bod Mawb. 

Rhywogaethau ydynt hanfod-restr yn 
dechren gyda y rhyw isaf ac yn terfynu 
gyda'r math uchaf. Er angraifft, y drefnres 
Dyn, Anifail, Bywyd, Corph, Sylwedd, sydd 
hanfod-restr. Ac y raae cymmaint Uinell 
hanfodrestrog ag y sydd o te rywogaethau. 
Gwelir fod math yn cynnwys mwy na rhy*- 
ogaeth, am y golygir pob rhywogaeth-wrth 
ei arfer : a byddafr hen amresymwyr yn eu 
dosparthn i ddeg o nifer: sef, Sylwedd: 
Maint, gyda'i dri rhywogaeth, rbif, amser, 
a mawredd. Ansawdd, gyda'i bedwar rhyw- 
ogaeth, aferiad, gallu naturiol, ei genneddmn 
goddefbl, ffurf, a Hun : Perthynas, Gweith- 
rediad, Ńwyd, Pa le, Pa bryd, Sefyllfa, ac 
Arferiad : a gwahaniaethid Amser oddiwrth 
Pa bryd gan arfer y cyntaf am ba hyd, wrth 
gynneddfau goddefol, y golygid yr ansoddion 
hynny i gorph y mae'r meddwl yn oddefol 
wrth eu derbyn, a gwahaniaethid rhwng ar- 
feriad cynneddfol a'r arferiad a grybwyll wyd 
yn niwedd yr hanfodrertr, trwy olygn gyda'r 
naill, defod : a chyda'r Hall, gwisg. Wrth 
Bertbynas y golygid yr hyn a gymmerai le 
yn y meddwl pan y byddai ystyriaeth o nn 
meddylddrych o angenrheidrwydd yn cyn- 
nwys ystyriaeth o nn arall; fel hyn, y medd- 
ylddrych rhleni a gynnwys y meddylddrych 
plant, o angenrheidrwydd; ar nn modd y 
cynnwys meistr feddylddrych am weinidug- 
ion; gelwid y cyntaf, r hieni, meistr, brenin, 
enwau Perthynasol; a'r olaf, plant, gwein- 
yddion, deUiaid, cydberthynasol. * 



Dioiti7Rrl,hy 



Googk 



PARCH. M. WILLIAMS. M.A. 



2*7 



I 



HYAWDLEDD. 

Ctfobddwtk. 

Gelirir hyn weithiau gorymddwyn am ei 
fod 711 traws-symmnd gair i arwyddo*r cyfan 
wrth ran, nea ran wrth y cyfan ; yr hyn a 
wneir pan ddeallir am lawer wrth enwi ond 
un, neu pan ddeallir ond nn wrth enwi 
llawer. 

1. Mae'r fannod y yn neilltao nn dian o 
lawer ; fel, y dyn bwnnw a ddywedodd an- 
wiredd, er y geilw ei ban yn atbraw moesan 
da: ond pan arferir yr enw nnigol dyn, heb 
fannod y ol flaen, deallir ef yn y rhif lliosog; 
megys, "Dyn a aned o wraig sy fyr o 
ddyddian;" yn yr hyn eirian y meddylir 
boU ddynolryw. 2. Lliosog am on; fel y 
dywed brenin, " Gwelwyd yn dda gennym 
nL n 3. Y cyfangwbl am ran; 4< Wele, y 
mae pawb yn dyfod atoef," seftyrfaoedd 
mawnon " Cyfododd yr Inddewon yo un- 
fryd;" gaf, rhan fawr o bonynt, nid yr boli 
genedL 4. Yr hanfod cyfan am ran, " Yno 
y claddwyd y gwr a'r wraig," sef, oorph y 
gwr a cborph yr hon a fo ei wraig. 5. Y 
cyfanran amy cyfangwbl, "Arferais gyflelyb- 
iaethan trwy law'r propbwydi; sef, trwy 
weinidogaeth y prophwydi, y rhai oeddynt 
megys yn Iław y llafarydd. 6. Rhif cyfan- 
grwn am rif anwahanredol ; megys, cant, 
am fagad; m*7, am liaws mawr; a'r cyffelyb 
eiriao a ddywedir pan fyner arwyddocan 
Uawer, ond na wyddir y nifer. 



PRYDYDDIAETH. 

BEUU GwAHABDDEDia Ck&PD DaFOD. 

Cynnwysir beiao cyfansoddol cerdd dafod, 
yn gyflredin mewn 15 o nifer, a beiau »yn- 
wyr yn y nifer saith; ond cawn nodi y 
beian cyfansoddol yn gyntaf. 

1. Twyll awdl, sef odlau anmherthynol, 
er o gytfelyb sain; fel, 

A llwydd ter, Uywydd y ty 

Oedd y gwr bawdd ei gani.— w, y. 

Mae 1 ! galon aa y goltid 

Ei oren bwngc yw aur byd.—ud t yd. 

Dig o*i waelod yw Gwilym, 

Ya Bab twnn, Łeb wybod dim.— ym t im. 

Mae'i wael eaaid milein»£ 

A*i oll yn llotg a llawn \lid.—ig, id. 

2. Twyll cynganeddsybed war math; sef, 
TwyU gwreiddgoll, 

Shyw ddS&edyn byli ydyw. 
Twyll yn y sain, 

Mwy o ddyn nag un y gwr. 
Twyll penowi, 



imam y sain sen/fawr. 



Twyll eisian Uythyren. 

T pwt diog peatewaidd. 
Nid twyll yw ng i ateb n, ac y yn agosaf att ; 
fel, 

Mae'r senoydd ymryson^ar. 

3. Gormod odlau ; 

Oormod odlau beian*n bod. 
Caiugf glod parod paro/". 

Goddeflr geirianunaill; fel, 

Os dawa mawr, testan i nu. 
Dy dad a gerais, do, do, 
Do 'n fbddns, daw nef iddo. 

4. Proest i'r awdl, yw bod y brif or* 
phwysfa, ar ganol y llinell, yr nn llytbyrett 
a'r brifodL 

Os wyd doetA, sa* at dy waitt. 

Hen a gwirion y w gwerin. 
Proest hannerog, 

Gwr i'w ammeu geir ymo. 

A gwraig Łoi yn garreg lwyrf. 
Nid Proest y gelwir, 

Ystyrtwn bwriwn yn ber. 

5. Dybryd sain, sy debyg i Broest, 

Dyn dina^ anwaf enwoy. 

6. Cam osodiad, yw cam leoli cydsein- 
iaid, 

12 14 19 2 4 

Cam osodiad, coes madyn 
A'i groen mwtb, hwi gnowr mynn— 
r ar ol g yn y decbren, ond n sydd ar ol g 
yn gnbwT. 

7. Gwest Awdl, yw bod yr un brifodl 
ddwywaitb yn yr nn Ynglyn, heb gyfasoddfr 
brifodl gyda gair arall ; fel, 

Mi wn pwy sydd mewn paia aur,— myn'd allan 
Mewn dillad melynaur ; 
Gwas eetbin a gwisg eoethaur, . 
Mewn ty Uwm, a mantell aur. 
Aur yn niwedd dwy linell wrtho 'i bon. 

8. Trwm ac ysgafn, sef seiniau 'r brifodl 
yn anghydbwys a'u gilydd; megys són a 
thonn ; fel, 

Os am ▼ Sais y mae son, — oblegid 
Iddo blygn dynioa; 
Mae 'n oesi mwy benetion, 
Oblegid bir blygn ionn. 



PARCH. M. WILLIAMS, M.A. 
PERIGLOR AMLWCH, MON. 

Dywedir " Mam meibion Zebedens," yn 
yr Ysgrytbyr lin, oblegid mai mwy cyboedd- 
ns y meibion na'n tad; a thynnodd ychydig 
eirian ar gofgolora, yn Virginia, America, 
ddeigryn o'n llygaid o herwydd prydferth- 
wch y symkłer ; se^ " Mary, Mam Wash- 
ington." Dyna ddigon o hysbysiad iV byd 
darllengar, ebai ni wrthom ein hnnain ar y 
pryd. 

Yr oedd gwr a gwraig, da en gair, yn 
byw gerllaw V Gaerwen, Eifionydd, Sir 



Ctf. l. 



)iQiti7F?rl.h 



33 



258 



Y WAWR. 



Gaertiarfon ; ond y wraig oedd fwyif hys- 
bys Pr darllenwyr Cymreig, am mai chwaer 
ydoedd i'r hyglod Mr. P. Jones, Liverpool, 
fPedr FarddJ; ac yr ydym yn cofio fel yr 
hoffem ei bachgen bach er mwyn ei ewythr i 
ddechreu ; a thoimlwn fod yr hoffder wedi 
cynnyddu, fel y tyfodd y bachgen i oedran 
gwr, o herwydd yr amryw bethan rhagorol 
sydd ynddo ef ei hnn. 

Ganwyd Morris Williams, yr 20fed dydd 
o Awst, 1809, mewn Ue a elwir Coed Cae 
Bach, plwyf Lkngybi; a phan oedd oddeatu 
19 mlwydd oed, anfonwyd ef i'r Ysgol gen- 
edlaethol, a gynnelid yn Llanystnmdwy, 
Eifionydd. Gadawodd yr ysgol oddeatu 
lSeg oed; a phan yn agos i 14 mlwydd ei 
oedran, rhwymwyd ef gyda Saer coed, a 
gweithiodd feUy, hyd nes oedd yn 19eg oed. 

Yr oedd awydd am ddarllen Barddoniaeth, 
ac ymdrechn cyfansoddi penillion, yn Morris 
Williams, pan yn hynod ienangc, trwy ar- 
gymmelliad cymdeithasau Cymroaidd y gym- 
mydogaeth; a chafbdd Athrawon campus, yn 
ei gymmydogion David Owen, Ysw, CDewi 
WynJ ; Robert Williams, Ysw., y Bettws 
Fawr, (R. ab G. Ddn) ; EUis Owen, Ysw., 
Gefn y Maesydd ; a dau fedrns yn Meirion, 
Meistriaid Robert a John Roberta, Dolmelyn- 
Uyn, gerllaw DolgeUen. Cyn iddo fod yn 
Dawn 12 mlwydd oed,cy&nsoddodd Ynglyn- 
ion campus i Gymdeithas OymreigydóUon 
Dolbenmaen ; a dywedodd y Beirdd a enw- 
asom, iddo en gwneathur heb i arall ei gyn- 
northwyo. Darllenasom yr Ynglynion, yn 
nghlyw Uawer ; a dywedai Mr. D. M. Wil- 
liams, Ysgol Feiatr, yn Nhre Madog, " Os 
bydd y bachgen yma fyw ronyn, bydd ei glod 
yn fawr ynNghymru." Cyn ein dychweliad 
adref, ymwelasom a Dewi Wynn, clywodd 
y bachgen ein bod gyda'n gilydd, ac i 9 r 
Gaerwen y daeth mewn chwys. 

Tra 'n bwytta teisenan, a nofiai braidd 
mewn ymenyn, cyfansoddi Ynglynion a wnai 
'r ienangc mor rwydd a bwytta ; gwedi ein 
myned o'r neiUdu, gofynai Dewi Wyn, 
"Morris, a wnai di fod cystal ag adrodd yr 
Awdl a gyfansoddaist, er cadarnhan dy hnn 
yn y Pedwar Mesnr ar hngain, i'r dyn ien- 
angc yma ? Tyr'd, dywed hi y machgen i." 
A'i hadrodd a wnaed yn gampns fel ei bun- 
an ; a phob UineU yn gynganeddiad o enwan 
ysgrythyrol,gan derfynu gydag en^r Awd- 
wr ; fol hyn, 

" Mair a 8al«g,— Momu William." 
Gyda 'i fod yn tewi, dywedai Dewi Wynn, 
u Morrus William ywV Selyf f a dywedem 
ninnan, " Sann yw*r crwt al synwyr cr^f." 



"Hogyn rhyfedd yw hwn, ac nn o'r disgybl- 
ion goren a welais," ebai Dewi wrtbym, pan 
y cafbdd gyfle heb i*r disgybl ei glywed. 

Blynyddoedd wedi hyny. gwelsom Rag- 
ymadrodd o flaen casgliad o gyfansoddiadan 
Barddonol, yn dirmygn yr Awdl ryfedd; 
gan ei nodi fel prawf anwadadwy na ellir 
crynhoi meddylddrychan awenyddol iV mes- 
uran caethion, fel en gelwir ; ond dylasai y 
Rhagymadroddwr ystyried y tri pheth hyn ; 
sef, 1. Nid oedd na allodd ef ei hnnan erioed 
gann ar y cyfryw fesnran, yn nn prawf na 
allodd eraill ; ac honniad Goronwy oedd, 
" Nid oet fkwi na dwys fetor, 
" O nn baich i Awen bnr. M 
2. Nid i grynhoi meddylddrychan y cyfkn- 
soddwyd yr Awdl honno ; eithr i ymgadam- 
han mewn adnabyddiaeth o*r mesnran. Ac 
yn 8. Nid llawer o feddylddrychan a allasid 
en herfyn gan fachgen nad oedd 12 oed pan 
ei hysgrifenodd, Rhjfedd mor barod yw 
rhai i ddangos en hnnain trwy ddiystyrn 
eraill ; tra en gwell, megys Dewi Wynn, yn 
Uawen o herwydd gweled y bachyn croppian, 
os yn rhoddi ar ddeall y dawef yn rhedegydd. 

Yn y flwyddyn 1828, ac ef yn 19 oed, 
aeth Morris Williams i'r Ysgol Rammadegol, 
i Gaerlleon; yn 1880, aeth yn aelod oGoleg 
yr Iesn, yn Rhydychain, Ue y bu 4 blynedd; 
ac ym mhen y mis ar ol ei raddio yn B.A. 
aeth 'yn Gnrad Treffynon, Sir Flint; lle'r 
arosodd 4 blpedd, yn mwr ei barch gam 
bawb o'i gydnabyddion. 

Yn y flwyddyn 1838, yn 29 oed, aeth yn 
Gnrad Bangor a Phentir, Ue ba 6 blynedd; 
acyna'n Gnrad LlaaUechyd 2 flynedd; o'r 
hwn le yr aeth i Amlwch, yn y flwyddyn 
1826, a'r 87 ei oedran; Ue mae'n awr yn 
Beriglor. 

Y mae'r Parchedig M. WiUiams wedi ei 
raddio yn M.A. AthrawY Celfyddydaa; a 
bn yn nn Uafurns yn ein hoes: cyhoeddodd, 
yn ystod y pum mlynedd diweddaf, Łyfr 
Barddonol a bendithol a elwir •• Y Flwyddyn 
Eglwysig," cyfieithiad newydd o Lyfr yr 
Homiliau, cyfieithiad o " Leam to foc," 
gan Dr. Sutton, a chyfansoddiad newydd o*r 
Salmau, ar fesur cerdd, trwy awdurdodiad 
Esgobion Cymru : yr hwn lyfr sy gyflawn o 
felusderau, o herwydd iddo ymgadw^n Uawn 
mor agos at >t ystyr Llythyrenol ag a fu iV 
Archdeacon Prys, gyda llawer iawn o am- 
rywiaeth mesnran: bydd y Uyfr hwn yn 
werthfawr, tra y caner Salmau yn yr iaUh 
Gymraeg: ac hyderwn y bydd hynny am rai 
o^oedd lawer wedi ein meirw ni. 

Yn y flwyddyn 1849, y dydd laf ym mis 



PARCH. M. WILLIAMS, ALA. 



259 



Medi, cadeiriwyd y Parch. M. Williams, yn 
Eisteddlbd Aberffiraw, Mon. Testnn ei Awdl 
yw, " Y Gbeadioaeth; a daeth yn dra 
bjBbys i'r Cymry darllengar oll, wrthy ffng 
enw "Nicander." 

Yflwyddynhon, 1851, pennodwydef yn 
nn o Felrniaid yr Esteddfod fawr, agynnelir 
yn ei hen gymmydogaeth, Tre Madog. 

Pennodwyd y Parch. M. Williams, yn y 
fiwyddyn 1884, i Olygn Argraffiad wyth- 
blyg y Bibl (Rhydychain), a'r Argraffiad 
nnplyg diwygiedig diweddaf o'r Llyfr Gweddi 
Gyfiredin, ac y mae ef, yn awr, trwy aw- 
dordod Eagobion Cymru, yn Golygn Argraff- 
iad newydd o'r Bibl, yn nnplyg, ai wasan- 
aeth y Ddarllenfa Eglwydg. 

Ennillodd y Parch. M. Williama lawero 
gymmeradwyaeth yn ei ymdrechiadan da, 
oddiwrth nwch swyddogion Eglwysig: y mae 
ef yn Ddeon gwladol Bangor, Bural Dean, 
acyn Ddirprwywr, SurrogaU; y DeanCotton, 
fel eraill sy fawr en parch yn yr Eglwys, a 
wna gyfrif mawr o hono. 

Uchel Eglwyswr ydyw o ran ei fara, a 
chyhoeddodd amryw bregethau a dal i'r 
meddylgar am en darllen; aonir yn fynych 
am ei bregethaa gan y rhai sy*n arferol a'i 
wrando, a thaenir y sdn yn mhell, am yr ys- 
tyriant ef yn Bregethwr grymmus, y tu hwnt 
i'r cyffiredin; apha ryfedd? Nid dyn cyff- 
redin mo hono; eithr nn o'n "Dynion Nod- 
edig," y bydd dda gan rai na anwyd hydyn 
hyn gael o hyd i'w hanes; a rhoddasom 
fleithiaa, ar en cyfer, beb ganmol nemawr 
arno, er y gallasem hynny 'n onest f i( A 
fyrmo głody łridfarw" 

Yr ydym yn gwybod am lawer o Weinid- 
ogion duwiol, gyda V enwadan Ymneilltnol ; 
y maent bob amser yn barchns hynod o 
enwan dynion tebyg iddynt en hnnain yn yr 
Eglwya Sefydledig ; yr ydym yn gwybod am 
lawer o DdyBgawdwyr dnwiol yn yr Eglwys 
Sefydledig ; ac y maent hwythan hefyd yn 
barchna iawn o'r rhai cyfielyb yn mhlith yr 
YmneOltnwyr : fel mai difyr yw cofio ym* 
ddyddanion y rhai rhagorol y cawaom ni y 
fraint fawr o ymgyfeillachn 4 hwynt. Fel 
hynny y Parch. M. Williama, mae ef yn berff- 
aith gyfeillgar a'r aaint yn mhob mann y caffb 
afael arnynt, a gwyr fod rhai 'n Ued agos 
atto. 

Bhyfedd yw hln gariad a htr faethwyd 
yn y fynwes garedig ; i Ysgol Sul, a modd- 
ion crefyddol y Methodiatiaid, yr ai Mr. 
Williama pan yn fachgen bach ; a da iawn 
ganddo yw coffhaa am enwan yr hen bere- 
rinion dnwiol a welodd gyda hwy. Bendith 



fawr yw bod dnwiolion i'w cael gyda phawb 
sy 'n galw ar yr Enw Mawr, pe amgen, 
byddai i'r ychydig a garant ymryaon, a 
thaenn chwedlan, gan briodoli gwendidan 
nn, a hyny gan en chwyddo i'r llawer, beri 
rhyfel ofnadwy rhwng dynion a ddywedant 
en bod am fyned i'r nefoedd. Ond trngarog 
a graalawn yw yr Arglwydd ; gofalodd Efe 
am ei bobl ynmhobcwrroV wlad a'r gwled- 
ydd, fel mai mwy o bobl dda y sydd, nag o rai 
a flinanty aaint, yn mysgyr enwadan parchna 
oll ; ni chafbdd Cymro fwy mantais i wybod 
hyn na ni; a gwyddir fod lin o'r offeiriaid, 
megys boneddigion y nefoedd, yn ymdrechn 
rhagori ar en gilydd gan gwnenthnr daioni 
mewn cariad i bawb o'n hamgylch ; nn o'r 
rhai da hynny ydyw 'r Parch, M. Williama, 
Periglor Amlwch, Mon, y Bardd cadeiriog 
ac awenyddol Nicander ; yr hwn sy fel pob 
credadyn mwyn, yn derbyn cysnron lawer 
iddo ei hnnan, trwy ei ymgais am gysnro 
erailL 

Mae bod gw^r gwirioneddol fawr yn parchu 
eraill, ym mysg yr amrywiol bleidian cref- 
yddol, yr rhoddi addysg i ni oll, gan ein hys- 
bysu mai bychandra dynion yw'r achos a fod 
rhai yn diystyru eraill; dirmygir yr enw 
Methodist, gan ryw ychydig a fh mewn nndeb 
a hwy gyhyd ag en goddefid ; ac erlidir yr 
enw offeiriaid yn hyllig gan eraill, y gwelsom 
o'n llythyran at wyr Eglwysig, yn ceisio 
cymmorth at fyned i'r swydd hyd nes methn 
a llwyddo. Tebyg ydynt i'r cadno, yn 
chwedl Aesop, yr hwn a geisiai ddringo at 
rawn gwinwydd; eithr wedi a methn, nid 
oedd ganddo well i'w wnenthnr na'u galw *n 
turion. Gan hynny, peth gwerth ei gyboeddi 
ydyw y bod gan Eglwysi, yn Nghymrn, an- 
wylion gwerthfawr, yn barchns hynod o'n 
gilydd. Parchns o bob dyn da, bydded yr 
enwad a fyddo, yw y Parchedig, a'r dysg- 
edig, M. Williams, Amlwch; annogol a 
pharod ei gynnorthwy i'r ienangc doniol yw 
ef, ac hyfrydwch gan ei galon yw gwnenthnr 
daioni, i bod dyn yn mhob mann. 

Mae'r oes hon yn hynod, oblegid amlder y 
gw^r cyhoeddns sy Feirdd, ac o herwydd y 
chwaeth dda s/n gynnwysedig o fewn en 
cyfansoddiadan, rhagor yr amseroedd a fh ; 
haws oedd canfod dyn mawr yn mysg y 
lliaws bychain, nag yn awr a chymmaint 
nifer o fawrion yn cydoesi a'n gilydd. B wr- 
iadwn gyflwyno ychydig o'n hanes yn ddy- 
lynd i'n ddLarllenwyr ; a chan mai peth 
rhwng dynion a'r Creawdwr yw en barn 
grefyddol, nid oes i ni namyn a'n bywyd cy- 
hoeddns. 

Digitized by VjOO^ 1^ ) 



860 



Y WAWR. 



Mobbto Willi**, aroonylwedd-eiddydd 

A'i ddawn o blaid rhinwedd ; 

Mae 'i firyd, mwyn o hyd, mewn hedd, 

Yn yr anion Wirioneda. 

Y diorfod Gadeirfardd, 

Ffrwd y mel,— eeiff eirda myrdd ; 

A deil hefyd, wiw loywfardd, 

I Fon wenn ei gof yn wyrdd. 
Offeiriad y w 'n cyfftoi dyag,— a'i ddoniau'n 

Ddyddanweh di gymmyw ; 

Hefyd Bardd, bardd ej birddyag, 

ddawn mawr, heddy w i'n myag. 
Pregethwr pur ac ieithydd,— yw Williams, 

1 Wolta 'n Dduwinydd ; 

C4n drwy aereh Nicawdbb *ydd 
Win y dawn a dywenydd. 



Y Ckinociau, a'n nifer yn dair, "Croesaw i 
1351, Och i Rufain a f i Phurdan, a Chip- 
olwg ar Dwyll yr Offerenwyr Pabaidd." 
Argraffedig gan D. Evans, Swyddfa'r 
"WAWB^Caerdydd. 

Odrwydd rhagymadrodd, ac odrwydd can- 
iadaa gan ben bregetbwr od iV ryfeddn ; a 
digon o ganmoliaetb, wrtb y rhai a adwaen- 
ant yr Awdwr parchu*, y w dywedyd fod y 
Ceingcian fel ef ei ban, yn wreiddiol ea 
meddylddrychaa, yn darawiadol bynod iV 
amseran, yn foddbaol i'r teimladau sy gyff- 
redin drwy*r wlad, ac yn llawn toedd i 
wnenthur lles i'r darllenydd. Yr awdwr 
y w'r Parch. L. Powell, Gwoinidog Iesu Grist, 
gyda'r Annibynwyr. MaeY dy wediad yna'n 
ddigon. gan holi seintiau Cymrn i gyd; ond 
gan fod Mr. Powell yn parotoi "Hanes ei 
Fywyd" i'r wasg, dymonera i'r gweinidogion 
ac eraill anfon gymmaint ag a aliant en cael 
o'r pethau a wyddant en digwydd gydag ef, 
nen <rt herwydd ef, mewn Ueoedd amryw, 
yn ystod ei oes faith yn gwnenthor daioni. 
Ni bu iddo erioed gas ferwino un teimlad ar 
y ddaear, yn fwriadol, a braint fawr a gafodd 
ywhynny; a sicr mai bendith fawr i eraill 
hefyd a fydd darllen yr Hanes ryfedd hon. 

Mab lloniant yn mhob Hinell,— heb bono, 
Yw Powell, i'n cymmell ; 
Pw ddydd iach, yn ddi ddicfaefl, 
Gwn nad oet Gennad o'i woli. 

Y Llusrbn, yn cynnwys Adood, am bob 
dydd trwy y flwyddyn, ynghyd a sylw 
buddiol, o waitb yr enwogum yn mblith y 
Cymry aV Saeson. Y trydydd argraffiad, 
Liverpool: cyboeddedig, argraffiedig, ac 
ar werth gan Thomaa Jones, Stanhope 
Street, Park; ac ar werth hefyd gan 
Eliaa Jones, Limę Street; a chamy Llyfr- 
weruwyr. 

lfae'r Llnsern yn dra dyddorol, a llawea 
ydym fod cymmaint o ddywediadan enwog- 



ion Cymrn ynddo: raae eia nifer yn Uawer 
llai na'r Seaaon; ond y mae gennym, yn yr 
Eglwys sefydledig, a ohyda'r Eawadau cref- 
yddol eraill, rwy o wyr medrus na'r Saeson, 
yn ol cyfartalwch y boblbgaeth, a briibir 
dalenau'r Llnsern gyda dywediadaa llawer o 
honynt Br angraiflt : — 

lOfed Chwefror. Cred yn yr Arglwydd 
Iesa Grist, a cbadwedig fyddi. — Ad. xvi. 31. 

Gwna hyn raedd y ddeddfj a by w fyddi. 
Cred yn hwn, medd yr Efengyl, a byw fyddL 
Gwn a hyn, a thi a gedwi yr hyn sy gennyt, 
medd y ddeddf. Cred hyn, a ihi gei yr hyn 
nad yw gennyt, medd yr Efengyl. Cfraries, 
Caerfyrddin, Calfiniad. 

12fed Mawrtl). Yna dygwyd y liestri, 
&c, Dan. v, 3. Lteetr tf Ddow yw y MW; 
ty y wledd halog yw y dafarn ; gochel am 
dy fywyd gymmeryd liestri tf Dduw ar 
fwrdd y wledd halog, rbag i'r daru Uaw 
ddyfod yno hefyd.-—Jobn Owen. Kyffin, 
Wukaid. 

2il. Medi. Ac wedi iddo wneutbnr hedd- 
wch trwy waed ei greea ef. Col. i. 20, 21. 
Pa beth a wnaf, medd y pechadnr, i wnend 
fy heddwch a Dnw ! Mae yr heddwcb wedi 
ei wnenthur er ys dennaw cant o flynydd- 
oedd, ar y groes; cred ya hwnnw, derbya 
hwnnw, a thi a achnbir er gwaethaf dy hu 
a boli uffern — Christmas Evans, Bedyddiwr. 

9fed Rhagfyr. Canys nid oes yma ddinas 
barhans, &c., Heb. xiii. 14. Mae tragy- 
wyddoldeb yn gyflelyb i g) ich crwn, heb na 
dechren na diwedd ; yn bod eirioed, ac i bar* 
han bytb. Ond amser, yn gyffelyb i fwleb, 
yn ymagor tros ycbydlg, ac yna yn caa yn 
ol, heb agor bytb drachefii.— D. James, 
Kirkdale, Eghoyswr. 

25ain Rhagfyr. A'i phyrth hi ni cheuir 
ddim y dydd ; canys ni byth nos yno. Dat 
xxi. 25. Hanner dydd, heb fyned byth 
bythoedd yn un o'r gloch prydnhawn, ydyw 
awr y nefoedd ; a hanner nos, heb obaith yn 
dragywyddol am un o'r gloch y boreo, ydyw 
awr uffern.— W. Williams, Wera, Anmbyn- 
wr. . 

Mae'r llyfryn hwn yn werth ei gnel acyn 
deilyngach o barch na nemawr i iyfryn ped- 
aor ceiaiog a welir. Gresyn na byddai mwy 
o sylwi ar eirian etn Pregethwyr, i'w oofio; 
dywedant yn yr areitbfa bethan na feddyl- 
iasant am danynt yn y fyfyrgell, o herwydd | 
teimlo wrth ddywedyd; ac anghofiant amli j 
ddy wediad fblly, yrhyn a elwir gan y Dr. j 
Jones, Bangcr\ " Tywyniadan haal yarf- , 
oedd;" ond prawf y llyfryn hwn, fod rhai [ 
yn sylwi, a da iawn hynny. , 

Digitizedby CjOO^LC ^ 



BARDDONIAETH. 



261 



TRABD DYNION. 

Ot y dalir gwr rhinweddol 
Ar aa weithred enfacheddol, 
Troir i'r dom y duwiol wu, 
Megys balea brwnt a chas ; 
Bryna'r halog dorf i'w aathrn 
A ehreehweair wrth ei fathrn, 
Llwage gwaage dyaioa ffrwd ei waed. 
Paa d teflir dana aa traed. 

Cenlir pechod rhai hunanol 
Mewa Ueehwrns chwant aaianol ; 
Chwyra y trystir hyd yn mhell 
Fai, mewa enwir, am en gwell ; 
Gorddir cadwea creuloaderaa, 
Qwaagir enaid i'r dymderao. 
Ae ymfrostir fol y eaed 
T dinwaid dana ea traed. 

Ba aa ctiymmer lasu arno 
Glywed dynion a ddyfarno ; 
Pe gwraadawai ax fath rai, 
Byth ni welid maddea bai : — 
Ta y llweh, a'r wraig yn aryaa, 
Fel y Uweh, a'r gwyr ya syann, 
Rhoei a'i rys y bai a waaed, 
I'w ddilea o daaa eu traed. 



CROESHOELIO'R BYD. 
(Doddridjp.) 

Paa ayllwyf ar y ryfedd groes, 
Łle trengodd hardd Dywysog hedd, 

Bwy'n cyfri 'o ddim holi gyfoeth oes, 
A cholled yw pob bydol wledd. 

Na foed i mi ymffrostio'a awr t 
Heblaw ya Aagaa Crist oedd fltn ; 

Y pethen penaf fedd y llawr, 
Aberthaf hwynt i'w ddwyfol rta. 

gwel o'i ben, dwy law, a thraed,) 

Ond a serca ya llifb 'nghyd ; 
Fath serch,— a gofid,— - pa le 'u caed,~- 

Nea ddraia a wnai 'r fath goroa ddrud ! 

Ei farwol waed, fel amwiag glyd, 

A doai 'igorph ar brea y cri ; 
Ya awr, wyf mrw i'r holi fyd, 

A marw 'r byd i gyd i mi. 

Pe'a eiddof lawnder natur wiw, 
Rhy fach o rodd fai hya heb goli ; 

Cariad mor fawr, mor lawa o Dduw, 
Mae'a haedda *m haa a'm heiddof oll. 



CARTTR GWIR. 

Wyf hoff o'r dydd fel yr healwea sydd 

Ya earo efliaa *r wawr, 
Tra'r flrydiau glan, gyda'r adar m&a 

Ya sio bryaiaa 'r Uaw*; 



Ond hoffach fyrdd aa'r dydd ya ei urdd, 

Nea sain y flrydlif hir, 
Nea gathlaa ca telyaorioa lu, 

Yw cara,— cara'r Gwir. 

Wyf hoff o'r aawa, paa ya hafaidd iewn, 

I rodio 'r tewfrig lwyn, 
A sawyr ter gaa y blodaa per 

Ar edya awel fwya ; 
Oad gwell o hyd aag yw'r hafaidd bryd, 

Nea goedwig iach y Sir 
Nea sawyr gardd, ya ei hamwisg bardd 9 

Yw cara,— cara'r Gwir. 

Wyf hoff e'r hwyr, gyda'r Łloer gaan lwyr, 

A blodaa 'a yfed gwlitb, 
Wrth bistyll serth ar y elogwya certh, 

A sir drwy'r aef yn frith; 
Oad caamil gwell, pan ya nhref aea 'a mhell, 

Na thegwch aea a thir, 
Tra'r galon hoa yn dwyma ya fy mroa, 

Yw cara,— caru'r Gwir. 



CLYCHAITB HWYB. 



Hoff glychan'r hwyr, hoff glychan'r hwyr, 
Sawl hanes sy*n eich miwsig llwyr, 
Am ie'ngctyd, cartref, a'r pryd caia, 
Paa olaf clyw'a eich h wyroi aaia. 

Mae'r dyddiaa hyfryd hynay 'n awr, 
Fel Uawer caloa Loa taaa ławr; 
Mae'r bedd ya caddło 'r oll ya llwyr, 
Ni chlywant mwy chwi glychau'r hwyr. 

Ae felly bydd a mi mewa bedd, 
Adseinio 'r fro a waewch drwy hedd, 
Ac arall feirdd a rodia 'a llwyr. 
I gana 'eh clod, chwi glychau 'r hwyr. 



CYNNULLIAD Y DYFROBDD. 

Nid oes trwy'r Uydanfyd nn dyffryn mor ber, 
Ag hwnnw 'n ei fyDwes y cwrdd dyfroedd tór ; 
O ! gwawl olaf teimlad abywyd a'm gad, 
Cyn edwi 'a fy myawes wyrddleaai 'r glyn Uad. 

Ond nid am i natur ei drwaio mewa ardd, 
A'i grisial tryloy waf a'i gwychaf o wyrdd : 
Nid am fed swya firydiaa sisialog aea firya, 
O ! na,— yr oedd rhy wbeth anwylach na hyn. 

Hyn oedd ; fod cyfeOlioa mynweeol ar bwys, 
Y rhai wnaent bob swynol olygfa 'a rwy glwya 
A'r fath deimlant welliaat ya aatnr o'r broa, 
Wrth weTd ei hadlewych o dremiant rhai Ilon. 

Per dnynrya Avoca / gorphwyiwa heb traw, 
Ym myawes dy gysgod a'm ceraiat gerllaw ; 
Lle peidiai pob storom trwy *i byd oer ei wedd, 
A'n broa fel dy ddyfroedd ya gymmysgmewn 
hedd. 



1 



262 



r WAWR. 



ALICE GRAT. 

Mae'n oll * lnniais yn fy nhyb, 

Nefolaidd anwyl hi ; 
Ei ehalon eiddo srali yw, 

Niagalltodeiddoffi: 
Ond ceraia fel y earai dyn, 

Diwywo gariad de', 
O ! Fy mron,— fy mron iy'n torri, 

O fy aorch i Alice Gbay. 

Bi gloywddu wallt a blethwyd oll 

Dwy ael o wynder Uawn ; 
Bi llygaid glai ty weithiau brudd 

Pryd arall tanbaid iawn ; 
Y gwallt ni phlethwyd erof fi, 

Y llygaid troes o'r Ile, 
1 Fy mron, — fy mion ay*n torri, 

O fy eerch i Ałzob Grat. 

Ymwywais tannboeth heni wen haf, 

Ymgrynaia mewn ber hin ; 
Mae 'm pererindod troiodd braidd, . 

A heibio 'r ymdrech blin ; 
Pan doa 'r tywyrch gwyrdd fy medd, 

Greayni dd'wed o'r Ile, 
Ol Eifron,— eifron wnaidorri, 

O ei aereh i Ałicb Ghat. 



YB HUNANOŁ. 

Y twnn enaid Hnnanol — ty deuog, 
Ga« dnedd ymchwyddol ; 
Bi eny nniad aniaool 
Yw gwaeda brawd gyda brol. 

Nid cydfbd a bod yn bur— a ddewia, 
Ond parddno 'n eglnr ; 
Troi 'n ei aenn a gwnend trwyn sur, 
Yw holi gai* hyll ei gyrar. 

Heilei bwnn yn Labanaidd,— a aieryd 
Yn aarng nlchiaidd ; 
Un tra blin a natur blaidd, 
Y Uwyd gewachlled giaidd. 

Arwydder i wr heddyw — ennill parch, 
Mewn Ile pell, heb yttryw ; 
0'i flaen ef, ei elyn yw, 
Erlidiwro'iolydyw. 

I ddawn mawr, nen ddyn a'i medd,— y rhuthra 
Ethryb ei gynddaredd, 
Ne* gwyr byd na yagar bedd 
Awenwr o'i ewinedd, 

Chwerwyn baleh yn chwyrnn o beli,— ydyw 'a 
Eneidiol o ddichell ; 
Bhine hyllig^y rhonc gyllell 
0»i hyll ddwrn yw Uadd ei weU. 

YB HEN GADAIB FBAICH. 

Mi garaf, mi garaf! a phwy rydd fiueh 
I'w beio am garn 'r hen gadair fraich 
Tryaoraia hi *n hlr, mae 'n werthlawr er 'stalm 
Fy nagrań a'i gwlithodd fol gem mewn balm; 



Hi rwymyd gan fil o glyman i'm bron, 
X7n ewlwn nia tyrr na dolen o bon ; 
Afynnwchehwi'r«wyn? Fymamoeddeibaieh, 
Ae anwyl o beth yw'r Hen Gadair fraich. 

Yn ienangc fy nydd^ymneswn at bon, 

Yr hen aanctaidd aedd, i wrandaw 'n dra Uon 

Ar eiriau fy mam, a roddai mor wiw 

I'm dyagn pa fodd i fiurw a byw ; 

Dywedai nad gwartfa a dd'ai imi 'n hawdd, 

Os Gwir to fy nghred, a'r nef imi 'n nawdd; 

A dyagai fi 'r bloeag i dafln fy maich, 

Ar linian pan awn wrth yr Hen Gadair fraich. 

Biiteddaia i'w gwylio am lawer dydd, . 
Pan pwl oedd ei golwg, a Uwyd ei grudd ; 
Addolwn hi braidd pan wenai mor iach 
Gan droi a bendithio ei phlenty n bach ; 
Blynyddoedd ai hwnt, awr olaf a ddaeta,— 
A aeren fy ngobaith maohlndo wnaeth ; 
AdyBgaitpafiunti*rgaloniy»fch 
Pan welait hi 'n marw 'n 'r Hen Gadair fraich. 



Aeth heibio, aetfa heibio. gwelaf hi 'n awr, 
Yn gaeth ei hanadliad a'i phoenan 'n awr; 
Himagodd i yna, bn arw '11 et rhwd 
A chofiant a llf megya tanllyd ftrwd ; 
Dywedwch mai ffol a gwann y fi aydd, 
Tra mae'r dafnau halit yn 'agaidian fy ngrudd, 
Mi garaf, mi garaf, ni'm dwg un baich, 
Oddiwrth fy mwyn Fam a'r H*n Gadair Fraich 



DI8GWYLIAD. 

Nia denodd eto 'r aerchog ! 
Aeth gauaf broch, 
Mae 'r blodau 'n goch, 
Ac awyr H& p n ardderchog. 
Chwyth wynt, prysura 'r hardd i dre£— 

Fy einioea sy'n ymgrino ; 
Sawl ehwerw ddydd y gwyliais ef, 
Nei gobaith gwedi blino. 
O! Tybedma^gofballai? 
Da gwn, mewn cri, 
Nadfellyfi,— 
Fy nghalon byth nit gallai. 

1 YB ADAB O f B UNLLIW A HBDANT Tl 
TJNLLE." 

Plant fyddant eto byth yn blant, 

Pe byddai gant o honynt ; 
Ac i ddywedyd gair o wir 

Nid hawdd y dofir mo*nynt :— 
Fe welodd plentyn rea o blant 

O fewn y pant yn chwarau ; 
Ac at y plant, yn fawr ei chwant,' 

I'r pant y rhedodd yntan. 

Tbotj>. 

PBEG. VII. I. 

Wylait, ddydd fy ngeni 'n wirion, 
Tra rhai 'n gwenn *n fwyn a tfairion ; 
Pan bwyf mrw, a rhai 'n wyło, 
O! boedimi-wennyno. 



^gk 



= 



AMRYWIAETHAU. 



263 



LV T 



BEDYDD. 

Taenellu ychydig ddwfr y byddwn ni ; 
mae brodyr parchus eraill yn golygu fod 
Uawer o ddwfr yn angenrheidiol ; a gwnel- 
ed pawb atcb cydwybod yn hyn, ond y 
nefoedd a'n gwaredo rhag ffraeo ynghylch 
y plisgyn, a bod yn ddifeter am yr wy. 
Gofynwyd unwaith i ddau frawd, gwahan- 
ol en goiygiadau am y duli, — "A ydych 
chwi yn nor mai bedydd trwy drochiad 
sydd iawn?" "Oydwyf yn efthaf sicr." 
" A ydych chwithau 'n sicr mai taenellu 
ydwfr sygywir?" "O ydwyf yn eithaf 
sicr." "A ydych chwi yn credu yng 
Nghrist?" "Gobeithiwyf fy mod." "A 
ydych chwithau yn 'credu yng Nghrist ?* 
" Gobeithiwyf fy mod." Felly, mae dyn- 
ion druain yn sicr mewn pethau ansicr, ao 
yn ansicr am yr hyn y dylent fod yn sicr. 
Fy mrodyr a'm chwiorydd anwyl, na fydd- 
ed i ni ymrwystro gyda chysgodau ond 
awn trwyddynt at y Sylwedd Mawr ei 
hun. — Parch. John Evans, Lltoynfortun. 

T GYFBJJTH. 

Rhoed y Gyfraith yn ammod a rheol 
bywyd i ddyn fel ei crewyd, a phan dros- 
eddodd troes y Gyfraith yn erbyn dyn fel 
sarph am ei ladd; ond gafaelodd Crist 
ynddi, megys y ga&elodd Mosea yn llosg- 
wrn y wialen a droesyn sarph ger bron yr 
Aipht, a throes hi yn wialen rheol bywyd 
i ddyn yn oL — Parch. R. Richards, Vicar 
Mtifod. 

BTBDBA EINIOES. 

Byrr jw einioes dyn pan hwyaf, a byrr 
hynodyw'n heinioes yr oes hon, mewn 
cymmariaeth i oes y Patriarchiaid ; eithr 
nid oedd hynny, ond megys dim, mewn 
cymmariaeth ag oes tragwyddoldeb. "Un 
dyddsy megys mil o flynyddoedd, a mil o 
flynyddoedd megys undydd," gyda'r Arg- 
lwydd. Cyrhaeddodd einioes Methuselah 
naw cant a naw a thri-ugain o flynydd- 
oedd, ond nis gwelodd fil, ac yn gyfer- 
byniol ag oes tragywyddoldeb ni bu iddo 
fyw gyhyd ag un dydd.— Parch. Hugh 
Hugh, WetUaid. ^ 

FOB PETH. 

Gadawodd Crist bob peth, a daeth yn 
dlawd heb le i roddi ei ben i ławr, i'r dyben 



o fewrhau 'r Llywodraeth ddwyfol yn 
achubiaeth pechadur; iaith disgyblion 
Crist ydyw, Ni a adawsom bob peth ac 
a'th ddylynasom di, ac iaith ymddygiad y 
Tad yn rhoddiad Crist t ddyn, ydyw y 
rhydd hefyd gydaf ef; i ni bob peth. Cyf- 
oeth mawr heb fesur arne, trysor mwy 
na*r moroedd maith, ydyw anchwiliadwy 
olud gras.— Parch Christmas Etoiis. 

t BIBL. 

Llyfr Duw i oleuo a glanhau dyn yw y 
Bibl pur, mae y Bibl fel seren Bethlehem 
yn arwain at, ac yn sefyll uwch ben y Ile 
mae Iesu. Duw yw awdwr y Bibl. Mae 
iechydwriaeth dyn yn ddyben ynjy Bibl. 
Ac y mae gwirionedd heb gyfeifcornad yn 
ddemyddyBibL 

Gocheled pawb rhaff goddef i'w meddyl- 
iau fod yn ddaearol, ddynol, gnawdol, ac 
anystyriol, yn y mwynhad o'r fraint fen- 
dithiol fawr, o gael darllen y Bibl sanct- 
aidd a roddodd Duw i ni oll. Gellir ad- 
nabod tuedd calon dyn mewn ymarferiad, 
mąi Uithro y mae i gynnenndra, ond 
edrych ar yr Israeliaid yn |y mwynhad o 
betŁau mawrion Duw yn eu taith hwy : 
casglent y manna o'r nef, gyda chyn lleied 
adfyfyriad ag y bydd dynion gwledig yn 
niedi ♦d y maesydd! le, yroeddyntyn 
gweledy golom dan, fel y mae miloedd yn 
gweled yr haul : sef, heb{,un rhyfeddod, 
nao un meddwl difrifol am oruchwyliaeth 
Duw. J 

O ! derbynied pawb yr Tsgrythyr lan, 
darllened pawb y Bibl, a ohreded pob dyn 
y Gair : nid fel gair dyn, ond fel y mae 
yn wir yn air Duw. — Parch. A. Jones, 
D.D., Bangor. 



»• 



Adłewtbchiad. — Neu wrthdafliad 
goleuni. Mae'r awyrgyloh yn amgylch- 
ynu'r ddaear fel plisgyn, tewach na'r cyf. 
wng sy rhynddo a'r cyrph nefol, pa un 
bynnag ai nwyfraidd ai gwagfe yw y cyfwng 
hwnnw ; ac o ganlyniad, pan ddelo pelydr 
goleuni i'r plisgyn awyrgylchog, adlew- 
yrchir neu gwrthdaflir y cyfryw, mewn 
duli sy'n amrywlo gyda r i thewychiad, a 
chyda'rcyfeiriad dvfodfe'r pelydr. Tew- 
ychiad \nr awyrgylch sy gynnyddol o'r 
haen uchaf hyd i'r nesaf, ac felly adlew- 
yrchir pelydr goleuni 'n fwy fwy yn ei 



264 



Y WAWR. 



ddyfodiad at arwynebedd y ddaear, nes y 
disgyn mewn lHnell gamog, tebyg i gamder 
a welir mewn gwialen seth, pan ei doder 
ar ei phen mewn dwfr a rhan o boni allan. 
Y paladr union irwch ben sydd unionsyth 
ynunig. 

Awyrotlchoedd. — Cynnydda gwrth~ 
neidiolrwydd awyr yn nnol a'i dewychiad; 
a chan fod ei drymder cyifredin yn bym- 
theg p wys ar fodfedd pedaironglog, yr hjTi 
a elwir un; y tewycbiad a ddugo 30 pwys 
ar y fodfedd, a elwir yn ddau; yr un a 
ddugo 45 a elwir tri; ac felly yn mlaen. 
Mynycb gyfrifir y pwyswasgiadau a ddeill- 
iant oddiwrth achósion eraill, megys 
pwysau gwlybyroedd, ac egni agerdd yn 
yr un modd. 

Agebdd. — Arferir y gair bwn i ar- 
wyddo y mwgdarth gweledig a dardd 
allan o ddwfr ; tybir hyn, pan o dymmer- 
edd isel yn ganlyniad ymddattodiad ffer- 
yllol dwfr mewn awyr, ac am hynny yn 
gyfystyr a'r gair tarth ; ond agerdd fel ei 
bystyrir yn gelfyddydol, a olyga ddwfr 
mewn ffurf gwrthneidiol, yn, neu uwch- 
law ei dymmeredd ferwedig, yn anweledig, 
ac yn gyfaddus allu symmudol peiriannau. 
Gelwir graddaa cysylltiad rbanau Uestr, 
fel ag i rwystro agerdd ddiange o bono>yn 
agerdd-dynrwydd. 

Aw.— Cyfystyr a'r gair Groeg Pnmma; 
awyr, ager, gwirf, wedi ei frbwysiadu gan 
y fferyllwyi diweddar i arwyddo 'r boli 
hylifbedd sy barhaus awyraidd, sef, y sy 
barhaus fel awyr, i'r dyben o'i wahań- 
iaetha 'n amlycach oddiwrth awyr jgyff- 
redin; yr hwn sydd ddau fath o aw yn 
gymmyBgedig. Gwahaniaethir rhwnę aw 
a gwlybyr, trwy alw'r naillynwrthneidiol 
a'r llall yn anwrthneidiol, am nad oes i 
wlybyr wrthneidiolrwydd oyffelyb i eiddo 
aw ; ond y gwahaniaeth penaf yw a gan- 
lyn; mae gwlybroedd yn wasgadwy i 
raddau pennodol, ac ymenangant i' w flurf 
gyntefig, mor fuan ag y symmuder yraaith 
y gwasgiad, a chan belled a hynny y 
maent wrthneidiol; eithr agerau awyr- 
aidd a ymddangosant mewn sefyllfa o 
wasgiadparhauB; oblegid, pan ei gadawir 
heb ee cyfyngu, ymledaenant yn mhob 
cyfeiriad, i helaethrwydd y tu hwnt i a 
allwyd ei benderrynu hyd yma. Er an- 
graifft; doder cyfran fechan o awyr gyff- 
redin mewn chwyaigendeneu, fel mai prin 
y gwyddid o ran golwg y bod ynddi awyr; 
yua gosoder hi mewn sugnedydd awyr ; a 



chan gynted ag y symmndir pwysau 'r 
awyr allanol oddarm, bydd i'r rchydig 
awyr o'i mewn ymehangu hyd nes chwyddo 
allan ei holi geudod i dyndra cyflawn. 
Mae pob aw fel yna, yn cadw eu gwrth- 
neidiolrwydd yn mhob tymmereddac hin- 
sawdd, ac yn hyn yr ymwahaniaethant 
oddiwrth fwgdarthoedd. Byddai i wlybyr 
ymeangu rhyw ychydigyn pe mewnchwys- 
igen heb bwyBau awyr arni, ond ni byddai 
hynny weladwy i ł r edrychydd. 

BTODAWIOY. 

♦ 

Pjlrch. John Jones, Caebgwbu.— 
Gwr a elwid Cadben Jones a ddaeth yn 
flaenor gyda'r Methodistiaid Całfinaidd,' 
ond a brynodd swyddau i'w ddau fab yn y 
fyddin, yn amser rhyfel. Mewn cyfarfod 
misol, yn Khiwabon, Sir Dinbych, y cad- 
ben gan wyło a ddeisyfodd y pregethwyr 
aV bkenoriaid i gofio yn eu gweddiau am 
eifeibion; eu bod, os yn fyw, mewn per- 
yglon mawrion, ac y teimlai *n ddiolchgar 
am gydymdeimlad y brodyr crefyddoL 
Cyfododd y syn wyroi, y ffraeth, a*rgonest 
Jones, Caergwrle, a dywedodd, — " Cadben 
Jones, rhoes yr Arglwydd ddau mb i chwi 
a*i ras ; dodasoch chwithau hwy rhwnę 
danedd y llew ; ac yn awr, wedi eu dodi 
a'ch Uaw eich hunan yn safh hwnnw, 
dyma chwi 'n rhedeg, gan le&in felplent- 
yn, i ddeisyf am i ni ofyn i'r Arglwydd 
eu tynnu allan oddyno; yr ydyehwedi 
hau drain ac yn gofyn gwenith; ai nidoes 
arnoeh gywilydd mewn difrif Gadben 
Jones?" 

Mr. John Jones, Bangob. — Maboedd 
John ddysgedig i*r Parch. A. Jones, D.D. 
Bu farw yn y ddeunawfed flwyddyn o*i 
oedran, ond oddeutu dwy fłynedd cyn 
hynny, ymwelodd a Mdn ; un boreu, fel 
yr oedd yn adrodd am bethau tra gwerth- 
fewr eu gwybod, gofynid iddo pa ham na 
fynegodd y cyfryw yn y gwmniaeth ddi- 
fyr a gafwyd y prydnhawn blaenorol, yn 
y Pląs bach, Plwyf Cernrg Ceinwen; a'i 
attebiad oedd, " Yr wyf yn ieuangc, a'r 
bobl oedd yno 'n hen ; os gwyddant y 
pethau, nid oedd angen am i mi ddywed- 
) d; ac os na wyddant, buasent yn digio 
am i blentyn "fel fi geiaio dangos fy 
hun!" 



Cjlebdtdd : — Ajrmffwyd a Chyhoeddwyd gia 



"- 



" GOREU ARF, ARF DYSG. M 



Y WA¥R; 



SEF, 



CYLCIIGKAWN LLEENYDDOL A CHELFYDDYDOL. 



Cif. 1.] 



MEHEFIN, 1851. 



[Rhif 12. 



T OOŁTOTOD AT BI OT9WŁABWTB. 



MOESONI. 



GyDWŁADWYR SeECHUS, — 

Moesoni * (EthicsJ, neu athroniaeth 
moesawl, yw y Wyddoriaeth sy'n traethu 
am ein rhwymedigaethau a'n dyledswydd- 
au megys gweithredwyr moesol a chyfrifol. 
Y wybodaeth sydd un, ond y mae'n ofynol 
neillduo rhan ar ol rhan yn y cyfan, at ein 
cynnorthwyo i'w hamgyftred, fel pe gaf- 
aelid mewn dolen ar ol dolen mewn un 
gad wen aur ogoneddus, a honno *n addurn- 
iedig gan berlau gwerthfawr a phrydferth 
i*w rhyfeddu. 

Ei sail. — Ymddibyna gwybodaethau 
dynol ar eu gilydd mewn undeb cyson, fel 
mai angenrheidiol dirnad y naill cyn y 
gellir amgyffred y llall. . Swydd athron- 
iaeth anianyddolyw olrhain effeithiau i' w 
hachosion, a chydnabod Achosydd cyntaf 
aneirif ei ddeall; ar sail athroniaeth, ffurfir 
gwyddoriaeth amresymegol a elwir Duw- 
inyddiaeth Naturiol, yn cynnwys canfydd- 
iad anwadadwy o fodolaeth a phriodol- 
iaethau y Creawdwr, ymchwiliad deallgar 
i'r profion y bod dyben i holi weithred- 
oedd y greadigaeth, a gwelediad amlwg y 
bod gan y Creawdwr ei fwriadau mewn 
perthynas iV greaduriaid, eu dyledswydd- 
au, a'uhymddygiadau; ar y gwirioneddau 
hynny trachefii, seilir athroniaeth foesol; 
sef, y bod dyn yn dal perthynas a i Łuniwr 
ac al gydgreaduriaid, ac y crewyd ef a 
deddfau iV reoli, dyledswyddau iw cyf- 
lawni, posiblrwydd iddo fethu, a chyfrifol- 
deb ganddo i* w roddi am ei holi ymddyg- 
iadau yn y byd. 

jEi Chynnwysiad. — Megys y cenrydd 

__ __ _ ^ 



Duwinyddiaeth Naturiol unoliaeth, anni- 
byniaeth, a bytholrwydd y Goruchaf Fod, 
ynghyd a phrofion o'i hollalluawgrwydd, 
holi wybodaeth, hollbresennoldeb, cyfiawn- 
der a daioni; felly y dysg Moesoni iawn 
ystyriaeth o'r Mawrhydi dwyfol, yngwyneb 
ein rhwymedigaethau iddo, fel y ffurfier 
cariad yn egwyddor sefydlog ynom, ac ein 
dyger i gydnabod a chy£awni ein holi 
ddyledswyddau moesol tuag at y Creaw- 
dwr, tuag at ein cydgreaduriaid, a thuag 
attom ein bunain er daioni cyfiredinol. 

Ei Heffeithiau. — Ein dwyn i deimlo y 
cysylltiad sy rhyngom a'r Creawdwr ein 
Cynnalydd. Ein tueddu i sylwi ar ryfeddol 
gyfaddasiad natur o'n hamgylch i n han- 
sawdd corphorol, dealltwriaethol, a moesol; 
ac i ddeaU y cydweddwyd y naill gydVr 
llall, gan Ewyllys da yr haelfrydedd, sydd 
yn ein Uwytho beunydd a daioni, ac a 
bendithion yn ddyblygion ar eu gilydd, 
hyd nes yr arweinier ni at ein dyledswydd- 
au mewn cariad a diolch, ufodd-dod ac 
addoliad, gyda chalon gywir a llwyr ym- 
roddol. Ein cyfarwyddo i wybod a chadw 
deddfau y Łlywodraethydd anfeidrol yn 
gydffurf a'i osodiad, gan wybod na ellir 
eu tori na'u hesgeuluso'n ddigerydd, ac 
mai o'u cadw y mae gwobr lawer. Ein 
tywys i benderfyniad nad anfonodd y 
Creawdwr ddyn i fod yn druenus ar y 
ddaear; i wybod mai achosion yr holi 
ofidiau yw pechod, ac i ganfod yr erys 
lliaws o niweidiau yn herwydd anwybod- 
aeth, flPolineb, a dirfawr gyfeiliornadau 
pobloedd. Ein dysgu i ofalu am ein 
hiechyd oorphorol, trwy gymmedi-oldeb 

•nitizedbv\jOO^ ^ 



266 



Y WAWR. 



mewn llafur, difyrwch, ymborth a diod. 
Ein denu i hoffi glendid, awyr agored, cym- 
deithas y synwyrol, llywodraethtfr nwyd- 
au, gloywi rheswm, ac iawn ddefnyddio 
amser. Ein hyfforddi mewn gwirionedd 
a didwylledd er tawelwch cysurus i'r 
meddwl ; a'n goleuo ag ymwybodaeth nad 
iechyd, cyfoeth, a bri daearol yw ffynonau 
cysur ; eithr mai adwaen ac ufuddhau i 
ddeddfau natur yw'r hyn sy'n ffurfio iech- 
yd; mai diwydrwydd cali a gonest mewn 
gorchwylion buddiol y w'r hyn sy'n rhoddi 
cynnaliaeth bywyda boddlonrwydd medd- 
wl ; ac mai iawn ymarferiad, a rhoddion 
rhagluniaeth yw'r hyn sy'n arllwys hy- 
frydwch, sirioldeb, a llawenydd i enaid 
synwyrol mewn corph iach. 

Yn nesaf, effeithia Moesoni at ddangos 
i ddyn ei fod yn aelod cymdeithas, ac y 
saif cydberthynas rhyngddo ag holi ddyn- 
olryw; y dylai wneuthur yr hyn oll sy 
ddichonadwy iddo at lesau eraill; mai 
rhoddion y Creawdwr, yn galw am ei ofal, 
ei amddiffyn, a'i serch beunyddiol yw 
rhieni a meistriaid, priod a phlant, gwein- 
idogion ac anifeiliaid ; mai ei ddyledswydd 
yw parchu a diwyio'r cyfreithiau gwladol, 
swyddogion y wladwriaeth, a Phenaeth y 
bobl; y gweddai tiriondeb a chyfiawnder 
tuag at bob dyn, ymmhobsefyllfa; a chan 
werthfawrogi holi natur, y dylai ef ym- 
ddwyn yn hynaws a thosturus, mewn 
dynoliaeth, tuag at bob creadur o fewn 
cylch eflaith ei holi weithrediadan. 

Ei Chysondeb. — Gwrthrychau dyled dyn 
' ydynt wahaniaethol, a'i ddyledswyddau 
tuag attynt a ymliosogant yr un modd a'r 
amgylchiadau sy ł n annog eu llawn weith- 
rediad ; er hynny, ymgyfunant oll jmghy- 
sondeb yr un egwyddor fawr canad, fel 
nad ydynt yn ymwahanu nac yn croesi eu 
gilydd sut yn y byd. Lle byddo r naill 
yn gywir, mae'r llall yn ddidwyll ; a'r lle y 
byddo un yn eisiau, mae'r llall ar ol ; gan 
hynny, y dyn eydd yn ymddwyn tuag at 
eraill yr un fath ag yr ewyllysiai ef i eraill 
ymddwyn tuag atto yntau mewn cyffelyb 
amgylchiadau, y w y dyn a rydd fwyaf o 
sicrwydd y meithrinodd ef gariad enaid 
tuag at y Goruchaf Fod, ac y cafodd olyg- 
iadau cy wir am y moddion a sefydlwyd at 
ddiogelu iddo dawelwch achysur yn ei oes; 
ac o'r tu arall, y dyn sydd yn esgeuluso 
dyledswyddau uniondeb a chymmwynasau 
cariad at ei gyd-greadur, yw y dyn sydd 
yn arddangos ar gyhoedd na mgodd ef y 
teimladau a ddylasai fod ynddo tuag at y 
Creawdwr, ae y darfu iddo felly esgeuluso 



hefyd y moddion a bennodwyd at roddi 
iddo ddedwyddwch yn y byd. 

Ei Chardyniadau. — Mae Moesoni 'n am- 
lygu mai Creadur mawr yw dyn tann 
rwymedigaethau moesol a chyfrifol i'r 
Deddfroddyda, ac yn ei ddwyn i weled yn 
deimladwy, nad yw agwedd foesol y byd 
yn fath ag y dylai fod ; yr erys rhwystrau 
mwy ar ei ffordd at ddyledswydd nag a 
ddichon iddo ef eu symmud : a bod ei ang- 
hydfiurnad a deddfau'r Llywydd moesol 
yn ddifiyg na all ef roddi iawn am dano. 
Dengys, trwy 'r profion amlwg a eglurwyd 
am anfeidrol ddoethineb a daioni y tragy- 
wyddol Allu, mai Bod cyfiawn yw*r gos- 
odydd cyfraitli; fel os bydd i ddyn gyfer- 
bynu arwyddion bwriad a dyben j sydd 
yngwaith y Creawdwr, gydag ansawdd 
annemydd ond sylweddol yr enaid, yr 
hwn na all fyth ymddifodi, y dygir ef 
hefyd i ddeall y bod byd heblaw hwn. 
Dyna ddyn heliach, mewn euogrwydd ac 
om, yn gweled ei ddyledswyddau a'i feth- 
iant; ei waith a'i ddiffygion ; ac yn gwy- 
bod llawer, gan ewyllysio gwybod rbagor, 
fel un yn canfod goleuni llewyrchuso'i ol, 
tra o'i flaen yn niwl, gwyll, a thywyllwch 
y gellir ei deimlo. 

Ei Pherffeithiad. — Canlyniad ymfwy- 
haol Duwinyddiaeth Naturiol yw athron- 
iaeth moesau ; ac eithafion pellaf Moesoni 
yw amlygu rhwymau moesol a chyfrifol 
dyn i'w Greawdwr, ei gyd-greadariaid, a'i 
hunan ; gan ei ddwyn i deimladrwydd o'i 
esgeulusdod a'i golled, ei fusgreUni a'i 
amddifadrwydd o dda, ynghyd al osod 
mewn ofn, ammheuaeth, a dychryn am a 
ddaw. Ond cofalodd tiriondeb y nefoedd 
am estyn y Bibl i ddyn ; dygodd hwnnw 
gynnorthwyon Duwinyddiaeth Ddadgudd- 
iedig, yn gyfodiad goleuni mawr ar fro 
tywyllwch, a chysgod angau, ac ar yT 
achosion o'r attalfeydd sydd ar ffordd per- 
ffcithiad moesoldeb. Mae y Bibl sanctaidd 
yn amlygu moddion at symmud y rhwystr- 
au ymaith, ac yn d^gu^ duli i* w defii- 
yddio at wareiddio, rhywiogi, a gwella 
dyn; mae^ egluro trem gynawndoeth- 
ineb anfeidrol, trwy gariad tragywyddol, 
yn agor ffordd maddcuant Uawnibechadur, 
trwy Gyfryngwr, a sancteiddrwydd y 
Deddfroddydd mewn purdeb. Agorwyd 
Darlunlen (Map) nefol o flaen ein Uygaid, 
ar yr hwn y gwelir llinellau gwynion can- 
naid o'r creu i'r trosedd cyntaf ; yna mae'n 
ymdduo, ac yn troi fel ysgarlad o dywalłt- 
iad gwaed ebyrth Eden, trwy 'r Seremon- 
iau, gan synnyddu ac ymfwThau 'n am 
° J Digitize V jQOffl g 



MOESONI. 



267 



lycach amlycach, i'w purdeb porphoraidd 
yn aberth croes yr lachawdwr; ac oddiyno 
ymehangant fel y dydd goleu gwynn, trwy 
seiydliad yr Efengyl, eiriolaeth yr Iesu, 
tywalltiad yr Ysyryd Glan, a dylanwadau 
bendithion y Goruchaf Dad yn yr iawn 
ymarfeiriad a moddion moesol ; hyd nes y 
mae tywynniadau dysgleirdeb goleuni y 
gwirionedd ysgrythyrol, yn agor dorau 
bytholrwydd bywyd ac anllygredigaeth 
yn y byd sydd ar ol y byd presennol. 

Ei Chrynhoad. — Mae Athroniaeth an- 
ianyddol, Duwinyddiaeth naturiol, Athron- 
iaeth moesau, a Duwinyddiaeth ddad- 
gaddiedig yr Ysgrythyr lan, yn ffurfio 
cyfan ymgoiphoriad un egwyddor anwa- 
hanol. Y Gwirionedd sydd Un, a'i an- 
sa wdd yn anghyfhewidiol; a pho dysged- 
icaf yr athronydd, amlycaf y cenfydd ef 
gywirdeb yr Ysgrifenwyr Sanctaidd, y 
rhai a lafarasant yn hollol amddifaid o'r 
moddion athronyddol a fwynheir yr oes 
hon. Mae gwybodaeth o'r naill yn profi 
dwyfoldeb dadguddiad y llall : ac o gan- 
lyniad, rhaid mai anwybodaeth sy'n 
tueddu dynion i geisio dyrchafu un gan- 
gen o'r gwirionedd gwerthfawr, ar draul 
dJystyru cangen arall o'runrhyw wirionedd 
anmhrisiadwy. Nis gali fod athronydd 
yuAłheisł; nis dichon fod yr athronydd 
Deistiaidd yn un a fyfyriodd yr Ysgryth- 
yrau sanctaidd ; ac nid oes modd i addef- 
ydd dwyfoldeb yr Ysgrythyrau diwyrni 
allu dywedyd yn ddirmygus am athron- 
iaeth anianyddol, duwinydddiaeth naturiol 
a Moesoni, heb iddo amlygu hefyd nad 
yw ef yn hysbys o'r hyn y perthyn iddo 
ei wybod, nac o'r hyn y dylid ei wybod er 
mwyhad amgyfirediad cysurlawn yn y byd. 
Cyflwr truenus yw bod un yn dywedyd, 
Goludog wyf, ac mi a gyfoethogais, ac nid 
oe% arnaf eisiau dim ; a hynny am nad yw 
yn gwybod ei fod yn druan, ac yn resynol, 
ac yn dlawd, ac yn noeth ; haeriad gwall- 
gofrwydd ydy w, yn hawlio titlau Ymer- 
awdwr gorseddog, tra ar yr un y pryd 
ynghyffion ac ar wellt llwm celi oer y 
lloerig-dy ; a chynnorthwy mawr, at fedd- 
yginaethu rhai, a fyddai iddynt gredu mai 

UNOLIAETH ANGHYFNEWIDIOLYWGwiR- 

ionedd, f er iddo ymwasgaru *n lliosawg- 
rwydd afonydd dyfhion, mawrion, ac 
iachus. 

Mae'r nodiadau yna'n cynnwys gwir- 
ioaeddau cyfunol, y gweddai i bob dyn eu 
gwrandaw'n astud, eu myfyrio *n ddwys, 
eu deall yn eglur, a'u harfer yn dduwiol; 
a chrybwyllwn ychydig bethau anhebgorol 



angenrheidiol i bob perchen enaid eu 
gwybod er dedwyddwch. 

1. Creadur moesol ydyw dyn. — Mae 
rhyw fath o aberth ym mhob gwlad, ac 
addefir rhyw dduw mwy nag eraill ym 
mhob ardal a breswylir gan ddynion ; fel 
nad oes genedl na theulu heb ymwybod- 
plrwydd o wahaniaeth rhwng drwg a da, i 
raddau ag y sydd brawf digonolac anwad- 
adwy y bod mewn dyn yr hyn a elwir 
syniad moesol; acei fod feUy yn wrthrych 
cymmwys i ddylanwadu arno gydag offer- 
ynoliaeth moddion moesol, trwy ei ddysgu, 
ei berswadio, a'i hyfforddi mewn gair a 
siampl rhinweddol. Darostyngwyd dyn- 
oliaeth i ddyfnder trueni brawychus gan 
anwybodaeth, paganiaeth, a nyrnigrwydd 
creudonderau mewn rhai gwledydd an- 
waraidd; a thrybaeddwyd ei hawddgarwch 
yn arswydus, gan chwant ymroddol i dros- 
eddiadau gwaedlyd, mewn rhai personau 
a fagwyd yn y gwledydd diwygiedig ; er 
hynny ceir angreifftiau, yn y naOl a'r llall, 
fod y syniad moesol o'u mewn, megys pe 
yn huno i gysgu. Pan yr ehedo mellt, y 
cynnyrfo taranau, neu y cryno^ ddaear yn 
ysgwydedig, gwelir bwyttawyr dynion yn 
ofhi, a chaled feibion creulondeb yn gwelw 
lasu; canfyddir campwyr drygioni yn. 
arafu ychydig yngwyneb haint a phla yn 
ein gwlad ninnau ; a'r rhai ymroddgar i 
wneuthur drygioni a'r ddwy ddwylaw 'n 
egniol, yn medru teimlo os y ceisir eu 
drygu hwynt gan neb. Bu rhai mor 
gelyd ac ystymig mewn drwg na allodd 
carchar eu harafa, fflangell eu hystwytho, 
alldudiaeth eu dofi, crogbren eu brawychu, 
na chyngor gweddiwr eu tyneru; ond 
gwelwyd rhai feUy yn gallu ymdoddi 'n 
ddynol, gan wylo*r dagrau 'n llif, wrth 
edrych ar wyneb Mam : ha! m&ĆT syniad 
yno. Anwybodaeth a attaliodd ei ddad- 
glóad yn y naill, ac ymarfer a drygioni ei 
pylodd ac a'i gorthry modd yn y llall ; ond 
y mae arwyddion o fodolaeth y syniad 
moesol mor gjrffiredin i'w canfod mewn 
dyn, fel na raid i dosturi dyngarol an- 
obeithio am y truenusaf a'r gwaethaf o 
ddynion, y tu fewn i barhad einioes 
ddaearol ; eithr yn hy trach hyderu y gellir 
llwyddo, trwy arfer y moddion priodol 
tann fendith, i ddirwyn dyn allan o'r 
pydew erchyll a'r llaid, o'r pridd tomlyd 
a'r gwaed, iV godi *n addurn cyrndeithas, 
ac i'w osod gan drugaredd y nef ynghy- 
manfa y rhai cyfiawn, i gydeistedd ac i gyd- 
wledda gyda'r gwychaf a ł r puraf o anedig- 
ion y greadigaeth fawr a hardd. 



J i g i L i zed b7vUOO?fe 



Y WAWR. 



2. Creadur cyfri/ol yio dyn. — Deddfau 
natur, fel y gryfraith ysgrifenedig, ydynt 
reolaa uniawn i ddyn en cadw, mewn dali 
na ddichon iddo drosedda heb dyna cerydd 
a chosp arno ei hnnan. Hawdd canfod 
rbwyrnedigaethau moesol dyn, ond ystyried 
fod ynddo syniad moesol, deddfau nnion iV 
cadw na ofynant ganddo chwaneg na'r hyn 
sy deg, rhesymol, a dichonadwy. A rhwydd 
y canfyddir rhwymedigaethau cyfrifoldeb 
dyn, ond deall na chreodd y Bod Mawr un 
diffyg, nn bai, nac nn trosedd ; eithr mai 
ymddygiadau bodau rhesymol yw drygan, 
ac nid pethau. Peth yw corph, a phethan 
yw'r synwyrau corphorol ; ond ymddygiadau 
yw cerdded, Uafurio, dtogl, gweithio, a 
gorphwys ; ymddygiadau yw teimlo, arogli, 
archwaethu, gwrandaw, ac edrych neu beidio. 
Felly bod y w enaid, ond ymddygiadau y bod 
hwnnw yw ewyllysio, ymserchu, myfyrio, 
dirnadu, a dewis neu wrthod gwrthrychnuV 
meddwl. Gofynir ymddygiad da mewn dyn, 
a pheidio a hynny sydd ymddygiad drwg, 
fel nad yw gwneuthur yn ddrwg mewn 
gweithredoedd namyn ymehangiad ymddyg- 
iadau drygionns. Ni feiodd neb y dali am 
na welai, ac ni cheryddodd un ei anifail am 
na chredai ; eithr cosp cyfraith gyfiawn bob 
trosedd y caffo afael arno mewn creadur 
rhesymol, am mai dichonadwy oedd gwybod 
a gwneuthur yn well. Dichon dyn ffaelu, 
am y bod modd cyflawni ; dichon iddo fai, 
am mai dichonadwy gochelyd bai ; a dichon 
iddo drosedda, oblegid ei greu i fyw mewn 
ufudd-dod i'r gorchymyn teg a chyfiawn. 
Nis dichon fod dyn yn gyfrifol iddo ei hnnan, 
am mai goruwch awdurdod a osododd y gyf- 
raith yn ei huniondeb, fel na all ddodi ei 
han i dan heb losgi, briwio 'i gnawd hebgael 
dolur, na gwneuthar camwedd a phechod 
heb euogrwydd ; ac nis gali mai i'w gyd- 
greadar yn unig y mae dyn yn gyfrifol, am 
na fedr hwnnw gyrbaedd y meddwl sy'n 
chwennych: a rhaid felly mai cyfrifol ydyw 
i Hollwybodacth cyfiawnder y sancteidd- 
rwydd dwyfol. ganlyniad, gofynol i ddyn 
ydyw ei fod yn meddiannu egwyddor cariad 
cyflawn toag at yr anfeidrol Fod ; ac i hynny, 
angenrfaeidiol yw iddofabwysiadngolygiadau 
cywir am gymmeriad moesol y Creawdwr 
sydd yn ei gynnal a lliosawgrwydd trugar 
eddan. 

Golygiadau Cywir. — Mae ymddygiadau 
holi eilunaddolwyr y byd yn unol a'u golyg- 
iadnu am gymmeriad eu duwiau ; a dengys 
ymddygiadan llawer o wrandawyr yr Efengyl 
iddynt eilanaddoli, trwy dybied yr Hollalluog 



yn gwbi fel hwy eu kanaki. Mae pob mym* 
ryn yn natur yn amlygu bwrtad a dyben y 
deall aneirif, hollalluog, bollwybodoł, holi- |i 
bresenol, ac aa&idrol ei ddaioni. Cywir ac | 
angenrheidiol yw credu 'r priodolkethau I. 
dwyfcloll; ond y mae un yn beiraodol sydd !| 
a'i holi duedd i gymiyrcha, magu, a chyn- ' 
nyddu diokhgarwch calon, fel ag i ffarfio yr i 
egwyddor fawr Cariad yn yr enaid tnag atto; ' 
sef, ei Ddaioni. Gwneud i ddyn syna a 
rhyfeddu mae hollallnawgrwydd; peri syn- 
dód ar syndod, mae hollwybodacth; cren ofn I 
a braw yn yr enog, mae boUbreflenoldeb J 
cyfiawnder ; a darostwng uchel drem dyn yn 
fs na'r bedd, mae ardderchawgrwydd gogon- 
iant y Mawrhydi anfeidrol, os eu hyBtyrir yn 
eu neilldoolrwydd cynhenid ; ond bod yr oll j 
yn ymgyfanu megys un ceńifor, ynghyflawn- i 
deroedd haelfrydedd Dawni dieithafoedd at < 
ddyn annheilwng syGARiAD; mae hyn yn 
ccnedlu cariad, yn gweithio trwy gariad, 'j 
oddiar ac o herwydd cariad tragywyddol, i[ 
gan impio a gwreiddio cariad egwyddorol yn li 
y dyn oddi mewn. ! 

Ymmysg yr holi greadariaid gweledig, 
ni waddolwyd ond dyn gydag amgyffiredion i ; 
allu deall rhannau o ffyrdd yr Holłallnog; I 
ac er mai bychan ydyw y peth a wyddom ni | 
am dano ef, dichon dyn wy bod digon idded- | 
wyddoli ei hun am by th by thoedd o herwydd 
bid y cyfaddasiad, sydd yn holi weithrcd- 
oedd yr Arglwydd i'w ansawdd corphorol, ! 
dealltwriaethol, a moesol yn ei arwain at 
fbesoldeb crefydd ac at ddawiolfrydedd ' 
eneidiol. 

Mae natur, rhagluniaeth, a Christionog- 
aeth yn argraffu ar yr enaid syniadau ym- < 
fwyhaol am berffeithrwydd y Daioni anfeid- , 
roi; yr hwn sydd yn tynnu atto ei Han ' 
ymostyngiad ac ymddiriediad pob creadur 
rhesymol al hystyrio. Os ystyrir y corph, 
gwelir y cafwyd bywyd, a'r oll sydd angen- i 
rheidiol i' w gynnal mewn iechyd asirioldeb, | 
trwy'r Tiriondeb sy'n diwallu pob peth byw l| 
a'i ewyllys da ; os ystyrir y deall, mae deddf- 
au natnr yn ymyl i' w dirnad a'u hufnddhau, 
a gorchymmynion y cyfraith gerllaw iV 
gwybod a'a cadw er ein cysur trwyadl; ac 
os ystyrir moesoldeb, canfyddir bygytbiad ac 
addewid, rhybydd ac annogaeth at ddykd- 
swydd; fel na cheir sefyllfa isel ar y ddaear, 
nad oes modd bod yn ei gwaeth, er gocheliad 
rhag drwg ; na setyllfa nobel yn y byd, nad 
oes modd bod yn ci gwell, er cymmclliad at 
bobrhinwedd. ' 

Mae'r ddaear, ei Uysiau, ei haniieiliałd, i 
a'i dynion i'n gwasanaetfau, cin Uesan, a'n 

__ig^izedj3y VjOO^IC .' 



MOESONI. 



269 



llawenychu gydag ymborth, diod, a gwisg- 
oedd; troir awjr yn anadl, yn sain, yn sym- 
nradiad, ac yn sefydlogrwydd ; chwyth ei 
gwynt sm dri chaat o ddyddiau V flwyddyn 
allan o'r Gorllewin iach; anfonir mellt a tha- 
ranaa i'w pharo, a chymmwysir y moroedd 
iV thymmem, ac i'w throi *n wlawogydd 
toraethog ; yr archwaeth, a'r arogl, a'r teim- 
lad, a'r clyw, aV gol wg, sy rybydd,arweiniad, 
ac hyfrydwch boddhaol; golygfa mór, tir, 
nefoedd, a'u holi laoedd hwynt sy lawn go- 
goniant llawenychol; nchder, dyfoder, lled, 
a hyd y cwbl oll sydd yn ein hamgylchynu 
mewn benditbion yn.ymdywallt arnom; ac 
os trown ein golwg, yngolennfr Gair sanct- 
aidd, i ganfod Duw yn Nghrist yn cymmodi 
V byd ag ef ei han, heb gyfrif iddynt ea 
pechodan, rhaid cara, wyło, synu, cann, a 
gorfbłeddn mewn gwynfydedigrwydd cariad 
a boddlondeb heddychol, gan f wynhan digon- 
olrwydd lkwenydd yn yr Yspryd Glin. 

Yn nator a rhaglnniaeth, mae owppan 
cysnr yn ogymmaint a cbyfwng eangderan 
yr allan anfesarol, ac yn fyth ymlenwi a 
Daioni hebdrai; tra yn nhrefh ach ab enaid, 
yn gyfunol a'r mawreddan oll, gwregysir, 
treiddir, gordoir, llenwir, a chofleidir y Byd- 
ysawd, yn a chan anfeidroldeb Daioni an- 
nherfynol; a dirfawr rym angerddolder ys- 
plennydd y Mawrhydi, a'r Haelfrydedd an- 
niradwy, sy danbeidrwydd dysgleirdeb di- 
gODol i wneathar iwyneb ydiolchgarymdy- 
wynnn megys Moses ar y mynyddyn rhodd- 
iad Cyfraith cariad. Mae cyftmdrefh natur 
yn ymrolio ym mhereidd-dra adsain y fawlgan 
ddechrenol, " Wele da iaum ydoedd;" ac y 
mae llais cariad achubol Dnw yn Nghrist, at 
bechadur yn haeddu ei ddamnio, yn seinio, 
yn treiddio, ac adseinio gyda soniaros floedd 
Daioni, Łrwy bob cwrr o ymerodraethau di 
rif y Jehovab bendigedig, "£>ww, Cariad 
yw l n O nefoedd ar y ddaear ! Yn hyn y 
mae cariad. Ac ond ei ystyried a'i fyfyrio 
n ddyladwy, bydd iddo effeitbio a ffurfio 
Cariad )m Egwyddor fewnol fyw yn y dyn, 
gan ei gpdi 'n addolwr gyda gwylder a 
pharchedig ofa. 

1. Mai n cara Dwu; a'r holi briodoi- 
iaethan dwyfol wrth ei fodd ; yn lloni fod 
ganddo Ddaw mor dda ; yn ymfawrygu, 
fod ganddo Arglwydd a all wneathar pethaa 
mor ogoneddus ; fod ganddo Dad a wyr am 
dano 'n mbob amgylchiad ; fod iddo Farnydd 
doeth a chyfiawn, yn nn na wna gam a gwr 
yn ei fater : fod lawn mawr i ymorphwys 
arno; a bod ganddo wrthrych serch enaid 
diolchgar, yn Gariad tragywyddol. Mae ei 



galon yn sefydlog mewn cariad ; ymgyn- 
hyrfed pobloedd, tyrfed yr elfenau, a chryned 
y ddaear drom drwyddi, ymffroatio mae'r 
dnwiol, y bod ganddo Ddaw a fedr ysgwyd 
y byd. Gwged a wgo, digied a fedro, deued 
angau pan y delo, agored bedd ei safn faint 
a fynno, ymollynged yr holi ddefnyddian 
natnriol gan wir wres, yn toddi, a rhaed 
nffern ysgyrnygol ei llifeiriantrhwth-danllyd 
yn Ilosgfa ddinystriol fel y gwnelo, cann a 
moli a wna credadyn, am fod y breichiaa 
tragywyddol oddi tanno, ac Arglwydd y Ilu- 
oedd yn amddiffynfa iddoyn dragywydd. 

2. Ma£n caru ci kun ; natur a lef, Gochel 
berygl, ymddiogela, ac na wna i ti di ban 
ddim niwed ; diwydrwydd llafar gonest a 
waedda, Na ladratta yr eiddof ; taerineb 
teimlad rhesymol a floedd ta, Na wna gam 
a mi, yn fy enw, nac yn fy mherthynasau ; 
a bloesgni'r anadliad olaf wrth lofradd a 
sibrwd, O! paida fy lladd. Cynnwysiady 
Gyfraith y w Cftr dy hnn, a dwys ofyniad 
Cristionogaeth ydyw, Pa lesad i ddyn os 
ynnill efe yr holi fyd, a cholli ei enaid ei 
han ? Tueddir dyn i ymarfer a phob modd- 
ion glendid, iechyd, einioes, gwaith, difyr- 
wcb, ehwanegiad gwybodaeth, a chynnydd 
cariad yn yr enaid; ac y mae gweled y 
fath sylw a wnaeth y Nefoedd o hono, 
yn ei gymmell i baro ei han, i edrych 
ar wyneb yr Arglwydd, ac i ymawydda 
am gael ei gyfnewid a'i adgenedla i'r nn- 
rhy w ddelw, o ogoniant i ogoniant ; teimlir 
mai mawr yw marw, ac mai mawr yw 
tragy wyddoldeb, ond mai llawer iawn mwy 
ydyw byw yn ddawiol a dilyn daioni cariad 
hyd nes y Uyngcer yr hyn sy farwol gan 
fywyd ; ac mai rhaid yw cael sancteidd- 
rwydd cyn y ceir gogoniant. 

3. Maćn caru ei gynmydog fel ęfeihun. 
Cara ei han, gan ddifodi bananoldeb mae'r 
dyn sy'n cara ei Greawdwr ; maen syniad 
nad gwaith Ueol, megys mewn addoldy, 
ydyw llafar cariad ; mae ei serch yn ym- 
chwyddo, ymhelaetha ac ymebangu, at ei 
han ac oddiwrtho ei han at ei deulu, at ei 
ryw, ac at yr holi greadigaeth. Ki feddwl, 
ei ciriaa, ei deithiaa, ei orchwylion, a'i holi 
ynddygiadaa sydd weddiaa cariad ; gan 
wybod nad oes i weddi ddi lafar Iwyddiant, 
nac i ddeisyfiadan hunangeistol fendith a 
grym. Gan weithio a'i gorph ac a'i ddeall, 
mae'n gweddio mewn gweddi, am yr hyn 
sydd unol ag Ewyllys y Gorachaf i'w roddi, 
ac er ei ogoniant iV gyfranna at letad daioni 
cyffredinol. Yr hael a ddychyroyg haelion, 
ac ar haelioni y saif efe byd nes mwyhau 

_jiti7fi(1hyV^O ( . - 



270 



V WAWR. 



ystafell ei wely gyfled a'r byd : ac a' 1 
egwyddor fywiol, yn arllwys bywyd trwy 
holi drofeydd ei einioea tosturia wrth y 
tlawd, yr anghenos, yr amddifaid, y gweddw- 
on, y cleifion, ar cystuddiol ; gofala 'n 
dirion am roddi ym meddiant dynion foddion 
cynnaliaeth cyrph ac cneidiau ; estyn gym- 
morth natnriol a moesul i rai agos ac i rai 
pell; arddengps ei fod yn dragarog wrth ei 
anifail, ac ni sang ei droed yn fwriadol ar 
abwydyn y llwch: mawr a fydd ei gysur. 
oblegyd eppilipg yw daioni ; mae gwaretddio 
dynion yn dwyn diwylliaeth ac amaethydd- 
iaeth, a hynny yn rhywiogi tir, hinsawdd, 
anifeiliaid a dynion ; ac y mae moesoli dyn- 
ion yn ea gwneud yn gyradeithasgar achym- 
mwynasol, fel y derbynir daioni am ddaioni, 
a gras am ras. 

Yr olygfa erfawr ar ddynolryw yngwyneb 
parottoadan gras yn yr Efengyl, sydd iddo 
ef fel toriad y dydd, yn agor cyfandiroedd 
deniadol ger bron ei ddymuniadau ; ac fel yr 
awel foreaol, oddiar wastadedd gwyrddlesni 
blodeaog, yn ei annog a'i gymmell iymdeithio 
*n mlaen, yn amlder grym ei ewyllys da. 
Mae'n cb wilio am le i fod o les; ac enfyn 
amgylchiadan iddo gyflensterau, diwalla 
Gristionogaeth ef a moddioa, dengys cariad 
iddo 'r ffordd, a thywallt y nefoedd arno 
fendiihion llwyddiant. Ei hollddrysauydynt 
agored, a pharod yw i wasanaetha, ymgel- 
eddn, gwareiddio, rhywiogi, gwella, lloni, a 
llawenycha dyn, gyda hiraeth am fod pawb 
yn ddedwydd ; chwanega gyfeillion trwy 
gymmwynasgarwch, gan wybod nad oes cali- 
ineb na chyfrwysdra heblaw nniondeb a 
ddichon ei nerthu yn ei esgynfa at rinwedd, 
ac yn ei nniondeb diwyrni y mae'n byw ; 
ond ceir trugaredd yn ei gyfiawnder, a cheir 
to9turi o fewn ei degwch ef. Greayn ganddo, 
fod neb yn agored i boen o herwydd dirmyg 
na chenfigen ; briw, yn merwino ei fynwea 
ynddo, ydyw gweled dyn yn wael a rhftd, 
pa an bynnag a'i trwy'r fasnach greulon sy'n 
caethiwo dyn, neu y brwydrau s/n troi dyn 
yn farc ergydion, yn ymborth cleddyf, ac yn 
degan uchelgais gormeswyrrhyfelgar; trwm 
ganddo weled neb tann draed diystyrwcb, 
iV dyfetha oblegyd na tblodi, na bai, na 
throsedd ; ac os delir un ar nnrbyw fai, am 
adgyweirio 'r cyfryw nn mae'r dyngarwr; ac 
o herwydd hynny, roae'n myned trwy ei 
gylchdeithian cymmwynaaol hyd i ddyfnder 
trosedd, carchar, a chollfarn; cenfydd ddyn 
drwy'r camwedd, a gwel fod yn y troseddwr 
enog enaid dyn i barhan byth; ac fel y mae 
tes gwres yr hanl yn troi llurgun drygsawos 



i laswellt, blodao, a flrwythydd pe>, yntaa 
hefyd a gyfnna gyngor, cyfarwyddyd, a 
gweddi, gyda bendith addewid trugaredd y 
nef, i oeod carcharor, ac nn yn safh angan ar 
y ffordd i ymofyn am wirionedd, edifeirwch, 
ffydd, a hedd maddenant rhad a Uawn, fel y 
byddo yn arogl peraidd ger bron yr Argl wy dd. 
Credadyn cariad ydyw ; fel halen, ei natar 
yw bod yn flasns; ac fel diliau, ei beth hawdd 
yw bod yn felns. Y mae'n effeitbio ar eraill 
i'w troi 'n nnffnrf ag ef ei han ; coli bob 
unigolion a s neilldnolrwydd enwedigol yn ei 
oleani cyffredinol ; mae'n dwyn had gwerth*; 
fawr; trydd a th^f a dwg berthynasao a 
chyfeillion, cymmydogion ac adnabyddion oll 
i feyd, yn gyfonlliw a'i rinwedd serchndol 
ei han ; ei swyn nefol sy'n ymlynn wrth 
bawb o'i amgylch; ac y mae fel afon ddy- 
lifog, yn cloddio ei gyflead, yn gwasgarn ei 
gyfiawnder, ac yn ehangn iddo ei han mwy 
Ile, cyfeillion a chroesawiad; gan gyfiroi, 
bywiogi ac arwain llaoedd i gyd feddwl, i 
gyd fama, ac i gyd weithreda f n an a chyt- 
tan gydag ef ei han mewn cariad. Nid ed- 
wyn y fath beth a dosparth yn fwy ei hawl 
nag eraill i wneuthnr daioni; and mai braint 
a dyledswydd pawb ydyw bod, pob on yn ei 
gylch, yn onol a'i alla, wrth gymmelliad i 
maint ewyllys ei gariad, yn agor blychau 
enaint gwerthfawr hyd nes Uenwi tai a 
gwledydd y byd oll gyda ph^r- arogl a dag- 
raa anwyldeb. Ei egwyddor sy ffynon, yn 
ffrydio cariad byw rhedegog i bob mann; a'i 
fawr serch mewn peth da yn wastadol sy fel 
lamp, fyn tanio eneidiaa o'i ddeata 'n an 
bagad, nes torir holi ehangfa dynoliaeth yn | 
dywynniad cyfan o ddysgleirdeb dedwydd- 
wch. Egwyddor ydyw, sydd yn poroY gyd- 
wybod, yn belaetha'r meddwl, yn agor y 
syniadan, yn chwanega 'r dymaniadan,acyn 
addnrno gwerthfawrogrwydd bywyd; gan 
ymlenwi, ymlifeirio, ymledaenu, ymeatyno, 
a chwyldroi, codi, a nofio eneidiaa mewn 
dilaw o dangnefedd; yn gyffelyb i fel y mae 
pysgodyn cragenog, wedi ei blanaa'i sefydla 
yn y donn lifeiriol, yn cymmeryd ei glado 
gan y dylif drwyY moroedd mawrion, felly y 
mae'r dawiol, we«li ei wreiddio al seilio 
mewn cariad, yn ymgorphoriad cefnforoedd 
cariad cyfa lawn, yn fyth ymnofio, ac yn 
fyth amgyffred gyda 'r holi saint beth yw y 
lled, yr hyd, a'r dyfnder, a'r nchder, a gwy- 
bod y cariad yr hwn sydd nwchlaw gwy- 
bodaeth. 

Cymmeriad moesol (ckaracter) yw cref- 
ydd : ac yn cael ei adgyfneithn gan foddion 
moesol, fel y cyfnerthir iechyd a grym 

Digitizedby ^jOOy* 11 



łSi 



1CT 



DYFR-DROSGLWYDDIAETH. 



271 



corphorol gan ymborth bennyddiol ; ym- 
gynnydda felly 7 mae ynddo ei bon fel 
mwyfwy ymwresogiad aur par pan mewn 
tan a wneler yn ganmil poethach eirias 
danllyd ; mae'n dioddef pob dim, yn creda 
pob dim, yn gobeitbio pob dim, ac yn ymaros 
a phob dim ; yn gryt, yn fawr, yn fwyaf o'r 
grasnaau, a bytb ni chwymp ymaith; canys 
ymgadarnhan yn anghyfnewidiol mewn mwy- 
had yw ei natur; efe a geingcia rinweddau 
i undeb pereiddol, fel sypiau grawnar gangau 
afrifed; clwm gymmwynasau dyngarol yng- 
hyd, megys swp cylch swp bagadog o 
ffrwythydd haf mewn gardd gnau gnydiog; 
a chysyllta loywon rasusau wrth eu gilydd, 
yn gyffelyb i gydser wrth gydser ysplcnydd 
yn gordofr ffurfafen fwaog oll ; fel y ceir ei 
ddoniau mawrion ac amryw, yn dwrr ar 
dwrr a phentwr ar bentwr o rodau golcuni 
ymwasgarog yn yrodaenu tros bob He a 
mann, ac yn troi cynnydd ei ddymunoldeb, ei 
degwcb, a'i ragoriaethau hawddgarol, i 
rymus dywynniadau dysgleirdeb haul atdyn- 
niadol ganol-ddydd haf tesog ; mae'n chwa- 
negu, helaethu, a lliosogi amledd rhinweddau 
<at rinweddau lawer, ac yn enynnu i boy wach 
bywiogrwydd, rhagoracb sirioldeb, harddach 
tlysni, ac anwylach serchawgrwydd, sydd 
a'i boli fryd awyddus am dyneru dynolryw, 
dofi afrywiogrwydd, a gwasgarn gwybodaeth 
iachusol ; at fagu, nerthu, cynnyddu, pryd- 
fertbn, a chyflymu mwyneidd-dra, moesau, 
dawioldeb, heddwch, tangnefedd, dedwydd- 
wch, can, a gorfoledd yn gyfdo tros y byd 
oll i gyd. O egwyddor ogoneddus ! Daioni 
cariad sydd ardderchawgrwydd annysgrifi- 
adwy ; ei darddiad sydd oddi ucbod, yn 
nefol; ei dyfiant sy'ń amdoi isod, yn 
ymehangol ; a'i esgyniad sydd at uchod, yn 
baradwysol. Troa'r ddaear i degwcb Gwynfa, 
tóa'r byd arhosynau, a gwna enaid sanctaidd 
yn fywyd angel ehedegog, mewn corpb di 
adenydd. Mae'r greadigaeth yn ei genedln, 
rhaglnniaetb yn ei. faethu, Cristionogaeth 
yn ei sefydlu, a'r nefoedd yn eianfarwolaethu; 
ac yntau, yn lliosogrwydd amlder ei rymus- 
derau deniadol, yn cael ei gyflawni a'r holi 
gyflawnder a ddicbon wneuthur yn dra 
rhagorol, y tu hwnt i bob peth yr ydym ni 
yn en dymano, neu yn eu meddwl gan fyw 
bytb bytboedd. Hyn sydd yn addurno a 
pherfieithio anfarwoldeb ei bunan gydag 
anllygredigaetb, ac yn ei wneuthur yn fyth- 
olrwydd dedwyddwch oll yn oll, trwy gydol 
yr ymhyfrydiad a'r gwynfydedigrwydd sydd, 
ynghyflawnderoedd tragywyddol anfeidroldeb 
cariad a Daioni Duw. 



M0B8ONI, yw ymsyniad— am ddinam 
Ddaioni Duw 'n wastad ; 
A chreu Ilu serch er lletód, 
Tw ei choron o'i chariad. 



D YFR-DROSGL WYDDIA ETH. 
Pen. III. — Am t Grym a'r Gallu sydd i'w 

CAEL ODDIWRTH HrLIFOEDD YN SYMMUD. 

Dyfr-dro8glwyddiaeth y a ystyria, nid yn 
unig adeilad a gweithrediad bfferynau codi 
dwfr uwchlaw ei lefel, megys ag a ddarlun- 
iasom yn ein Rhifyn o'r blaen ; ond hefyd y 
moddion trwy y rhai mae n deillio symmud- 
iad a gaik oddi wrth symmudiad a phriodol- 
iaethau eraill hylifoedd. Yn gyfnnol a hynny, 
terfynwn ein traethodau dyfr-drosglwyddol, 
gydag ymchwiliad byr i'r amryw felinau, neu 
ddwfr-olwynion a tbrefniadau eraill y rboddir 
symmudir.dau trwyddynti beiriannau gweitb- 
iol. 

Ceir symmudiad oddiwrth ddwfr, yn gy- 
ffredin, trwy naill ai dodi rhwystrau 'n agored 
i weithrediad ei flfrwd, megys gyda dwfr- 
olwynion, neu drwy ddala ei ymdeithiad 
mewn celyrnau symmudol,neu dderbynfeydd 
a'i cynnwysont yn ystod ei ddisgynfa. Pe 
golygem weithrediad yr olwyn Persiaidd a 
grybwyllasom yn wrthwyneb i'n dysgrifiad, 
y celyrnau 'n cael eu Uenwfr ochr bellaf, fel 
olwyn melin gyffredin, troi a wnai gan dy- 
wallt ei dwfr isod; a dibynai ei hegni a'i 
chyflymdra ar bwysau y celyrnau llawnion, 
eu pellter o'r cauolbwynt, ynghyd a chyflym- 
dra 'r pistyll i'w llenwi. 

Mae tri enwad ar Dwjr-clwynwn> yn ym- 
ddibynu ar eu hadeilad, ar y dali eu dodir i 
weithio, ac ar y duli y gwneler i'r dwfr 
weithredu arnynt; ond yn gyffredin cyn- 
nwysant oll roi geuol yn amdroi ar echel neu 
werthyd ganol, o'r hwn y trosir y gallu sydd 
i effeithio ar y peiriant cyfunol, tra 'r dwfr 
yn effeithio ar yr arwyneb allanol mewn 
cafnau neu ar fyrddau. Os ar fyrddau yn 
y dwfr, ni bydd yn eisiau namyn nerth hylif- 
iad y ffrwd ; ac y mae i'r duli yna, y fantais 
o fod y rbataf o'r holi ddwfr-olwynion ; a 
chan nad oes eisiau na chwymp na pnwysiant 
pennodol o ddwfr, y mae'n fwyaf priodol i 
afonydd yn ei llifiant natariol, nag i unrhyw 
ddufl arall. Nid y w wahaniaeth pa ochr iddi 
y rhed dwfr, am mai yr un fath y byrddau 
bob tu iddynt, ac felly gcllir ei chwymmwyso 
at beiriannau ar lan afonydd a fyddo 'n dd> 
gon agos i'r mor bryd llanw a tbrai. Mae* 



Drgitized by VjOOv 



272 



Y WAWŁ 



hon anfantais ymarferol, yn enwedig pan o 
drwch bychan, oblegid os bydd y byrddan 
yn cyfeirio 'n unionsyth at ei chanol, cyfar- 
fyddant a gwrthwynebiadan, am y rhaid 
taraw yn erbyn gwyneb y dwfr yr ochr ddis- 
gynol, a chwyso trwy y dwfr at i fyny yr 
ochr esgynol, gan dafln cyfran o ddwfr o'i 
blaen. Gochelir hynny o ran, trwy osod y 
byrddan yn lleddfog, hcb fod yń unionsyth at 
ganol yr olwyn, fel yr esgynont yn unionongl 
i'r dwfr wrth godi allan o hono : ond yn y 
dwll hwnnw, bydd mwy o wyneb gan yr 
ochr i'r bwrdd sy'n di&gyn. 

Gan fod gweithrediad a gwrthweithrediad 
bob amser yn gyfartal, eithr mewn cyfeiriad 
gwrthwyneb, rhaid mai 'r nn fath yr eftaith 
pa nn ai cy mmwyso gailu dwfr symmudol at 
fyrddaa olwyn yti troi mewn adeiliad sefyd- 
log a wneir, ai ynte cymmwyso galla arall 
at echel yr olwyn, i'w throi mewn dwfr Ho- 
nydd. Yn y cyntaf, cymmwysir galln 'r 
dwfr at echel yr olwyn fel ag i droi peirianaa 
o fewn adeilad sefydlog ; ac yn yr ail, gwrth- 
wynebir y galla arall, gan lonyddwch f dwfr, 
a dychwelir ef felly i ogymmaint galla at 
symmad yr adeiliad, Hong nen fad, wrth yr 
h wn y dodwyd yr olwyn ; ac ar yr egwyddor 
yma y dibyna gweithrediadyr agerddlongan, 
y rhai a yrrir trwy V dwfr, gan foddion dwfr- 
olwynion yn cael eu troi gan rym agerdd- 
beiriannan y*nghlyn a'u hechel, yn He gadael 
f r dwfr symmud y nawf fyrddaa a thros- 
glwyddo ei rym iddynt 

Pan y gellir arfer pwysau a eymmudiad 
dwfr, yn gystał a*i gyfanawm, eeir mwy 
effeithiau o lawer nag y sydd ddichonadwy 
ei gynnyrchu a'r offerynan a nodwyd gyda 
llawer Uai gwastraff o'r hylif, oblegid y dygir 
ei alluoedd gweithredol eithafi wasanaeth ar 
unwaith ; gan hynny bydd i'r olwynion a 
elwir y fronog a'r saeth-drosog, ddwynmwy 
galla o lawer, gyda Hal o ddwfr, nag a ddi- 
chon i olwyn fyrddog i'w throi danni. Ond 
rhaid y w i olwynion a droir gan ddwfr arnynt 
gael gryn gwympiad yn y ffrwd en Ueolwyd 
arai, ac felly ei diuystrio yn ei pherthynas a 
nawfyddiaeth, oddigerth arferiad y ddyfais 
ddyfrdroeglwyddolgywraint Clo Camlas,trwy 
V hon y geUir trosglwyddo llongau o nnrhyw 
faintiolaeth o'r naill lefel Fr Hall, heb anbawa- 
tra, a chydag ond ychydig o goili amser. 
Yr olwyn, a dwfr yn saethn drosti, sydd yn 
rhoddi mwyaf o allu gyda Ueiaf o wastraff 
dwfr o bob nn arall, a gofynol y w iddi gael 
cwympiad ffrwd cymrtal i ychydig yn chwa- 
i jteg nag hyd ei thrwch ei han, ac arferir am 
nynny a rhoddi mwy hyd i'r fath hyn mewn 



cyfartalwch i' w hucMer nag a roddir i oiwya 
o un math arall, trwy V hyn j ceir cyfar- 
talwch galln. Yn adeilad y rhai hyn gwneir 
cara genol o'i hamgylch a fyddo annhrwydd- 
edol i ddwfr, yr hwn a oeodir am echel yn ei 
chanol, a rhoddir byrddan coed nen fettel 
tenan mewn pellter pennodol oddiwrth en 
gilydd ynghafn amgylchog yr olwyn fel y 
ffurfiont goffran o'i hogylch oddiallan ; dodk 
cafn i gladodwfr nwch iddi, o'r nn Ued a hi, 
yr hwn a ddisgyn i'r coffirau sydd amgylch 
yr olwyn, a chynnaltant y dwfr hyd nes 
dyfod yn lled isel a throi en safhan at i 
ławr a gollwng y dwfr ymaith ; ant i 
fynny at y dwfr a'n safnan at i ławr, yn 
weigion hyd nes dychwelyd tann dywalltiad 
y dwfr trachefn i'w hail lenwi; y mae 
ynghafn arUwysiad y dwfr ddyfr-ddor at 
reoleiddio maintioH 'r dwfr ac i attal gwas- 
traff ; o herwydd pe goHyngid gormodedd o 
ddwfr i lifo 'n rhy chwyrn, ysponciai allan oV 
cofiran, yn He en Uenwi, gan redeg dros yr 
olwyn heb gynnyrchu V effi&ith gyfaddas. I 
rwystro gwastraff, ni ollyngir y ffrwd i redeg 
ar yr olwyn yn rwy ei faraffder nag o haner 
modfedd i fodfedd ei dewder, a pban mewn 
iawn reolaeth, anfynych y gwastraffir diferyn. 
Gweithir yr olwyn feUy gan bwysdynniad 
nen drwm bwyaau V dwfr a gynnwyair o 
fewn y cofiran am yn agos i'r drydeddran o'i 
hamgylchedd ; ac ymddengys oddiwrth brawf 
ymchwHiadan tra chywir Mr. Smaetoo, oa 
bydd mantbli V olwyn, swm y dwfr ac nch- 
der y codwm yr ma, y dwyn hi efiatth gym- 
maint ddwywaith a'r olwyn a weithir tannodd. 
Yr Ohcyn Fronog, yw 'r unfwyaf gyfire- 
din ; a gellir ei hystyried megys cyfartalwch 
rhwng y ddau amrywiaeth a grybwyUwyd. 
Yn He myned tros nchaf yr olwyn nac o v i 
thannodd yn hoUol, macY dwfr yn ymdy- 
wallt ar fyrddau hon o'i hol, oddentn hanner 
y ffbrdd i'w hncbder, nen 'n hytrach ychydig 
yn ts na lefel ei hecbel, ac adeiledir gwal 
cynnaiiol y dyfr-ddyfodfa ynbantog a chryn- 
aidd i'r olwyn fyned iddo, ac iddo V nn 
canolbwyntcyffredin a'r olwyn, i'w wnenthnr 
yn gydwastad ag ymylon byrddan y cofiran 
sydd ar da allan et hamgylchedd ; a gwneir 
y ddyfrffos o'r nn lled a'r olwyn, ynghyd a 
dyfr-ddor ynddi at reoleiddio arUwysiad y 
dwfr fel na wastrafler dim oud a effeithio at 
droi 'r olwyn. Llyfrynan Mr. Smaeton am 
natur gaUnoedd gwynt a dwfr i droi melinaa, 
a pheiriannau eralll, ydynt wortbfawT; ond 
nid y w ef yn gwneuthur sylwadau ar natnr 
Olwynion Bronog heblaw dywedyd fod pob 
olwynion a rwystrant ddisgyniad dwfr heb 



DYFR-DROSGLWYDDIAETH. 



273 



iddo eu troi, i'w hystyried o'r un natur ag 
olwyniou a dwfr odd arnynt, a'u gallu yn gyf- 
artal fr uchder unionsyth o ł r hwn y disgyn 
y dwfr ; tra mae'r holi rai hynny a dder- 
byniant gyffrbad neu ergydiad y dwfr mewn 
cyfeiriad terfyngylchol, unionsyth, nea ledd- 
fog, Pw hystyried megys y rhai a effeithir 
tannodd. Mae'r olwyn a effeithir o'i huchaf 
yn agos berthynas i'r un fronog, obhgid er 
nad oea ganddi ond byrddau yn nofio, ac nid 
coffran 9 n derhyn oddarnodd, gwneir krwd 
y felin yn gymmherfeddol i dn allan yr olwyn, 
a'r ffos oY un lled a hi fel na choller dwfr 
yn ddieffaith ; nWr byrddan 'n cael en troi 
megys coffran, ae yn dal dwfr hyd nes elont 
Pr gwaelod, ac felly gyrrir bob nn o'r ddwy 
gan bwysan arllwysol y dwfr; ond gyrrir y 
fronog gan lifeiriantcyfanswm y dwfr tannodd 
hefyd, fel y rhaid f w grym fod yn fawr a 
manteisiol. Er yr ymddengys hyn yn rha- 
goriaeth, Uai ydy w effaith y fronog, nid yn 
nnig o herwydd mai Uai yr nchder o'r hwn 
yr effeithia dwfr ar ei byrddan ond hefyd 
o herwydd y gwastraff a raid fod i'r dwfr 
hyd yn nod pan byddo yr adeilad berffeithiaf. 
Pan ei gweithier yn dda a chyfagos, bydd yr 
efiaith yr nn ag olwyn a droir dannodd, y 
byddo pen ei dwfr yn gyfartal Pr gwahaniaeth 
sy rhwng lefel y dwfr a'r pwynt De tarawo ar 
yr olwyn, wedi chwanegn atto effaith olwyn a 
droir oddarnodd, y byddo ei hnchder yn gy- 
fartal Pr pellter sydd o'r pwynt tarawiad dwfr, 
hyd i'r gwaelod Ile rhed y dwfr ymaith oddi- 
wrth y felin. Ond rhaid deall hyn, gan olygn 
fod yr olwyn yn derbyn cyflroad y dwfr yn 
nniononglog i hanner ei tbryfesur, a bod yr oll 
wedi ei adeiladau Pr fantais fwyaf. Canfyddir 
trwy ymarferiad fod yr olwyn fronog yn difa 
cymmaint ddwywaith o ddwfr ag a ofyn un 
a droir oddtarnodd at wneuthnr yr nn faint o 
waith, pan fyddo pob peth yr un fath ; hynny 
yw, pan fyddo trwch y ddwy olwyn, eu lled, 
a rhif en byrddau cafnog yr un faint, er trwy 
gyfrifiad rhifnodan y dylai wneutbor yn 
rhagor. Lambert ac eraiU a geisiant arddan- 
gos fod gallu olwyn a droir oddarnodd mewn 
cyferbyniad Pr olwyn fronog megys tri-ar- 
ddeg i bump ; ond rhaid golygu felly na 
chollir dwfr yn aneffeithiol, yr hyn er ei fod 
yn gyfrifiad cywir, ni ellir ei gyflawni 'n ym- 
arferol o herwydd nas gellir gweithio mor 
berffaith na choll dwfr lawer. 

Mae*n anhebgorol angenrheidiol, cyn y 
dichon Pr olwynion hyn weithio gyda rhyddid 
i fwyaf o fantais, fod rhediad rhwydd Pr 
ffrwd gyda 'i bod yn disgyn oddiwrth yr ol- 
wyn wedi darfod ei heffaith ar y cyfryw ; o 



herwydd Ile na byddo felly, mae'n crynhoi ac 
yn ffurfio rhwystr i*r byrddau nofiedig, ac 
felly yn Ueihau llawer ar allu a chyfl^mdra 
'r olwyn, fel weitbiau yr attalir ei gweith- 
rediad yn bollol. Un o'r moddion hawddaf 
a mwyaf effeithiol i symmud y rhwystr hwn, 
sydd un na wyddir ac nas arferir yn fynych, 
ond a wneir gan rai cyfarwydd trwy flnrfip 
dwy ffos nen fynedfa dwfr yn y gwaith 
maen o bobtu 'r olwyn ddwfr, y fath bynnag 
ei hadeilad, fel ag i ganiattan cyfran oV dwfr 
uchaf i redeg i'r dwfr sydd isaf i'r olwyn, 
heb fyned o'i thannodd ; a bydd i hwnnw yrru 
dwfr y ffrwd isaf yn ei flaen yn chwyrn, gan 
ffurfio geudod i'r olwyn weithio ynddo *n 
ddirwystr a rhwydd. A chan mai yn y 
gauaf y ffnrfir rhwystr, pan fyddo *r dwfr 
fwyaf, gellir gadael y dwfr i fyned heibio 
felly heb goili effaith ddyladwy. Dodir dyfr- 
dAorau ar safn pob ffos, at reoleiddio myn- 
ediad dwfr, ac at ei rwystro 'n hollol pan 
byddo brin. 

Y tri amrywiaeth a grybwyllwyd o ddyfr- 
olwynlon, ydynt yr unig rai a ddygir i ar- 
feriad cyflfredin, ac ni chaniattant lawer o 
wellh&d bellach am mai rhaid yr erys eu 
hegwyddorion yr un. Yr un a droir gan 
ddwfr odd arnodd a ddygwyd i fwyaf perffeith- 
rwydd mae *n debyg; astndrwydd a dyfais 
Peter Nouaille, Yyw., yr hwn, yn ei felin ger- 
Uaw 'r Saith Dderwen, Sir Gaint, a barodd i'r 
dwfr ymchwelyd yn ol trachem oddar uchaf 
yr olwyn yn Ile myned trosti, a dwyn felly 
fwy o amgylchedd yr olwyn i weithrediad 
nag a wneir yn gyffredin. Gwnaed gwell- 
iadan neu amrywiaethau yn ffurf ac adeilad 
dyfr-olwynion, gan Mr. Besant,Mr. Smart, 
Mr. Perkins, ac eraill, y gwelir eu hanes yn 
Ngorchwylion y Gymdeithas er annogaeth 
Cel/y Chtteitkjeyddj a Masnach; a'u dyben 
gan mwyaf yw cael cymmaint o egni dwfr 
ag a ellir, trwy drefhu duli y coffran, a'r nawf- 
fyrddau yn y fath fodd ag i dderbyn y cyff- 
road neu i gynnwys y gyfran fwyaf o ddwfr, 
yr hyn sydd o bwys, yn enwedig mewn ol- 
wynion iV troi tannodd, y rhai a weithredir 
gan gyffroad llifiant y dwfr yn unig. A chan 
yr ymddibyna olwyn i'w throi oddarnodd ar 
bwysau disgynol y dwfr, dylai 'r coffran fod 
yn ddigon eang nid yn unig i'w gynnwys, 
ond hefyd i roddi Ile digonol at ollwng yr 
awyr a fwrir iddynt gyda 'r dwfr, yn gystal 
ag i'w arllwys pan yn darfod ei effaith. 
Gwelir, pe na byddai gwaith i'w wneuthnr, 
na rhwystr i'w orchfygu, y symmudai^ olwyn 
gyda'r un cyflymder a'r ffrwd sy'n ei throi ; 
ac yn y gwrthwyneb, pe i' llwythid a gwrth- 

Digitizedby VjOOC 



35 



J 






274 



Y WAWR. 



wynebiad cyfartal i rym y ffrwd ni symmndai 
mewa un modd; gan hynny bydd i bob 
gwrth wynebiad a fy dd rhwng y ddau eithaf- 
oedd ddwyn ei gyfartal attaliad ar yr olwyn ; 
a chanfyddwyd trwy brofion y gwna olwyn a 
droir tannodd ei chyfanswm o waith, pan 
symmndo ei hamgylcbedd gyda rhwog un 
hanner ag ac nn ran o dair i gyflymdra'r 
ffrwd a'i gyrr i droi. Ni ellir dylanwadu 
ar olwyn a droir arnodd gan gyflymdra 'r 
dwfr, am y gofyn i'w holi gelyrnan nen gell- 
oedd gael en Han w 'n gylchynol ; a phender- 
fynodd Mr. Smeaton mai 'r cyflymdra goreu 
i effeithio 'r bwriad nchod yw tair troedfedd 
mewn eiliad. Gan hynny gwedi sicrau y 
maint o ddwfr a rydd ffrwd mewn amser 
penuodol, bydd hawdd cyfrif yr hyd a'r 
ehangder angenrheidiol i'r celyrnan alln 
elado ymaith yr holi ddwfr yn hynny o am- 
ser. Fel hyn, er angraifft, os canfyddir y 
ffrwd yn rhoddi 96 galwyn bob eiliad, a 
gwnenthnr y celyrnan yn 6 modfedd o'r naill 
wahaniad i'r Hall, ac yn 15 modfedd en dyfh- 
der, cynnwysir felly 6 o'r cyfryw gelyrnan 
ym mhob 3 troedfedd o'r olwyn, yna, rhaid 
rhannn 96 galwyn rhwng 6 celwrn, yr hyn 
a rydd 16 galwyn i bob un. Felly ni raid 
ond penderfynu pa hyd a raid fod Uestr 6 
modfedd ei led, a 15 modfedd ei ddwfn at 
gynnwys 16 galwyn, a rhydd hynny y lled 
sydd angenrheidiol i'r olwyn, tra rhaid i rif 
y celyrnan ymddibynu ar amgylchedd yr 
olwyn, yr hyn a gyfyngir bob amser gan ei 
thrwch, yn gyfunol a'r nchder o'r hwn y 
disgyn dwfr i'r celyrnan ; a pho mwyaf yr 
olwyn, mwyaf y galln a geir oddiwrthi, ac 
ystyried y cyflymdra y gellir ei gadw yr nn 
amser, o herwydd y mae nerth y dwfr ar 
olwynion yn gymmwys yr nn fath a'r nchder 
y cwymp drwyddo. Mae gallu pob olwyn 
yn ymddibynu ar faintioli 'r dwfr a deflir 
arni, a'r uchder o'r hwn y cwymp ; ond fel y 
rhaid i bob celwrn gael ei lenwi, nen i bob 
nawf-fwrdd gael ei daraw ganddo yn ddy- 
lynol, felly y rhaid, os bydd yr olwyn yn 
rhy fawr, y symmad yn rhy araf i'r dyben 
mewn golwg ; ac yn yr amgylchiad hynny, 
rhaid códi V cyflymdra gydag olwynion dan- 
neddog o fewn y felin, yr hyn yn unol ag 
egwyddorion cyffredin peiriannwaitb, a raid 
wastraffu 'r gallu a fwriadwyd ei ynnill gyda 
maintiolaeth y ddyfr-olwyn. Gan hynny, 
dylid Ulu sylw mawr, yn adeilad melinan, 
at adael i faint yr olwyn ddwfr fod yn lled 
gyfartal nid yn unig i gyflymdra 'r ffrwd, 
ond hefyd i fuander y gwaith a ofynir ei 
gyflawniad; & gellid gwneuthur hynny bob 



amser heb wastraff na gwahaniaeth gallo, 
trwy arfer lletach olwyn gyda Uai trwcb, He 
byddo buander yn angenrheidiol, neu olwyn 
gul a thrwch mawr Ile na byddo buander 
yn ofynol. Dyki Uawn allu ffrwd gael ei 
gymmeryd yn adeilad cyntaf melin, yn mhob 
amgylchiad, oblegid, Uafurus a choetus yw 
cynnyddu gaUu melin ar ol unwaith ei bad- 
eiladu, ac y mae gallu o werth mawr bob 
amser. 

Rhoddodd Mr. Banks, yn y Traethodau 
ar felinau, amryw reolau ymarferol gwerth- 
fawr, ac o'r rhai hynny, neillduasom a gan- 
lyn; am eu bod yn rhwydd a buddiol at 
benderfynu 'r maintiolaeth o ddwfr a lif trwy 
ddyfr-ddor ar olwyn, a hynny gyda digonol 
gywirdeb at gan mwyaf o ddybenion; o her- 
wydd nid oes i ni gymmeryd hoH'symanidiad 
ffrwd, pau wedi ei chronnelln a'i hattal, heb 
ond gadael iddi lifo trwy dwU bychan at 
gynnyrchu effaith beirianol. 

Rheol maintiolaeth dwfr trwy ddyfr- 
ddor. 

Y Rheol, hawdd a gwerthfawr i'w gwybod 
ydyw, Mesnr y dyfnder, o arwyneb y dwfr 
hyd i ganol y twll sydd i'w oUwng, yn droed- 
feddi, a thynnn ymaith wreiddnod pedwar- 
ongliad y dyfnder hwnnw: a'i liosogi gyda 
5. 4, yr hyn a rydd y cyflymdra yn droed- 
feddi pob eiliad ; a hwnnw wedi ei liosogi 
gan wynebfesur y twll, yn droedfeddi. a 
rydd nifer y troedfeddi chwechyfochrog 
o ddwfr a lif drwodd mewn eiliad. Trwy 
wybod maint y dwfr a ollyngir, ac nchder ei 
gwymp, gellir gwybod nid yn unig y maint 
gofynol i'r olwyn, ond helaethder ei gaUo 
hefyd ; oblegid yn yr olwyn a droir tannodd 
mae'r gallu i'r efiaithyn agos fel 3 : 1 ; tra 
yn yr olwyn a droir odd arnodd y mae'n 
ddeublyg, neu fel 3 i 2. 

Yn nghysylltiad y gwaith sydd i'w gy- 
flawni gyda dyfr-olwyn, angenrheidiol yw 
talu sylw i egwyddorion peiriannoL, y rhai a 
fynych esgeulusir yn wrthun; ac o herwydd 
yr esgeulusdod hwnnw, y torrir daint a pha- 
ladr olwynion trwy V ysigiad afreidiol a deflir 
felly arnynt. Gwyddir, pan siglo dibyn dafod 
awrlais, nad oes ond nn pwynt, yn yr hwn 
yr ymgyferfydd ei hoU rym symmudol, a'r 
hwn bwynt sy raid ei attal, os amcanir attal 
yr holi dibyn-dafod yn ddiattreg, neu heb 
drosglwyddo yagwydiad neu ysigiad i un* 
rhyw ran o'r peiriant Gelwir y pwynt 
hwnnw canolbwynt ymdafliad. Yr nn modd 
yw ffon neu gleddyf; pe dymuner tarawo 'r 



DYFR-DROSGLWYDDIAETH. 



275 



ergyd drymaf a ellir gydaY fath arf, ni ddy- 
lid ei wncathar a'r blaen, nag yn agos ?r llaw, 
ond a Ile o bellter pennodol rhwng Uaw y 
tarawydd a blaen yr erfyn, yn yr hwn y 
mae canolbwynt yr ergyd ; ac 08 bydd y ffon 
o'r un fiyrfder a phwysan ar ei hyd, bydd 
canolbwynt yr ergyd oddeutn dwy ran o dair 
ei hyd oddiwrth ganolfan ei throfa, neu'r 
Uaw sfn ei hysgog; ond os y ffon a ymfeinia 
at ei blaen, nen 'n ysgafnach y naill ben na'r 
llall, bydd canolbwynt yr ergyd yn nes at y 
llaw. Cymmwysiadol yw*r nn rheswm at 
ddyfr-olwynion, ac yn wir at bob olwynion 
a chyrph eraill a symmndont yn gylchog; 
oblegid os bydd cant nen ymyl i'r olwyn, 
bydd ei breichian iV hystyried fel cynnifer 
o ffyn yn crwn droi o amgylch nn canolbwynt 
cyffredin. Ond os ganddi 'r fath ymyl, yr 
hyn sydd o gryn bwys mewn perthynas i'r 
breichian, symmudir canolbwynt yr ergyd yn 
mhellach o'r canol yn nes at y pwysan allanol 
neuV ymyl cantog ; ac o fewn y cylch a wna'r 
pwyntian hynny y dylid cymmeryd y galln 
mewn trem i gyfartaln V ysigiad ar bob 
rhan o'r ddyfr-olwyn yn gystal a'i phaladr; 
gelwir canolbwynt ergyd cyrph troellog yn 
ganolbtoynt cylchdróad. Gwelir, oddiwrth 
hyn yna, mai gwaith annoeth y w lleoli daint 
ar nn o fodrwyau dyfr-olwyn, nen arfer oi- 
wyn yrra o'r nn drwch a'i bunan, oblegid y 
llnddir felly 'n fawr ei chyfanswm nerth na- 
tariol; ac i'r gwrthwyneb, os arferir olwyn 
yrra a fyddo rhy fechan, ar baladr olwyn 
ddwfr, gogwyddir y tu allan i'r ddyfr-olwyn i 
redeg yn gyflymach na'i rhan ganol, yr hyn, 
mae'n dra thebygol a dyrr et phaladr. 

I sicran canolbwynt cylchdróad dyfr-ol- 
wyn, rhaid cymmeryd hanner ei thryfesur, a 
phwysan ei "breichiau, ymyl, amdo, a nawf- 
fyrddau, yn gystal a phwysau V dwfr sydd i 
weiihredu arni. Er angraifft, mewn olwyn 24 
troedfedd ei tbrwch, ei breichian 'u pwyso 
2 dnnnell, amdo ac ymyl 4 tunnell, a'r dwfr 
yn gweithredn 2 dnnnell; galwer pwysan 
yr ymyl R, yr hwn sy raid ei liosogi gyda 
phedwarongliad hanner y tryfesnr, a dyblu V 
cyfanswm, oblegyd mae'r cant ogylch y 
canolbwynt, ac felly gellir dwyn y cyfanswm 
newydd allan. Yn nesaf, galwer pwysan'r 
breichian A, a rhaid ei liosogi gyda phed- 
warongliad hanner y tryfesnr, ei ddyblu a'i 
ddwyn allan fel y llall. Yna, galwer pwys- 
au'r dwfr gweithredol W, Uiosoger a duger 
hwnnw allan yr nn modd; ond rhaid peidio 
ea ddyblu, am na weithia heblaw ar nn ochr 
yr olwya. Wedi hynny dybler pwysanY 
ymyl aV breichiau, a chwaneger at hynny 



bwysau *r dwfr; a rhydd hynny swm, a'r 
hwn y rhaid cyfrannn swm y [cyfanswm 
blaenorol a ddngwyd allan; a gwreiddnod y 
cynnifeir-rif (quotientJ, a geir felly, a fydd 
haner tryfesnr cylch y cylchdróad, nen gylch 
y galln mwyaf ; canfyddir hyn mewn rhif- 
nodan fel a ganlyn :— 
R = 4Tunnell X 122 = 676X2 = 1152 
A = 2DimnellX 12* = 288X2= 676 
W=, 2 Dnnnell X 12J= 288 

2016 

2X4+2 + 2 =16 
Gwreiddnod pedwarongliad hyn yna, 11.225 
troedfedd a fydd hanner tryfesnr cylch y 
galln mwyaf. Po trymaf yr ymyl a Uwyth 
dwfr mewn perthynas i'r breichiau, agosaf a 
fydd cylch y galln mwyaf i gyd daraw gyda 
maint yr olwyn; tra os byddaotysgafn, bydd 
y gallu yn nes i'r canol; ond gellir cael 
galln gan ddyfr-olwyn yn ddiogel, yn oddeutu 
nn ran o bedair i hanner y tryfesnr o'r am- 
gylchedd. 

Dylid hefyd cymmeryd y gallu a geir gan 
ddyfr-olwyn mor agos a bo modd i'r pwynt 
sy gyferbyn a'r He y dwg y dwfr ei weith- 
rediad mwyaf ar yr olwyn; heb hynny dogir 
ysigiad mawr ac anghyfrrtal ar wahanolran- 
nan y paladr a'r eynnaliadan, yr hyn os na 
ddrylliai a ofyn nerth afreidiol ynddynt, gan 
fod yn sicr o ddwyn gwastraff a] gwisgo 
ymaith y pres a'r eynnaliadan eraill yn ang- 
hyfartal. 

Mae'r amrywiaetban yna 'n cynnwys yr 
oll a ddefnyddir yn Mhrydain yn gyffredin ; 
ond yn America, a rhat mannan yn Europę, 
arferir olwynion terfyngylchol, neu rai * 
byrddau Ueddfog, yn gweithio ar yr un eg- 
wyddor a berai mwg; ond gan nad ydynt o 
nerth cyfartal i allu peiriannol y lleill ni 
byddai fnddiol eu dysgrifio yma. Gellid 
gweled eu hanes yn tu dalen 46, o'r bedwar- 
edd gyfrol o'r Llyfr aelwir Quarterfy Journal 
of Science and the Arts, dann olygiad y sef- 
ydliad brcninol, He rhoddir hanes gryno a 
chynnwysfawr gan Mr. Adamson o'r holi 
amryw ddyfeisiadan ar yr egwyddor bon. 

Y duli goreu at gael mwyaf o allu gan 
firwd fechan o ddwfr, pan ddigwyddo fod ar 
le uchel, ac yno le i ollwng dwfr rhwng yr 
hwn s/n effeithio a'r hwn sydd i' w godi, 
ydy w offeryn a elwir peiriant pwyswasgiad 
dwfr; yr hwn a weithir gan ddwfr yn He 
gan agerdd ac yn meddiannn ar aUnoedd 
gwasg ddyfr-drosglwyddol Bramah. Wedi 
i'r firwd droi yr olwyn, ni wastraffir^y Uif 
ymaith, eithr codir y cyfry w aV peiriant hwn « 
i effeithio Y r un modd ar yr olwyn trachefh. 



r - ! , 



276 



Y WAWR. 



1 



Dali arall a ddyfeisiwyd gan Dr. Baker, 
yn niwedd yr eUfed-ganrif-ar-bymtheg, ac a 
adwaenir wrth yr enw Melin canoljfbad 
Baker, yr hon sj^n codi'r dwfr a ddychwelir 
iddi heb goili ond ychydig; yr hon hefyd a 
rydd gyflymdra o chwech troedfedd a deug- 
ain mewn eiliad ; yr hyn sydd naw troedfedd 
a phnmp rhan o chwech cyflymach nag y 
llifai dwfr dann bwyswasgiad o ben nn 
droedfedd-ar-hugain. Mewn ffi*wd fechan, 
gwell dwy olwyn fach nag un fawr, am y 
ceir gwasanaeth nn yu araser prinder, a chy- 
fieustra i drwsio 'r naill tra byddo V Hall yn 
gwehhio. 

Mae deall olwynion, a nerth dwfr yn 
gweithredu arnynt wedi dyrchafn Prydain 
yn uchel am ei gweithfeydd: mae cym- 
mwysiad dwfr at yrra peiriannaa mor syml, 
mor rad, mor barhaol, ac mor gyfartal ei 
weithrediad, fel y teilynga sylw, myfyrdod a 
deall pawb a garo wasanaetb y cyfryw, nea 
a hoffo wybod egwyddorion y fath beiriann- 
waith eowog. Ac er gwanned yw breichiaa 
y corph dynol, fel na all dyn droi olwyn 
fechan at bwysau gwaith yn hir, etto braich 
y deall dynol sy'n chwyrnella 'r boli olwyn- 
ion peiriannol trwyY byd i gyd. Gwir gal- 
arns ydyw fod dyn yn wael a salw fel 
pechadur; llwch yw ei ddefhydd, a bod yn 
lludw yw ei haeddiant; ond fel creadur, y 
mae'n fawr, y mae' u ardderchog, ac y mae 
iV ryfeddu; dysgwn ninnaa barchu eia hun- 
ain, trwy ddaioni bob ffordd. Rhyfedd yw 
cyfansoddiad eneidiol, dyn; rhyfedd yw 
campan ei weithredoedd gwyddorol, celfydd- 
ol, a masnachol; ac ofaadwy hefyd ydyw, 
am fod ar bob creadur daearol a dyfrog ei 
ofn. Ymdreched eia darlleawyr gyda ni 
mewn dau beth ; sef, ystyried eraill yn well 
na ni ein hanaiu, ac ymdrecha rhagori hefyd 
ar eraill mewn pob gwybodaeth lesol a rhin- 
weddaa; fel y byddom o gysur i ni ein hun- 
ain ac i eraill ; yn neillduol i'r genedl sy'n 
codi ar eia hol, eia plant gwerthfawr, fel y 
gadawon y byd ronyn yn well nag ydoedd 
pan ddaetbom iddo, er cynoydd gwybodaeth 
iachusol a chu. 



:obav. 



DAEARYDDIAETH. 

Euuope. 
Cafodd y gyfran hon o'r byd ei galw'n Europę, 
oddiwrth ardal fechan gerllaw 'r Hcllespont; 
felly *r en*yd Asia, oddiwrth wlad ar Ynys- 



for Groeg, ac Afftica, oddiwrth wlad fechan 
ar lann ddeheuol Mor y canoldir. Cofir 
maTr hyn ydyw gan natur yw ei daearydd- 
iaeth naturiol, mai rhifaodan maint ac nchder 
Ueoedd yw y rhif-fesnrol, a'r hyn a'i gwnaed 
trwy foddion yn nwylaw dyn yw ei daear- 
yddiaeth gwladwriaethoL 

Terfynau. — Europę a derfynir yn y Gog- 
ledd, gan y Mor Arthawl ; Gorllewin, gan y 
Mor Werydd; Dehau, gan For y canoldir, 
Mor Marmora, y Mor Du, a Mynydd Cau- 
casns; acyn y Dwyrain gan fryniaa Capian, 
Afon Oural, Mynyddan Oural, ar Afon Kara. 

Maint Europę, sydd 3,400 milltir ei hyd, 
a 2,400 ei Ued; sef, 3,900,000 o filltiroedd 
pedwarooglog. Ei hydmwyaf sydd o Ben- 
rhyn Rocca, 94° r*r Gorllewin, yn Portagal, 
i ben traflynefor Karskaia, 66° i ł r Dwyrain; 
a'i lled mwyaf o benrhyn Nordkyn, 71° iV 
Gogledd, i benrhyn Matapan 36° 21' iV 
gogledd yn nhir Groeg. Oddigerth Mor- 
yoysoedd Oceana, Europę yw'r lleiaf o'r 
pump rhan yn nhosparthiad y belen ddaearol; 
nid yw ond ychydig mwy nag nn rhan o 
bump i faintioli Asia. 

Arfordir Europę, sydd hwy iV chyfartal- 
wch nag eiddo unrhyw ran arall; yn 15,000 
milltir, ac yu cynnwys mwy bylchiacL 

Ei Moroedd, Cilfach foroedd* a Uyncfor- 
oedd, ydynt Mor y canoldir, yn 870,000, o 
filltiroedd pedwaronglog; prif rannan'r hwn 
ydynt caingcfor Lyons, caingcfor Yenice, ac 
ynysfor Groeg; gelwir yr olaf Archipelago, 
gan y Groegiaid, o arcltos penaf, a pdagos 
mor; mae'n llawn ynysoedd, ac am hynny y 
rhoddir yr enw i bentyrriad ynysocdd yn j 
mor. Hefyd, Mor Marmora ; y mor du, yn 
160,000 milltir pedwaronglog ; mor Azof; 
cilfach Biscay, mor Iwerddon, mor Lloegr, 
mor German, Skager Rack, a elwir hefyd y 
Llawe3, a'r Cattegat; y mor Llychlyn, yn 
1 55,000 milltir pedwarooglog ; rhannan penaf 
yr hwn ydynt Caiogcfor Bothnia, Finland, a 
Riga; ymorGwynn. 

Gan fod i For y canoldir a'r Llychlyn 
agorfa i'r gorllewin, a symmudiad f rhj* 
ferthwy 'n orllewinol, ni welir ond o braidd 
y Uanw. Mae'r Llychlyn yn fas, ac o her- 
wydd hynny, ynghyd a'r amiyw afonydd a 
dderbyn, nid y w ei ddwfr ond ychydig yn 
halltaidd. Y mor canoldir, am reswm hollcd 
i'r gwrthwyneb sy dra halit. Amdoir y 
Llychlyn a rhew y gauaf; ac yn yr ha^ o 
herwydd toddiad eira, mae V ffi-wd yn ym- 
osod tua mor y gogledd. Mae ffrwd ym mor 
y canoldir yn wastadol i mewn o'r Werydd ; 
ond tybir y gwrth bwysir hynny gan firydt&d 






DAEARYDDIATH. 



277 



alku o dano yr arwyneb. Mae llifelriant. 
ffrwd hefyd o'r mor da, drwy gulfor Caer- 
cystenyn (ConsUmtinople). 

Nid oea i on dosparth daearol arałl gyn- 
nifer o foroedd o fewn tir, megys y mor 
canoldir, y mor du a'r Llyehlyn; nac, o her- 
wydd hynny gy mmaiot o ymestyniad arfordir- 
oedd. Ffurfia V moroedd tirfewnol hyn, ara- 
ry w For-ynysoedd mawrion, sef tir o braidd 
yn gylchynol gan for; a'r rhaipenaf ydynt y 
rhai Scandinafaidd, yn cynnwys Norway; 
Jutland; Yspaenaidd, yn cynnwys Yspaen a 
Portugal ; yr Idal ; Twrci a Groeg, gyda ł r 
nu lieiaf, y Morea ; a Crimea. Mae i Europę, 
oblegid hynny, fantais fawr mewn masnach; 
am nad oea, oddigerth Rwsia, un rhan yn 
mhellach na 400 milltir oddi wrth y mor ; 
ac nid oes gwrr o Rwsia yn rbagor na 700 
milltir ei bellser oddi wrtho. 

Culforoedd Europę, ydynt Yenikale, 4 
milltir yn groes; Caercystenyn J m. ; Dar- 
danelles, 1 nu; Measina, Bonifacio, Gibraltar, 
Cyfyngfor Gogleddol, Dover, 21 m.; Sound, 
3m. ; y Belt mawr, y Belt bach, f m.; 
Vaigatz. 

Oafodd Yenikale, Caercystenyn, Measina, 
Bonifacia, Gibraltar, a Dover, en benwi oddi- 
wrth leoedd arnynt Gelwir culfbr Caer- 
cystenyn y Bosphoras, o'r Groeg baus tarw, 
& por os porth, am et fod mor gul ag y tybir 
mai hawdd i darw nofio ar ei draws. Seinir 
Measina, megys Messena, a Bonifacio, megys 
Bonifacfcio. 

Penrhynoedd, nen ben tiroedd, ydynt y 
Nordkyn, y pwynt mwyaf gogleddol, Uedred 
70° 2' i'r gogledd; Penrhyn gogledd, 70° 10' 
i'r gogledd ; y Naze, sef cyfystyr a'r gair 
trwyn ; Wrath, Peutir Lloegr, Clear, Usbant, 
Orteaal, Finisterre, Rocca, y mwyaf gor- 
Uewinol, hydred 9° 10' i'r gorllewin ; St 
Vincent, Tarifa, y pwynt mwyaf debenol, 
36° ir gogledd; Matapan, 36° 21' i'r 
gogledd. 

Mae'r Penrhyn Gogledd ychydigyn mhell- 
acui'r gogledd na phenrhyn Nordkyn, eitbr nid 
ar y cyfaudir, ond ar ynys a elwir Magerbe. 
Seinir Ushant, yn Uóhdng; a Finisterre, yn 
Finistore. Cofier hefyd, pan ddyweder 
graddan i'r gogledd, neu i'r deheu, mai gradd- 
au'r pellter oddiwrth linyn y cyhydedd a 
feddylir. 

Ynysoedd. YnyWerydd, — Prydainfawr, 
y fwyaf; sef, Lloegr, Cymru, ar Alban; 
Iwerddon, Ynysoedd Faroe, a'r Azores, yn 
mor y canoldir ; — Ynysoedd Balearic, Sar- 
dinia, Corsica, Elba, Sicily, Malta, Ynysoedd 
Ionian, Candia, a'r Ynysoedd Enropaidd 



sydd yn* yr Ynysfbr (Archipektgo) ; yn 
Llyehlyn, — Zealand, Funen, a Gottland; yn 
y mor Arthawl, — Zemla newydd a Spitz- 
bergen. 

Mynyddoedd. — Dan barth mynyddig, nn 
yn ogledd, ac nn yn nehan, a gwastadedd yn 
cyfryngu rbyngynt. O ł r parth mynyddig 
debenol, y prif restrau ydynt yr Alps, 
(Aran), yn cynnwys mynydd Blanc, sef, 
gwynn, a elwir felly am ei toir gan eira oes- 
ol, a'i nchder yn 15,732 troedfedd, a myn- 
ydd Rosa, 15,200 troedfedd; hefyd y 
Pyrenees, yn cynnwys Maladetta, 11,500 
troedfedd; y mynydd Perdn, 11,300 troed- 
fedd; yr Apennioes, 9,500 troedfedd; y 
Carpathian, 8,500 troedfedd; a'r Bałkan, 
9,000 troedfedd. 0'r parth gogleddol, y 
prif restr, yn Norway a Sweden, o'r Naze i'r 
Penrhyn gogledd, a elwir y mynyddoedd 
Scandinafaidd, 8,400 troedfedd, oddiwrth yr 
hen enw Scandinavia, yn cynnwys Norway 
a Sweden. 

Gellir ystyried y Pyrenees yr Alps, a'r 
Bałkan, megys yn cynnwys nn rhestr mawr; 
nWr holi wledydd i'r dehan o'r rhestr yna 
yn fynyddig ; mae mynyddoedd Yspaen yn 
gysylltiedig wrth y Pyrenees; yn gysylltiedig 
a'r Alps, mae'r Apenninesyn rhedeg trwy yr 
Idal, a'r Carpathian, yngogledd Hangary: 
ac yn gysylltiedig a'r Bałkan, mae'r mynydd- 
oedd sy'n llenwi Twrci a Groeg. 

Rhwng Enrope ac Asia, i'r dwyrain, mae 
mynyddoedd Ouralian (wra&m), 6,800 
troedfedd en hnchder; ac i'r dehau, mynydd 
Caucasus, pegwn nchaf y rhai, mynydd 
Elbornz, sy dros 17,000 troedfedd, 

Y mynyddoedd Uosg ydynt Vesnvins, ger 
Naples, 3,900 troedfedd ei nebder ; ac Etna, 
yn Sicily, 10,900 troedfedd; mae Etna yn 
fynydd mawr hynod, yn sefyll wrtho ei hnn, 
ac yn 87 milltir ogylch ei wadn; y mae 
ynysoedd Lipari, rhwng Etna a Vesuvins ; 
hefyd yr Azores a Spitzbergen, yn cynnwys 
Uosgfeydd. 

Gtoastad-diroedd Europę ydynt y gwas- 
tadedd canol oV cyfyngfor Prydeinaidd i'r 
mynyddoedd Onralaidd, yn agos i ddwy ran 
o dair o holi arwynebedd Enrope; Hangary; 
gwastadedd y Dannbe isaf; a Lombardy, 
yngogledd Idal. 

Yr Anfonydd. Mae'r dyfrgysgodfa mawr 
yn gorwedd rhwng dehau orllewin, a gogledd 
ddwyrain ; yn dyhysbyddn'r llechwedd 
deheuol, ceir Volga, Don, Dnieper, Dniester, 
Dannbe, Po, Rhone, Ebro. Ac yn dyhys- 
byddn 'r llechwedd gogleddol, ceir Dwina, 
Dnna, Vistnla, Oder, Elbę, Rhine, Seine, 

Digitized by VjQO^ 






278 



V WAWR. 



Loire, Garonne, Doura, Tagns, Guacltlquiver> 
Ai ynysoedd neu orynysoedd, ceir Thames 
(Tafwys) yn Mrydain fawr, Shannon yn 
Iwerddon, a Tiber yn yr Idal. 

Gwelir fod i anfonydd Europę, ar y cyfan, 
gyfeiriad sy naill ai Dehau ddwyrain, neu 
Ogledd orllewin. Gan fod y dyfrgysgodfa 
yn dra uchel yn yr Alps, a glann y mor heb 
fod nepell, maeY afonydd a darddant yn y 
parth hynny ynchwyrnueu Uifeiriant; sef,y 
Rhine, Rhone, a'r Po; ac o herwydd rheswm 
hollol iY gwrthwyneb, mae afonydd Rusaia yn 
hynod araf : Y Yblga, 'n tarddn yn mryniau 
Valdai, mewn uchder heb fod mwy na 1,200 
troeddfedd, sj^n ymlusgo trwy ei 2,000 
milltiroedd o daith yn lyfndeg a thawel, ac 
yn nofiadwy i lestri o braidd hyd i'w ffynonell. 

Y chtvech afonydd mwyaf ydynt y Volga, 
2,100 milltirei hyd, Dannbe 1,700, Dnieper 
1,200, Don 1,000, Rhine 700, aY Dwina 
700. MaeY Volgo ddeg gwaith hwy na 
Thafwys, ar Dannbe wyth gwaith. Pe 
golygem hyd yr holi afonydd mawrion yn 
Europę yn 1,000, yna byddai hyd y rhai a 
ymarllwysant i'r gwahanol foroedd fel a 
ganlyn ; sef, 

I 'r mordu 272 ychydig dros 1.4dd. 

Canoldif 144 1.7ed. 

Werydd 131 1.8ed. 

Llychlyn 129 1.8ed. 

Morgogledd 110 nid llawn 1.8od. 

MorArthawl 48 1 20ed. 

Caspian 168 1.6ed. 

Llynoedd Europę sy dri llawnrif ; dan 
mewn parthan mynyddig, yr Alps, Norway, 
a Sweden ; ac un yn y gwastadedd mawr, y 
parth gogledd orllewin. Y llynoedd Alpaidd 
yn y Uechwedd deheuol ydynt Maggiorć, gair 
cyfystyr a mwyaf, yn 150 milltir pedwarong- 
log ; Garda, a Como, yn y Uechwedd gog- 
leddol, Constance 290 m. pedwarongiog, 
Neucbatel, gair cyfystyr a Castell newydd, 
oddiwrth y dref Neusiedel, i'w seinio Ńoiz- 
edel, sef Castell newydd, hefyd Zurich, a 
Lucernę. Yn y Uechwedd dwyreiniol Bala- 
tor 150 m pedwerongl, a Neusiedel : ac yn 
y Uechwedd gorllewinol, Genera 33 milltir 
pedwarongl. Y llynoedd Scandinafaidd, 
Wener 2,000 m. pedwarongl, Wetter a 
MoBlar. Y llynoedd yn y gwastadedd Ladoga 
6,300 m. pedwarongl, ac Onega 3,300 ped- 
warongl. Mae arwynebedd yr holi lynoedd 
yn y gwastadedd, yn gyfartal i eiddo cyfyng- 
for Lloegr, ac yn llawer mwy na holi lynoedd 
eraill Europę yngbyd ; ond yr olygfa o am- 
gylch sy ddof a byli, tra maeY Hyuoedd 
mynyddig yn deg ac arluniadawl i'w rhy- 
feddu 'n hyfryd. 



Hinsawdd y dosparth hwn oY ddaear, sy 
dymmerus, ac yn fwy felly nag un gyfran 
arall oY byd ar yr nn lledred. Oer hynod 
t ogledd, yn neillduol i ogledd ddwyrain, a 
thwymn mewn gwledydd i ddehau y Pyre- 
nees, yr Alps, a'r Bałkan. Dygir neill- 
duolrwydd hinwsawd Europaidd gan gym- 
mydogaethau Asia, AJfrica, aY ce&for; 
oerir hwn gan Asia, poethir gan Afirica, a 
gwneir yn fwy unffurf gan y cefofor. Y 
gwledydd dwyreiniol, heb en cyagodi rhag 
gwyntoedd trywanog parthau uchel canol 
Asia, ydynt oerachna'r gwledydd gorllewinol; 
a'r frhai pellaf i'r gorllewin yw'r cynnesaf. 
Fel hynny mae'r Iwerddon yn dwymnachna 
Phrydain, ynysoedd Prydain yn dwymnach 
na gwledydd gorllewinol y cyfandtr, a'r 
gwledydd gorllewinol yn gynnesach na'r 
gwledydd dwyreiniol Pe buasal mynydd- 
oedd Onral yn ddigon uchel i attal y curwynt 
o Asia, cawsai Russia gynnesach hinsawdd; 
ond tra lleihair yr hinsawdd gan Asia, cyn- 
nyddir ei wres gan Affrica ; maeY poethwynt 
o gyfandir Affrica, a elwir Solano yn Yspaen, 
a Sirocco yn Idal, braidd yn annioddefol. 
Pe buasai mor y canoldir yn gulach nad y w, 
bnasai Y gwres yn llawer mwy; oblegid 
maeY Yspaen, yr agosaf, yn boethach ar y 
gwastadedd na dehau Idal, a debau Idal yn 
wresocach na Groeg. Dedwydd yw i'r tri 
orynysoedd mawrion yn neheu Europę, y 
lleihair y gwres gan eu huchder, trwy eu 
bod oll yn fynyddig. Rhydd cymmydogaeth 
Mor Werydd fwy o unffurfiaeth tymmeredd i 
wledydd gorllewinol Europę nag y sydd fr 
rhai pellach oddi wrtho ; am fod tymmeredd 
yr awyr a chwyth dros y m6r yn lled 
unffurff, ac felly yn lleihanY gwahaniaeth 
rhwng haf a gauaf y parthau y mynych 
chwyth arnyut 

Mae i wledydd y gogledd, megys Sweden, 
Lapland, a gogledd Russia, haf poeth, o her- 
wydd hir hyd ei ddyddiau a byrdra ei nos- 
wethiau ; ac felly yn peri erynhoad gwres, 
trwyynnill llawer mwy y dydd nag a gollir 
y nos; oY achos hynny, y maetyfiant Uysiao 
y cyfryw wledydd mor gyflym. Hauir a 
medir haidd, yn lledred 70°, o fewn 7 wyth- 
nos yn fynych, — hynny yw, mewn un rhan o 
bedair iY amser gofynol i'w addfedu yn 
Lloegr. Nid oes gan drigolion y gogledd 
wanwyn, am y rhuthra haf arnynt ar un- 
waitb; yn y dehau, nid oes gauaf, oddigerth 
yn y parthau uchel; anaml y bwrir eira yno, 
nid yw byth yn aros nemawr, ac nid ywY 
coed yn hollol Iwm o ddail un amser. Ar hyd 
glann mdr y gwledydd gorllewinol 



ol y mie 



DAEARYDDIAETH. 



279 



dyfodfa Gwanwyn yn fwyaf graddol. Hefyd, 
mae'r gwahaniaeth rbwng haf a gaaaf yn 
fwy o lawer mewn gwledydd dwyreiniol yn 
Enrope, nag yn y rhai gorllewinol, am en 
bod yn ymylu ar y cefnfor, yn agored i gyf- 
newidiadau mwy disymwth: o herwydd, 
y mae cydnniad y tri acbos cyffiredinol sef 
taeddiad y mynyddoedd, amlygrwydd y tir, 
a'i achder, yn gwneathar tri hinsawdd cy- 
firedin, y gellid ei ddarlnnio gyda thri ochr 
triongl, a'i dri neniad yn gyfeiriol i Benrhyn 
St Yincent yn Portugal, i Benrhyn gogledd 
yn Finmark, ac i ogledd m6r Caspian. Gal- 
wer llinell sfn myned o Benrhyn St. Vincent 
i Benrhyn gogledd jyr ochr cejnforól; enwer 
y llinell s/n uno Penrhyn gogledd wrth 
eithaf gogledd mór Caspian yr ochr Asiaidd; 
a dyweder ochr ddehenol am y llinell sy'n 
cyrhaedd o'r Caspian i Benrhyn St Vincent, 
a bydd yn dri onglog. Os dylyner, yn y 
ganaf ar hyd yr ochr gefnforol, cynnyddir yr 
oerni o'r dehaa i'r gogledd, os dylynir yr ochr 
ddeheuol, cynnyddir yr oerni gydag amry w- 
iaeth rheolaidd, fel yr eler iV dwyrain ; ac 
ar hyd yr ochr Asiaidd, bydd yr oerni at yr 
nn fath, fel yr eler o ddehau i ogledd. Can- 
lyn gwres haf ddeddfan cyfiredin eraill; yn 
holi ogledd, ceiff fwy angerddolder gan hyd 
y dyddiaa ; ond ar yr ochr gefnforol i'r tri- 
I ongi a ddychymygaeom, bydd i nnffurfiaeth 
parhans tymmeredd y mor gymmedrolfr 
gwres. Ar yr ochr Asiaidd, bydd y gwres 
weithian yn anghyfleus, yn fwy felly o her- 
wydd yr oerni tost a geir y ganaf; ac yn 
olaf, ar yr ochr yn troi tna mor y canoldir, 
mae'n amrywio 'n hynod yn gyfnnol a'r 
gwyntoedd a'r acbosion lleol eraill, ond mae'n 
lleihan 'n gyfiredin tua'r dwyrain. Gwel. 
Maltę Brun, Oeographie Uniperselle. 

Tir Europę, sy gan mwyaf yn doraethog, 
heb ddiffaethwch eang ; a'r gyfran fwyaf yn 
ddiwrtaeth yw*r Steppes yn Russia : Ei 
hamfediadd pedwar troediog giaylltion, yw'r 
arth, blaidd, baedd g wy lit, yr nn brith manog 
a elwir lynx, carw gwyllt, yr elk, carw coch, 
iwrch, Uwdn gafr wylit a elwir chamois, ibex 
neu arf wyllt, moufflon neu ddafad wyllt, ac 
anrochs, neu darw gwyllt Yn achlysurol y 
canfyddir yr arth begynol ar lannau, mor y 
gogledd mae lliaws o'r eirth gwioen, bleidd- 
iaid, a baedd gwylltion o hyd yn y coedwig- 
oedd mawrion, mewn gwahanol barthan ; y 
lynx sy brin, hyd y nod yn Yspaen, yr unig 
wlad ei canfyddir ynddi 'n awr ; canfyddir y 
carw gwyllt yn Sweden, mor isel a 61°, ac 
yn Rnssia, ar hyd y parthau Onralaidd, yn 
mhellach o encyd i'r dehan ; canfyddir yr elk 



yn nghodwigoedd mawrion Rnssia aPoland; 
y carw a ł r iwrch a breswyliant goedwigoedd 
canol Europę ; y chamois, a'r ibex ni chan- 
fyddir ond ar yr Alps, a phrinion ydynt yno, 
ł n enwedig yr ibex ; ceir y ddafad wyllt yn 
mynyddoedd Corsica a Sardinia, ac, yn nnol 
a rhai teithwyr, yn Russia; y tarw gwyllt sy 
brin, fel nas gwelir heblaw ynghoedwigoedd 
Russia a PolanćL 

Ei Hcmifedicdd dofion, ydynt yr nn braidd 
yn mhob mann ; ych, march, dafad, gafr, 
mochyn, ci, a geir yn yr oll o'r dosparth hwn; 
ond carw yn y gogledd ; asyn yn y dehau;, a 
camel yn Rnssia. Canfyddir yr asyn yn 
nghanolbarth Europę, ond y mae yn waelach 
anifail. Nid yw Enrope yn gyfoethog mewn 
amrywiaeth ffurf anifeilaidd. Gwyddir yn 
bresenol am 1, 343 rhywogaeth mammog, 
sef yn rhoi sugn, a 150 i'w cael yn Europę; 
ond o'r 150, nid oes ond 58 yn perthyn iV 
dosparth yma oV ddaear yn neilldnol, am y 
ceir y lleill yn gyffredin yn hwn ac yn y dos- 
parthiadau eraill hefyd, 

Yr Aćfar, nid ydynt hynod o herwydd 
dysgleirdeb pin ; mae Uiwiau plu y dosparth- | 
iadau eraill yn brydferthach ; ond am ber- i 
oriaeth gatblog i delori a lleisio, mae adar 
Enrope yn rhagori ar holi adar y byd crwn 
oll. 

Y Pytg yVr ysgadan, sawyrbysg (a»- 
chcvy) morbysg a elwir tunny, penwag mak, 
pUchard) yn y mor; stnrgeon ac eog mewn 
dwfr croyw. Canfyddir yr ysgadenyn ar 
draetban yr ynysoedd Prydeinaidd a chyff- 
iniau mor Werydd, yn gyfiredin ; yr an- 
cho 'j ar tunny ym mor y canoldir ; y pil- 
chard ar gyffiniau dehau orllewin Lloegr ; y 
stnrgeon yn y Dannbe a'r Yolga, ac afonydd 
mawrion eraill; a'r eog (salmon) yn y rhan 
amlaf o afonydd y lledred gogleddol i 45° 

Gwybedy y gyfran hon o'r byd, y w V pryf 
sidan yn y dehau ; gwenyn yn mhob parth, 
a gwenyn gwyllt yn lliosog sy'n nghced 
Litbnania ; gwybed Yspaenaidd a gwybed 
bnstlaidd mewn amryw leoedd ; a locustiaid 
yn y gwledydd dehau ddwyrain. 

Tyfiant llysieuog a choedwigoedd, ydynt yn 
Rnssia, Norway, a Sweden, a Germany, yn 
ehangaf ; a'r coed y w y dderwen, ffawydden, 
11 wy fen, ffinydwydden, palalwyf, bedwen, a 
chnstanwydd. Mae'r holi rai yna, oddigcrth 
custenYry d&fchesnut), iV canfod ti*wyganol- 
barth Enrope. Yn Sweden a Norway mae'r 
dderwen gyfiredin yn cyrhaedd gan belled i'r 
gogledd a 62° yn y dehau, cymmer y dder- 
wen gorcaidd a'r dderwen mesfelns ei He ; y 
ffinydwydd a gyrhaedd 68° i ogledd ; yr 

? itivoHh y V.^OOg |^ 



280 



Y WAWR. 



helyg a*r bedw 70° ; y balalwyf (Liinetree), 
yr hon yn Russia syn ffurfio 9 r goedwig 
fwyaf yn Europę, 63° ; y ffawydden a'r 
llwyfen (elm) i oddeutu 60° ; ond ni tłtff 
y rhai hyn yn Rnssia gan belled i'r gogłedd 
o 5 nea 6 gradd, o herwydd y mawr oerfel : 
ac ni chanfyddir coedwig o gustanwydd heb- 
law yn y cwrr deheuol i restr mynyddig 
mawr Europę: sef, y Pyrenees, Alps, a Bałkan 
gyda 'r rhestrau liai By'n eu cysylltu. 

Fel yr eler yn ogleddol, mae'r coed yn 
lleihau mewn maint, nes o'r diwedd y deuant 
yn brysgwydd a manwydd ; ac y mae'r 
helygen yn dyfod mor gorraidd, fel yr eler 
yn mhellach bellach iV gogłedd, hyd nes ei 
ceir gan Ueied ag y gellir dodi ecdlh goeden 
berphaith ar ddalen o gyfrol wythblyg llyfr. 

Gwrthrychau amaethol Europę, ydynt 
gwenith i 62° ; rhyg, ceirch, a haidd i 69°; 
cloron (potało) ; i ddehau y rhestr mynyddig 
mawr, rice, yr olewydd, coed eurafal, ac afal 
melyohir; ac yn mhellaf deheuol Europę, 
cyrs sugyr, coed cottwm, a'r palmwydd ; y 
wynwydden i 50° ; afal i 55° ; peron, ceir- 
ioeen, ac eiryn i 63° ; llwyni aeron a geir 
yn y gwledydd canolbarth a gogleddol. 

I'r dehau o'r rhestr mawr mynyddig, olew 
yr olewydd a arferir i'r dybenion yr arferir 
ymenyn mewn gwledydd sydd ogleddol i'r 
rhestr; ac felly mae'r mynyddau hynny 'n 
gwahanu gwledydd yr olew oddiwrth gwled- 
ydd yr ymenyn. Llwydda'r gwinwydd, 
yn gyfiredin, i 45* ; ond pellach na bynny, 
yn mhell oddiwrth y mór y tyf ac yr add- 
feda 'n dda. Llinell gyda llawer o droadau 
afreolaidd a ddosparthai gwledydd y givin, 
oddiwrth wledydd y Cwrw ar ddarlunlen, ond 
ei thynnu o ddehau Lloegr, trwy ogledd 
Ffrainc, Hesse, Bohemia, mynyddau Car- 
pathian, Odessa, a'r Crimea. Ar hyd y llinell 
honno, ac am gryn bellter o bobtu iddi, tyf 
llawnder cnydog o afalau; ac o herwydd 
hynny osad y w r ddiod gyffredin, yn ffurfio 
dolen rhwug gwledydd y cwrw a'r gwtn. 
Yngwledydd gwinwydd, hynny yw i'r dehau 
o'r llinell. arferir bara gwenith yn gyfiredin; 
ac i'r gogledd o'r llinell bara ryg ; mae peth 
eithriad i'r mynegiad cyffredinol hwn, megys 
er bod Lloegr i'r gogledd, anfynych yr arferir 
bara ryg. Yngwledydd cwrw, tyfir llawer 
o hopus, a llwyddant yn benaf rhwng 50° a 
60°. Yr aeron, megys mefas a mafon, y 
gwledydd gogleddol, ac iddynt arogl a blas 
hyfryd adanteithiol, sydd a'u Uwyr eisiau yn 
y gwledydd twymnach. 

Mumcd ydynt i'w cael, aur, yn Austria ; 
ac er y bod llawer o aur gan Ruasia, etto o'i 



thaleithiau y n Asia ei ceir ; arian, yn Austria 
a Germany ; Alcan, yn Lloegr ; Copr yn 
Lloegr, ac Austria ; Plwm, yn Yspaen, Lloegr; 
haiaro, braidd yn mhob Ile, yn enwedig yn 
Lloegr, Cymru, Rnssia, Sweden, a Norway ; 
arian byw, yn Yspaen, Austria; Zinc, yn 
Lloegr, Belgium ; Glo, yn Lloegr, Cymro, : 
Belgium; achaleo, creigiog, mór, ffynonellol, | 
yn ganmwyaf o wledydd. 

Nid yw Europę yn gyfoethog o'r mwnai 
gwerthfawr ; eithr y rhai liai eu prts, ond y 
m wy af defnyddiol ydynt lawnder, Ymddi- | 
byna cloddfeydd aur ac arian America, yn , 
fawr ar y diwalliad a geir yno o arian byw ' 
Europę. Rhydd Lloegr a Chymru oddentn : 
f r drydedd ran o bedair oY haiarn a arferir ' 
yn Europę, agos yr oll o'r alcan, hanner y 
copr, ac agos i banner y plwm. 

Ekywogaeth Pobl — Y rhai hyn ydynt 
agos yn gwbl o'r rhywogaeth Circassiaidd, 
o'r rhai y mae tri prif deulu, y Sclawniaid, 
i*r dwyrain ; y Teutonaidd, Germans, (EU~ 
myn) yn y canolbarth, aV gogledd; aV 
Groeg-lladinaidd yn y dehau. Y teoln 
Sclanonaidd, a breswyliant Poland, agos boli 
Rnssia, gogledd Twrci, a dwyrain Austria, 
Y teula Teufonic, yn Frussia, Almaen, Hol- 
land, Belgium, Norway, Sweden, gorUewin 
Austria, parth o Switaerland, aV parthaa 
amlaf o'r ynysoedd Prydeinaidd. Y teulu 
Groeg-lladinaidd, Groeg, parth o Twrci, Idal, 
parth o Switserland, Yspaen, Portugal, ac 
agos yr oll o Ffrainc. Heblaw y rhai yna 
gellir enwi V teulu Ftnnishaidd, yn preswylio 
dwyrain a gogledd Russia ; y Cetoadd, yn 
preswylio Cymru, ucheldiroedd Alban, y 
parth mwyaf o Iwerddon, a gogledd orllew- 
inol Ffrainc Y Basque t yn preswylio Ys- 
paen ynghymmydogaeth y Pyrenees; Y 
TyrritóżynTurkey; Y Tartariaia\ y rhai 
ydynt o'r rhy wogaeth Melyn (Mongołkm), yn 
nebau ddwyrain Russia ; Y Samoyedcs, o'r 
unrhyw ry wogaeth, yn mhellaf gogleddol yr 
un wlad. 

Poblogaeth Europę sydd, 240, 000, 000 : 
62 i bob milltir pedwarongl ; mae mwy na 
200, 000, 000 y n pertbyn i'r tri thenlu mawr 
a enwyd gyntaf ; sef, oddeutu 70, 000, 000 
yn mhob un. 

Crefydd broflesedig y parth hwn o'r hyd 
yw Cristionogaeth, yn yr hon y mae tri dos- 
parth mawr ; y Pabyddion, yn 7 dehan ; 
Eglwys Groeg, yn y dwyrain ; a'r Gwrth- 
dystwyr (Protestanta) yn ymwrthod a Uawer 
o bethau 'r ddwyblaid arall, yn y gogledd. 
Proffesir Pabyddiaeth yn y gwledydd agan- 
lyn gan 120 miliwn o bobl, bynny yw, gas 

Digitized by VjOOQIC 



IEITHADUR. 



281 



hanner poblogaeth Kurope; Wal, Yspaen, 
Portugal, Ffrainc, Belginm, Poland, y rfaan 
fwyaf o'r Iwerddon ac ymerodraeth Austria, 
ac agos i hanner Prussia, Switzerland, a'r 
Almaen {Germany). Eglwys Groeg, &gy(- 
rif chwaneg na 55 miliwn ; a phroffesir hi 
jn Russia, Groeg, gogledd Turkey, a'r parth 
dwyreiniol o'r ymerodraeth Austriaidd. 
Gwrthdystwyr (Protestant*) ydynt yn agos 
i 55 miliwn, yn y gwledydd canlynol; 
Lloegr, Cymrn, Alban, Holland, Norway, 
Sweden, ac ychydig dros hanner Prussia, 
Switzerland, a'r Almaen. Dosparthir y rbai 
hyn i Esgobaethol, Henadurol, ac Annibyno), 
heblaw i lawer o wahanol farnau athraw- 
iaethol; a'r mwyaf o'r rhai hyn ydynt 
Lutheraidd, Calfinaidd, ac Arminiaidd. 

Heblaw 55 Gwrthdystwyr, 55 Eglwya 
Groeg, a 120 Pabyddiori*yn gwnenthnr230 
miliwn o Gristionogion ; mae yn Europę 
oddeatn 8 milwion o Mobametaniaid, yn cyn- 
nwys Tyrciaid yn Twrci, a'r Tartariaid yn 
Ru&ia ; ac yn hytrach mwy na 2 filiwn o 
Inddewon, yn agos bob gwlad, eithr yn benaf 
yn Poland ac yn Almaen ; ac oddeatn 
chwarter miliwn o eilunaddolwyr, yn nghwrr 
pellaf Norway a Russia. 

Gwledydd Enrope ydynt 16 o brif rai ; 
Pedcdr yn y gogledd; ynysoedd Prydain, a 
Llnndain yn fam ddinas ; Norway a Sweden, 
a'i mamddinaa Stockholm; Denmark a'i 
mamddinas Copenhagen ; a Ruasia a'i mam- 
ddinas Petersburg. Scdth yn y canolbarth, 
Ffrainc, a'i mamddinas Paris ; Belgiom, a'i 
mamddinas Brassels; Holland, a'i mam- 
ddinas Amsterdam ; Austria, a'i mamddinas 
Vienna ; Prussia, a'i mamddinas Berlin ; yn- 
ghyd ag Almaen a Switzerland, y rhaiagyn- 
nwysant daleithiau cyfunol, a chan bob un ei 
phrifddinas. Pumpjnj dehau; Portugal, a'i 
mamddinas Lisbon ; Yspaen, a'i mamddinas 
Madrid ; Idal, a'i mamddinas Rhufain ; Groeg, 
a'i mamddinas Athen ; a Turkey, a'i mam- 
ddinas Constantinople (Caercystenyn). Pe 
cyfrifid holi daleithiau Almaen (Germany), 
a'r mftn werinlywodraethau, nid oesllai na 
59 o daleithiau Annibyno! yn Europę : y 
fwyaf yw Russia, yn cynnwys mwy na 2 
filiwn o filltiroedd pedwaronglog, a 55 milwn 
o drigolion Gwerin lywodraath San Marino, 
yn Idal, yw V lldafi heb ond 20 milltir 
pedwaronglog, a 7, 500 o drigolion. 

Stlwadau ahrywiaetrol. Mae triog- 
olion Europę yn mbell yn mlaen rhagor pobl 
parthau eraill oV byd, mewn amaethyddiaeth, 
gweithfeydd, masnach, celfyddydau cyffiredin 
bywyd, gwyddoriaeth, Ueenyddiaeth, a gwar- 



eiddiad cyffredinol. Mae 'i moroedd tirfewn- 
ol, ei hinsawdd hyfiryd, ei ffrwythlondeb cy- 
ffredin, ac yui ei phreswylwyr, yn mysg y prif 
achosion natuiiol a gyfranasant at ei sefyllfa 
ffodeuog mewn gwybodaeth. Agos yr oll o 
drigolion un dosparth arall o'r byd, aef, 
America, ydynt ddiagynyddion Europiaid, 
gan amlafo Loegr, Yspaen, a Portugal; ac 
mewn rhannau eraill o'r byd, poblogir gan- 
ddynt y gwledydd sy deneuon o drigolion, 
megys Australia; a'r mannau Uawnion o 
breswylwyr a fuddugoliaethir gan Europiaid, 
megys Hindostan; fel nas gelUr ammbeu, na 
lenwir y byd bob yn dipyn a'r gwybodaethau 
sydd angenrheidiol er gwareiddio, moesoli, a 
dwyn dynolryw i gysuron cyfeillachol. 



OSBBZASA1T. 

-♦ 



IEITHADUR. 



Pen. II. — Rhagenw. 



Rhagenw a arferir yn He enw, rhag ail 
adrodd yr un gair mewn brawddeg; fel os 
byddai William yn dywedyd wrth Dafydd 
am ffon a roddodd i Hugh, y dywedai, yn 
Ile enwi 'r personau 4 , mi oedd piau'r ffon, 
boed sicr i ti ; eithr rhoddais hi iddo ef. 

Dau fath sydd o honynt ; sef Rhagenwau 
cedyrn, a rhagenwau gweiniaid; y cedyrn a 
arwyddocant bersonau, ac yn perthyn iddynt 
rif, person, a chenedl. 

Dau rif y sydd ; nnig, mi; a lliosog, cAtn, 
hwy : a thair cenedl ; gwrryw, hwn ; beny w, 
hon ; a chanolryw, hyn, a hynny. 

Cyntaf person unig yw, mi, fi, t, myfi, 
minnau, myfinnau; ar cyntaf person lliosog, 
ni, nyni, ninnau, nyninnau. Ail berson unig, 
ti, tydi t ttihau, dydithau; ail berson lliosog, 
chwi, chychwL chwithau, chychwithau. Tryd- 
ydd person unig, efe, ef, hi; fe, e, hyhi; fo, 
o, hithau; efo, yntau, hyhithau; trydydd 
person lliosog, kicynt, hwy, nhw ; hwynthwy, 
nhwythau ; hwyntau, yntwy. 

Y Rhagenwau gweiniaid, ydynt amrywiol; 
meddiannol; 1, unig, my, fy % ym, mau, 
eiddof; lliosog, em, einom, emym, eiddom, 
2, unig, dy, yth, eith, tow, eiddot; lliosog, 
eich, ych, eiddoch, eiddych.iwch ; 8, unig, ei, 
eiddo, eiddi; lliosog, eu, 9 u, eiddynt;\ gellir 
cysylltu at y rhai hyn, hun hunan, hunam; 
fel mi fy hun, ti dy hun, ni ein hunain. 

Y Rhagenwau dangosiadol ; unig, hum, 
hon, hyn; lliosog, y rhai hyn, y rhai yma; 
unig, hum yma, hon yma, hynyma, huma, 
hona, hyna, hwnyna, honyna, hyn yna, hwn, 

Digitized by VjO0Q 



Cyf. 1. 



36 



282 



Y WAWR. 



hon, hyn acw, h\onw, hono, hynny ; lliosog, 
y rhai hyn, y rhai t/na, y rhai hyna, y rhai 
kynyna, y rhai hynacw, y rhai hynny. 

Y Rhagenwau pcrthynol, yn cyfeirio at 
ymadrodd blaenorol iddynt, a gymmerant y 
bannod y iV rhagflaenu, yr hwn, yr non, yr 
hyn, y rhai, y neb, yr un, y naill, y lleill, y 
Uall, y sawl, y rhai hyn, y rhai hynny. 

Rhagenwau yroofynol, pa? pwy? pa nn? 
pa rai? pa beth ? beth ? mae ? Cofier, pan 
gysyllter wrth bynag, pwy bynag, pa on 
bynag, nad gofynolion ydynt ; eithr ymad- 
rodd annherfynol. Nid y w pwy fyth yn 
cysylltiol wrth enw cadarn, ac nid yw pa fyth 
heb fod. Ruagenwau annherfynol, sydd 
ddiderfynedig wrthynt en hnnain; fel, arail, 
eraill, Hall, oll, naill, pawb, pob, rhai, un, 
lleill, neb, pobrhai, nebun, nebrhai, rhy wun, 
rhywrai. 



AMRESYMMEG. 
Pen. VI. — Priodoliaethau annibynol Gos- 

ODIADAU. 

Gosodiad syml ni ellir ei ddosparthn, ond 
gellir hynny i rai cyfansawdd; a rhennir 
priodoliaethau gosodiadiadau i rai annibynol; 
sef, yn perthyn i'r gosodiad wrth ei ystyried 
ynddo ei hun ; ac i rai perthy nasol. a ddeilliaut 
o gymmaru amry w osodiadau gyda 'u gilydd. 
Gelwir y rhai annibynol, anaawdd a maint ; 
penderfyniad ymestyniad y testun mewn 
gosodiad yw, y mae naill, ai yn gyffredinol- 
rwydd neu yn neillduolrwydd, uV Hall yw 
y cadarnhad a wneir mewn gosodiad ; naill 
ai yn gadarnhaol, neu yn uacaol. Anaawdd ; 
yn gyntaf, gosodiad cyffredinol ; mcgys oll, 
pawb, neb. Yn ail, gosodiad neillduol ; y 
gwrthrych sy gyffredinol, ond nodif ef yn 
neillduol gan ansicrwydd, neu air annher- 
fynol ; megys, rhai, llawer, ychydig. Pe 
byddai 'u sicrwydd, neu derfynol, byddai yn 
y rhif unigol. Maint ; yn gyntaf, cadarn - 
haol; megys yr oeddyntyno; acyn ailnac- 
aol ; nid oeddynt yno. Mewn ystyriaeth o 
ansawdd a maint ynghyd, rheuir gosodiadau 
i bedwar dosparth ; y rhai a nodwu, er hwyl- 
usdod, a phedair llafariaid, fel hyn : — 

A. Cadarnhad cyffredinol, 

£. Nacad cyffredinol, 

I. Cadarnhad neillduol, 

O. Nacad neillduol. 

Defnydd gosodiad yw natur y cysylltiad 
sy rhwug y gwrthrych a'r haeriad ; yr hyn 
sy driphlyg, angenrheidiol, annichonadwy, a 



damweiniol. Os cyttuna V haeriad gyda 'r 
oll o bersooau 'r tcstun, fel yn A, mae dyn- 
ion by w yn anadlu; gelwir y peth yn gadarn- 
had cyffredinol; os na chy ttnna gyda'r cwW, 
fel yn E, nid yw dynion meirw 'n anadlu, 
gelwir y peth yn annichonadwy ; os cuttana 
a rhai, gan anghyttuno ag eraill, fel I ac 0, 
mae rbai yn ryw, nid yw pob en yn fyw, 
diwedir fod y peth yn ddamweinioL Gosodiad 
annherfynol, aadewirallan o amresymmiad 
manwl, am na ellir canfod cydnniad neu 
anghyttundeb y testun gyda'r haeriad; 
megys, car mamau eu plant, nid yw dynion 
yn ewylly8gar i fod ar en colled. 



HYAWDLEDD. 

PRN. VI. — GWATWARIAITH. 

Mae hyn yn cyfnewid gair i arwyddocad 
U wyr wrthwynebol iV ystyr priodol; nid i 
bwriad i dwyllo, ond i chwanegu grym i*r 
sylwadan ; Wele y dyn sy megys un o honom 
ni: cerydd trwy watwariaith yw hyn yna. 
Cerydd hefyd yw, Llefwch ar eich duwiao, 
gwaredant hwy chwi yn amser eich cyfyng- 
der : Gwaeddwch ! Gofyn peth uwchlaw ei 
wybodaeth i un, at ddangos iddo ei anwybod- I 
aeth, sy watwariaith ; pa le yr oeddit ti pan 
sylfaenais y ddaear. Gwrthwynebair befyd, 
fel, mud am nn siaradus; y truan am wr 
cyfoethog; y Hys am fwthyn gwael ; a dy- 
wedyd wrth un a ddirmyger, O mor wych 
wyd ti — ^yr wyt ti yn wr hardd, ai nid oea 
cywilyddarnat mewn difrif. 



PRYDYDDIAETH. 

Beiau Gerdd Dafod. 

9. Lleddf a thalgron, yr hyn sy debyg i 
drwin ac ysgafn ; 

Arosais, beliais yn hiryr 
Is goftd ym mysgyfuryr. 

10. Crych a llyfn, sy fath o gamosodiad 
yn y brifodl at atteb y brif orphwysfa; 

Bu yn eu bryd boeni Bardd. 

11. Yinsathr odlau, yw bod rhan o sili yr 
orphwysfa yn sathru 'r brifodol; 

Y gwalch a phlu yn ei gylch 

12. Gaerllaes, yw dwy brifodl lios-sillyn 
cyd atteb, yn He bod un o honynt yn unsill^ 

Lle hyfryd gerllaw Hafren, 
Oedd groywaidd i gór awen. 



i 



-ligitiTBd biA-TOO<>Hi- - — -=- 



SHION YR YSGUBOR. 



283 



13. Tiu ab, yw dwy brifodl unaill, yn He 
bod un yn llios-sill; 

Ni ba wr i neb o'i well 
Hoffai bardd y craff o beli. 

14. Rhy debyg, yw*r orphwysfa a'r brif- 
odl yn cynganeddn fel na bydd ond un lyth- 
yren yn en hattal i gwbl gydodli; 

Y mae'n eytoain mewn cytcair. 
Ni elwir unsill yn rhy debyg; fel, 
Ei hap hi, ef a'i pian 

15. Tor mesur, yw bod mwy neu lai o 
eillan mewn braich, nen bennill, nag a ofynir 
gan y rheolan sefydledig ; mewn cy wydd 
deuair hirion, dylai fod 7 sili ynmhobllinell. 

Mwy a' i diod ymadawaf.— 8 sili, 

Mwy o'i thy, ymaith af.— 6 sili. 

Os terfynir gair gyda llafariad, a llafariad 

unsain yn agosaf atto, ni elwir hynny tor 

mesur ; fel, 

Gwyg arnynt a gwae 'u gwymi. 

BEIAU MEWN SrNWTR Cerdd. 

1. Unig a lliosog yngbyd, yw 

Mae i wyr dewr amryw dasg. O wyr detcrion, 
gvrr&.ewT. 

2. Gwydd ac absen ynghyd yw, 
Gwelaf un gwannaf yn gudd. Oweled nn 

cudd! 

3. Gwrryw a beny w ynghyd, yw 

Lle 'a codwyd a Uaw codom Llaw gadam. 

4. Drwg ydtyr yw mawl anmherthynol, 
Gwr gwynn yw a gwraig o nerth. Mwy per- 

thynbl nerth i wr. 

5. Cam amser, yw 

Mae fory i mi fawredd. Bydd fory. 
7. Rhy ac eisian, yw 
Anfarwol fywiol fywyd. Cynuwys y gair 
bywyd y ddau air eraill. 



DTOZOW WODEBZCt. 

«. 

SHION YR YSGUBOR. 



Ganwyd y dyn hynod hwn yn y flwyddyn 
1731, yn mhlwyf Llangeithio, Sir Aberteifi; 
tyfodd i fyny 'n nn a ystyrid yn ysgolhaig, 
am y medr.ii ddarllen Cymraeg, ac ysgrifeno 
'n debyg i lun llythyrenau argraffiad Uyfr. 
Yr oedd ef yn Eglwyswr defosiaol, a mawr 
yr hoffai ef iddo gael by w i weled, clywed, a 
mwynhan cyfeillach yr enwog a'r hybarch 
Daniel Rowlands. Pan aeth y són allan am 
y Parch. Griffith Jones, Llanddowror, myn- 
ych y cyrchai Shión, gyda lliaws i* w wran- 
daw; ac un tro, a'r bobl yn canmol pregeth, 



y gwr da wiol ar hyd y ffordd, sylwid fod yr 
ienangc Mr. Daniel Rowlands yn Hed ben 
isel: eithr góf cali yn mysg y bobl a gerddodd 
atto, tarawodd gledr ei law amryw weithiau 
'n ddylynol a chyflym ar warr Mr. Rowlands, 
a dywedodd, Bachgen bach Llangeithio a 
fydd ein Pregethwr ni etto. Tranoeth, ym- 
welodd Shión ag ef, a dywedai Mr. Rowlands 
wrtho, ei fod yn meddwl am roddi pregetnu 
ymaith pan ar y ffordd, ond bod y tro a 
wnaethai 'r góf, ac yntan 'n ddyn cali, wedi 
peri iddo ail feddwl, y gallai fod yr Arglwydd 
yn bendithio ei lafur gwael yntan i ryw 
raddau ; ac ebai Shión, Mi ddywedaf i chwi, 
yn ydych yn pregethn 'n dda; ondy ddeddf, 
y ddeddf sy gennych o hyd, a lladd dynion 
y mae honno; yr Efengyl yn ei mwynder sy 
gan Mr. Jones, Llanddowror, a gwell gan y 
bobl gael drws gobaith yn agored, na' u lladd 
a' u gyrra i ddistry w. Ac ar y Sul canlynol 
i'r ymddiddan yna, daeth pregeth ryfedd gan 
Mr. Rowlands, ar y test o n, " Wele yr wyf 
yn scfyll wrth y drws ac yn euro. Os clyw 
neb fy llais i, ac agoryd y drws, mi a ddenaf 
i mewn atto ef, ac a swpperaf gyd fig ef, ac 
yntan gyd a minnau." Aeth yn orfoloedd 
mawr y waith hon, am y tro cyntaf yn 
Nghymrn. 

O hynny allan, mwy, mwy, fc gwell well y 
daeth Mr. Rowlands, mewn cymmeradwy- 
aeth mawr iawn ; a phobl o beli, o'r Dehau, 
ac o'r Gogledd yn cyrchu i Langeitho i'w 
wrandaw ; a thrwy fod y bobl yn penlinio a 
gweddio, yn awr ac ail waith ar y daith, yr 
oedd eu teimladau 'n ddrylliog a hyfryd; ac 
erbyn cyrhaedd Llangeitho, prin y dywedai 
Mr. Rowlands air am yr lesu anwyl, nad 
oedd y gyuuulleidfa ar dfin gorfuleddus yn y 
fann. Pan yn darllen y Litany un tro, a 
dy wedyd y geirian, " Trwy dy ing a ł th chwys 
gwaedlyd," aeth y bobl i waeddi, canu,achan- 
mol, lei ua chafwyd pregeth, er myned lhiwer 
o filltiroedd i'r dybsn o'i chlywed. 

Yr oedd llafur Mr. Rowlands yn galw am 
gynnorthwy, a phenwyd ganddo fod i Shión 
yr Ysyiibor ddarllen y Llithoedd; a darllen - 
wr gwych oedd Shion. Gwedi hynny, bu 
Shion yn gynnorthwy mawr i sefydlu cym- 
deithasau crefyddol, a elwid y pryd hynny, 
ac hyd yn awr, "Seiat briuate." Braint, gan 
Gymru jrw hon; oddigerth Classes y Wes- 
leaid, nid oes mynychach cyfrinach na 
w Chwrdd parotbad," unwaith y mis, mewn 
gfflcdydd eraill. 

Pregeth unwaith y mis a fyddai yn y 
Lian a u *r dyddiau hynny: a chlywsom gan 
hen bobl, yr arferid gofyn gan rai pell oddi- 
__ ___ _'___ __ _J 



264 



Y WAWR. 



wrth 7 Lian, " A oes pregcth i fod yn y 
Lian y Sal nesaf ? w Ac i hyn yr attebid 
weithiau, " Yr wyf yn tybied y bydd yno 
bregeth, oblegid clywais hynny, gan un a 
gly wodd gan nn a welodd nn a fa yn y Lian 
ySoldiweddafr 

Y Trefnyddion Galfinaidd a fuont ym- 
drecfagar hyd ein dydd hwn, yn yr ymarfer. 
iada'r moddion a benodwyd i rwymo Satan, 
a'r enwadau parchus eraill sydd yr nn modd; 
ond go anbawdd dal heb doddi 'n ddiolchgar, 
wrth glywed enwaa hawddgar, y parchedig- 
ion enwog a lafnriaeant yn y dyddiau gynt; 
megys, Jones, Llandowror ; Rowlands, Llan- 
geitho; Jones, Lkngan; ac Hywel Harris, 
Trefecca ; ynghyd a'u dylynyddion boreuol 
gydag enwadau eraill; ond nn o'r cawri, ac 
yn cael ei garn ganddynt, oedd Shión yr 
Ysgubor. 

Gorchwyl Shión oedd łlafurio 'n gafcd am 
ei ymborth, gweddio ar hyd tai cymmydog- 
ion, cadw Seiat, a darllen Llithoedd ar y Sol, 
ynghyd a chanu Salman. 

Yn y flwyddyn 1838, ymwelasom ag ef, 
mewn bwthyn bychan dann dó gwellt; yr 
oedd ef oddeuta 107 mlynedd ei oedran ; ei 
fab ieuengaf oedd hen, yn gwasanaethn iddo, 
oblegid gorweddog ar ei wely oedd y Sant 
Sbidn. Gweddw y Parch. Mr. Lloyd, cyn 
offeiriad Łlangeitho, a elwid, Mrs. Lloyd, 
Cli Pili, oedd dda iawn at borthi Shión ; a da 
i dlodion ydyw lliaws o berthynasan y wraig 
foneddig rinweddol; yn en mysg, ceir Mr. 
Mortimer, Cyffyriwr, Caerfyrddin, a'r Parch- 
edig Mr. Mortimer, Trewellwell, Gweinidog 
yr Efenglyl Sanctaidd, gyda'r Annibynwyr, 
yn Solfach, ger Tf Dewi, Sir Penfio. Hef- 
yd, Mrs. Davies, o'r Garnachen wenn, Sir 
Penfro, gweddw J. Davies, Ysw., y Bank, 
Aberystwyth, a anfonodd aml rodd i Shión y 
credadyn. Eisteddasom ar ystól, gerllaw 'r 
hen bererin, am oddentn tair awr ; a rhyfedd 
yr % banesion a ddywedodd wrthyra, am yr 
hen gawri sydd yn y . nefoedd. Da pe yr 
eisteddasai rhai o w£r yr Al ban, yr un modd, 
a buasai iddynt gyhoeddi mwy o wirionedd, 
a llai pethan heb fod feliy, am y dnwiol iawn 
Mr. Daniel Rowlands ; eithr ni &d cenfigen 
lonydd i wyr rhinweddol, er wedi eu dodi yn 
ybedd. 

Un o chwedlan Shion, oedd am ryw am- 
aethwr yn teithio *r holi ffordd, o beli yn y 
Gogledd, i Langeitho; yr hwn a alwodd yn 
Nh£ Mr. Rowlands, a dywedai iddo deithio 
yno am ei fod mewn ofn ddarfod iddo bechn 
yn erbyn yr Yapryd Glin ; ac wrth yr hwn 
y dywedodd Mr. Rowlands, " Gwedi iddynt 



giniawa, y dywedodd yr Iesu wrth Simon 
Petr, Simon mab Jona, a wyt ti yn fy nghara 
i? Gwyddai 'r lesn, na ailasai Simon fwytta 
dim, pe gofynasai cyn ciniaw; ac felly nn 
tyner iawn yw yr lesn yn mhob dnll i bawb. 
Ond gan mai newydd da sy gennyf i chwi, 
gwell i mi ei adrodd wrthyoh cyn ciniaw; 
sef, nid ydych gwedi pechu y pechod anfadd- 
enol, onid e ni ddaethech yr holi ffordd hyn; 
mae yna deimlad gennych, deuwch i giniaw, 
ac ewch tnag adref yn llawen, gan gredu yn 
Iesu Grist, ac ef a faddeu i chwi eich boli 
bechodau!" 

Cyn ymadael o bonom a'r hen Gristion, 
troes, ar ei liuiau yn y gwely; ac yn mblith 
ei eiriau eraill, clywsom, " Yr wyt ti, O Dad, 
yn cwrdd a mynyddoedd pechodan'r oes, ahy- 
fryd gennym gljrwed, yn y Ile hwn, eu bodyn 
mygu megys at ddiddymiad. Cynnorthwy 'r 
nefoedd a ddymunwn i bob unsy'n gwneuthur 
daioni. Cawn hanes yn dy air Sanctaidd, 
am i rai daflu y rhwyd i*r ochr dde, a bydd- 
wn ninnan yn gofyn help at hynay weithiau; 
ond yn wir, fy Nhad anwyl, ni waeth gennyf 
^ mor llawer i ba ochr yr elo hi, ond cael dy 
Gomisiwn di, bydd yn siwr o ddal: — bydd, 
— a chael dalfa fawr \" 



Hanes Bywyd y Parch. J. Erans, Llwyn- 
ffortun, dan nawdd cyfarfod misol Sir 
Gaerfyrddin. Gan Thomas John Williams, 
Myddfai. Llanelli argraffwyd gan Rees a 
Williams, Swyddfa'r Diwygiwr. 
Llyfryn prydferth, yn glod i'r Awdwr ac i'r 
Argraffwyr, a'i gynnwysiad, fel gwrthrych 
y cofiant, yn ddifyr, yn addysgiadol, ac yn 
siampl dda. Pwy, yn Nghymru, na charai 
brynu cofiant y Gwr duwiol a dysgedig, "Mr. 
Evans, o'r New Inn? Carai ef dduwiolion p 
mysg pob plaid a enwir gan ddynion, a char 
duwiolion yntau. Gwr boneddig oedd ef, 
yn cydio 'r oes hon wrth yr oes danllyd a fu. 
Wrth ymddyddan ag ef nnwaith, am dro 
afrywiog mewn rhyw ddynan, dywedai Mr. 
Evans, " My dear Sir, darllen llawer ar y 
Bibl, Hymnau Mr. Williams, Pant y Celyn, 
ynghyd a gweddio 'n barhaus, a fyddai gyn- 
northwy mawr at feithrin yspryd Efengyl- 
aidd yn mhawb; yn enwedig y rhai na chaw- 
sant ysgol dda pan yn ieuangc" Hoffem fod 
yr holi hanes hwn yn hysbys i*n cydgenedL 

Gan nofio i dangnefodd, — Etans oedd 
Fwyn tant Uawn o rinwedd ; 
Yn Zioń, ddinaa boywedd, 
Ganwyd hwn yn Genad hedd. 

___ Digitized b y VjOOQ 1C # 



BARDDONIAETH. 285 

1 


BAJumoarzASTK. 


MAE PRYD DA YN DYFOD, OES. 
Mae pryd da yn dyfod, oes— 


i * 

| Y MEDDWYN. 


i 


Mae pryd da 'n dyfod : 


A'i gorphyn mewn cryndod rhydd, 


Geill na chawn fyw i wel'd y dydd, 


A'i lygiad yn blyniaidd duli, 


Ond byd yn hardd o'i herwydd fydd 


Brwnt ddyn gyda golwg anuynol sydd 


Y pryd da sy'n dyfod. 


Ya ylcd nes meddwi 'a byli ! 


Ni all deddyfau nerthn 'rgwir, 


Dafn! dafh! dafn! 


Y meddwi sy gryf atto:— 


Mysg canu, a rhegi cras. 


Enaillir brwydrau gyda'r iawn :— 


i Nes naca o'i law ymofwy a'i safn, 


Aros ennyd etto. 


[ Sy boer gan ewynnu 'n gas. 


Mae pryd da yn dyfod, oes— 


Dafn— dafn— dam ! 


Mae pryd da *n dyfod: 


|^ Tra 'r celliog yn seinio 'r wawr, 


Y&grifell a ddaw 'n diechna ? r cledd, 


1* A dam— dafn— dafn ! 


Yr iawn, nid arian, a geifł wledd, 


Hyd noa gyda'i th'wyllwch mawr; 


Y pryd da sy*n dyfod. 


Ond 1 y peth hyn sy waci, 


Uniondeb teg, nid cyfoeth byd, 


Ac ts na'r bwystfil ei hun, 


Ddaw'n rym i'r sawl a'i caro : 


Nid oes gan ddifyrwch un dafn i'w gael, 


Cychwyniad cymmwys iddo rhoed — 


| Os hyn yw difyrwch dyn. 


Aros ennyd etto. 


i ddyn gyda gwraig a phlant, 


Mae pryd da yn dyfod, oes — 


1 ddyngydathadamam, 


Mae pryd da 'n dyfod : 


1 Nid arian yn unig a lnchi bant, 


Rhyfeloedd gwaedlyd mwy ni cheir, 


A'th einioes y gwnei di gam : 


A pheidio ar genfigen wneir, 


Dafh— dafn* dafn 1 


Y pryd da sy'n dyfod. 


i A'th deulu yn Uwm ar dir, 


Ni char cenedloedd ymladd mwy, 


Ond uffern a chwardd gan ledn sam 


At weTd pwy *n gryfaf ryddo ; 


Trwy wy bod y'th geir cyn hir. 


Ni leddir dynion er mwyn clod, 


| Dafn— dafn— dafn ! 


Aros ennyd etto. 


1 Dy syched nis torri 'n sur, 


Mae pryd da yn dyfod, oes — 


A beth ydy w 'r ennill ? Gobenydd drain, 


Mae pryd da 'n dyfod : 


A tbalcen yn llawn o gur ! 


Paid y dadleuon, ar bob tu, 


Mae'th gorphyn mewn nychdod twym, 


Ni waedir mwy ferthyron lu, 


A'th feddwl yn ddyrys blwm, 


Y pryd da sy'n dyfod. 


A bydd yn drugarcdd os nad yn rhwym 


Byddcrefydd bux, heb falehder cas, 


j Y'th droir i'r gwallgofdy llwm. 


A gras yn fwy ei groeso , 




A chartad nerthol yn tui 'r byd — 


boed i ti feddwl ddyn, 


Aros ennyd etto. 


Ao ystyr dy fythol gri, 




A gweled dy ffordd, gan weled dy hun 


Mae pryd da yn dyfod, oes— 


Fel y gwel rhai era' 11 di ; 


Mae pryd da *n dyfod : 


Ond meddwi !— rhaid iddo ffoi, 


Ac ni cheir te ul u y dyn tlawd 


0'4fforddsy'n arwain i'r llynn ; 


Yn druain troednoeth, Uwyd, di gnawd, 


t Cydwybod sy'n troi fel arthes i'th gnoi, 


Y pryd da sy'n dyfod. 


1 < Ni feiddi di feddwl am hyn. 


Pob plentyn fydd i'w dad yn nerth 


Dafh — dafh— dam ! 


A chymmorth i'w gysuro ; 
Yr amla 'i blant fydd fwya 'i aur, • 


wydraid i wydraid sydd, 
A dafn— dafn,— dafn ! 


Aros ennyd etto. 


, I ddifa dy werthfawr ddydd ; 


Mae pryd da yn dyfod, oes — 


1 Rum, Brandy, a Oin t heb drai, 


Mae pryd da 'n dyfod : 


Cwrw, a Phorter, a Gwin, 


Ni cheiff plant bach wasanaeth drom, 


! Ond pa un fwyaf, y ffoledd aj 'r bai, 


danii neu ar y ddaear lom, 


Pan ddelo 'r dydd cyfri blin ! 


Y pryd da sy'n dyfod. 




Ond chwarae hyd y caean iach, 


1 A'i gorphyn mewn cryndod rhydd, 


Nes tyfant gan ymwrido ; 


i A'i lygaid yn blymaidd ddull, 


Gan ddarllen a 'sgrifenu 'n llawn — 


Brwnt ddyn gyda golwg annynol sydd 


Aros ennyd etto, 


| Yn yfed nes meddwi *n hyll ! 




' Dafh— dafn— dafn ! 


Mae pryd da yn dyfod, oes— 


Yn Uffern, heb ddam, byddclwy !— 


Mae pryd da yn dyfod: 


Mae 'th law ar fiaelu ymofwy a'th sam, 


Y bobloedd yn gymmedrol ddaw, 


AcO! na ddihanget o'th rwym yn llam, 


A throir y meddwi ffiaidd draw, 


Gan fyned heb bechu mwy ! 


Y pryd da sy'n dyfod. 

litizedhyC^O . 


i 



286 



V WAWR. 



Teyrnasa cariad trwy bob gwlad 

A rhinwedd yn blodeuo ; 
Pechreuwyd y diwygiad glan : — 
Aros ennyd etto. 

Mae pryd da yn dyfod. oes— 

Mae pryd da 'n dyfod : 
Rhown iddo gymmorth bob yr un 
Gwyr, gwragedd, plant, trwy gais cyttun, 

Y pryd da sy'n dyfod. 
Y cymmorth Ueiaf, os heb fai, 

Sy nerth i'r da fyn'd rbagddo — 
Mae'r dydd gerllaw y bydd mewn grym 

Aros ennyd etto. 



j Y WENNOL. 

i Wyf hoffus o'r Wennol ; caf addyag o'i gwaith, 
Y dylai fod ynwyf fwy cariad bob pryd ; 

' Anfynych i'r ddaear y disgyn o'i thaith, 
Yn byw mac mewn awyr, ae ucbod o hyd. 

. Yn chwyrn ar ei baden, gan symmud y cwyd 

Ei hunan i nono ardaloedd y gwynt ; 
: Ac nid yn ein caeau y tyf iddi fwyd, 
i Hedegog, fcl hithau, yw hwnnw 'n ci hynt. 

Hi ddychwel y gwanwyn, gan ffoi'r ganaf erch, 
Ymsercha mewn siriol haul tesog a hael ; 

O ! felly bwyf finnaa, yn dewis bro serch, 
Gan ffoi o bob He nad oes Cariad i'w gael. 

Anfynych, os bythol, y trig ger y Uawr, 
Oddigerth tra 'n nythu a magn rhai bach ; 

Ac oni bai *m plantos, ni charwn fod awr, 
Yn agos i'r ddaear, mtl gwell yw 'r nef iach.* 

Af mwy yngwawl cariad, boed gweddi fy nghrym 
Mae'n enbyd ymborthi ar wael bethau'r byd ; 

Ym mel ei lawenydd y colyn sy lym 
A gwermod sy'n chwerwi ei '.wleddoedd ynghyd 

0'r byd, ymehedaf, He raarwol hyll yw, 
Ymheulaf mewn cariad anfcidrol ei wledd ; 

A ffbaf o'r gauaf, i'r nefol fro wiw, 
Tragwyddolyw'r hafddydd sy'n ardal yr hedd. 



O ! BYTH NA ENWAR MARW UN. 

! byth na enwa'r marw Un, 

Fa to a'i carai'n agos iawn, 
Rhag ty wallt llosgfa trwy 'r holi ddyn, 

A chwyddo'i fron allygad llawn; 
Na thorra'r llinyn aur, na chwyth 

Ar dannau llorf cyfyngdercwyn ; 
Ni chyffwrdd bys trngaredd byth 

A thant a wnaed gan angau'n fwyn. 

O Byth na enwa'r hardd i'w fam, 
I' w dad, na'i ffyddlon chwaer a brawd, 

Rhag it gynnyrfu *r ledgndd fflam 
Sy'n difa ymaith rym eu cnawd ; 

Mae'r galon wann ar dorri'n ddwy, 
Waith colli'r mab fu lan ei wedd ; 

Ni chyffrn Hau trngaredd glwy 

Tann fron sy'n cara un mewn bedd. 



O byth ! na enwa'r teg ei rudd. 

Os agos it ei feinwen dlos ; 
Na, paid,— mae hon a'i bron yn brudd, 

Ei Uygaid sydd yn gwlitho'r nos ; 
Hi wyr, hi wyr mai marw wnaeth 

Yr un a gafodd gynt ei serch : . 
O ! byth ni rydd trugaredd saeth 

I deimlad cynnes mynwes Merch. 



Y PASG. 

Mil henffych, foreuddydd gogoned, 

Mae'n hoff gennym weled dy wedd, 
Y dydd y daeth corph ein Hanwylyd 

Heb lygriad i'r bywyd o'r bedd : 
Gogoniant holi fl wy ddyn y Cri&tion, 

A'i choron, ddydd tirion, wyt ti ; 
Mae 'th lewyrchyn troi, mewn llawepydd, 

Pob Sul yn Basg newydd i ni. • 

Cyweiria, fy nhelyn, i'm Ceidwad 

Dy ganiad ar dorriad y dydd ; 
Deffroed yn forcuach dy dannau 

N'ar Hedydd hoffenau, mewn ffydd : 
Prifdestun melusaf y nefoedd • 

Sydd heddy w yn gwahodd dy gan ; 
Ennyned y testun bendigaid 

Dy Awen drwy d' enaid yn dAn. 

0'r ymdrech mewn Uawn fuddiogoliaeth 

Daeth heddy w ein Pennaeth heb bali ; 
Ysigodd ben Satan ein gelyn, 

A maeddodd holi fyddyn y fali : 
Aeth Iesu yn angau i angau, 

Gorchfygodd ei boenau, a'r bedd ; 
Gorphenwyd y rhyfcl tros ddynion 

Mae heddyw yn hinon o hedd. 

Pa'm bellach yr ofnaf farwolaeth ? 

Pa'm bellach jr ofnaf y bedd ? 
Cyssegrodd yr Iesu 'm ty olaf, 

Yn hwnnw mi hunaf mewn hedd : ' 
Rhyw fore, fel f Arglwydd a'm Ceidwad, 

Caf finnau gyfodiad i fy w 
Mewn ty o adeilad ysprydol 

Trag*wyddol a nefol fy Nuw. • 
NICANDER. Sef, 
Parch. M. Williams, M.A., Amlwefa- 



GWOBR MAWR. 

Gwobrwywr, Rhoddwr eiddo, — yw Duw asf, 
I bob dyn a'icaro; 
Daw cysur prysur pob bro 
I'w ddeiliaida'i haddolo. 

Arch,yn nawdd, agyrchai No, — ymlonai 
Am gan mlynedd wrtho ; 
A'r byd, hwn i gyd tann go, 
A roddwyd yn wobr iddo. 

I gariadus a gredo — yn Iest:, 
Ceir teyrnaaiad eto, 
Mewn nefawl hyfrydawl fro, 
Heb elynion na blino. 
Yn y nef wenn i' w no6o,— i bob Sant 
Y bydd addurniant heb ddiwedd arno. 

=.-. 



AMRYWIAETHAU. 



287 



.U T CTtfXT. 



DYDD IMPBYD. 

Yr oedranus Mrs. Lewis, Clynfyw, yn 
mhlwyf Maner Deifi,swydd Benfro, gwedi 
gal w ati ei gweision a' i morwynion y diwr- 
nod o flaen " Dydd Ympryd, Mawrth 24, 
1847," a ddywedodd wrthynt fal hyn : — 
"Rhaid i chwi fyned y fory i'r Eglwys, 
pob un o honocb, i weddio ; nid a gwyneb 
allanol, ond gweddio o'r galon ar y Duw 
Mawr." 

Yr un dydd, Parcb. — Jenkins, gwein- 
idog yr Annibynwyr, yn Nghapel Reho- 
both, Bryn Mawr, Nantyglo, ond y pryd 
hynny yn Nghapel Iwan, yn mhlwyf Cil- 
rhedyn, sir Benfro, a ddywedodd fal hyn 
er ei weddi : — *' At bwy yr awn ni, ond 
atat ti, O Arglwydd! Ni wiw i ni droi at 
Victoria, ein Brenhines, am gymmorth, 
canys y mae ei gorseddfainc hi yn wag 
heddyw, a hithau yn cyd-ymgrymu gyda 
ai yn y llwch o'th flacn di. Wrthyt ti 
yn unig y mae ein dysgwyliad ni am 
gynnorthwy. — Tegud. 

cyfoeth. 

Mae cyfoeth yn debyg i'r aderyn, yn 

i neidio trwy gydoliaeth y dydd o un dyn 

i'r Hall, megys yr aderyn o gangen i 

gangen o'r goeden : ac ni wyr neb yn mha 

,! le y gwna ei glwyd, neu y gorphwys yn 

yr hwyr. — Parch. J. Jones (Tegid), A.M., 

Nanhyfer. 

CREDU HONOCH. 

Nid y w yr hyn oll y mae Duw yn ei 

, dystiolaethu am dano ei hun, ac am ei 

Fab, o ddim buddioldeb i neb er rhybydd, 

cyfarwyddyd, a dyddanwch, heb ei gredu. 

— T. Charles, Bala. 

CARIAD. 

Yn Nghrist y gwelwn gariad wedi ym- 
gorpholi, ynddo ef y canfyddir cariad yn 
byw, yn anadlu, yn siarad, ac yn gweith- 
redu yn mhlith dynion. — Pa beth oedd ei 
enedigaeth, ond ymgnawdoliaeth cariad; 
ei bregethau, ond ymadroddion cariad ; ei 
wyrthiau, ond rhyfeddodau cariad; ei 
ddagrau, ond toddiant cariad; ei groes- 
hoeliad, ond ing cariad ; a'i adgyfodiad, 
ond buddugoliaeth cariad. — Thos. Aubrcy. 

AHSEB. 

Oes amser a ddirwynir i fyny o fynud i 
fynud, o awr i awr, ac o ddydd i ddydd ; 
ond un heddyw mawr diderfyn y dyw oes 



Duw, ac a fydd ein hoes ninnau y fynud 
y gadawom oriau amser, ac yr awn tu 
fewn Tr awr fawr ddiderfyn, Ile y dyddenir 
Lazarus, ac y poenir y goludog. — Christ- 
mas £vans. 

IECHYD G WEDDI. 

Gweddi yw curiad gwaed calon yr Eg- 
lwys ; os bydd hyn yn taro'n gryf a rheol- 
aidd, arwydda fod y cyfansoddiad yn gryf 
ac iachus ; os yn wanaidd ac afreolaidd, 
arwydda nychdod ac afiechyd. Pan ddelo 
iechyd a chyfansoddiad yr Eglwys iV Ile, 
bydd y cyfarfod gweddi yn f wy poblogaidd 
na'r gymmanfa. — W, Williams, Wern. 

NEBTH GWEDDI. 

Rhyw ymdrech rhyfedd oedd ymdrech 
yr angel a Jacob. Gollwng fi, meddai y 
mawr. Na wnaf, ebe y bychan. Goll- 
wng fi, meddai y cryf. Na wnaf, ebe y 
gwann. Ac yn ddigon gwir i chwi, v 
bychan gwan a gurodd. — Dafydd Cad- 
waladr, Bala. 



Arian. — Peth anhebgorol i rai dynion 
yw bod o werth arian, oblegid pe heb ar- 
ian ni byddent werth dim. Canfyddwyd 
ffolineb aml un wedi ei ddyfod heb arian, 
yr hyn beth ni welid pan oedd ganddo. 
Peth da at ei iawn arfer yw arian, ond 
gwreiddyn pob drwg ydyw ańsji-garwch. 

Cenfigen, — Gwrach yn ymdrechu celu 
ei hafrywiogrwydd trwy ganmol peth Is- 
raddol ; a thrwy ddywedyd yn dda am y 
marw, cais gysgodfa i ergydio at y byw. 
Gellir cael ei gwen, ond gofalu am adael 
i'w pherchenog ragori arnom ni ; eithr os 
meiddiwn ragori arno ef mewn un peth 
canmoladwy, tr^dd yn llofrudd, naill ai 
gyda chleddyf miniog gwirionedd, neu 
gan logi llif fylchog anwiredd. 

Cymmwynasoarwch. — Ffrydiad car- 
iad, fel afon, yn gwneuthur ei le a'i groesaw 
heb ofyn cenad gan neb ; y dyn a fyddo 
gymmwynasgar yn mhob Ile, sy sicr o 
weled pob Ile yn barod i'w groesawu. 

Cyłla. — Prif dduw y glwth, ond celi 
magwracth corph y dyn iach synwyrol. 

Diflasdod. — Mae diflasdod geiriau, 
diflasdod at ymborth, a theimlo bywyd yn 
ddiflasdod, yn arwyddion amlwg y bu i'r 
diflaswr gamarfer fl^rnonellau bywyd yn 
nghyd a'i gysuron. 

Diogi diwyd ! — Peidio a chyflawni yr 
hyn y ganwyd ac y dysgwyd hwynt i'w 

:iitizedbyV^jO f . 



>Jflft 



Y WAWR. 



wneuthur, sy ddiogi mewn rhai pobl a 
fedrant fod yn hynod ddiwyd at rwystro i 
eraill gyflawni dyledswyddau. 

Dygasedd. — Swpyn gwenwynigyn tyfu 
arwreiddynanwybodaeth. Mchhrinircas- 
ineb at rhai dynion, am nad ydys yn eu 
hadwaen; ac ni fynnir en hadwaen, o 
herwydd y magwyd casineb attynt. Mae 
nerth erchyll yn y casineb bwn ; oblegid, 
gofynol yw fod un yn meddiannu ar burdeb 
rbinweddau, cyn y dicbon nid yn unig en- 
nill serch, ond befyd orchfygu rhagfarn 
calon y fatb ddygasedd echryslawn a dy- 
eithr. 

Ffrae. — Gwreichonen na ddicbon i 
bobl ei chanfod heb fod ganddynt gallestr 
a dur i guro ar eu gilydd; gellid morth- 
wylio 'r naill neu 'r llall ar dderw byd nes 
ei gleiaio, ond ni cbeid tan bytb felly. 
Lle duger mwstardd ar fwrdd, go debyg y 
dugir pupyr arno befyd ; eitbr dichon i'r 
gwahoddedig wrthod y naill a'r llall, a 
cbymmeryd poten gyda melusderau. 

Gwib. — Dywedyd y gwir sydd yr un 
ansawdd athragywyddoldeb,am fodgwir- 
ionedd yn beth anghyfhewidiol ; ac y mae 
cymmeriad dyn geirwir yn debyg i'r drycb 
glan, yn dangos petbau fel y maent. Os 
tywyllir y drycb gydag anadl afiacbus, 
gellir ei lanh&u iV loywder cysefin ; ond 
os gwneir un bollt ynddo, ni ellir bytb ei 
adgyweirio trachefh. 

Gwbon. — Testun ymogoneddiad rbai 
dynion, y gweddai i ni ei ystyried yn unol 
a'r moddion a ddeihyddiwyd at ennill y 
fatb ditl. Yr un a saif tros wirionedd, i 
amddiffyn y diniwed tlawd, er i bynny 
ddigio cymmwynaswrcyfoethogsyddtrron; 
ond yr un a yrr ei gydgreaduriaid i gig- 
yddio eu gilydd, ac yntau 'n edrycb arnynt 
o beli, a gafodd yr enw yngbyd a'r elw 
lawer tro. 

Rhagobiaeth. — Dylem ystyried eraill 
yn well na ni ein hunain, gan ymdrecbu 
rbagori arnom ein bunain. Clod yw gallu 
rhagori mewn daioni ar eraill; ond yr un 
nad oes ganddo ddyben uwcb na rbagori 
' ar eraill, sydd un yn ewyllysio gweled 
pawb eraill ar ol ; a'r un a lawenycba yn 
ei berffeithrwydd ei hun, ni all ofidio yn 
herwydd anmherffeithrwydd ei gydgre- 
adur. 

Tosturi. — Teimladrwydd yn gresynu 
tros ormeswr, yn gystal a thros y gorth- 
rymedig ac yn gweddio tros y creulon, 
mor ewyllysgar a thros y rbai sy*n goddef . 
Gorcbwyl i*r grasol yw byn. 



BTBDAVXOV. 

♦ 



Gair am aib. — Ceirllawergairdiswta 
gan ddynion myfyrgar. Cyfarfu ł r Parcb 
Cbristmas Eyans, a'r Parcb J. Herring, 
Aberteifi, a'u gilydd ar fynydd un tro ; ac 
wedi ysgwyd d wj'law, go ryfedd yw gweled 
Nadolig, ganol baf, ebe Mr. Herring ; ac 
atebai yr ben Sant Mr. £vans, Nid rhy- 
feddacb na gweled ysgadenynhjw ar graig 
y mynydd! 

Croes Ewyllysio. — Tafarnwr yn Man- 
gor, yn deall fod y Parcb Dr. Jones, yn 
myned i gyfarfod o bobl sobr, a ddywedai, 
Ffarwel Mr. Jones; ac ebai 'r Dr. Nid 
wyf yn myned gan belled ag yr wyt ti 
yn ewyllysio ; ond i le yr ewyllysiwn dy 
fod ditbau. 

Rhybydd bhyfedd, — ^Hyn sydd er rhy- 
bydd, na cbleddir neb byto yn y fynwent 
yma, ond y rhai syn byw yn y^plwyf ; a'r 
rbai ol] sy'n ewyllysio cael eu claddn 
deuent ataf fi, ac ni cbyst iddynt ond 
saitb a cbwecb. 

Offeibtad. — Gwr Eglwysig, ieuangc 
a difirol, a giniawai wrth yr un bwrdd a 
meddyg ieuangc anystyriol ; a chan am- 
canu gwneuthur yr offeiriad yn destun 
cbwertiiin, gofynai 'r meddyg, " Pa fodd 
y bu i'r Patriarcbiaid allu byw gybyd ag 
amryw gannoedd o flynyddau, a nynny *n 
beth bollol angbyttunol a natur cyftn- 
soddiad dyn yr oes bon ? " atebai 'r offeir- 
iad, " Efallai nad oeddynt arferol a cbym- 
meryd physic. " 

Mebch gall. — Harri IV. brenin Ffrainc, 
a ofynai i foneddiges ieuangc, " Pa un yw*r 
ffordd i'ch hystafeU?" a'i bateb oedd, 
" trwy briodas. " 

Llyfr. — O bob bysbysydd cyfeOiornns, 
llyfr cyfeiliornus yw ł r gwaetbaf, am na 
fedr ddiwygio ei bunan! Hysbysai gwraig 
wrth awdwr Geiriadur, ei bod yn barcbus 
iawn o'i lyfr, am nad oedd ynddo eiriau 
halogedig ; and hawdd deall % chwifod yn 
chtotlio am y cy/ryw, ebe yntau. 

Cigydd. — Pan oedd argl wydd Clive, o*r 
Castell Coch, ym Mbowys, yn fechgen 
mewn ysgol, aetb yn ngbyfeillacb un Ued 
ffol i rodiana ; ac wrth fyned beibio i 
gigyddfo, gwelent gigydd yn lladd Ho. 
Yn wir, ebai 'r an Ued ffol, ni fynnwn i er 
dim a bod yn gigydd : nie dymunwn inaa 
cbwaith, meddai arglwydd Cliye, ond 
gwell gennyf fod yn gigydd nag yn Ho. 



Caerdydd :— Ajrgraffwyd a Chyhoeddwyd gan 

D. Evans, 8wjd&'t Principality. I 



. 



• GOREU ARF, ARF DYSG." 



Y ¥A¥R; 



SEF, 



CYLCHGRAWN LLEENYDDOL A CHELFYDDYDOL. 



Cyf. 2.] 



GORPIIENAF, 1851. 



[Rhif 13- 



T OO&YGTDB AT BZ GTDWZJkDWYB. 



MAWRFRYDIGRWYDD. 



GyDWLADWYB SeRCHTJS, — 

Mawhfbydigrwtdd, yw meddwl 
mawr, mewn syniad drycbafedig, yn teil- 
yngu bryd enaid ar ddelw y Mawrhydi 
anfeidrol; a mawreddog ydyw dyn, fel 
creadur, bydded ei amgylchiadau bydol 
yr hyn a fyddont. Anaf yw pob diffyg 
mewn corph, meddwl, a sefyUfa ; ond Naf 
yw y Creawdwr, ac nis creodd efe ddifiyg 
erioed. Pechod a ddygodd ddyn i hynny 
o ddiflygion a gwaelder sydd ynddo; ond 
anrhegodd y Goruchaf, ei greadur rhes- 
ymol gyda moddion a chyfłeusterau di- 
wygiad, dychweliad, a dedwyddwch; a 
inawrfrydigrwydd mewn dyn ydyw ei ym- 
gyrhaeddiad at yr hyn y gweddai ei fod, 
megys deiliad moesol a chyfrifol, sydd i 
fyth barbau mewn byd diderfyn ar ol hwn. 
Dyryswch lawer sydd yn ein hamgylch- 
ynu, ac nid hawdd yw dangos y ffordd yn 
eglnr; eithr dichon i'r gwersi canlynol 
wneuthur Ues, ond eu dwyn i weithrediad 
yTnarferol. 

1. Gocheliad. — Prorwch yr yspryd- 
ion ai o Dduw y maent. Ymddengys 
nad yw Uawer yn gwabaniaethu rhwng 
mawrfir)*dedd ac haellugrwydd, a buddiol 
a fyddai dal y ddau yn gyferbyniol a'u 
gilydd fel y gwelom eu gwahaniaeth. Mae 
mawrfrydiyrwydd dyn yn meddiannu yr 
enaid mewn amynedd ac addfwynder, a 
chanddo syniad o anrhydedd, dyledswydd, 
a gweddeidd-dra moesgarwch ; mae'ndeg, 
eiriol, a rhwydd yn ei holi ymddygiadau ; 
yn barnu pethau *n bwyllog; yn ym- 
wneuthur ag egwyddorion, yn hytrach 
nag a phersonan; ac os cyfyd gwrthwyn- 

— CyfT2L 



ebwyr, bydd iddo gydnabod eu nerth a'u 
gwendid, eu medrusrwydd a'u methiant, 
eu teimladau a'u haeddiant, gyda grym a 
dynoliaeth ; oblegid, ei brif ofal ef ydyw 
cyflawni dyledswyddau cariad, ac nid yr 
hyn a ddywedir gan gaseion am dano. 
Ar yr ochr arall, y mae haerUugrwydd dyn 
yn fyr.bwyll mewn gwylltineb, a chanddo 
fwriad i ferwino eraiil gyda chwerwder, 
balchder, a sarugrwydd trahaus ; ei ddich- 
ell sy dwyllodrus, cuchiog, ffirom, a chyn- 
dyn; y mae'n ymosod ar y gwyddfodol, 
yn archólli cymmeriad yr absenol, ac yn 
ymryson am ei ffordd ei hun er pawb ; 
neu ynte ymbicellu yn ei gynddaredd fel 
draenog, ac ymgornio ynei sonant megys 
hwrdd, gan fygylu yr oll o'i ddeutu, a 
chan luchio o'i 61 ac o'i flaen yn unwedd 
ag asyn ystyfnig ; ond, gan ymddwyn at 
y rhai na chydnabyddont ef yn ben, fel pe 
byddent yspeilwyr llawraddiog, efe a'u 
^y s g» yn anfwriadol, mai synwyr mawr- 
frydig ynddynt hwy a fyddai ei adael ef 
iddo ei hun, i ymgeulo ar ei hunanoldcb, 
a'i wrthuni chwyddfawr a salw, hyd nes 
y gwellhao. 

Gwelir y gwahaniaeth yn mhob am- 
gylchiad; yr haerllug a ddirmyga yr an- 
ghyfarwydd, a'r mawrfrydig a'u dysg; 
cais y naill fagu rhagfarn yn erbyn gwrth- 
rych ei ddigter, a'r llall a feithrin dyner- 
wch at wrthrych ei dostori; ymgais yr 
un bawlyd yw hunan elw, heb ystyried 
cyfiawnder, ac awydd y boneddig yw 
llesur byd trwy uniondeb; mursendod 
traw8-arglwyddiaethol y tordyn sydd ddi- 
gywilydd-dra taeog, a mawrhydi gwasan- 

Digitizedby VjOO! 



Y WAWR. 



aethgar y tirion sy lareidd-dra serchus ; 
ymffrostgar yw haerllugrwydd er nad yw 
ond gwendid, a charedig y w mawrfrydig- 
rwydd yn nghryfdcr ei nerth. Dichon y 
ddau ymdebygu i'w gilydd mewn ym- 
ddangosiad, ond cu hegwyddorion a'u 
teimladau ydynt dra gwahaniaethol a 
gwahanol.; os daw perygl, gali fFyrnig- 
rwydd un Uwfr beri iddo anghofio ei hun, 
ynghyd a chanlyniadau ei ryfyg: eithr 
mawrfrydedd syad yn gadernid di ofh, ac 
yn rymusder ansymmudol, er yn rhag- 
weled y eanlyniadau 'n eglur ; mae'r naill 
yn rhuthro i ofidiau lawer yn mhoethder 
rheibus ei nwydau anifeilaidd, a'r llall yn 
gwynebn ar anhawsderau mawrion gyda 
phenderfyniad tawel, a chyda sefydlog- 
rwydd synwyr eneidiol na all dyn ei fraw- 
ychu. Hyfdra sy'n chwyddo^ haerllug, 
ond gwyldcr sy'n corphofrr mawrfrydig ; 
bychander anhyblyg yw balchder yr hun- 
anol, a mawredd ystwyth, yn hawdd ei 
dr! q, yw gostyngeiddrwydd y mawrfrydig 
mwyn ei galon. Y naill sydd agored i 
feiau, a'r llall sydd yn aros mewn dryg- 
icni ; cenfigen, llid, casineb, a dialedd, 
sy*n dryllio ymysgaroedd ac yn tywyllu 
yspryd meddiannydd haerllugrwydd ; ond 
haelfrydedd, cymmwynasau , serch, a 
pharodrwydd i faddeu, ey'n tyneru teim- 
ladau ae yn goleuo enaid perchenog 
mawrfrydigrwydd. 

II. Pabotóadatt. — Hunanymddiried- 
iad a gwroldeb yn ymarfer a moddion 
priodol diogelwch sydd fawrfrydigrwydd. 
Achilles oedd y dewraf o wrolion Groeg, 
ebe Homer, ac efe, er hynny, oedd y goreu 
ei arfogaeth o'r holi gadfridogion, eb yr 
un Bardd ; eithr a pharotóad y meddwl i 
fyw 'n rhesymol, yn ymdrechfa egwydd- 
orion ac mewn tangnefedd heddychlawn 
y mae a wnelom ni. 

1. Cofium mai Dynion ydym. — Gwadd- 
olwyd dyn ag enaid rhesymol ; chwaneg- 
iad at drysorfa synwyrau 'r bydywgened- 
igaeth dyn, anfonwyd ef i fyw er gogon- 
iant y Creawdwr, gosodwyd ef i wneuthur 
daioni yn ei gylch mewn ihinwedd, a dod- 
wyd pob dyn, yn bersonol, i fod yr un 
mwyaf o fewn yr holi ddaear at ei bethau, 
ond iddo wybod ei bethau trwy ddealltwr- 
iaeth. Hawdd gennym ni yw edryeh 
mewn syndod ar odidawgrwydd y frurfafen 
serenog, a rhyfeddu at orwychder y 
perlau tryloy won, tra 'n sathru llawnder 
llysiau'r maes o dann ein traed, am mai 
llawer sydd o honynt ; fiurfiwn fieddyliau 
goruchel am wyrthiau, a dywedwn yn 



fawreddog am gynnyddiad yr ychydig 
dorthau, heb sylwi nemawr ar liosogiad y 
gronyn gwenith mewn tywysen, am mai 
peth a wneir bob blwyddyn ydyw hynny. 
Mae'n eithaf amlwg ac anwadadwy, mai 
y pethau mwyaf angenrheidiol a buddiol i 
ddyn eu cael er ei gysur, yw y pethau a 
gyfranodd yr Hollwybodol yn helaethaf ; 
ond rhai o honom ni, tra *n pensyfrdanu 
uwch synwyr y dysgedig, a thra yn enwi 
ein hunain, ein plant, a'ntai ar enwau 
pigion dawn ac athrylith, a esgeuluswn ac 
a ddiystyrwn synwyr cyffredin, trwy ym- 
ddwyn fel pe mai gwisg ddrud ac arian 
fai synwyr, heb gennym well rheswm na 
gwybod mai cyffredin ydyw Uisogrwydd 
synwyrau pobl syml. Rhoddodd y Cre- 
awdwr enaid i was, yr un fath ac i feistr ; 
rheswm i dlawd, yr un modd ac i gyf- 
oethog; a synwy rau i gynnulleidfe dyr- 
faog, yn gystel ac iareithydd hyawdl. Ba 
i wastraff neu afradlonedd rhai, glymu 
angeń wrth eu hiliogaeth, a bu i uchelgais 
neu gynnildeb eraill ddarparu eiddo i'w 
heppil, fel nad yw gan amlaf o sefyllfa- 
oedd dynion tlawd a chyfoethog namyn 
damwemiol iddynt hwy ; ymddyrchafodd 
amryw yn anrhydeddus o blith y werin 
mae n wir, a gwir yr ymddarostyngodd 
llawer yn warthus o blith yr nchelion; 
ond pe gwasgerid Uai o ddadlu ymbleidiol 
ac ymryson penboeth, a phe taenid mwy 
o wybodaeth goethedig ac addysg dduwiol 
ar hyd y wlad, trwy roddi cemogaeth ddy- 
ladwy i gymdeithasau dyngaroL, i ysgolion 
gwerthniwr, ac i lyfrau dysgedig, buan y 
gwelid dynion a guddiwyd, megys cuddiad 
blodau yr anialwch, yn amlygu eu hunain, 
yn ymagor mewn tlysni, ac yn ymgyn- 
nydda mewn prydferthwch, hyd nes 
addurno'r byd gyda Uedneisrwydd perar- 
oglaidd. Dywedir yn fynych, mai ofer i 
lestr pridd ymguro yn erbyn Uestr pres; 
le, peth ofer ydyw ; ond tybed na byddai 
gystal dywedyd, nad teg i lestr pres ym- 
guro yn erbyn Uestr pridd i'w ddyfetha 
a'i daflu ymaith, tra mae'r naill mor ang- 
enrheidiol a'r llall o fewn y Palas 
gwychaf? A ł i mawrfrydedd yw cymmeryd 
maintais swydd a sefyllfa, i ddryllio'r dyn 
cyffredin am y doniwyd ef a gallu i 
wneuthur daioni i' w gyd greaduriad? 
Mae'r werin yn berchenogion synwyrau, 
a pha ham na aliant eu defnyddio } Bu'r 
bobl gyfiredin tann wriogaeth, a'r barwn- 
iaid yn cludo cleddyf, fel na feiddiai un 
ymsythu a mynegi ei fod yn ddyn, heb 
berygl colli bywyd. Gwnaeth pabau 



B^ i teOd b- == 



= 



MAWRFRYDIGRWTDD. 



Bhntain Gristionogaeth yn heddgeidwad- 
aeth wladwriaethol ; attaliwyd yr ysgryth- 
yrau oddiwrth y lHaws rhag eu cryfhau; 
cyhoeddwyd fod creulondeb brenin yn 
osodiad dwyfol ; a chan nad digon chwan- 
egu poenydiau purdan at losgfey dd Uffern, 
i ddychrynu po hi, rłioddwydattyntgyffes, 
penyd, oarchariad; arteithiau, a merthyr- 
dod, hyd nes yr arswydai synwyr eyffredin 
rhag dywedyd mai dau ag un yw tri ; ond 
teimlodd y lliaws tann orthrymder eu bod 
yn ddynion, dygwyd chwildróad y Diwyg- 
lad Protestanaidd oddiamgylch, cyhoedd- 
wyd yr ysgrythyrau, cafwyd hlas ar wy - 
bodaeth, argr affwyd Uyfrau ysgolheigion, 
a daeth y wlad i ddechreu teimlo ei nerth 
cynhenid. Gofalwy d yn hir am argrafru'n 
ddwfh ar feddyliau, nad oedd gan bobl 
gyffiredin synwyr digonol at ddeall dywed- 
iadau moesol y Uyfrau goreu ; rhoddwyd 
gwartheg i'r wlad ond haerid mai swydd 
pobl eraill oedd eu godro, ynghyd ag hidlo 
a rhanu y Uaeth; ac er na ellir cael dau 
wr o*r un opiniwn a'u gilydd am bob peth, 
nag un gwr yn ymgyttuno ag ef ei hun 
bob amser, hir y ceisiwyd caethgludo 
eneidiau i'r dybiaeth nad oedd modd fod 
unrhyw wybodaeth yn iach, ond a ddeuai 
trwy gyfryngoliaeth ceidwaid aUwedćWr 
mynachdai; ond myned yn mlaen a wnaed 
mewn gwybodaeth, [fel j ceir deillion yn 
gallu darllen, a byddanaid mudioD yn 
addysgu dywedyd ac ysgrifenu geiriau 
mewn synwyr. Llefarodd yr Arglwydd 
wrth yr holi bobl, ar Sinoi, yn rhoddiad y 
gyfraith bur; eithr hwy a ddywedasant 
wrth Moses, Llefara di wrthym ni, a nyni 
wrandawn; ond na lefared Duw wrthym, 
rhag i ni ferw ; a safodd y bobl o hirbell. 
Llemrodd wrth yr holi dadau gynt, trwy 
y prophwydi; eithr myned ar ol traddod- 
iadau dynol yr oedd Uawer o honynt. 
Mae Ef yn llefam wrthym ninnau oll, ac 
wrth bob un o honom yn bersonol, trwy 
ei greadigaeth, trwy ei ragluniaeth, ac yn 
eiFab; cyfranodd synwyrau i ni hefyd 
fel y deallom yr hyn a gais efe gennym ; 
sef, gwneuthur barn, a hoffi trugaredd, ac 
ymostwng i rodio gyda Duw. Ond ys- 
pryd gwasaidd, sefyll o hirbell, ac annog 
dywediadau dynion meirwon i draws-ar- 
glwyddiaethu ar gydwybodau, fel pe 
byddent oraclau an&eledig, y syddmewn 
lluoedd hyd ein dydd hwn yn y byd ; a 
hynny'nperifodrhaiyn gwastraffumwy o'u 
hamaer at fiurfio rheolau deddfol i eraill , nag 
a ddemyddiant at wrteithio a choethi eu 
meddyliau muflgrell a diddysg eu hunain. 



2. Byddum hyderus % ddywedydy Gttńr. 
— Peth o bwys yw didwylledd, ond y mae 
rhwymau cymdeithas yn galw arnom i 
beidio dywedyd gwirionedd gyda bwriad 
i ddrygu neb yn ei gymmeriad; ymddygiad 
un drwg, o'r fath ddistadlaf, yw agor sam 
yn ąnferth, a chyhoeddi cyhuddiadau yn 
erbyn cymmydog, tra hebamgen diheonad 
na dywedydiddo glywed hynny gan amry w, 
ondnad yw'n cofio gan bwy ; eithr pe cofiai, 
a phe dywedai gan bwy y clywodd, rhaid 
mai yspryd afiach a salw hynod sydd yn 
yr un a ymgais at ddrygu arall trwy gen- 
figen. Nid y w caledrwydd teimlad, i allu 
adrodd yr un geiriau yngwydd dyn ac yn 
ei absenoldeb, yn anrhydedd i'r adroddwr, 
os na bydd mwy daioni yn cael ei gynawni 
felly nag wrth dewi. Dywedir y gwir 
gan y diafol wrth gyhuddo, ond prysurdeb 
dieflig yw *r gorchwyl. Hyderus i ddy- 
wedyd y gwir wrth achos cyfreithlawn ac 
angenrheidiol er daioni yw mawrfrydig- 
rwydd, gan ofalu am y duli mwyaf cjrm- 
meradwy i'w fynegi, mewn tegwch, a 
mwyneidd-dra Christionogol, ac i amddifiyn 
uniondeb, rhag myned o gyfiawnder tann 
draed ; y dyn a fedr bleidio cynawnder, a 
diogelu diniweidrwydd, hyd y nod, pe 
byddai hynny gyda 'r tlawd, yn wrthwyneb 
i'r cyfoethog ; gyda'r gwann, yn erbyn y 
cryf; a chyda *r dyeithr, yn groes iewyllys 
cydymaith, sy ddyn Uawer anrhydeddusach 
ei wroldeb,na'r cadfridogion alywyddasant 
fyddinoedd ar &es y gwaed. Na ddiys- 
tyrer personau, heb newid mesurau er 
gwell ; canys byddai newid personau, heb 
newid yr ymddygiadau sy groes i egwy- 
wyddorion teg, yn cyflfelyb i'r claf a newid- 
iai ei goegfeddygon heb newid y cyffyriau. 
Dylid ymddwyn yn fawrfry dig mewn cariad 
at onestrwydd, gan wybod mai yr un y w 
ansawdd sarphaidd enllib, gogan, an- 
wiredd, taeogrwydd, ymryson, a thra-ar- 
glwyddiaeth gormesol, yn y naill ddosparth 
o ddynion a'r llall : a phe yr ymroddem 
ni at arddangos ein teimladau, a'n golyg- 
iadau yn wrol a chadarn, heb ofalu pwy 
napha iufer aysgyrnygontddanedd swydd- 
ogaeth ar y gwirionedd, diddymid grym 
y gorthrymwyr trahaus, a choronid dynol- 
iaeth gyda mawrfiydigrwydd gogoneddus 
cyn hir. 

3. Ymgyrhaeddum am gynnydd groybod- 
aeth. Os byddwn hyderus i ddywedyd 
y gwir, rhwydd ein tueddir i ymofyn am 
ddeall y gwir yn ei berthynas a phob cang- 
en o wybodaeth f uddiol ; a'r ffordd sicraf 
at hynny, yw dcfhyddiofcin synwyrau, heb 

Digitized bv V3 






Y WAWR. 



edrych ar na dyn na llyfr dynol yn amgen 
nag ar ddeiseb yn dymano gwybod ein 
barn am eu teilyngdod cynhenid. Na 
chaffed dynion na'u pethau fyth ein march- 
og ; ond teimlwn yn ddiolchgar am gyn- 
northwyon eu hewyllys da. Trwy flydd 
y mae sefyll, sef trwy ddeall a chredu yr 
hyn y canfyddwn ei fod yn wirionedd, ac 
md trwy opiniwnau dynion eraill ; yr hyn 
a fwyttaomni, ac nid yr hyn a Iwngc cym- 
mydogion, a wna les i'n cyrph ; ar hyn a 
ddeallom ni, ac nid yr hyn a ddirnad eraill 
a wna ddaioni i'n heneidiau. Nid oes neb 

bobl y syn wyr cyflredin yn dadlu mai 
sychder yw gwlaw, nac yn haeru mai oerni 
yw tanbeidrwydd gwres yr haf ; ac nis 
dadleuai gwyr y synwyr arall, yn herwydd 
pethau amlwg i'r deall, oni bai eu hym- 
gaethiwo i fympwyon, fel na feiddiant 
feddwl na dywedyd ond a seiliwyd yn 
ymadroddion rhyw hen arch-benaeth sy 
wedi marw. Dywedodd amryw o hen 
athrawon bethau da iawn ; ac ond ystyried 
eu hoes a'u manteision mae'n rbyfedd y 
dywedwyd cystal. Parcher a chofleidier 
dywediadau da pawb ; ond y gwirionedd 
a fyddo gwrthrych ein ymchwOiad di bali. 
Gofynodd Piłat yn wycn, " Beth yw gwir- 
ionedd ? ond tro fel ei hunan oedd myned 
allan cyn cael atteb. Darllenasom chwedl, 
llawn addysg, am werthydd golwg-wydrau 
yn perswadio pobl mai golwg byr oedd 
ganddynt : wedi prynu o liaws y golwg- 
wydrau, dywedasant wrth eu gilydd mai 
camweled a barodd y meddwl fod gwahan- 

01 liwiau yn y byd, ac nad oedd ond un 
lliw yn bodoli ; cydsyniai yr oll a'rymad- 
adroddion hyd nes y dywedodd dynan mai 
coch oedd y lliw hwnnw ; ond wedi hynny 
aeth yn flrigwd ac yn daeru, trwy i un 
ddywedyd mai melyn, arall i waeddi mai 
fflds, ar llall i floeddio mai gwyrdd oedd 
pob peth. Dylynai y bobl druain bob un 
liw ei wydrau ; ond pe edrychasant, 
a'u llygaid agored yn ddi lenn, cawsent 
weled pob peth yn ei briodol wedd ei hun. 
Penderfynwn ninnau arfer ein synwyrau 
einhuuain, yn Ile edrych ar bethau trwy 
synwyrau pobl eraill ; a chyóVr bwriad 
hwnnw, ymafaelwn ym moddion addysg ; 
nid y moddion hawddaf eu cael, bob 
amser, ond y moddion a ddygant fwyaf 
o wybodaeth fuddiol at wneuthur un 
yn fawr a bendithiol; am hynny, awn 
a cheiswn ymborth i ł r meddwl, fel yr 
arferwn geisio ymborth a gwisgoedd i'n 
cyrph, yn y źarchnad a famom yn oreu, 
yn rhataf, ac ynhblaethaf ei Uawnderocdd 



dealltwrus. Profwn bob peth, a daliwn 
yr hyn sy dda. Porthwyd Israel a manna, 
tra yn yr anialwch ; ond wedi eu dyfod 
i wlad yr yd, y llaeth, a'r mel, peidiodd y 
manna. Hoffbrddwyd rhai o'n tadau gan 
a dybient mai pechadurus a fuasaiastudio 
ac ysgrifenu pregeth ; ni wyddid y testun 
gan aml un hyd nes agor y Bibl o fewnyr 
areithfa; bendithiodd y nef amryw o'r 
sylwadau, a gobeithiwn y maddeuwyd y 
lleill ; ond y mae gennym ni y Bibl yn ein 
tai, llyfran da lawer yn rhad, ysgolion sul 
a dyddiol wrth law, athro&au penigamp 
yn ein gwlad, a mwy nifer o bregethwyr 
enwogyn'cydoesi a'u gilydd nag a welwyd 
erioed o'r blaen ynein tir, fel y mae modd- 
ion grasolyr Efengyl sanctaidd, mor gyf- 
lawn a dyddiau'r wythnos, yn saith bibell 
aur, ac yn tywallt allan o honynt eu hon- 
ain yr olew euraid ddydd a nos, gan ym- 
gynnyg i bob dyn yn bersonól ; a throsto 
ei hun yn bersonól y dylai dyn ymofyn 
am y gwirionedd, oblegid mai trosto ei 
hun y rhaid iddo sefyll yn y fam am ei 
holi ymddygiadau tra yn y byd. 

Wrth honni hawl bersonól i farau 
trosom ein hunain, addefer fod gan eraill 
yr unrhyw hawl; canys trwm a gresynus 
yw y bod rhai dynion fel y maent weith- 
lau; teimlir yn ddyngarol tros y rhegwr, 
y meddwyn, a'r un a gymmero enw sanct- 
aidd y Goruchaf yn ofer ; teimlir hefyd gan 
eu cynghori 'n ddifrifol a thirion i beidio a 
gwneuthurmor ddrwg ac anystyriol; ond 
os digwydd i ddyn crefyddol grybwyll ei 
ammheuaeth o gywirdeb rhyw hen opin- 
iwn o'r eiddynt, nTolnant, digiant, ac ym- 
ddygant yn greulon atto, gan ei ddyfenwi ! 
Diffyg deall yr egwyddorion Cristionogol 
8y'n peii 'r fath fy chandra; am hynny, 
ymroddwn i fy w yn foneddigion, goddeiwn 
ein gilydd mewn cariad, dysgwn a chym- 
merwn addysg, ac ymdrechwn am olyg- 
iadau cywir. Cynllun da iV ddylyu, 
ydyw gwrandaw pregethau y llafurus, 
darllen llyfrau y dysgedig, a cheisio 
gwybodaeth o ddigwyddmdau beunyddiol 
bywyd, am y cawn felly ddefnyddiau i 
feddwl a myfyrio am danynt ; gwisgwn, 
wedi hynny, ein meddyliau gydag ymad- 
roddion, a bydd i'n gorchwyl ein haddumo 
a golygiadau eglur; a thrachem, dywedwn 
ein golygiadau ynghlyw dynion meddyl- 
gar, a chawn weled pa un ai gwych ai 
gwael ein meddylddrych, yn yr eflaith a 
ddwg ar y gwrandawyr. Ni aU gwynebau 
rhai *n teimlo ein siomi ; ac os canfyddwn 
nad oedd neb yn ein deall, gallwn orni nad 

Digitized by VjQOQLC 



MAWRFBYDIGRWYDD. 



oeddjm yn deall ein hunain. Os cawn 
gyngor, diolchwn; ac os cawn addysg, 
parch wn yr athraw ; ond os tra awdurdodir 
arnom gan rai haerllug, dywedwn mai dyn- 
ion ydym ni, ein bod yn penderfynu byw 
gorawch i ddigywilydd-dra hunanol pobl 
penchwiban, ac yr hoffem iddynt atteb y 
gofyniad, "Pwy ydych chwif Naturiol a 
rhwydd y w i blant wrando a derbyn dy wed- 
iadau rhieni, bid gau bid gwir; a moesgar- 
yw i'r oedraoas a'r dysgedig gael gwran- 
dawiad dynion synwyrol ; ond peryglas y w 
i nn mewn oedran cyfaddas wneuthur.oracl 
anfiaeledig o'i gydgreadur. Chwiliwn am 
wybodaeth o'r gwirionedd, a chymmerwn y 
gwirionedd yn y Ile a'i caffom, heb ragfarn 
yn erbyn nac o blaid person na chynnalleidfa. 
4. Byddwn uiochlaw e7usen.--Cyngor ys- 
grythyrol yw, "A rhoddi o bonoch eich bryd 
ar fod yn llonydd, a gwneuthur eich gorch- 
wylion eich hunain," nen yn Saes'naeg, do 
your own business, "a gweithio a'ch dwylaw 
eich hunain." 1 Thess. iv. 11. Yr nn módd 
y gweddai i'r meddwl weithio am ei gynnal- 
iaeth. Ni ellir gyda ffeithiau, ond dywedyd 
a gynnwys yr nn golygiadau ag eiddo eraill 
a'i gwyddant; eithr gallwn, wedi en deall, 
en heglnro gyda *n meddylddrychan a'n 
donian ein hnnain. Fel gwisg Sani am 
Dafydd, yw dynwared ymadroddion pobl 
eraill. Ni chymmerai Abram hyd carrai 
esgid gan frenin. Mae derbyn elnsen yn 
ein gosod tann rwymedigaeth i arall; rhwym- 
edigaeth sy gaethiwus; a chaethiwed sydd 
atgas gan onaid mawrfrydig; Defnyddiwn 
ddywediadan a llyfran gwerthfawr, yr un 
fath a'r modd y gwneir gydag arfau gweithio; 
sef, i gynnorthwyo *r meddwl i wnenthnr ei 
orchwyl ei hnnan. 

5. Byddwn haeUonus. — Parchwn ein 
athrawon : nid elusen yw cyflog i weithiwr; 
y mae ffrwyth llafnr mor angenrheidiol i'r 
talwr, ac ydyw tal i'r gweithiwr; a gwerth 
am gydwerth yw'r naill i'r llall. Llanir 
meddwl dyiiion da tann fendith a wnaeth eia 
gwlad gystal ei gwybodaeth a'i moesau a'r 
nyn ydyw; ond gresynns mai tlawd yw am- 
gylchiadau bydol rhai ysgolfeistri dysgedig a 
phregethwyr dnwiol. A gawn ni ymfawr- 
ygn 'n Gristionogol, fel na byddo achos i wr 
da fyned yn debyg i'r Lefiad o Bethelem 
gynt, a thrigo Ile caffo le? Barn. xvii. Na 
fydded i neb gyhoeddi fod ychydig gyflog 
gwr o gyffelyb alwedigaeth iddo ef ei hnc 
yn ormod; cenfigen yn lladd ei pherchen 
ydyw hynny, tra y deallir, y gweddai i*r hyn 
a bennodom megys digon i eraill fod yn 



ddigon i ninnan hefyd. Moddion haelioni 
ydyw diwydrwydd, cynnildeb, gwrthfawrogi 
amser, iawn ddewis cyfeillion, sobrwydd, 
moesgarwch, a dnwioldeb ; a cbydymffurfiad 
gydag egwyddorion da Cristionogaeth yn yr 
enaid mawrfrydig, yn llywodraethu cym- 
meriad CcharacterJ dyn haelionus, ydyw 
crefydd ; yn ymweled &V amddifad ac ft'r 
gweddwon yn en hadfyd, heb fydol frychan. 
6. Llywodraethwn ein hunain mewn syn" 
wyr. — Mwy y w perygl gwr a fyddo mewn 
t£ bychan, 03 y t£ ar d&n, na phe byddai 
treffawr ar dan yn mhell oddiwrtho; a 
gwell yw yr hwn sy'n rheoli ei yspryd ei 
hnn, na'r hwn a ennillo ddinas. Yr hwn a 
ymladd yn erbyn ei n wy dan hyd nes gorch- 
fyg°> a waddolwyd gyda nerth y mawrfryd- 
igrwydd a fedr ymardderchogi mewn araf- 
wch synwyrol, ac ymddyrchafn mewn pwyD 
bnddngoliaethus : ac un o'i brif nodwedd- 
iadan yw edrych tros fai. Hudai^rhaiy 
bobl gynt i aberthn tros bechod er mwyn 
cael y cig ; a dyna pa ham y dywedir y 
bwyttaent bechod fel bara. Yr offerenwyr 
pabaidd a roddant allyngdod maddeuol, 
ynghlwm a phenyd anhawdd ei oddef, fel y 
caffont arian am ollyngdod oddiwrth y gosp; 
ac o herwydd mai felly y biwioliaethant, 
rhaid en bod yn bwyta pechod fel bara. 
Ond dali cni, nychlyd, a gwrthnn gan ddyn- 
ionach, a rhai o honynt mewn sefyllfaoedd 
poblogaidd,yw adrodd ac argraffu dywediadau 
enllibus am en cyd-greadnriaid, heb lesn 
nndyn, ond en bod yn ymhyfrydn ar gllgnoi 
crystiach aflan o wcndidan cymmydogion. 
Os teimlwn yr yspryd hwn ynom, Uadder ef ; 
onide, efe a'n lladd ni; ac os teimlir o'i 
herwydd yn eraill, bydded y bwyttawyr 
pechod islaw ein digio rhag i ddial ein 
gwnenthnr fel en hunain ; eithr ymddyrch- 
afwn i dosturio wrthynt O mor ardderchog 
oedd Dafydd yn y tro ar Bahurim ! Simei 
yn tafla cerryg atto, ac yn ei felldigo ; y 
bobl yn metha a dal y brofedigaeth, ac yn 
cynnyg myned a thori pen y melldigwr ; 
a Dafydd fawrfrydig, yn ei bendefigrwydd 
eneidiol, yn dywedyd, " Gadewch iddo, a 
melldithied ; fe allai yr edrych yr Arglwydd 
ar fy nghystudd i, ac y dyry yr Arglwydd 
i mi ddaioni am ei felldith ef." 2 Sam., xvi, 
5 — 14. Cafodd afael ar ei elyn Sani yn 
cysgu, a gwaywffon wrth ei ben ; ond yn 
He ei ladd, rhybuddiodd ef o'i berygll 
Hawdd a fuasai difa byddin ddall ynghanol 
Samaria ; ond dodi bwyd ger en bron, a'r 
fyddin yn cael llygaid agored i weled hynny 
a wnaed ! Mae cymmwynasau, pe heb well 

Digitized by VjOOQLC 



8 



Y WAWR. 



egwyddor na chyfrwysdra, yn bentyriad 
marwor t&n ar, ben gelyn, at doddi ei deim* 
ladau i'n parchn'n gydwybodoł. Dyweder a 
a fyner am foneddigeiddrwydd a challineb, 
gan y dnwiol en gwelir yn en dyagłeirdeb 
mawreddafl. Gwers anhawdd ei dysgu yw 
maddeu i elyn ciaidd a geisiodd ein gw&nu; 
ond nid gormod gan y grasol, pe gofynid 
hynny ganddo ddeng waith a thri-ugain y 
dydd. Grymusder gwr iachusol, wedi ei 
eni'n foddugoliaethwr, ydywyspryd hynaws, 
addfwyn, a thirionmewn mawrfrydigrwydd: 
gwnaeth lawer o ddaioni i eneidian yn y 
byd, trwy ra&lonrwydd ei lwyddiant mawr, 
a chyda chynnyrchion ei gynnydd tra 
effeithioL 

III. Effbithiau.— Bhyfedd ac ofhadwy 
y gwnaed dyn, a nerthoedd ei wybodaeth 
fawrfrydig sydd amlwg hyd i syndod ; Uun- 
iodd sawdd-beiriant, ymsaddodd i'r eigion, 
a chlndodd drysorau gydag ef o'r gwaelodion 
dyfrllyd ; fforfiodd bicellan, trywanodd for- 
filod, gwasgodd olew o'a cnawd, tynnodd 
offerynan o'n heagyrn, a mynnodd berlan 
drnd aUan o gregyn y wystrys ; adeiladodd 
long, pontiodd y moroedd, medr orchwylion 
uwch y rhyferthwy, a marchog yn fawreddas 
ar hyd ymchwydd llifeiriant trochionog y 
donn. Mawrfrydig a diwyd yw dyn ; clodd- 
iodd i ddymderan gweddillion hen goedwig- 
oedd, a chostrelodd yno hylif anweledig at 
droi tywyllwch nos fel golenni dydd : dir- 
wasgodd gorsen, berwodd ei sug, troes ei 
nodd chwerw yn felnsderau boddhaol, a 
Ihoddodd y garreg gallestr yn wydr tryloyw; 
olrheinlodd yr anialwch, dofodd fwystfilod 
rheibns, dysgodd lewod i'w lyfn, cawrfilod 
iV gara, a gwnaeth en crwyn yn hardd- 
wisgoedd, a'n dannedd yn llestri ifori Prawf- 
chwiliodd i ansoddion mwnai, gwreiddian, 
a Uysian, troes en hanfod yn feddyginiaeth 
i'r claf, a chafodd hefyd gyffyr, na raid i'r 
gofidos ond ei arogli nas dodir ef yn rhwym 
tann glymaa tawel trwmgwsg llonydd. Ym 
esgynodd i'r nchelderan; deallodd ffhrf 
cyrph a Uwybran planedan mawrion, enwan 
a sefyllfaoedd Hu o ser heulog, amseran 
tramwyoł gwibser llosgyrnog, a mesnriad 
maintiolaeth a phellteraa bydoedd ysplen* 
nydd yr eangderaa anfesorol. Ymlwybrodd 
trwy 'r elfenan ; glydiodd fwlen sidanog, a 
nofiodd o fewn y dylif awyrol ; mae'n lliwio 
llnnian creadariad, gyda phelydr yr hanl tan- 
baid ; mae'n siarad a pheUedigion, gyda thry- 
daniad y gwefr melltenog; ac y mae'n tramwy 
ar hyd y ddaear , gyda chyfiymdra eryraidd yr 
agerdd chwyrneUog. Bhyfedd ac omadwy 



ydyw dyn; cydnabyddodd fodolaeth yr 
Achosydd cyntaf, a meithrinodd feddyl- 
ddrych rhesymol am ddyledswyddau mcesol 
perchenenaid > amgyfrifoldebyrenaid iDdnw, 
ac am y byd mawr tragywyddol, Ile y rhaid 
i ni oll fyned. Ymehangodd oddi fewn, ac 
effeithiodd oddi allan ar ei rywogaeth, er 
daioni fyth barhaol; cyfansoddodd gyfon- 
draethan athronyddol a dnwinyddol, ta ag at 
addyagn eraill yn ffyrdd cyfiawnder hedd- 
ychol ; a chan gofleidio cenedlaethan filoedd, 
a llawer myrdd o bobl sydd heb en geni eto 
Pr byd, crynhoes fratiau lliain, rhwygodd 
hwy 'n ilarpian man, pwyodd hwy *n fwyd- 
ion meddal, a dugodd hwynt allan yn Heni 
teg o bapyr gwynn ; ac ar hwnnw, dacw ef 
yn dysgrifio ei ymchwiliadan, yn darlnnio ei 
ganfyddiadan, yn ysgrifenn ei syniadan, ac 
yn argraffd ei feddyliau, i V troaglwyddo r n 
orchestion mawrfrydigrwydd Pr oesoedd a 
ddaw ar ei ol ef ; ac y mae cydfloeddiad yr 
holi gampau yn dywedyd wrthnm ni, Ym- 
gryfhewch, ymnerthwch, byddwch wyr, ac 
ystyriwch mai bendith yn gyrhaeddadwy i 
bob dyn ydgw Mawrfrydigkwym). 

Tra 'r bach gwamal yn dal dig, 

Mor frawdol y mawrfrydig ; 

Am ynnfll trefh man Ile trig, — mae'r Uool 

Wr a fo rwyddol wir fawreddig. 



AWYROLIAETH. 



Pen. L—Dosparthiad Cyrph — Testom yra- 
driniad Awyroliaeth. 

Dosparthib cyrph, gyda chyfeiriad at en 
priodoliaethan peiriannol, i sylweddau ac ■ 
i hylifoedcL Pren, carreg, a mettal yn ei 
agwedd gyffredin, sydd angreifftiau o ay/- 
weddau. Un o'r neilltaolion peiriannol hyn- 
otaf yn y dosparth hwn ydyw, os cymmwysir ! 
gwthiad at y fath gyrph, y bydd i'w holi 
gyfanswm gael ei gyd symmod heb oddef an 
cyfhewidiad yn ei Inn nen ffurf. 

Dwfr, arian byw, mettel toddedig, awyr, | 
agerdd, ydynt angreifitian o fylifbedd. 
Mae gwahaniaeth dirfawr rhwng priodol- 
iaethan peiriannol y dosparth hwn a'r an , 
blaenorol. Nid oes yn y rhain yr ymlyniad ' 
rhanan sy'n achosi arosiad fforf sylweddaa, 
er cymmwyso egni gwthiol iV tneddn at 
newid en Ilon. Holi ranan hylif ydynt 
gwbl ryddion i ymsymmnd ym mysg eo 
gilydd, ac ymollyngant yn ebrwydd i gym* 
mhwyBiad yr egni lieiaf. Gedy hylifoedd i • 



r 



AWYROLIAETH. 



9 



gyrph sylweddoi fyned trwyddyntyn hawdd* 
ac y mae eu harwynebaa yn ymsefydlu i 
wastadrwydd perffaith bob amser, ond cael 
llonydd. Ni ad y mlyniad rhanau syl wedd aa 
i an corph arall fyned trwyddynt heb arfer 
nerth gwthiol anghyffredin, ac erys en har- 
wyneb, o ran gwastadrwydd terfyngylchog, 
mewn narhy w agwedd y digwyddir en lleoli. 

Bhenir hylifoedd i ddan ddosparth eglur, 
a en wir, oddiwrth nodweddiad en priodol- 
iaethaa peiriannol, yn rhai gwrthneidiol a 
rbai anwrthneidiol ; engraifft, Pe cymmerid 
llestr cryf, ei haner leowi gyda dwfr, a 
rhoddi clawr ar ei wyneb y fath na ddichon 
dwfr ddiangc rhwng y Uestr ai Jymylon, 
gwelid na allai nnrhyw rym hreichian bwys- 
wasgn gwyneb y dwfr fymryn yn is : eithr 
pe rhoddid clawr tynn felly ar awyr mewn 
llestr, gellid ei bwyswasgn braidd i'r gwaelod, 
ond y fynad y cymmerid ymaith y pwysan, 
dychwelai yr awyr gan orfodi 'r clawr i esgyn 
yn ol. Gelwir y priodoledd, yn herwydd 
ansawdd yr hon y gwrthwynebai *r dwfr 
ddisgyniad y clawr ac na oddefai leihad 
maintioli, yn briodoledd anwasgadwy; a'r 
briodoledd, yn herwydd natur yr hon y gad- 
awai 9 r awyr Pr clawr ddisgyn gan ei wthio 
i lat maintioli, a elwir yn briodoledd wasg- 
adwy. Hefyd, y briodoledd a ddangosai 'r 
awyr trwy wthio V clawr at i fyny, gan 
ddycbwelyd Pw faint blaenorol, wedi cym- 
meryd ymaith y pwysan, a elwir gwrthneid- 
iohrwydcL Ymddengys, gan hynny, fod 
gwrthneidiolrwydd peth yn tybied ei fod yn 
wasgadwy, nen a ellir ei wasgu i lai Ile, a 
rhaid fod y corph anwasgadwy yn anwrth- 
neidiol o orfodaeth, am na ymostwng at 
ennill adlamiad. 

A dywedyd yn fanwl, nid yw dwfr, nac 
nn gwlybyr arall hysbys i ni yn hoUol an- 
wasgadwy nen anwrthneidiol. Tybiwyd yn 
hir na pherthynai nn o'r priodoliaethan yna 
i ddwfr; eithr dangosodd profion cywir fod 
dwfr a gwlybyroedd eraill yn wasgadwy ac 
yn wrthneidiol. Pwyswasgiad awyr, sef 15 
pwys ar bob roodfedd bedaironglog o'i ar- 
wyneb, a leM faintiolaeth dwfr un ran mewn 
21740 oranan; ond y mac graddan gwasg- 
adwy gwlybyroedd mor lleied, fel y gweddai 
i ni edrych arnynt megys ar ffeithiau athron- 
yddol> yn hytrach nag ar briodoliaethan Pw 
hystyried mewn ymchwiliadan peiriannol: 
ac o ganlyniad, gwahaniaethir rhwng gwlyb- 
yroedd a chyrph awyraidd, yn yr holi draeth- 
odan am beirianwaitb, fel y crybwyllasom 
eisioes : a phan fynegir am en priodoliaethan 
yn rhif-fesurol, y rheolan am wlybyroedd a 



sylfaenwyd ar y dybiaeth en bod yn anwrth- 
neidiol, ac am hylifoedd awyraidd ar eu bod 
yn wrthneidiol. 

Mae'r nnrhyw briodoledd o fod yn an- 
wasgadwy, fel yr eglurasom nchod mewn 
dwfr, yn perthynn Pr holi ddosparth hwnnw 
o hylifoedd a elwir gwlybyroedd, yn gyffred- 
inol; megys arian byw, gwifr, &c; a'r 
briodoledd o wrthneidiolrwydd, a eglnrwyd 
yn yr engraifft am awyr, a berthyn Pr hylif- 
oedd agerol nen o ffurf darthol yn gyffredinol ; 
megys yr holi agerau, yr agerdd agodir 
gan wres allan o bob rhyw wlybyroedd, &c. 

Ygwahaniaeth peiriannol amlwg aphwysig 
hwn rhwng y ddan ddosparth crybwylledig, 
o hylifoedd, sfn rhoddi dosparthiad cyfatebol 
yn y gyfran hynny o athroniaeth beiriannol 
ag y sydd yn traethu am en priodoliaethan. 
Gelwir yr nn sy'n traethu am briodoliaethan. 
hylifoedd gwrthneidiol, sef yr hon &fa ffnrfio 
testnn ein traethawd presennol, yn Awtb- 
olueth; yr enw Saesonaeg Pneumatics, 
sydd ddeilHedig o'r Groeg, pneuma, yn ar- 
wyddo anadŁ nen awyr. 

Mae'r wnryw hylifoedd gwrthneidiol yn 
gwahaniaethn y naill oddiwrth y Hall mewn 
llawer modd. Un o'r nodweddiadan mwyaf 
neilldnol yn en gwahaniaeth ydyw, fod rhai 
yn barhaus wrthneidiol, ac eraill nad ydynt 
felly. Y rhai hynny na ellir en troi yn 
wlybyr, trwy nnrhyw foddion hysbys a elwir 
yn hylifoedd parhaus. Felly, er engraiift 
yw awyr. Ar y Iław arall, y rhai hynny, j 
gellir en troi i wlybyr, trwy en dodi tann 
bwyswasgiad nen yn agored i oerni, yw y 
rhai nad ydynt barhaus wrthneidiol, a gelwir 
hwy'n gyflredin tarthoedd. Felly, er en- 
graiń% yw agerdd. Heblaw hyn, cyfyd 
llawer gwahaniaeth arall rhwng hylifoedd 
gwrthneidiol a'u gilydd, allan o'u priodol- 
iaethau fferyllol. Nid y w angenrheidiol i ni 
ymyraeth a'u gwahaniaeth fferyllol, hydonid 
elomi draethn amFFERYLLiAETH (Chemistry); 
y priodoliaethan peiriannol y dywedwn am 
danynt yn y traethodan hyn, ydynt y rhai 
sy gyffredin i bob hylifoedd gwrthneidiol, 
fath bynnag a ddichon fod en gwahaniaeth 
mewn perthynas i barhad en gwrthneidiol- 
rwydd a'u hansoddan eraill. Yrhylif gwrth- 
neidiol mwyaf adnabyddns i ni ydyw aw yr 
awyrgylch, ynyr hwnyr anadlwn; ac y mae 
hwn yn meddiannn ar yr holi briodoliaethan 
peiriannol ag y sydd i ni en nodi mewn nn- 
rhyw hylif gwrthneidiol aralL O herwydd 
hyn» yngbyd a rhesyman eraill, bydd yn 
gyflens i ni ei fabwysiadn megys cynrychiol- 
ydd yr hylifoedd gwrthneidiol oll; 



Digitized by vj 



; mwi I 



10 



Y WAWR. 



bydd drafferfchus Fn disgyblion gymmwyso y 
penderfyniadau a ddeuwn atynt am yr a wyr 
gyffredin i bob un o'r lleill. 

Pen. U. — Mae Awyr yn meddiannu Priod- 
oliaethau cyffredinolDefnydd''Annrheidd' 
iadolrwydd, Anfywiogrwydd, Symmudol- 
rwydd, a Phwysau. 

Gan yr ymddengys fod Awyr yn sylwedd 
anweledig a di ddyryswch, yn yr hwn y 
syromadwn yn rhydd, gellid aramheu ar y 
cyntaf a ydyw m yn ddefnydd ai peidio. 
Gweddai i ni nodi nad yw priodoliaethau 
sylweddan, hyd yn nod y rhai sy fwyaf bys- 
bys i ni, yn cynnyg eu hunain yn union- 
gyrchol i sylw y synwyrau, ac y rhaid i'n 
synwyrau corphorol gymmeryd en harwain 
yn fynych gan ystyriaethaa athronyddol wrth 
en syniad. Nid am fod ystyriaethaa athron- 
yddol yn chwanega dim at y sicrwydd a 
dardd oddiwrth y synhwyran, ond yn hytrach 
am y cyfeiriant y synhwyrau at wrthrychau 
addasaf dyfalwch. Ystyriwn gan hynny y 
modd y gweddai i ni arłer ein synhwyran 
wrth benderfynu 'r gofyniad, A ydyw awyr 
yn ddefnydd ai nad yw? Gwyddom fod 
priodoliaethau pennodol y rhai sy'n rhaid i 
unrhyw beth eu meddiannu mewn trefn i fod 
yn ddefnydd ; ac ond eu meddiannu, yr ys- 
tyriwn y peth hwnnw o angenrheidrwydd, 
yn un a berthyn i'r dosparth o fodau a 
ddynodwn gyda 'r enwad defnydd. Y prif 
briodoliaethau mewn defoydd ydyw an- 
nrheiddiolrwydd, anfywiógrwydd, symmud- 
olrwydd, a phwysau ; a rhaid felly fod Awyr 
yn ddefnydd, neu nad yw, yn gyfunol a'n 
canfyddiad o'i fod yn feddiannol neu beidio 
ar y priodoliaethau gofynol hynny, 

1. AnnhreidcUolrwydd ydyw y briodoledd 
y mae peth o'i herwydd yn eyflenwi unrhyw 
gyfwng fel ac i gan allan bob corph arall, 
neu o'r fath na ddichon i unrhyw beth arall 
fod yn y cyfwng hwnnw hyd nes i'r Hall ei 
adael. Pe Uenwid coffr a phridd, ni ellid ei 
lenwi ag aur hyd nes tynner y pridd allan. 

Cymmerer Uestr gwydr haner llawn o 
ddwfr, a chorcyn yn nofio ar wyneby dwfr; 
wedi hynny, cymmerer costrel wydr heb 
waelod iddi, a chorcyn yn ei gwddf ; doder y 
gostrel a'i g wddf i fyny yn y dwfr, a'r corcyn 
nofiedig o'i mewn, a cheir gweled na chyfyd 
y dwfr nemawr o* i mewn, ond y nofia 'r cor- 
cyn yn is o'r haner nag arwyneb y dwfr sydd 
yn y llestr: codai y dwfr ychydig o fewn y 
gostrel am fod yr awyr sydd yuddi yn wasg- 
adwy; eithr ni chodai gyfuwch a'r dwfr yn 



y llestr am fod awyr yn llenwi 'r cyfwng ac 
yn cau 'r dwfr allan ; i brofi hynny, ni raid 
ond tynnu 'r corcyn o wddf y gostrel, yna, 
diangcyr awyr, a chyfyd y dwfr yn ebrwydd 
o'i mewn i lefel y dwfr o'i thu allan. Pe 
rhoddid clawr o fewn llestr, mor dynn na 
allai awyr ddiangc rhwng ei ymylon a'r 
llestr, &i 'n ddrylliau cyn y gellid ei bwys- 
wasgu hyd at waelod y llestr yn hollol. 
Dichon y tybiairhai fod awyr yn dreiddiadwy 
i raddao, am y codai 'r dwfr ychydig o fewn 
y gostrel; ac am, er nad elai 'n hollol, etto 
yr elaFr clawr yn lled agosfrgwaelod; ond 
mewn gwirionedd, nid oddiar dreiddioldeb 
yr awyr y deilliai 'r cyfryw effeithiau, ond 
oddiar ei fod yn wasgadwy. Yr awyr sy'n 
gildio Pr dwfr ac i'r clawr o fewn y llestr, 
gan grynhoi ei hun i lal cyfwng. Gan byn- 
ny perthyn i awyr y briodoledd o on- 
nrheiddiolrwydd. 

Hawdd a fyddai lliosogi profion o fodol- | 
aeth y briodoledd hon mewn awyr, ond nid 
yw hynny angenrheidiol yma, o herwydd y 
dirnedir y profion mewn amryw o'r pethau 
a ddysgrifiwn i ddybenion erailL Gellir dy- ! 
wedyd yr un modd am y lleill o briodol- 
iaethau awyr yr amcanwn eu sefydlu, a'r 
fath yw natur yr egwyddorion a serydlwyd t 
gan ymchwiliadau athronyddol, fel yr ail ym- 
ddangosant yn barhaus gan ddenu ein syl- 
wadau ar adeg na byddom yn ymofyn am > 
danynt, a cheir profion adnewyddol yn fyn- 
ych mewn ymchwiliadau a ymddangosant 
yn bellaf oddiwrth y rhai hynny Ile cawsant 
eu tarddiad. 

Yr ansawdd hwnnw mewn awyr, a en- 
wasom yn annrheiddiolnvyda\ aelwirweith- 
iau sylweddiad, a dywedir fod awyr yn 
sylwedd, Ond er mai anhawdd newid ar- 
feriad gwlad, gofynol ydyw i'n darllenwyr 
wybod nad oes iddynt ddisgwyl y fath air a 
sylwedd am aw o un math, yn llyfrau athron- 
yddiaeth; o herwydd angenrheidiol yw gwa- 
hanol eiriau am wahanol bethau rhag dyrysu 
deall. Sylwedd yw cnawd, a sylwedd yw enaid, 
ond gclwir y naill corph, a*r Hall yspryd; ac 
felly er mwyn gwahaniaethu pethau, arferir 
sylwedd yn wrthwyneboi i hylif, ac yn y 
dosparth hylifawg y mae awyr. Pe dyweder 
sylwedd am gyrph celyd, ac am gyrph hy- 
lifog, er mai sylwedd ydyw'r naill a'r Hall, 
arferid feUy yr unrhyw air mewn dwy ystyr 
wahanol, yr hyn beth y dylem ci ocbeL Gan 
hynny, tybiasom mai addas am y briodoledd 
honno a berthyn i bob math o ddefnydd yn 
gyffredinol, ac y sydd yn naca dyfodfa i 
ddefnydd arall allu Uenwi ei gyfwng hyd nes 

Digitized by VjO\J^IC 



AWYBOLIAETIL 



11 



wedi iddo ei han ei adael, ydyw ei galw 
wrth yr enw nacaol annrheiddwlrwydcL 

2. Anfywiogrwydd, neu fod yn swrth a 
difywyd, yr hyn sy briodoledd a berthyn i 
bob math o ddefnydd ya gyffredinol, yw'r 
onsawdd hwnnw, y gofynir ymdrech neu 
egni cyn y gellir rhoddi symmudiad mewn 
defnydd pan y byddo yn orphwysol, ac y 
gofynir ymdrech egniol hefyd cyn y gellir 
dinystrio neu agweddu unrhyw symmudiad 
a fyddo ganddo pan heb fod yn gorphwys. 

Nid yw chwythiad Gwynt ond awyr yn 
symmud. Rhaid i bob rhwystr a wrth- 
wynebo symmudiad gwynt oddef pwyswasg- 
iad, a rhaid iddo ymdrechu gyda gwrth- 
safiad cyfartal ei nerth, neu ynte cludir ef 
ymaith cyda chorph yr awyr symmudol. Y 
cyfryw ydyw effeithiau gwynt ar blu, awyr- 
fwlen, a chyrph eraill a nawf yn yr awyr- 
gylch. Hefyd ar longau a phob cyrph a 
nawf ar ddwfr, ac a daenant arwynebau 
digonol i wrthsefyll y gwynt, megys hwylian. 
Er mor hynod deneu yw yr awyrgylch sydd 
yn ein hamgylchynu, canfyddir ei bod yn 
aliuog i ymdrechu gyda graddau nerthol o 
egni, pan y byddo ganddi raddau digonol o 
gyflymdra ; profir hynny gan effeithiau cor- 
wynt yn cynnyrfu dyfroedd y cefhfor, yn 
rhwygo'r coed mwyaf i fyny o'r gwraidd, ac 
yn bwrw adeiladau cedyrn Fr Uawr. Mae'r 
effeithiau yna'n sefydlu y tu hwnt i ammheu- 
aeth y grym mawr sydd angenrheidiol at 
ddynystrio neu agweddu symmudiad awyr. 

Os bydd yr awyrgylch yn ddystaw ac 
heb chwythu, bydd iddo roddi rhwystr i 
wrthwynebu mynediad unrhyw gorph trwy- 
ddo. Dygir y rhwystr hwn i weithrediad 
gyda'r egni a wneir gan y corph, a fyddo'n 
myned felly trwyddo, i ddileu yr awyr yn ei 
ymdaith. Os symmudiad corph drwy'r awyr 
a fydd araf, a'r gwyneb a fyddo at gyfeiriad 
y fynedfa heb fod yn fawr mewn cyfartalwch 
i'r holi gorph, dichon na theimlir nemawr o'r 
gwrthwynebiad ; ond os prysarir y symmud- 
iad, neu os mwyheir yr arwyneb cyfeiriol, 
teimlir y gwrthsanad yn ddiattreg. Wrth 
rodio ar ddydd tawel, nid hawdd y teimlwn 
wrthwynebiad awyr; ond os cerddwn gan 
gynnyddu'r buander a rhedeg, deuwn i 
deimlo'r un effaith a phe chwythasai gwynt 
yn f wyfwy i'n hwyneb; cynnyddir yr effaith 
yma 'n gyfartal i'r buanrwydd, ac y mae i'w 
theimlo'n amlwg pan yn marchogaeth neu yn 
gyrru 'n gyflym. 

Pe gwthier gwyntyll fawr, neu wlawlen 
agored yn erbyn yr awyr dawel, teimlid y 
gwrthwynebiad yn y mynud, er na wthid 

___ __ _ 



ond yn araf; ac angenrheidiol yw gryn egni 
at allu parhau y symmadiad. Gan hynny 
perthyn i awyr anjywiogrwydd, a symmudol- 
rwydd, 

3. Pwysau, yw y bod trymder peth yn 
gyfartal iV gynnwysiad o ddefnydd ; ni a 
gawn olrbain am hyn yn fanylach yn ein 
Rhifyn nesaf ; ond os ein hamcan yw scf- 
ydlu'r ffaith y bod trymder mewn awyr, y 
modd mwyaf union-gyrchol yw ei bwyso 
mewn clorianau. Os gofynir cael graddau 
ei bwysau neu ei bwysiant priodol, gyda 
many 1 rwy dd cywrain, rhaid cymmeryd 
moddion nad ydynt mor uniongyrchol, ond 
y sydd gywirach na'r clorianau. Ymfodd- 
lonwn yn y bennod hon gyda sefydlu^^oi/A 
y bod gan awyr bwysau* 

Mae rhai effeithiau amlwg yn dangos hyn. 
Eglurasom yn ein traethodau am ddyfr- 
bwysiant, os y dodir corph ysgafnach na'r 
hylif o'i fewu, yr esgyn hwnnw ynddo; a 
dywedasom os y bydd i gorph esgyn mewn 
hylif mai rhaid y w y bod hwnnw yn ysgafn- 
na'r gwlybyr o fewn yr hwn y symmud. 
Yn awr, nis gellir amrnheu nad oes pwysau 
mewnsidan, tywod, bad, a dynion yr awyr- 
fwlen, er hynny hi a esgyn yn yr awyrgylch ; 
a rhaid gan hynny fod yr awyrgylch, maint 
am faint, yn drymach na'r awyr-fwlen es- 
gynol. Heblaw hyn, y cymmylau a welwn 
yn nofio 'r awyrgylch, ydjrnt yn gyffredin 
gyfansoddedig o ddwfr, fel y profir gan eu 
mynych syrthiad yn wlaw: ac y mac iddynt 
gan hynny bwysau, ond etto rhaid en bod yn 
ysgafnach na'r awyrgylch yn yr hon eu 
crogwyd yn gostrelau mawrion a nofiadwy. 
Pe cymmerid rhól geuol, tebyg i sugnedydd 
cyffredin dwfr, ond heb dwll yn y gwaelod, 
a rhoddi ynddi ffon a elwir sugnbib, a chafell 
ar flaen honno yn agor at i fyny, diangai 'r 
awyr drwy'r gafell wrth ei hanfon i ławr at 
waelod y rhól; ac os byddaTr lledr gafellog 
ar flaen isaf y sognbib yn ddigon tynn i 
rwystro awyr o'i gylch, rhaid a fyddai nerth 
mawr at godi 'r sngnbib o'r gwaelod; ond 
wedi ei chodi yn lled nchel, a gollwng y 
gafael, byddai iddi gwympo a tharaw'r 
gwaelod gydag egni grymas. Mae*r effaith 
yna *n dangos yn amlwg fod pwysau'r awyr 
yn gwasgu ar wyneb uchaf y sugnbib, tra 
nad oes danodd ddim i'w chynnal. Hyn 
yw'r peth a elwir yn sugniad gan y werinos; 
fel pe byddai rhy w rym o fewn y rhól yn 
tynnn 'r ffon i'r gwaelod. Nid oes o fewn y 
rhól ddim heblaw cyfwng gwag, ac amlwg 
mai afresymol priodoli unrhyw ddylanwad 
peiriannol i wagder cyfwng heb ynddo ddim. 

niniti7firihv\jQQglg_ 



12 



Y WAWR. 



Profir yn mhellach etto mai pwysaa perth" 
ynol yr awyr sy'n gwasgu ar wyneb ucbaf y 
ffon o fewn y rhol, gan ei hattal i fyny a chan 
ei gwthio i'r gwaelod, oblegid os mwyheir 
arwyneb y blaen gafellog, mwyheir hefyd y 
gry ni sy'n gwasgu 'r ffon at i ławr ; a mwy 
na hynny, cynnyddir ygrym mewn cyfartal - 
wch i gynnydd maint yr arwynebedd. Can- 
fyddwyd, mewn ffaith, pan y tynner ymaith 
yr holi awyr, neu unrhyw hylif gwrthneidiol 
arall o'r cyfwng o tann sugnbib, y bydd ar 
y blaen gafellog bwyswasgiad cyfartal i 
oddeutu 15 pwys ar bob uiodfedd pedair- 
onglog o'r arwynebedd tichaf: a gellir casglu 
oddiwrth hyn, am golofn o awyr, a cnanddi 
fodfedd pedair onglog yn wadn iddi, ac yn 
cyrhaedd oddiwrth wyneb y ddaear hyd i 
gwrr uchaf yr awyrgylch, ei bod yn pwyso 
yn agos i 15 pwys. Mae pwysau awyryn 
amrywio mewn terfynau bychain, ond gellir 
ei ystyried yn 15 pwys o ran cyfartaledd 
cyffredin. Y peiriant awyrol sydd offeryn 
a'i effeithiolrwydd yn ymddibynu ar yr eg- 
wyddor yna; oblegid pwyaauY awyrgylch a 
arferir yn symmudydd cyntaf yngwasgiad 
sugnbib hyd at waelod y rhol. 

Ond y mae etto ddadl sy fwy penderfynol 
mai pwysauY awyrgylch yw yr hyn a wasg y 
sugnbib i ławr. Os tyllir gwaelod y rhol, 
yr un fath a sugnedydd cyffredin, fel y goll- 
ynger awyr tanodd, ni wasgir y ffon mwy at 
i ławr ond yn hytrach pwysir hi at i fyny ac 
at i ławr gan egniadau cyfartal; ac ni thu- 
eddir ci disgyniad mwy na'i hesgyniad, oddi- 
gerth gan belled ag a dago pwysau'r sngn- 
bib ei han yr effaith. Perthyn yr effaith 
yna i briodoledd awyr, trwy'r hon y gwasg 
yn gyfartal ym mhob cyfeiriad, yr hyn a 
eglurwn yn ein pennod nesaf. 

Y prawf mwyaf nniongyrchol modd byn- 
nag, y bod awyr yn ddefhydd trwm ydyw, 
y gellir heb oedi ei bwyso. Cymmerer cost- 
rel a gynnwys oddeata daa eh wart, ac ar ei 
gwddf ollyngfa r!s droellog; trwy foddion 
awyr sugnedydd nen chwistrell ddyhysbydd- 
ol, gellir ty nn a ymaith yrawyr oY gostrel a 
cbau ei gwddf. Wedi hynny doder y gost- 
rel wag yn un pen badellog clorian gywir, 
a doder gwrthbwysan cyfartal i'r gostrel yn 
y badell arall i'r glorian, a cheir felly gyd- 
bwysiad. Wedi cydbwysoY gostrel yn gy- 
wir, trber y risdroell fel yr elo awyr i'w 
mewn, a bydd iddo bwyso rhagor yn ddi- 
symwth ; a chanfyddir cyn y gellir adfer cyd- 
bwysiad cyfartal fel ag a oedd pan y gostrel 
yn wag o awyr, mai angenrheidiol a fydd 
chwanegn at y pwysaa a ddodwyd o fewn y 



badell arall, yn unol a 534 o ronynau am 
bob troedfedd chwechyfochrog o awyr a gyn- 
nwys y gostrel. Gan fod 1,000 wns mewn 
troedfedd chwechyfochrog o ddwfr, mae'n 
canlyn, a maint am faint, y bod dwfr oddea- 
ta 817 o weithiau'n drymach nag awyr. 

Mae llawer o effeithian hysbys i ni, ac yn 
rhai a berant gryn syndod i rai, y gellir 
rhoddi rheswm am danynt gyda pbwys- 
drymdcr yr awyr. Pe canid trwyn a thwll 
gafellog megio gyffiredin, gwelid nad dichon- 
adwy symrand ei byrddan oddiwrth en gilydd 
heb nerth mawr. Y rheswm am hynny 
ydyw, nad oes yn y fegin ad wy y gallo awyr 
fyned o'i mewn i wrthwynebn gwasgiad yr 
awyrgylch ar wynebau allanol y byrddan. 
Mae gan y pysg cragenog a ymlynant wrth 
greigiau, malwod, a chreaduriaid eraill, alln 
trwy egni gewynol iyrru ymaith yr awyr oddi 
rhwng gwyneb y graig a'r gwyneb a ddodoot 
hwy arni; ac am hynny, gwasgir hwy ar y 
graig gyda grym cyfartal i 15 pwys am bob 
modfedd betrnal ynyr arwynebedd cyffyrddol. 
Yr un achos, s/n gallnogi gwybed a chre- 
aduriaid eraill i gerdded ar wydr ffenestr 
ddarbenol, neu ar wyneb isaf nen derfyn- 
gylchol ystafell, gan ymddangoa megys yn 
grogedig ei byn eu traed, a'a cyrph at i ławr. 
Profwyd yu dd i wed Jar y cyfyd hyn oddiar 
alln i fwrw allan yr awyr oddi rhwng en 
traed a'r arwynebedd y cerddont arno, fel ag 
i gaci pw5 r swa^giad oddiwrth yr awyrgylch 
a fyddo gyfartal i faintiolaeth gwadnau en 
traed. Gan hyn perthyn i awyr bwysaa, a 
rhaid mai defydd ydyw. 



Rheolau at fesur AmgylchcdiL 

Wrth ystyried pwyswasgiad jt awyrgylch 
ar unrhyw arwynebedd, gofynol yw gwybod 
nifer y modfeddi ysgwar sydd ynddo: a chan 
y digwydd yn fyny eh mai erwn jt arwyneb- 
edd, yn neilldnol blaen gafellog sugnbib o > 
fewn rhol, buddiol a fyddai cael rheol ferr, a 
hawdd ei deall, gyda'r hon y dichon i nn 
wybod nifer y modfeddi ysgwar a fydtk , 
mewn unrhyw arwynebedd erwn a aller ei 
fesur. Canfyddir y rheol ganlynoł yn dra 
gwasanaethgar i'r dy ben hynny; amyrhydd i| 
wynebfesur yr amgylchedd hyd o fewn y 
dengmilfed rhan o bob rhyw un fodfedd a ■ ' 
fyddo yn ysgwar haner y trwch. 

Rheol gyrtiaf. — Mesurer trwch yr am- 
gylchedd ; doder i ławr ar lech y rhifhod a 
saif am haner y trwch ; lliosoger y rhifhod 
hwnnw gyda'i hunan, a cheir ei ysgwar ; 

. — 



— 



AGWEDD BRESENNOL, &c. 



18 



wedi hynny, lliosoger cyfanswm yr ysgwa r 
gyda 3.1415, aV cyfanswm hwnnw a fydd 
nifer holi fodfeddi ysgwar yr arwynebedd 
crwn. 

Engraifft. — Golyger fod trwch arwyneb- 
edd rbyw glawr crwn yn 24 modfedd; 
rhoddwn i ławr y rhifnod a saif am hanor y 
trwch, sef, *12, wrth liosogi 12 gyda'i hunan, 
a dywedyd deaddeg gwaith deaddeg, ceir ei 
ysgwar, 144 ; wrth liosogi yr ysgwar gyda 
3.1415, ceir cyfanswm y modfeddi ysgwar 
a gyDnwys yr holi arwynebedd ; a lliosogi 
hynny gyda 15, a rydd nifer pwysan'r awyr- 
gylch ar y cyfiryw. 

Eglurhad. — Arwydd Hiosogiad, yn llyfrau 
rhifyddeg yw X , ac arwydd cyfartal yw = 
yn awr Uiosogwn haner trwch y clawr, sydd 
a'i holi drwch yn 24 modfedd gyda'i hnnan, 
a saif fel hyn, 12 X 12 = 144. Gan hynny 
canfyddir y gwynebfesur fel yma : — 

144 
3.1415 y lliosogydd 



720 
144 
576 
144 
432 



452.3760 Cyfanswm y 
modfeddi ysgwar byd o fewn dengmilfed 
rhan o fodfedd 144 o weithiau; sef 10,000ed 
rhan yn mhob rhyw un fodfedd a gynnwys 
yr holi amgylchedd. 

Dichonadwy ydyw canfod nifer y mod- 
feddi a gynnwys arwynebedd crwn heb ddeg 
ranau (decmals); a gafaelcd ein disg) blion 
yn en Hechau, gan fesur a rhifnodi am niferi 
gwahanol i'r hyn a welir yma, ond gan 
ddylyn yr nnrhyw reol. 

Bheol cuL — Mesnrer holi drwch yr ar- 
wyneb crwn ; doder y rhifnod hwnnw i ławr 
ar y llech faen ; pedwarongler y rhifnod ; 
rhaoer yr ysgwar gada 14; lliosoger y 
cynifeiriad (ąuotient) gydag 11; ar cyfan- 
swm a fydd yn hynod agos i faintiolaeth y 
gwynebfesur. 

Engraifft, — Yr holi drwch yn yr engraifft 
flaenorol yw 24 modfedd ; ac felly 24 X 24 
=-576; sef, 24bedaira'r hugain o weithiau 
sy gyfartal i 576; rhaner hynny gyda 14, 
gan ofyn sawl 14 sy mewn 576, acheir 41} ; 
lliosoger 41 gyda\ 11, a cheir 452}. 



AGWEDD BRESENNOL LLEENYDD- 
IAETH YN NGHYMRU. 

HYSBT&IAD. 

Mae Traethodau " Rhys Gymro" a "Julius? 
yn rhagori ar a dderbyniasom erbyn y dydd 
olaf yn Ebrill; ond gan nad ystyriem y naill 
na'r Hall yn teilyngu 'r Wobr, cynnygiodd 
Cyfeisteddfod barchus yr Atuen^um Caer- 
dydd, Fathodyn Arian, yn ychwanegol at 
Bum Punt Cyhoeddwry Wawr^ ar yr ammod 
o gael gwobrwyo'r llwyddiannus yn ngwydd 
yr Eisteddfod, Mawrth Snlgwyn diweddaf ; 
a chan obeithio y derbynid cyfansoddiad teil- 
wng, erbyn o fewn wythnos i ł r wyl, cydsyn- 
iasom a charedigrwydd y boneddigion. 

O fewn gohiriad yr amser, daeth Traeth- 
awd "Adekyn" i law; buan y deallasom 
mai gwr dysgedig, o wybodaeth eang, medd- 
wl ymgrafangol, ac annibynol ei olygiadaua 
ysgrifenodd y Traethawcl hwn ; ond ofnem 
ei fod yn dywedyd y gwir yn rhy noeth, 
tra y gofidiem na chaffai 'r wlad ei weled ; 
ac oblegid i ni grybwyll .felly, anfonwyd y 
cyfansoddiad i'r Parch J. Jones, Nanhyfer, 
(TegidJ, gyda llythyr oddiwrth Gyhoeddwr 
y Wawr, yn deisyf ei fam am deilyngdod 
cynhenid y Traethawd; a chan i'r boueddwr 
Parchedig, adrodd ein golygiadau blaenorol, 
agos air yn air, er nas gwyddai ef jt eiddom 
ni, dodwn ei adroddiad ger bron ein dar- 
llenwyr, gan hysbysu ein hollol gydsyniad 
a'r cyfry w, ac ei cyhoeddir yn llyfr gyda 
chyfieithiad Saesonaeg. 

Beirniadaeth. 
Ffug enw da a rcddes yr Awdur arno ei 
hun, a defnydd da hefyd a wnaeth efe o'i 
adenydd, ei lygaid, a'i big, ac o'i ainser; 
canys nid hir y bu efe yn myned trwy 
Gymru, ac a bigodd i fyny yr ymborth goreu 
ar a allasai efe weled ar y ffordd ; am hyny 
gellir dywedyd am dano, mai hyn: — 
Aderyn o ddyn pur dda, 
Miloedd myrdd a'i caomola. 
Ysgrifenodd yr "Aderyn" Draethawd hynod 

dda; a diau yw genyf y der by n y cynnifer 
ag a'i darllcnant les ac addysg nid bychan 
oddiwrtho. A gobeithio y bydd iV hwn ac 
sydd yn cara y Gymraeg eisys godi i fyny ar 

01 ei ddarllea, yn Uawn eiddigedd dros yr 
hen iaith anwyl; ac y dengys efe y parch y 
sydd ganddo i'w wlad a'i genedl, nid mewn 
gair yn nnig; ond mewn gair a gwcitbrcd. 



14 



Y WAWR. 



Ond i'r Cymry ddarllen 7 Traethawd, a 
gwneuthur 711 ol 7 cynghorion a roddir 
ynddo, ni a fyddem yn fuan yn gyfrifedig 
ymhlith cenhedloedd dysgedicaf y byd. 

Yn gymmaint ag i*r Awdur son rwy nac 
unwaith am y Germaniaid, sef, yr Ellmyn 
neu AUmaeniaid, mai y gelwir hwyntgenym 
ni, cymmeraf yr achlysnr o roddi yma yr 
hanes a ganlyn. Yr oedd yn mysg yr Ell- 
myn ddynion dysgedig iawn er oesoedd ; ac 
yn ddynion hefyd o gynneddfan cryfion, ac 
o ddealltwriaeth mawr. Eitbr nid yn en 
hiaith en hnnain yr ysgrifenent bwy eu 
gwaith dysgedig, ond yr iaith Ladin; a 
mawr ac ehelaeth oedd nifer en darllenwyr 
drwy holi Ewrop, ond bychan a phrin oedd 
nifer y gwyr da a chwennychent ddysgn yr 
Allmaneg, mamiaith y dysgedigion. Yn 
mhen hir a hwyr o amser, pan welodd y 
dysgedigion EUmynawl bod eu gwaith hwynt 
mewn bri mawr gan ddysgedigion eraill 
wledydd; ac nad oedd neb er hyn, yn dysgu, 
nac am ddysgn, yr Allmaneg; eithr i'r 
gwrthwyneb yn ei dibrisiaw, ac yn ei dir- 
mygo, penderfynasant yn unfryd, mewn cy- 
fkrfod gyda'u gilydd, nad ysgrifenent mwy- 
ach yn Łladin, ond yn iaith eu gwlad, yr 
Allmaneg. Pan welodd dysgedigion gwled- 
ydd eraill hyn, a hwythau yn gwybod trwy 
brofiad mor ddysgedig oedd yr awdwyr EU- 
mynawl, aethant yn fuan yngylch dysgn eu 
hiaith hwynt; yr hon iaith, o herwydd hyn, 
yn Ile bod megys oY błaen yn wael ac yn 
ddi werth yn ngolwg y byd dysgedig, a gyf- 
rifir heddyw yn un o'r ieithoedd goreu, ac 
mwyaf cymmeradwy a dymunawl, ar wyneb 
yr holi ddaear. Nid oes dysgedigion yn un 
wlad heddyw heb fod yn hyddysg a'r All- 
maneg. Efelyched y Cymry gan hyny yr 
Ellmyn dysgedig a gwladgarawl, 03 ydym 
mewn gwirionedd yn cara ein iaith a'n 
cenedl. 

Pan oeddwn yn cartrefn yn Rhydychain, 
cefais yr anrhydedd o roddi naw o wyr 
ieithawg a llythyrenawg o'r Almaen ar ben 
y ffordd i ddysgu Cymraeg. Y rhai hyn a 
ddaethant ataf oblegid clywed o honynt am 
y Uythyran a ysgrifenaswn at y diweddar y 
Doethawr Gesenius, awdur Thesaurus Lin- 
guce Hebraece et Chaldaece Vet. Test. ac 
eraill lyfrau dysgedig mewn perthynas i'r 
iaith Gymraeg. A chlywais yn ddiweddar 
fod yr iaith Gymraeg yn awr yn cael ei dysgu 
yn holi brif ysgolion yr Almaen. Eithr, 
Ah ! nid cymmaint oblegid yr ysgrifeniadau 
y sydd ynddi ; ond oblegid ceir gwreiddiau 
hynaf ieithoedd byd yn hon. 



Terfynaf yma. Yr wyf yn dyfarnu j ! 
Traethawd, o waith *'Adertn, m ar Agwtdd I 
bresennawl Lleenyddiaeth yn Nghymru, yn < 
teilyngu gwobr Mr. David Evans ; a bod 
Mr. Evans hefyd yn haeddu pob parch a ! 
chlod oddi wrth y Cymry, "Canys y mae yn 
cara ein cenedl.*' 
Nanhyfer, yn Mhenfro, • TEGID. 

Mai 30ain. 1851. 



Y TRAETHAWD BUDDUGOL. 

Gan "Aderyn" sef, Mb. Thomas Stepheks, 
Merthyr TydjU, awdwr M The Literaturę 
ofthe Kymry." 

A glyweitti chwedl RhiwaUawn, 
Yn athrawiaethu yn rhadlawn ? 
Lle na bo dysg ni bydd dawn. 

Rhaoymadeodd.— Wele draethawd ar Agwedd 
bresennol Lleenyddiaeth Cymm; ac ynddo 
amcenais ddweyd y gwir t yr holi wir, a dim ond 
y gwir. 

Yn awr, draethodyn bychan, tyred ąer bron 
dyfeirniad; gwrandaw yn astud beth oynag a 
ddywedir am danat, fel y byddo 8ylwadau'r 
beirniad o lea iti, ac o addysg i'th awdwr, a 
bydded i lwyddiantganlyn dy gerddediad. 



Y mae perthynas agos yn hanfodi rhwng 
Lleenyddiaeth pob gwlad a chyflwr y bobl. 
Pa beth bynag fydd eu prif arferion, eu diff- 
ygion neu eu cyflawnderau, bydd cyssylltiad 
agos rhyngddynt a'r cyfansoddiadau lleen- 
yddol a darddant yn eu plith. Diffygion un 
fyddant yn ddifiygion y llall; a chyfiawn- 
derau un fyddant yn achosion dechreuol i'r 
rhagoriaetbau a gyfyddir yn y llall. Gwr- 
oldeb i'w tcstun dechreuol pob lleenyddiaeth; 
y mac'r cyfansoddiadau boreuol yn mhob 
gwlad yn ymdrin yn bcnnaf & gorchestwaith 
rhyfelwyr; ac mewn canlyniady mae*r iaith 
a ddefnyddir yn fwy cyfoethog mewn geiriau 
milwrol nac mewn geiriau ereill. Yn ystod 
amser, fel y byddo rhyfel yn rboddi lle i ar- 
ferion heddychol, a gwareiddiad yn dylan- 
wadu ar gymdeitbas, y maeY cyfeiriadao 
milwrol yn suddo o'r golwg, ęnwau otferyn- 
au rhyfel yn myned allan o ddefnyddiad, a 
geiriau ereill, mwy cyfattebol i'r cyflwr cym- 
deithasol newydd yn cymmeryd eu lle. 
Mewn cyflwr gwareiddiol y maeYcelfyddyd- 
au yn cymmeryd lle gwroldeb; y mae'rl&n- 
yddiaeth yn myned yn ysgrifenedig yn lle 
bod yn adroddedig fel o'r blaen ; y mae'r 
iaith yn arddel rheolau grammadeg ; ac yn 
Awdlau'r Beirdd y mae gofyniad am fwy o 
ddysg, a chrebwyll nac a ddefnyddiwyd 
mewn oesoedd mwy boreuol. Y mae cym_ 



AGWEDD BRESENNOL &c 



15 



deithas, fel dyn unigol, yn myned trwy y 
gwahanol gyflyran, o fabandod, ieuenctyd, 
maintioli, a diwedd oed ; ac y mae ełu hyra- 
ddrechion raeddylgar yn dwyn cyfartalrwydd 
agos i ein cyflyrau cymdeithasol ; mewn 
araseroedd boreuol yr oedd awen yn unig 
yn rhoddi cyflawn foddhad; ond pan fydd y 
meddwl wed i ci lenwi a gwybodaeth, y cof 
wedi ei lwytho a dysg, a'r deall wedi ehangu 
trwy ymarferiad, y mae gal wad am briodol- 
eddaa ereill cyn y gellir rhagori, acyr ydym 
yn disgwyl am awen ac athrylith hefyd. 

Cynnwysir yn y sylwadan rhagfłaenol, 
grynodeb o hanes leenyddol y rhan fwyaf o 
genhedloedd Ewrop ; a phe sylwem ar hanes 
leenyddol y Cymry yh yr oesocdd a aethant 
hcibio, canfyddem y gellid gyda llawer o 
briodolrwydd gyfeirio yr yn sylwadan at 
Dywysogaeth Cymru. Ymffrostia, ac yn 
ddian y mae ganddi hawl i ymffrostio yn 
hendra ei Heenyddiaeth; ond nid yw oed 
yn brawf digonol o ragoriaeth. Yn yr 
wythfed ganrif cyfaosoddodd mynach yn 
Lloegr, ddennaw o linellan mewn mydr, a 
barnwyd fod yn rhaid iddo gael cynnorthwy 
nwchddaearol i gyflawni cymmaiat o orcb- 
est. Ond yn hir^ iawn cyn hynny, yr 
oedd gan y Cymry leenyddiaeth helaeth; 
ac yr oedd y Beirdd Llywarch, Taliesin, 
ac Anenrin yn en llawn ogoniant Y 
mae yn arfer gyffredin i gyfrif y Gododin, 
a Chaniadan Taliesin, yn rhai o*r pethan 
godidocaf a ddaethant o groth amscr ; ac 
yn ol yr arfer farddonol y mae beirdd di- 
weddar yn galw am gynnorthwy y cynfeirdd, 
fel pe baent yn rhyw gewri anfeidrol. Yma 
fei mewn pethan ereill, y mae pellder yn 
harddn'r olygfa ; a chan fod llawer yn clod- 
fori y cynfeirdd heb wybod dim am danynt, 
ymddengys, fod hynafiaeth yn cael ei gyfrif 
yn brawf digonol o ragoriaeth. I raddan 
pell iawn y mae felly ; nidyw gwael bethan 
yr oesoedd a aethant heibio yn cael ein tros- 
glwyddo ini ; a pban fydd rhywbeth yn 
ennUl parch o oes i oes, y mae yno arwydd 
o ragoroldeb. Yn en dydd hwy, yr oedd 
cyfansoddiadan y Cynfeirdd yn betban gorch- 
estol ; yr oeddent yn atteb gofyniadau en 
cydoesolion ; ac od oedd ynddynt lai o awen, 
y mae ynddynt hefyd lawer mwy o ryin, a 
llawer llai o sothach, na rhan fawr o fardd- 
oniaeth yr oes bresennol. Yr oeddent yn 
tarddn oddiar fywyd meddyliol y bobl ; yr 
oeddent yn atteb iV dymuniadan hwy; ac 
hyd yn nod yn yr oes bresennol. y mae eu 
cyfeiriadan hanesyddol, a'a darlaniadan o 
gyflwr moesol, milwrol, a deallol y Cymry 



yn y chwechfed ganrif, yn ennill parch beirn- 
iad hanesyddol y dyddiaa hyn. Am fardd- 
oniaeth y canrifau canlynol, gellir gwoeyd 
yr yn sylwadau, er fod y cyfansoddiadau 
barddonol yn fwy anaml, a'r beirdd yn llawer 
llai godidog. Wedi colli Unbennaeth Pryd- 
ain, ac wedi ei gyfynjca i derfynan y Dy- 
wysogaeth, llwfrhaoedd yspryd y Cymry ; 
tua'r ddegfed ganrif, crogasant ea telynau ar 
yr helyg ; a ł r nnig enghreifftiau a geir o 
leenyddiaeth yr oes, oi*dd y chwedlan 
rhyddieithol, a chaniadau crefyddol y 
myneich PabyddawL Y mae milwjrr dewr 
y chwechfed ganrif wedi diflanu o'rgolwg; 
ac er fod llawer o ysgarmesan bychain yn 
cymmeryd He yma a thraw ; nid oedd nn 
cyffroad cyffirećlinol yn mlith y bobl , nac nn 
adfywiad yn en barddoniaeth : yr oedd yr 
oes a'i Heenyddiaeth yn dra mnrnaidd, ac o 
ganlyniadd yr oeddent yn cydweddn a'u 
gilydd. Tna dechren y ddeuddegfed ganrif, 
daeth cymewidiad mawr dros genhedloedd 
Ewrop ; y cysglyd a ddihnnwyd ; trowyd 
anwybodaeth allan o gartrefleoedd dysg ; 
rboddodd llyfrdra le i ymdrechion mawredd- 
og ; ac ar bob llaw gwelwyd y cenhedloedd 
mewn cynnhwrf. Pa beth oedd achos y 
Uesgedd rhagfłaenol, neu pa beth a achlys- 
nrodd y deffiroad, nid hawdd pendefynnn; 
ond hyn sydd yn amlwg ddigon, fod i'r fath 
wahaniaeth canfodadwy gymmeryd Ue, o 
fewn i ychydig flynyddan yn y byd anianawl, 
rhwng goleufer y wawrddydd a thy wyllwch 
y nos. Y cyfnewidiad hyn a welir yn eglnr 
yn y gweddillion hynny o'r talm yma, y rhai 
ydynt ar glawr, yn gystal yn y dosparth 
llaw gelfyddydawl a'r nn lleenawl ; canys 
nid ydyw di wygiadyn nn o'r ddan, ond effaith 
ynni cynnheddfawl, yn gweithio yn fwy 
egniol ua chynt. Canfyddir y cytrywgyf- 
newidiad diwygiol, yn y gweddillion adeil- 
adol, y rhai ydynt mewn hanfodiad. Cyn 
yr 11 fed ganrif, er dim ag a ellir ei ddeall, 
nid oedd hyd nod y cestyll a'r llysoedd pen- 
defigol yngyffredinol, ond wedi eu ffnrfio o 
goed, ac yn amddiffynedig a chloddiau pridd 
a ffosydd : ond yn awr gwelwn gaerau ar- 
dderchog yn cyfodi gyda thyran a mnriau 
amgylchawg, llnniedig o feini nadd o gerfiad 
hardd a chelfydd. Cyn yr hwn amser yma, 
nid oedd yr eglwysi ond ystafelloedd gwael 
a bychain, yn ffurfiedig o fnrian isel, a 
pharwydydd o wiail plethedig, a thyllan cul 
iddynt yn He flenestri. Ond weithian gwelwn 
eglwysi cadeirtol mawrion yn cyfodi, y rhai 
ydynt y dydd heddyw yn rhyfeddodan o 
adeiladwaith medrus a gorchcstawl; a'r 



16 



Y WAWR. 



sawl, ynghyd a'r monachlogydd, o'r un 
ddull weithiad, a oeddynt yn offerynol i 
hyfforddi gwybodaeth celfyddydawl yn y 
wlad, mewn modd tra Uesiol, trwy roddi 
annogacth i weithiadau coed a maen, lluniad 
offer haiarn o waith gof, tuag at y cyfiryw, 
cymmysgiad a thoddiad delidaa taag at 
fwrw clych, gwnenthuriad a lliwiad gwydr 
tuag at y ffenestri ; mewn gair, yr oedd holi 
gelfyddydan yr oes yn cael eu coleddu trwy 
y gweitbredoedd hyn ; a gwareiddiad anian- 
awd, ac helaethiad gwybodaeth yn cael en 
hyfforddi i raddan, nid hawdd en hamgyffred, 
ond offeithian bnddiol yr hyn a fwynbeir y 
dydd heddyw, trwy holi gyfansawdd y gyf- 
nndraeth gymdeithasawl. 

Cymmerwyd y darlnniad hwn o gyflwr y 
12fcd ganrif, allan o "Hanes Cymru;" yn 
y cyfamser beth oedd agwedd leenyddol ein 
hendadan ? Tra yr oedd y Cymry yn cyd- 
redeg a'r cenhedloedd ereill yn y rhan fwyaf 
o'r petbaa rhagflaenol, yr oeddent yn blaen- 
ori yn fawr mewn pethau eraill, yn enwedig 
mewn barddoniaeth a cboleddiad iaith; canys 
tra yr oedd y cenhedloedd eraill, yn agos yn 
amddifad o lafarieithoedd rheolaidd, ac ar y 
pryd yn ymdrafferthn dan yr anhawsderan 
o ffurfio ieithoedd newyddion; yr oedd y 
Cymry yn berchenogion ar iaith goeth a chyf- 
lawn, wedi ei choleddn dros oesoedd maith, 
ac hefyd yn meddiannn cyfundraeth arderch- 
og o farddoniaeth, yr hon oedd wedi ym- 
.wreiddio yn eu plith er cyn cof, ac telly 
pan ddacth y cyffroad rhag grybwylledig, 
yn Ile bod y Cymry yn myned i ffurfio iaith 
newydd i fynegi eu meddyliau dibunedig, yr 
oedd ganddynt yn barod at eu hachos y cyf- 
rwng hwnw. Parhaodd y cyffroad hwn w 
tra parhodd ty wysogacth y Cymry ; ac yn 
y cyfamser ymddangosodd rhai o*r beirdd 
godidocaf yn hanes leenyddol ein gwlad: sef, 
Me iii r, Gwalchmai, Cynddelw, Llywarch ab 
Llywelyn, Dafydd Benfras, Y Prydydd 
Bychan, Llywelyn Fardd, Bleddyn, a'r gor- 
awenog Gryffndd ab yr Ynad Coch. Yr oedd 
Ueenyddiaeth yr oes yn deilwng o'r gorchest- 
ion milwrol a gyflawnwyd gan ein tywysog- 
yn yr amser hynny ; ac yn ddian yr oedd 
Uawer o lwyddiant eu blaenoriaid yn tarddu 
oddiar ymdrechion Uwyddianus beirdd god- 
idog yr oes honno, i gadw y teimladau 
gwladgarol yn fyw ym mynwesan y bobl, 
yn ngwyneb yr anhawsderan a'r peryglou 
mawrion oedd yn eu hamgylcbynu. Y mae 
amry w o awdlau y ddeuddcgfcd ganrif dros 
dri chant o linellan o hyd ; ac o ran cyfan- 
soddiad y mae rhai o honynt yn rhagori ar 



ddim a wnaethpwyd na chynt nag wedi 
hynny Am farddoniaeth yr oes hon fel am 
oes y cynfeirdd, gellir dweyd fod yr awdwyr 
yn llafnrio a'a holi egni. Nid chwareubeth 
oedd barddoni y pryd hynny; ac nid rhyw 
bethau wedi en clytio mewn brya erbyn 
dydd Eisteddfod yw eu cyfansoddiadau; yr 
oedd eu holi enaid yn y g waith; a'r hyn a 
wnaethent, a wnaed a' a holi nerth. Yr oedd 
eu hodlau yn atteb i ddymuniadaa yr oes; 
ac er mai rhyfel oedd y testun unwaith etto, 
y mae coleddiad ieithyddol a dwysder my- 
fyrdodol iV canfod ar bob llaw. Tywys- 
ogion y Cymry, o Owen Gwynedd iV Uy- 
welyn diweddaf, a gymmerasant y beirdd 
dan eu nawdd breiniol; a chan fod rhai o 
ddoniau godidocaf yr oes yn ymdynnu am y 
dorch farddonol, nid rhyfedd fod cymmaint 
o gan jaoliaeth yn cael ei roddi i'r marwnadan 
ar annerchiadan a gyfansoddwyd yn yr 
amser hwnw i dywysogion a phennaethiaid 
y genedl Gymreig. Yr oedd y Prydydd y 
pryd hynny yn meddu ac yn haeddu parch ; 
ac nid oedd rhai o dywysogion ein gwlad, 
megys Hywel ab Owen Gwyuedd ac Owain 
Cyfeiliog, yn ystyried rhagoriaeth farddonol 
yn anuheilwog o'u sylw a'u hymdrechion 
hwy. 

Cwymp Llewelyn a fn acbos am enyd i'r 
Beirdd roddi heibio eu telynau ; ac o her- 
wydd nad oedd nn gwrthddrych arwrawl i' w 
gyfarch, ymhlith eu cydwladwyr, bnant am 
rai blynyddau heb gyfrannu nemawr tuag at 
leenyddiaeth y genedl. Ond ymhen ychydig 
amser cymmerasant galon e ii waith ; a phan 
oedd llywodraeth y wlad yn myned ymlaen 
yn rheolaidd dan awdurdod brenhinoedd 
Lloegr, dechreua3ant ganu ceingcian mwy 
peraidd nac a glywyd eirioed cyn hynny gan 
yr awen Gymraeg. Rhyfel oedd y testun 
gynt: Cariad oedd y testun yn awr. Yr 
oedd y wlad gan mwyaf yn meddiannu hedd- 
wch allanol a thnmewnol; ac o ber wy dd hyn 
yr oedd y serchiadau tyneraf yn cael mwy o 
le i weithredu. Y mae mwy o amrywiaeth 
ym marddoniaeth yr ystod dan sylw, sef o 
gwymp Llewelyn i gyfodiad Glyndwr, nac 
yn un o'r talmau rhagflaenol; ond Cariad 
oedd y testun mwyaf cyffredin ac nid oes 
nemawr o nn o'r beirdd oeddent yn blodeno 
y pryd byny, heb amryw o ganiadan serch. 
Y mae gennym ddwy ganiad serch o waith 
Iorwerth Vychan; 1, o waith Casnodyn ; 6 
o waith Gruffydd at Meredydd; Gronwy ab 
Dafydd, 3; Gronwy Gyrriog, 1 ; Iorwerth 
Gyrriog, 1 ; Sernyn, 1 ; Gronwy Ddu, l ; 
Mab y Clochyddyn, 2; ac awdl ragorol 



^: — 



1hyV^OOgj£ 



AGWEDD BUESENNOL &c. 



17 



Hjwel ab EInion Lygliw i Myranwy Vech- 
an. Rhya Goch ab Rhucert a gyfanseddodd 
20 o ganiadau serch, ac y mae y ffaith yn 
dra adnabyddus i Dafydd ab Gwilym gyfeirio 
Saith ugam a Saith o ganiadau serch at un 
ddynes. 

Pan gyfododd Glyndwr haner annibyn 
iaeth, rhoddodd caniadau sercb le i gy wydd- 
aa rbyfelgar; a pharbaoedd Iolo Goch, 
GrufFydd Llwyd, Tudur Aled, Gottyn 
Owain, Lewis Glyn Cothi ac ereill i gadw yo 
fyw yr yspryd milwraidd yn y genedl Gym- 
reig, nes i'r ynirafaellon rhwng y ddwy 
genedl — y Cymry a'r Saeson, gael eu terfynu 
trwy esgyniad Harri 7ed i osedd Lloegr. 
Yn nheyrnasiad eifab, nnwyd Cymrn a Lloegr 
dan yr nn goron; a rboddwyd i'r ddwy 
genedl fwynhad o'r un cyfreithian. Nid 
oedd mwyach gan y Cymry y cymbelliad 
oedd ganddynt gynt i ragori mewn Ueenydd- 
iaetb; wele ei hanfodiad cenbedlaetbol wedi 
myned heibio; ac yn He bod yn genedl an- 
nibynol, nkl ydynt mwyach ond rhan fechan 
o deyrnas Lloegr. Bu'r Undeb o'r lles 
mwyaf iddynt mewn ystyr dymhorol; ond 
gyda golwg ar leenyddiaeth nid yw y lles 
deilliedig yn llawn mor amlwg. 

Yr ydym wedi oedi cyhyd ar y rhan 
hanesyddol hyn o leenyddiaeth Cymru o ber- 
wydd fod rhyw gymmaint o gyfartalrwydd 
yn hanfodi rhwng ymdrechion meddylgar y 
bobl a gofyuiadau y genedl, tra parhaoedd 
eu hannibyuiaeth ; ac o herwydd fod 
gwahaniaeth mawr yn y cyfartalrwydd 
hwonw cyn yr Undeb, pan osodir ef mewn 
cydmar iaeth ar cyfartalrwydd wedi yr Un- 
deb. Y mae llai o egni yn y cyfansodd- 
iadau diweddar, ac y mae yn dra eglur nad 
oedd ond hanner calonnau y bobl yn y gwaith 
oedd ganddynt mewn llaw. 

Yn y cyfamser cymmerodd y Diwygiad 
Protestanawl afael ym meddyliau dynion, ac 
y mae Ile gennym i gredu i'r diwygiad 
hwnnw suddo yn ddyfnach i feddyliau y 
Cymry, nac i eiddo un genedl arall. 0'r 
araser hynny allan dechreuodd y bardd i 
goili ei barch ; nid oedd mwyach gymmaint 

Has gan y bobl ar farddoniaeth ; a thalent- 
au godidocaf y genedl a lafurient yn ngwas- 
anaeth crefydd. Codwyd cymmeriad moes- 

01 a deallol y genedl yn uwch nac y bu erioed 
cyn hynny ; ac nis gallaf byth draethu fy 
niolchgarwch am y llesmawraddeilliodd i'r 
genedl o herwydd cyfieithad y Bibl i'r iaith 
Gjrmraeg. Effeithiodd y cynhyrfiadau puri- 
tanawl yn rymns iawn yn y Dywysogaeth ; 
a rhoddwyd cymmaint o fryd y Cymry ar 



amcanion crefyddol, nes cau allan pob ym- 
drech meddylgar arall. Sain rhyfel ni chly wir 
mwyach; ambell waith cawn afael mewn 
caniad serch ; ond tra yr oedd Lewis Morris yn 
canu i " Forwynion glan Meirionydd," yr 
oedd Goron wy Owain yn datgan y Fam fawr 
a fydd. A chyn hynny yr oedd hen Ficer 
Llanymddyfri a'i ganiadau addysgiadol, a 
Williams, Pantcelyn, wedi ymroi i daenu 
gwirioneddau gair yr Arglwydd, ac i gy- 
boeddi Iachawdwriaeth rad i weddillion 
Gomer. Tua dechreuad y ganrif brcsennol 
cymmerodd adfywiad le mewn perthynas i 
farddoniaeth ; a thrwy offerynaeth yr Eis- 
teddfodau, y mae cyfansoddiadau barddonol 
yn dyfod yn feunyddiol i fwy a niwy o barch. 

Y mae llawer o lyfrau dcfnyddiol wedi eu 
cyhoeddi yn yr hen Omeraeg; ac y mae 
amryw o gyhoeddiadau misol, yn dosparthu 
gwybodaeth i filoedd lawer o ddarllenwyr, 
o'r gwahanol Enwadau crefyddol. 

Wele ni yn awr mewn cyflwr i ofyn, beth 
yw agwedd bresennol lleenyddiaeth Cymru ; 
Ond gan y cynnwys yr atteb sylwadau beirn- 
iadol tra helaetb, bydd yn briodol i ni wy- 
bod yn flaenaf pa beth y w agwedd feddylgar 
y genedl. Oddiar yr undeb rhwng Cymra a 
Lloegr, y mae cyffiniau y dywysogaeth wedi 
ebanga, ac nid yw y Cymry mwyach yn cael 
eu cyfyngu o fewn terfynan gwlad eu gened- 
igaeth. Yn yr amseroedd gynt nid oedd 
yn bossibl iddynt fyned ymhell iawn allan 
o'r dywysogaeth, gan fod yr elyniaeth rhyng- 
ddynt a'r Lloegr wy s yn rhwystro hynny ; 
ond yn awr y fc mae'r rhwystr hwn wedi ei 
dynnn ymaith ; y mae cyffiniau Cymry wedi 
myned yn gyffiniau Lloegr ; y mae cyfreithian 
Lloegr wedi dyfod yn gyfreithiau y Dywy- 
sogaeth ; ac yn yr amser presennol y mae 
gan genedl y Cymry ran a hawl yn ngogon- 
iant, doethineb, dysg, a chyfoethogrwydd 
Lloegr. 

Y mae cyflwr gogoneddus Lloegr yn awr 
bron yn annhraethol ; y mae ei hawdurdod 
yn ymestyn i bob cwr o'r ddaear ; y mae 
rhannau o bob cenedl sydd ar wyneb daear 
yn arddel ei hawdurdod ; y mae ei llongau 
yn holi borthladdoedd y byd ; ac nid y w yr 
haul sydd yn esgyn y ffurfafen yn y borę (h. 
y. mewn siaradaeth gyfiredin) ac yn disgyn 
yr hwyr, byth yn gweled terfyn awdurdod 
gogoniant Prydain Fawr. Yn nhref, y 
mae hi yr un mor fawreddog ac mewn 
parthau tramor ; ac mewn gwirionedd nid 
yw ei gogoniant tramorol ond ffirwyth ei 
gallu cartrefol. Y mae holi wybodaeth 
gelfyddydol y ddaear yn gynnwysedig yn yr 

hy\ 



18 



Y WAWR. 



ynysoedd hyn ; ac mewn peirianwaith o bob 
math, Prydain Fawr yw brenbines y byd. 
Hi yw ymherodres y Celfyddydau ; ac y 
mae masgnacbwyr y ddaear yn cyfaddef yn 
unllais, nad oes un wlad yn rhagori arni 
mewn masgnach, nac oddieithr yr Americ on 
yn cyffelyb iddi. Yn ei Lleenyddiaeth fel ei 
Masgnach canfyddir yr nn rhagoriaeth; 
dichon fod yr Allmaen yn rbagori arnom 
mewn Hanesyddiaeth a Dawinyddiaeth, a 
bod Ffrainc yn blaenori mewn ysgafn chwedl- 
eoao; ondmewn lleenyddiaeth ddcfnyddlol ac 
ymarferol, nid oes neb o honynt yn deilwng 
i ddattod carrai ei hesgidiau. Yr yr ystyr 
hyn, y mae'r Americ ei bnn yn mhell iawn ar 
ol ; nid yw ei lleenyddiaeth ond adsain o 
leenyddiaeth Lloegr; y mae ei llafor medd- 
yliol yn cael ei wneyd yn yr hen wlad ; ei 
llyfrau goren ynt weithiau awdnron Brit- 
anawl; ac nidoesganddynt ond unawdur, 
a ellir ei alw yn fyfyriwr gwreiddiol, sef 
Ralph Waldo Emerson. Ond oddiar deyrn- 
asiad Elizabeth, y mae Prydain Fawr wedi 
magu rhes o'r awdnron godidocaf aymddang- 
osasant erioed ger bron byd. Mewn bardd- 
oniaethy maegan y Prydeiniaid, Shakespeare, 
Chaucer, Spenser, Milton, Dryden, Pope, 
Cowper, Crabbe, Scott, Burns, Byron, Keats, 
Shedey, a Wordsworth ; ac y mae Ten ny son, 
Leigh Hunt, Browning, Bailey, Chas. Mac- 
kay, ac awdwr y " Roman," (Sydney Yendis) 
etto yn fyw. Mewn athroniaeth, y mae 
gennym ffirwyth llafnr, Bacon, Newton, 
Locke, Hnme, Reid, Stewart, Brown, Adam 
Smith; ac y mae John Stuart MiH, Lewes, a 
Maurice, a Thomas Carlyle, yn enwogi yr 
oes bresennol. Mewn hanesyddiaeth y mae 
gennym Hume, Goldsmith, Fox, Mackintosh, 
Lingard, a Macaulay; ac mewn Duwinydd- 
iaeth, heb achos enwi y dysgawdwyr di- 
weddar, megys Matthew Henry, Boothroyd, 
Lowth, ac Adam Ciarkę, yr oedd gennym 
Chalmers, Hamilton, ac ereill ; ac y mae 
Moreli, Francis Newman, Robert Mackay, 
yn awr yn gosod y golygiadau diweddaraf 
ac athronyddol ger bron darllenwyr yr iaith 
Saesonaeg. Wele yma for diderfyn o wybod- 
aeth angenrheidiol i ddynion myfyrgar; ac 
oddiwrth y portread hwn, ymddengys wrth 
ystyried y llyfrau a gyhoeddwyd eisioes, ar 
llyfrau sydd yn cael eu cyhoeddi yn fennydd- 
iol, fod Lloegr o ran ei chyflwr lleenyddol 
yn sefyll yn uchel iawn. A chan fod y 
Cymry yn un o ran cyfreithiau, yn un o ran 
rhyddid gwladol a chrefyddol, yn un o ran 
ymddibyniad ar orchwyiion masgnachol, ac 
yn un o ran arferiad y iaith Saesonaeg, yn 



y rhan fwyaf o*r trefydd, dylent hwythan 
fod yn meddu yr un rhagoriaeth, yn darllen 
yr un awduron, ac yn derbyn yr nn lles 
deilliedig oddiwrth adnabyddiaeth a phrif 
ddysgedigion y ddaear. 

Felly i ryw raddau y nWr peth yn bod ; 
ond gyda golwg ar gyflwr lleenyddol y wlad, 
y mae poblogaeth Cymry yn ddau-rywiog. 
Pan gyfrifwyd y bobl yn y flwyddyn 1841, 
gan swyddogion y Llywodrauth, cafwyd fod 
yn y Dy wysogaeth dros naw can mil o drig- 
olion, sef : — 

DEHEUDIR. 

Sir Frychciniog 65,603 

Aberteifi 68,766 

Caerfyrddin 106,326 

Morganwg 171,188 

Penfro 88,044 

Maeshyfed 25,355 

515,283 

GOGLEDD. 

Sir Fon i 50,891 

Caernarfon 81,093 

Dinbych 88,866 

Flint 66,919 

Meirionydd 39,332 

Trefaldwyn 69,219 



911,603 



0'r naw can mil hyn, ceir y dosraniad can- 
lynol yn nhraetbawd Jones ar nodweddiad 
y Cymry fel ccnedl : — 
400,000 a lafarant ond y Gymraeg. 
400,000 a siaradant y*Gymraeg a'r Saeson- 
aeg, hanner y rhai a ddeallant yr 
iaith olaf yn dda, ond yr hanner 
arall a' deallant yn ammherffuth. 
100,000 o Saeson heb ddeall dim Gymraeg. 
Neu pe y8tyi*iem bob un o'r rhai hyn yn 
alluog i ddarllen, naill ai yn y Saesonaeg ai 
y Gymraeg, byddai yn ol y cyfrif hwn. 
300,000 yn alluog i ddarllen Saesoneg, a 
600,000 x n alla °g i ddarllen Cymraeg. 
O r ddau ddosparth hwn, barnaf fod y blaen- 
af yn rhagori ar y Hall yn ddigon pell, o ran 
gwybodaeth gelf>ddydol a chyffredinol; ac 
mor beli ac yr wyf wedi cael manteision i 
weled, y mae'r dosparth hwn yn Uawn mor 
wybodus ac unrhy w ddospai-th o'r un gradd 
cymdeithasol yn Lloegr. Y maent yn darllen 
yr un llyfrau ; y maent yn llawn mor gyf- 
arwydd a goreuonyr Awdwyr Saesonig; y 
mae r cyfieithadau Saesoneg o ysgrifeniadaa 
Guigot, Cousio, Niebuhr, Muller, Neander, 
Schlcgel, Goethe, Fichte, Lamartine, ac 
ereill o yFgrifeu wyr Ffrainc ac Allmaen, mor 

Digitizedby VjOOQ[C 



DARLUN-LENNI. 



19 



adnabyddas iddynt hwy ac i'r Lloegrwys en 
honain ; ac mewn gair, y mae athroniaeth y 
cyfendir, celfyddydau Uoegr, a holi gyfoeth- 
ogrwydd y iaith Saesoneg, mewa cymmaint o 
barch ganddynt hwy ag y maent gaa eu 
cymmydogion. Po gallem ddweyd cym- 
maint am gyflwr y lleill, sef y dosparth 
lluoeocaf, ac analluog i ddarllen Saesoneg, 
di fuaaai cemawr o la i achwyn ar eu hag- 
wndd leenyddawi ; ond yn anffodus nid felly 
y mae, fel y gweKr yn ol llaw. Yn y cyf- 
amser, y mae y flaita yn deilwng o sylw fod 
y iaith Saesoneg yn ennill tir ar gyffiniau y 
Dywysogaeth; a bod mwy nac erioed oY 
Cymry ienangc yn coleddu adnabyddiaeth 
a?r iaith honno. Saesoneg yw iaith eu tref- 
ydd; Saesoneg yw iaith *y llyfran a werthir 
yn y Siopau; llyfran Saesoneg sydd yn ein 
Uyfrfaoedd cyhoeddas; Saesoneg yw iaith 
uewyddiadnron y Dywysogaeth ; ac oddiwrth 
y iaith Saesoneg y mae ein ieuenctyd yn ennill 
yr hyn a wyddant am y gwyddorau ar celf- 
yddydaa. Yn yr holi gelfyddydau, defn- 
nyddir yr iaith Saesoneg ; holi orohwylion 
dyddiol a gyflawnir yn yr nn iaith ; ac os 
bydd Cymro ieuanc yn anwybodos oY iaith 
Saesoneg, y mae ymhell iawn ar ol ei gyf- 
oedion. 

Yn awr beth yw cyflwr lleenyddol y mwy- 
afirif o boblogaeth Cymro ? Wrth atteb y go- 
fyniad hwn, ystyriaf o hyn allan, mai y rhan 
hynny o leenyddiaeth y Cymry, yr hyn sydd 
gynnwysedig yn y iaith Gymraeg, sydd mewn 
gol wg pan sonir am, "Agwedd bresennol 
Ueenyddiaeth yn Nghymru." Dichon y 
meddylir yn ebrwydd am amryw eithriadau 
i'r gosodiad hwn j. y mae ysgrifeniadan 
Archdeacon Williams, Rees's k Welsh Saints,' 
Williams's ' Ecclesiastical Antiąuities of the 
Cymry/ Johnnes's ' Unity and Recent Origin 
of the Haman Bace,' Stephen's * Literaturę 
of the Kymry,' a gweithian ereill yn dyfod 
daa yr enw •* Lleenyddiaeth yn Nghyniru," 
er en bod yn y iaith Saesoneg; ond nid yw eu 
rhif yn fawr iawn, ac os bydd amser yu can- 
iat&u ymdrechaf ddwyn i mewn ychydig o 
sylwadau ar y llyfrau hynny cyn ymadael a'r 
testan. Prysarwn gan hynny i wneyd ym- 
ofyniad, <% Pa yw agwedd bresennol lleenydd- 
iaeth y Cymry ." Bydd y sylwadau rhag- 
flaenol yn ddigon ar y rhan hynny o " leen- 
yddiaeth yn Nghymru," a gynnwysa weithiau 
yr awdnron Saesoneg, y rhai a ddarllenir yn 
Nghymru, heb-achos ini ddweyd rhagor am 
danyni. 

( Tw bar Hau. J 



DARLUN-LEKNL 

Gtfeillion Gohebol, — 

Gofynodd rai o honoch am gyfarwyddyd 
i ddeall darlnnienni (MapaJ, a da gennym 
eich gwaith yngofyn, am yprawf fodawydd 
gwybodaeth ynoch, ac y daw lles mawr o 
hyn; na pheidiwch a gofyn, o herwydd os 
bydd o fewn ein cyrhaedd, cewch ei wybod 
naill ai trwy Lyihyr, nen yn " Y Wawr; w 
ac nid llawer o gangenau gwybodaeth fuddiol 
sydd heb fod a'u moddion wrth ein llaw. 

Pan edrycber ar yr hanl ganoldydd, bydd 
y gwyneb iV Dehau, y cefn i'r Gogledd, y 
llaw aswy Pr dwyrain. a'r llaw dde i'r gor- 
llewin; ond wrth ddarllain Darlunlen gy wir, 
ei phen nchaf yw'r gogledd, ei gwaelod yw'r 
dehau, y dwyrain ar y llaw dde, a'r gor- 
llewin i'r aswy, yn wrthwyneb i fel wrth 
edrych ar yr haul. 

Yr hydred sydd o'r dwyrain i'r gorllewin, 
a rhifhodau ei raddau ar uchaf, ac ar waelod 
y ddarlunlen ; maeV Uedred oY gogledd i'r 
dehau, a nodan ei raddau ar ddwy ochr y 
ddarlunlen. 860 o raddau y w pob am^ylch- 
edd, ac am fod y pegynau yn gulach na 
chanol y ddaear, gwelir liinellau *r graddau 
yn nesu at eu gilydd wrth ymestyn i'r peg- 
ynau. Mae nn radd yn 6*9ł o filltirocdd, 
nen yn 60 mynud, sef 1 filltir, 1 ystad, ac 
ychydig latheni, yn rahob un gradd. Mae 
un mynud yn 60 eiliad, a phob eiliad yn ych- 
ydig rydau. Gelwir llinyn y cyhydedd yn 
360 gradd, a phegwn de neu ogledd yn 90 
gradd ei bellter o'r llinyn hwnnw ; a gelwir 
o bobtu iddo yn lledred deheuol, a lledred 
gogleddol. Felly hefyd y mae 90 gradd o 
ganol y ddaear o du'r dwyrain, ac o duY 
gorllewin, gydaY ddau eraill, yn bedwar 90. 
Mae llinell y cyhydedd yn derfyn rhwng 
lledred de a gogledd, ond nid oes terfyn 
neillduol iY hydred d*yreiniol a gorllewinol, 
heblaw fel y nodir rhyw le, megys Green- 
wich yn Lloegr. Fel y maeY ddau ledred 
yn 90 gradd bob un, rhannir hydred yu 
180 gradd bob un oY He a enwer megys 
Greenuńch. 

Mae ar ddarlunlen fynychaf raddeg mill- 
tiroedd; rhodder dau flaen y cwmpawd ar y 
rhai hynny, a dengys sawl milltir sydd oY 
naill le iY Hall wrth ei droi yn y llaw ar y 
ddarlunlen; ond os na bydd graddeg mill- 
tiroedd, doder dau flaen cwmpawd ar raddau 



Ctf. 2. 



20 



Y WAWR. 



ymylog y ddarlunlen, a cheir yr un cywirde" 
mesur; gelwir y Uinellau sydd o'r uchaf iV 
gwaelod yn llinellau canolddydd, am ei bod 
yn hanner dydd yn mhob He ar hyd llinell 
o'r gogledd i'r de yr un amser ag y delo'r 
bani uwch iddi. At wybod mąint arwyncbedd 
y gyfran o'r ddaear a arwyddir gau ddar- 
lanlen, mewn milltiroedd pedwaronglog, 
cyfrifer sawl gradd sy'n ei hydred, sawl 
gradd sy'n e» lledred, a cbofio fod pob un 
raddyn 69} ofiUtiroedd; wedi y doćer s*.vm 
milltiroedd yr hydred a'r ławr, doder swm 
milltiroedd y lledred dano, a lliosoger y naill 
gyda'r Hall ; yna, y cyfanswm a fydd y ped- 
warongliad. Byddy gyfrol nesaf o'r Wawr 
yn cynnwys amryw ddarlunlenni, a bydd 
hawddach amgyffred y pryd hynny. 
Eicb gwasanaethydd ewyllysgar, 

Y GOLYGYDD. 



DIAR. XXV. 3. 

" Y nefoedd am uchder, y ddaear am ddyfnder, a 
chalon brenhinoddd, na ellir ea chwilio." 



1. Y nefoedd am uchder. — Mae uchder 
raawr y n y flurfafen ; aeth dynion cyfuwch ag a 
allent, ar amryw droion mewn a wyr en 
(airbakon) ; ac os oeddynt yn chwilio, ni 
chlywsom iddynt weled terfyn, na chael un 
pethyn yr ncbder, ond awyr wyntog i* w 
rhyfyg a'u gorhydri. Mae nchod bob rhodd 
berfFaith; a dichon y tlawd yn yr y3pryd 
gael pob peth llesol, ar ławr yn y U web, oddi 
nebod yn disgyn oddiwrth Dad y gole u ni. 

2. T ddaear am ddyfnder. Mae dyfnder 
mawr yn y ddaear, fel y mae yn hysbys i 
bobl Merthyr, y rhai yu gywraint agodasant 
haiarn o'i dyfnder; i bobl Amlwch agodas- 
ant yr efydd coch o wythi mynydd Paris yn 
Mon; iddynion medrus ar y llechau lliosog 
a gloddiant o greigiau clegyrog Arfon; i 
ddyfal fwnwyr Flint, y rhai a dynnant y 
plwin o'r tyllau dyfnion ; i anturwyr calonog 
yn codi glo o'i chrombil; ac i eraill hefyd y 
mae'n wybodus fod dyfnder y ddaear y łath 
ag na ellir ei chwilio allan ; canys nid oes 
mwnglawdd milltir ei ddyfnder yn y byd, ac 
hyd i ganolbwynt y ddaear yn bedair mil o 
filltiroedd ; tra 'i holi arwynebedd yn ddeg 
milltir a'rhugain pedwaronglog, am bobdiwr- 
nod &y mewn deunaw mil o flynyddoedd. 
Fel y nefoedd am uchder, felly y ddaear am 
ddyfnder, ni ellir eu chwilio. 

3. A chalon brenhinoedd. — Mae calon 



brenfn da, myfyrgar, fel calon gwr cali yu 
frenin yn mysg gwerin, yn gynnwysfawr, ac 
ynddi uchder a dyfnder. Calon brenin, yn 
myfyrio yn holi achosion ei ofal am faenor a 
chyrrau ei lywodraeth sy fwy nag a all dyn 
cyffrediu ei chyrhaedd; canys brenin cali a 
geidw yn ei galon heb fynegi ei fwriad, pan 
y byddo yn gwnenthur paratoadau at y peth 
a fyddo yn ei amcan; ac felly, ni welir 
gwendid ynddo, pe nabyddai i'r amcan atteb 
y dyben; ac oV ochr arali, os cyflawnir y 
bwriad, ymddengys y doethineb yn fawr i 
eraill. 

Tro rhyfedd, dyrys, a dwm, a gyfarfydd- 
odd 'a'r brenin Solomon ; sef, dwy wraig, a 
chanddynt blentyn bob un. Gwedi genedig- 
aeth y ddau blentyn, yn agos l'r un amser, 
bu farw un o'r ddau ; a thaerai y naill fam 
mai plentyn y Hall oedd hwunw a fu farw, ac 
mai ei phlentyn hi oedd y byw. Y fam arall 
trachefn a daerai i'r gwrthwyneb, ac nid oedd 
trydedd tyst i'w chael, er cynnorthwyo V 
brenin i ddyfod at y gwir am yr amgylchiad 
pwysig, fel ag i wybod bachgen bach pa nn 
o'r ddwy oedd y byw. 

Bu y brenin yn myfyrio am ffordd i gyr- 
haedd łeimlad mam yn nn o'r ddwy, ac nid 
hawdd oedd dyfeisio moddion i gael y gwir 
am amgylchiad a gymmerodd le yn y nos; ac 
nid oedd amlwg fod un o'r ddwy yn gofaln 
am ddywedyd y gwir bob amser. Ar ol 
dwys feddwl, dy wedodd y brenin, Dygwch i 
mi gleddyf. Beth, cleddyf at ddwy fenyw ! 
Gallai orchfygu *r ddwy, oedd yn y He 'n 
taeru yn wrthwyneb y naill i'r Hall, heb 
gleddyf! pa beth tybed y maeei galon ddofh 
yn eifwriadu? 

Ni allasai un yn y Ue ofyn iddo, canys 
brenin oedd ; ac ni allasai neb attal ei law 
am mai y brenin oedd. Ond dy wedodd y 
breniu Rhenwch y bachgen byw yn ddau* a 
rhoddwch hanner tr naill a hanner €r UalL 
Llefodd y wraig a bioedd y mab byw, O 
Frenin! naladderef ddim! acebaTr brenin na 
ladder ef ddim, rhoddwch ef iddi hi dyna ei 
Jamef. 

Daeth y brenin o hyd i natur, a chyr- 
haeddodd de i ml ad natur. Lledneis yw nat- 
ur ; Duw y w Awdwr natur ; a thrueni y bod 
neb yn niweidio natur, trwy becha. 

Ebai y wraig arall, na fydded eiddo fi na 
hithau ; eithr rhenwch ef. Dyna genfigen 
filain ! GaU un weled ewinedd a dannedd 
cenfigen yn hanes hon. Och! Os digwydd 
i'r diniwaid fod ar flfordd y cenfigenus, ceiff 
ei beryglu ; pe caffki cenfigen gleddyf, lladdai 

Diaitized bv V3 



AMRESYMMEG. 



21 



blant; gwnai, a lladdai angylion ! Llawer 
angel yr eglwysi a laddwyd ganddi o her- 
wydd llwyddiant ; ac ymdrechir lladd pob 
on a gaffo rodd ragorachnag eiddo perchenog 
cenfigen at ddenu pobl i ddaioni. Mae Uafar 
mawr ar ddyoion da i wrthladd Satan yn y 
byd, ac ni ddylid goddef i genfigen weithio 
at drywanu cleddyf mewo un sy*n ceisio difa 
Satan ! O mor greulon y wraig hon; gwell 
a fnasai ganddi ladd y bychan teg a cha, 
nag i araU gael yr byn nad oedd ganddi hi; 
ond calcn brenhinoedd ni ellir en chwilio 
allau; cafwyd o hyd Pr fam, a chafodd y 
fam ei phlentyn. — 1 Bren. iii. 

Eto. Constantius, yr ymerawdwr, tad 
Constantine fawr, a ddy wedodd ryw ddydd 
wrth weision ei d£, Mae'n rhaid i chwi oll, 
fy swyddogion y sydd yn fy nbeulu, aberthu 
Pr eilunod a'a haddoli ; neu ynte rhoddi i 
fyny eich swyddau, ac ymadael o'm Tf. 

Dechreuodd y dynion a meddylio pa beth 
i' w wnenthur. Rhyfedd yw hyn, meddyut; 
yr oedd yr ymerawdwr, y dyddiau gynt, yn 
parcha Cristionogrwydd a Christioaogion ; 
ac o herwydd hynny, yr oedd y rhan amlaf 
o honom ninnaa wedi troi yn ddylynwyr 
Cristionogion. Beth a all fod yn nyfnder ac 
nchder ei galon tybed? Nis gallwn ni ei 
chwilio, na'i wybod hyd oni amlygo i ni ; 
nis meiddiwn ei ofyu ac nid oes modd i ni ei 
attal, canys brenin y w cf. 

Dywedai aml on o'r gweision a'r swydd- 
wyr, nyni a wasanaetbwn y duwiau, yn ol 
eich gorchymmyn, yn hy trach nag ymadael 
o'r Uys; ond dywedai rhai, nis g wasanaetbwn 
ddnwiaa gaa, er mwyn ein Ueoedd, hyd y 
nod yn y llys, a chael cartref u gyda'r ymer- 
awdwr. 

Daeth y bwriad oedd yn nghalon y brenin 
i'r gol wg, trwy iddo ddywedyd, y chwi, y 
rhai sydd yn barod i aberthu i'r eilunod, er 
mwyn cadw eich lleoedd, yn fy ngwasanaeth 
i> ydych mor anwastad yn eich crefydd, fel 
nas gallaf ymddiried i chwi mwy, ac nis 
myanaf chwi Pdrigo yn fy Nh£. Ond y lleill, 
y rhai diysgog a ffyddlon a fynnaf o amgylch 
fy mherson, yn fy ngwasanaeth.— Gw& 
Hanes Crefydd, gan Mr. Peters, Caerfyrddin, 
t. d. 90. 

Moses, Daniel, a'r bechgyn a fu yn y 
ffwrn o din poeth, oeddynt wyr cedyrn: 
Sarah, Miriam, a Priscilia, oeddynt wragedd 
cywir; aV holi grefyddwyr gwir a gonest 
oll sydd yn werthfawr ac yn oreu o fewn y 
byd i gyd. 

HANESWR. 



BmOBDSlASAir. 



IEITHADUU. 



Berf. 

Berf, a elwir weithiaa Perwyddiad, yw 
pob gair sy'n cynnwys ymfodiad, gwneathur, 
neu oddef. Ymfodiad, ydwyf: gwneathur, 
cerddaf; goddef, fe a'm cyfarwyddir. Y 
mae i ferf ddau ryw , a elwir berf rydd, a 
berf erch wy nedig. Y rydd sy syn wyr y nddi 
ei han, heb wrthrych oV tu allau i ł r gweith- 
redydd; megys, meddyliaf, gorweddaf, cyf- 
odaf; ond yr erch wy nedig sydd ymddibyn- 
iad ar wrthrych allanol iV gweithredydd ; 
megys, ffwelaf, clywaf; aV gwrthrych ywV 
peth a welir neu a gly wir. Priodolir i ferf 
dri ansawdd; gwneuthuredig, goddefedig 
a chanolig. Y wneuthuredig yw pob gair 
a fynego unrhyw beth a wnelom ni yn 
bersonol ; megys, caraf 'fi wybodaeth. Caraf 
yw y ferf; y rhagenw fi, yw y gweith- 
redydd; gwybodaeth yw y gwrthrych. Yr 
oddefedig yw pob gair yn arwyddo go- 
ddefiad, neu dderbyniad unrhyw weithred 
gan araU; cerir addysg genyf, sy ferf 
oddefol gan addysg; fe a'm ceryddwyd, 
sydd ferf oddefol Pr dywedwr a geryddwyd 
gan rhywun neu rai; y maentynjy ngwat- 
toar sydd engraifft araU. Y ferf ganolig, 
a fynega gyflwr neu ansawdd hanfodol; 
megys, wyf, tcyt, oeddwn, oeddit, byddaf 
byddi, oedd, mae, bydd; ynghyd aphob berf 
heb wrthrych; megys, parhau. A pherthyn 
hefyd i ferf buutp o betbau gofynol eu deall, 
cyn y gellir ymadroddi *n synwyrol; a byddai 
'n lles mawr i ddyuion, pe yr ymarferent ag 
ysgrifenu, am mai hawdd felly a fyddai 
gweled a diwygio gwallau. Y pump o bethau 
y dylid eu deall ydyw rhif, person, modd, 
amser, a chyfraniad. 



AMRESYMMEG. 

Pen VII. Gwimonedd a Thwtll. 
Cyfrifir dau fath o wirionedd a dau fath o 
dwyll, er nad oes ond un gwirionedd ; sef, 
un amresymegol ac un moesol. Gwirionedd 
amresymegol yw cyttuniad cadarnhad 
gyda bodolaeth ymddangosiadol pethau ; 
a Gwirionedd moesol yw ei fod yn 
cyttuno gyda barn gywir y meddwl. Pan 
y ffurfio'r meddwl fani gywir, bydd 
gosodiadau gwirionedd amresymegol yn 

Digitized by VjOOv1C 



22 



Y WAWR. 



sicr o fod yn wirionedd moesol ; a'r 
twyll moesol yn sicr a fod yn dwyll am- 
resymegol. Canfyddir llawer o ddywed- 
iadao a ymddengys yn wirionedd amres- 
ymegol gan wrtbgredwyr, er nad yw wir- 
ionedd moesol ; megys, "Dywedodd ein 
Iachawdwr, y dylem wnenthar i eraill, 
fel yr ewyllysiem i eraill wnenthar i ninnau; 
felly, os ewyllysiai rhai o honom i eraill 
roddi yr oll sydd ganddynt i ni, o ganlyn- 
iad,yn nnola'rgolygiad yna, dylem ninnaa 
roddi yr oll sy gennym i eraill." Ymddengys 
hyn yna 'n wirionedd amresymegol ; eithr 
nidywyn wirionedd moesol. Ossylwn yn 
ddi ragfarn ar eirian ein Iachawdwr, hawdd 
ydyw ffurfio barn gy wir mafr hyn a olygir 
y w ein dyledswydd i ymddwym at eraill, fel 
yr ewyllysiem i eraill ymddwyn attom ni pe 
tyddem mewncyffelyb arogylchiadau ; acyn 
nnol a'r farn gjrcrir,y dylem wnenthnr daioni 
i'n cydgreadariaid sy wirionedd moesol; a'r 
dywediad, " Pe byddem ni yn newynog, 
hoffem i eraill roddi bwyd i ni; a chan y 
dylem wnenthar i eraill, fel yr ewyllysiem i 
eraill wnenthar i ninnaa, yna, ein dyled- 
swydd ninnau ydyw rhoddi bwyd i'r rhai y 
gwyddom en bod yn newynog," sy wirionedd 
amresymegol a moesol. Oddiwrth hyn yna 
gwelir fod gosodiadaa a fyddo wirionedd 
moesol, yn sicr o fod yn wirionedd amresym- 
egol ; a'r twyll moesol, yn sicr o fod yn 
dwyll amresymegol, gan gynted ag y ffurfiora 
gywirdeb barn. Y bod pawb yn bechadariaid 
sy wirionedd ; fod pechod yn haedda cosp sy 
wirionedd; na all dyn roddi iawn am ei 
bechod sy wirionedd ; fod graddan mewn 
drygioni, a hynny *n peri fod rhai dynion yn 
waeth, a rhai dynion yn well na'a gilydd 
sydd wirionedd hefyd ; ond gan fod y goren 
o ddynion yn bechadur na all wnenthar iawn 
am ei bechod, rhaid mai twyll yw dy wedyd y 
dichon dyn enill y nef trwy weithredoeddda. 
Os bydd i'r meddwl ffurfio barn anghywir, 
er y dichon i osodiad a ymddengys yn debyg 
i wirionedd amresymegol fod yn dwyll 
moesol, etto nis gali twyll amresymegol fod 
byth yn wirionedd moesol; ac nis gali twyll 
moesol fod byth yn hollol wirionedd amres- 
ymegol; oblegid nid oes ond nn gwirionedd, 
tra amrywiaeth twyll yn ddiderfyn ; er en- 
grakft, dichon i nn dybied wrth olwg, fod 
rhyw lyfr a welodd yn cynnwys mil o dn 
daleoan, a sicrhau wrth eraill ei fod; byddai 
feynny/am na chy frifodd y dalenau, yn dwyll 
moesol ; ac o ganlyniad ni ddi eh on i dwyllni 
meddwl 'fyth ei gyfansoddi yn wirionedd 
amresymegol. 



ESBONUD ENWAU GWYDDOROL. 



Aberratwn. — Crwydriad; o'r Lladin aber- 
arre, i grwydro. Gwyrni nen fynediad un- 
rhyw gorpb o*r llwybr yn yr bwn y disgwylir 
iddo symmnd. Mewn atnroniaeth naturiol, 
arferir y gair am wyrni pelydr goleoni trwyV 
awyrgylch. Engraifft, mewn seryddiaeth, 
mae He ymddangosol seren yn wahane! Pw 
gwir sefyllfan ; oblegid, gan nad yw ymdaith 
goleoni yn ddiatreg, derfydd i'r ddaear sym- 
mnd yn ei chylchdro tra'r byddoY gronya 
goleuni a'i dengys yn dyfod trwodd TrUygad; 
am hynny, rhaid dodTr ysplenddrych ychydig 
o'i blaen, ar egwyddor debyg i fel yr annelai 
adarwr ffroen ei ddryll o flaen edn y cais d 
saethn ar ehediad. 

Sphericcd. — Crynaidd; dyben gwydryn 
cryaog, nea faen trylojrw ydyw, i belydr 
goleoni gael ei wrthdori yn yr mi erwm, al 
adlewyrchu yn yr an ceuol ; fel ag i gyfog- 
wyddaw a cbydgwrdd mewn on pwynt neo 
gynnollfan. Canfyddir, wrth ymarfer, fod 
y pelydr yn gwyro oddiwrth y pwynt hwnnw, 
a gelwir y gwyriad yma yn GewtdriadChtn- 
aidd, Spherical aberratwn y gwydr, neu*r 
maen tryloy w erynog. Deillia'r erwydriadao 
hynny oddiar ddau achos ; oddiar fforf cam- 
edd y drych tryloyw, ac oddiar wahaniaeth 
gwrthdoriad y pelydr goleoni. Gwelir eto 
tann y gair Refrangibility, 

Abscma. — Rhwyg-doriad; Gwelir eto tan 
y gair Conic Sections. 

Acceleration.. — Prysuriaid; yw cynnydd 
ynghyflymdra mynedol corph yn aymmod. 
Engraifft ; canfyddir, trwy ymarferiad, fod 
carreg, neo gorph arall, a syrthio i'r ddaear, 
yn symmud gyflymach gyflymach fel y 
disgyn; gelwir hynny, yn brysuriadparhaus, 

AccekraUd Farce. — Prysnrdeb grym, 
ymbrysardod nea ymgyflymiad, yw*r cyn- 
nydd nerth a'r hwn yr ymegnia oarph o 
herwydd cynnydd prysarol ei synunndiad. 

Accidenłal Colours. — Lliwiao damweinioL 
Osedrychwn yn ddwys ag nn llygad ar 
lecyn lliwiog, megys Hethen, wtfer, ar 
ddarn o bapyr gwynn, ac, yn gyflym wedi 
hynny, troi edrychiad y llygad hwnnw at 
rhyw gwrr aralł o'r papyr, gwełwn lecya 
tebyg ond o liw gwhanol. Os oech y Uethói, 
gwelir y Hall gwyrdd ; os do, troir yn wyna ; 
ac yn yr nn modd, y mae i bob Uhr e 
drawsffdrfiad cyfatebol ; a gelwir hwy ŁKw- ■ 
iau damweiniol neo ddrychiolaeth llygadol. 
JigjtLzedbyyjOO^iC 



BARDDONIAETH. 



28 



DOWXASTH. 

♦ 



TRY60R Y DYN TLA WD. 

{Cyfieilhiad.) 

Plentyn llaftir cyroaidd ddwytaw, 

Dynan trapherth llwydd ei rudd, 
Rhag i'th Want newynu 'n wylaw, 

Gweithi *n chwytu trwy 'r holi ddydd ; 
Siom ar siom sy*n llwytho *th fynwes, 

Cysgod gofal ddua 'th ael ;— 
I dy alw *n frawd, wyf gynnes, 

I dy fath, llawn calon hael. 

Bychan wyr y cyfoethogion, 

Beth y w ystyr bod yn dlawd ; 
Lled ddyeithrol i'farchogien 

Yw caledi 'r byd a*i wawd ; 
Pa bai aur yr unig glydwob 

I ddyn gael o fewn y byd, 
Hwynt a gai ddi bali hyfrydwch,— 

Pob peth arall gwael i gyd. 

A ynt ddedwydd ? Yna 'n brysur, 

Na ddeffroed eu heuraidd hun, 
Ofoi 'r wyf mai Uai en cysur 

Nag a feddwl llawer nn ; 
Frawd ! na fydd mewn anfoddlonrwydd, 

Mae i'r gweithiwr drysor mawr, 
Perlan enaid, gemau llonrwydd, 

Bythol newydd fel y wawr. 

Tryaor iti yw gwybodaeth, 

Mwya 'i wybod mwya 'i fael, 
Anwybodus diddarbodaeth 

Ydyw 'r Uotaf adyn gwael ; 
Ni wyr doethaf ond ychydig, 

Am a'i oeidw rhag pob gwg, 
Oweithia miloedd yn Hwyrfrydig 

At gael arian i wnend drwg. 

Crewyd dyn, at nwch dybenion, 

Nag i'w boeni 'n fwystfil eaeth, 
Enaid by w, er grym anghenion, 

Nid o*r tomlyd bridd y daeth ; 
Ni all marw oer roi terfyn, 

Ond i'r fran amserol chwyth ; 
Trwy 'r tywyUwch du ceir erfyn 

Bywyd ieoangc nefoedd byth. 

Nid o wallus drtn cyfreithiau, 

Mae'r holi boenau tort i'w dwyn ; 
Ond o'n mewn, at roi arteithiaa, 

Llecbir achas, Uawerewyn; 
Cysnr daear, nia diogelir, 

Troi mae'n elyn hebwir sail, 
Blodau weithian 'n deg a welir, 

Pan fo llygredd tann eu dail. 

Gwylia 'r gwppan, mae'n drallodydd 
Pe 'n llaw cyfafll, ted, neu fam,— 

Mae'r chwareuwr wrth ddiodydd, 
Fel pry 'n hofran nwoh y fflam ; 



Bawdd traflyacwr ewrw melyn, 
Boea yn niluw *r gwppan boa ; 

Gan godeidio 'n hoff y gelyn 
8y*n rhoi picell tann ei fron. 

Ni all nn difyrwch cnawdol, 

I'r blinderog adfer hedd ; 
Cais am burach pethau 'n frawdol, 

Osdymuai nefol wledd; 
Myrddiwn sydd yn ymddigrifo 

Gomwch d wlh gagendor aig ; 
Neu fel afon kfn, ya Uifo, 

Nes ymddryllio tros y graig. 

Cofia 'th beithyn, cyn dy briddo, 

I'r Creawdwr, yn dy gwyn ; 
Ef ein Tad, a ni 'n biant iddo, 

Dyna pam mae'n tria mor fwyn : 
Hyn yw 'r aohos i'n brawd lewi, 

Tros bechadur larw yn driat ; 
Cauad Uffern,— Nef i'n llesu 

Sy'n dynesn trwy waed Crist. 

Bu cymmyłan bai, 'a ymhilio 

Tros ein aerohog ynys hardd ; 
Ond cysgodau 'raos«y'n cilio, 

Gwawr diwygiad aniom chwardd : 
Anwybodaeth a choelgrefydd, 

A*n cadwynodd lawer oes 
Heddyw 'r wlad, a'i holi bentrefydd, 

Sy tann wenau amgen moes. 

Cyfod, frawd, o'r llwch ymysgwyd, 

Pth rymuso gras sy rad ; 
Rhai fel dithan, 'n berffaith ddyagwyd, 

Aofarwoldeb yw en gwlad : 
Angel chwyrn — mewn corph di edyn, 

A fo d'enaid ar y Uawr ; 
Gweli troir dy weithdy wed'yn 

Megys rham o'r nefoedd fawr. 

Cael cydwybod yn llawn heddwah, 

A doethineb nefoedd hael ; 
Mawrion daear na rhyfeddweh, 

Dyma 'r aut ty werth ei gael ; 
Bod yn ddnwiol, tann ooheaatd, 

Nef yn gartref, Crist yn frawd, 
Cariad Duw 'n gornofio 'r enaid, 

Hyn yw Trysor y dyn tlawd ! 



DYMUNIAD. 
(Roęers.) 

Fy mwythyn boed ger troed glas fryn, 
A swn y gwenyn drosto draw ; 

Wrth ffrwd, a llawn helygaidd lyn, 
Ac amryw bistyll crych gerllaw. 

Tann nawdd fy nhó boed gwennol dlws, 
A'i meinlais cryn o' i nythdy gwann : 

A*r blin bererin doed trwy /m drws, 
0'm Juaohas fwyd i dderbyn rhan. 



24 



Y WAWR. 



O gylch fy mhorth boed eiddew gwyrdd, 
A blodau glan yn yf ed gwlith ; 

A'm gwraig a'i throell, a'i chanyn urdd 
I'r lor roes ser trwy 'r wybren fritb. 

Addoldy hardd ynghanol coed, 
Ac ynddo 'm gweddi 'n ddnwiol lef ; 

A chlychau 'r hwyr, yn chwyddo boed 
Mewn miwsig mwyn, awelon nef. 



CYSEORIAD BEDD. 

Cysegriad Bedd y Sant beth yw ? 
Nid dagrau gwraig a phlant tann friw, 
Nid cerflog farmor o un rbyw 

Ar glogwyn mawr ; 
Ond y gwnaeth dda, gan ddawiol fyw, 

Sy'n pnro 'r llawr. 

Ol argraffiadau gweddi ffydd, 
Craff wyliadwriaeth gobaith rhydd, 
A diolchgarwch eariad sydd, 

Trwy Grist yn bedd ; 
Dyna gysegriad bytbol ddydd, 

I nos y bedd. 

Pe'ilwch yn nbonnau 'r cefufor gwyrdd 
A'i waed yn ngbuddfa cleiog fFyrdd, 
Rhinweddau 'r Sant yng Nghrist sy'n urdd 

I Zioń fryn ; 
A'u boi yngbalon seintiau fyrdd, 

Nid marw y w byn ! 



ENFYS. 

Amryliw fys beddwch yn ncbder y nef, 

Arwyddfan Ile ba 'n ymarllwyso, 
Sy fwa crogedig ar boel fythol gref, 

Am oesoedd y byd i orphwyso. 

Tmdreiddiad gwawl cannaid trwy gwmmwl ar 
Wrlh adrodd am fyd drwg yn boddi, [daith, 

Sy lawnrif o liwiau cymmblethol a llaith, 
I'w gilydd yn unol ymdoddi. 

Pan dros y werdd ddaear ddi ddylif y daeth, 

Cyfammod yr lor yn ei loy wder» 
Hen benllwyd gyndadau y byd ynghyd aeth, 

I'w ganfod, a cbwarddent mewn hoywder. 

O begwn i begwn, ehangodd ei lam, 
Tros dii, a thros fór erocb ei lefoedd ; 

A'i baban i fyny a godai pob mam, 
Gan ddangos mor dlws Bwa *r nefoedd. 

Hardd fwa 'r addewid, ni pbeidia pryd hau, . 

Haf tesog, nac iacb oerni Ganaf ; 
Ceir Gwan^yn, a dydd, gydanos i'w mwynbau, 

A thoraetb cnwd maethlawn Cynhauaf. 

Cyn derbyn nn fendith, rboed abertb trwy fiydd f 

Cyfiawnder yn gofyn dyn ydoeddi 
Ac haeddiant yr Ieiu, fel bwa bedd, sydd 

Lawn fodrwy *n amglymn 'r boli rydoedd. 



SIRIOLDEB. 

Yr baul sy'n tramwyo mewn mawredd teg flry, 
Ynghanol glas wybren ymfrodiog mewn ara ; 
Mae *r donnyn trocboni 'n ewyiiog a hardd, 
A'r awel rhwngcangau 'rcoedwigoeddachwardd, 
Sisialog fin ffrydiau ymlitbrant mewn nwy, 
Pa barn na bawn innau mor siriol a hwy ? 

Mae 'r gloen byw 'n dawnsio ar rosyn mewn 
A'radaryncathlanesgoglaispobbryn; [gwyna 
Y llydnod sy'n prando, mae 'r gwenyn beb nycb, 
Pob by wyd sy lawen, boli natur sy wycb ; 
Ond Carodd Crist ddynion, mae gwledd yn ei 

Pa ham na bawn bellach mor siriol a hwy ? 



MAE DYN YN DDYN, BR HYN OLL. 
(Bwrnt.) 

A oes am dlodi gonest bwn, 
Yn gwyro^ben, a byn oU; 

Y caethwas llwfr, awn heibio hwn, 
A meiddiwn fyw er hyn oll ! 

Er byn oll, a byn oll, 
Eiu Undded eudd, a hyn oll, 

Nid ydyw nrdd ond argraff aur, 
Y dyn yw 'r pwnc er hyn oll. 

Pa waetb, os cinio prin, yn flln, 

A siaced lwyd, a byn oll ; 
Caed ffol ei sidan, cnaf ei win, 

Mae dyn yn ddyn er hyn oll ! 
Er hyn oll, a hyn oll, 

En heurwe 1 flug, a hyn oll, 

Y gonest ddyn, er pa mor dlawd, 
Yw hrenin pawb er hyn oll. 

Cbwi welwch draw 'r ysgogyn balch, 
Yn syth ei drem, a hyn oll ; 

Er erynia rbai wrtb air ygwalch, 
Nid yw ond coeg, er hyn oll ; 

Er hyn oll, a hyn oll, 
Ysnoden, aur, a hyn oU, 

Y dyn ag annibynol fryd, 

A syll, a chwardd ar hyn oll. 

Geill brenin wneuthur marebog llawn, 

Ardalydd, dog, a byn oll ; 
Ond gonest ddyn, a chalon iawn, 

Sy rwy nas gali, er hyn oll : 
Er hyn oll, a byn oll, 

En hurddas gwych, a byn oll, 

Y synwyr eryf, a'r meddwl teg, 
Sy raddau uwćh na byn olL 

Rho'wn lef ynghyd, am ddod y pryd, 

A dod a wna, er hyn oll, 
Bydd synwyr clyd, tros wyneb byd, 

Yn dwyn y parch, er hyn oll ; 
Er hyn oll, a byn oll, 

Yn dod y mae, er hyn oll, 
Pan dros y byd, bydd dyn a dyn, 

Yn frawdol un, er hyn oll. 

— ^^Caople^.. 



GEMMAU Y CYMRY. 



25 






GEKI CRIST. 

Ymddangosiad Duw yn y cnawd, yn 
codi V natur ddynol i ddwyfoldeb, oedd 
genedigaeth Cristein Hiachawdwr ben- 
digedig; canodd angylion; addolodd y 
doethion ; molwn ac addolwn ninnau, am 
y ganwyd i ni Geidwad yn ninas Dafydd. 
—Parch J. Evans, Llwynffortun. 

BYWYD CBI8T. 

Perffeithrwydi holi fodau glan y nef, a 
phurdeb sancteiddrwydd cariad Duw, 
mewn un ymgorpholiad gweithgar ar y 
ddaear, oedd Bywyd Crist, yn yr hwn y 
maei ni brynedigaeth. — Parch Cristmas 
Evans. 

M1RW CRIST. 

Marwolaeth boenus,*wirfoddol, yn Iawn 
di fai i Dduw, yn yr un natur ddynol ar 
hon a bechodd, fel y byddai Duw *n gyf- 
iawn wrth gyfiawnhau 'r pechadur euog, 
edifeiriol, a chrediniol yn Nghrist, oedd 
marwolaeth yr Iesu. — Parch Samuel 
Dayies. 

CLADDU CRIST. 

Dau wr mawr a'i claddodd; nid llawer 
o'r mawrion a alwyd, a nerthol yw llygredd 
amryw, sy ganddynt foddion i borthi 
chwant; ond galwyd rhai o'r mawrion, 
a phrawf hynny allu gras. Diolchai *r 
Lady Hundington, am y lythyren JŁf, yn 
y gair saes'naeg, not many ; oblegid, pe 
heb hynny, buasai yn not any. Dau 
ddisg^bl oeddynt, ond dirgel, ac nid clod 
hynny ; yr oedd gan yr Iesu ddisgyblion 
cyhoeddus, ac felly gweddai fod pawb ; 
eithr yn nydd cyfyngder ffodd y rhai cy- 
hoeddus, ac nid addas ymddiried i fraich o 
gnawd. Yn awr y dymhestl, daeth y rhai 
dirgel yn mlaen, a phwy a ddiystyra 
ddydd y pethau bychain. Claddasant ef 
yn medd newydd Joseph, Ile na ddodasid 
dyn erioed : dengys hynny ei dlodi, heb le 
bedd yn eiddo 'r teulu ; a gwnaeth ei fedd 
gyda 'r cyfoethog, am na wnaethai gam, ac 
am nad' oedd twyll yn ei enau. Rhoes ei 
gladdu, ail brawf o'i farwolaeth ; y oedd 
efe wedi marw eisioes. Gelynion a'i croes- 
hoeliodd, i' w ladd ; ac ni efiid disgwyl i'w 
elynion ei arbed : cyfeillion a*i claddodd, 
ac ni chladd cyfeillion ddynbyw; gan 
hynny, bu farw 'n wir. Aeth trwy ei 
gladdu, i barthau isaf ei ddarostyngiad; ac 



ac hefyd, tynnodd ofn bedd oddiar y saint. 
Y galarwyr oedd natur oll, y gwyr a i carai, 
y gwragedd crefyddol, tfrDwyFair dduw- 
iol yn eistedd gyferbyn a'r bedd. Dywed- 
yd sut un oedd ei plentyn, pan yn fyw, 
a fydd y fam a'i collodd ; ac adrodd y mth 
oedd ei gwr, y bydd gweddw alarus. Teb- 
y gol mai felly, y Ddwy Fair yn eistedd, ac 
yn ymddyddanamafu. " chwaerfach", 
ebai un, " Dyna He mae'r traed glan, a 
aeth oddi amgylch gan wneuthur daioni." 
Ac attebai^ llall, "le, Mair, "A dyna*r 
dwylaw gwynion, na wnaeth ond cyffwrdd 
a hwy, nad oedd clustiau 'r byddariaid 
yn cly wed, llygaid y deillion yn gweled, a 
thafod y mudan yn rhydd i ganu. " " le, 
ie," meddai 'r Fair arall, * f Briwedig iawn 
y gwnaed ei aelodau, ei ben, a'i gorph 
sanctaidd, ar y pren ; O ! y goron ddrain, 
Mair fach. O ! y bicell fani i'w galon 
anwyl, Mary fwyn. — Ond, ond y mae yn 
eflaith ddwys ei galon friw, ffynon loyw 
Iawn a rhinweddol, i olchi euog fel y fi !" 
— Parch A. Jones, D.D., Bangor. 

AROSIAD CRIST TK Y BEDD, A*I 
ADOYFODIAD. 

Er mai yn yr Iaith Groeg yr ysgrifenodd 
yr Efenylwyr, etto byddai priod-ddull 
(idiom) eu hymadrodddion yn aml yn 
Hebraeg pur: yn awr, priod-ddull He- 
braeg yw galw diwrnod cyfan o 24 awr 
yn ddydd a nos; ac nid oedd gan yr 
luddewon ddim gair yn eu hiaith, fel y 
gair diwrnod gyda ni, i olygu treiglad 
amser 24 o oiiau. Yr ystyr ynte yw, y 
bu Crist yn y bedd am gyfran o dri diwr- 
nod. Fel hyn : efe a fu farw ar y nawfed 
awr, sef tri o'r gloch, ar ddydd Gwener, 
dydd y Croglith cyntaf. Cyfrifai ł r Iuddew- 
on eu diwrnodau o fachlud haul i fach- 
lud haul, ac nid o hanner nos i hanner nos. 
Mae'r haul yn machlud yn y gwledydd 
hynny tu a chwech o'r gloch brydnhawn, 
ac yn codi tu a chwech o ł r gloch y borę, 
ar hyd y flwyddyn. Feli nid oedd ond 
tair awr o ddydd Gwener yn aros o dri o'r 
gloch brydnhawn hyd chwech : ac ondodid 
na bu tu ag un awr o'r tair hyn rhwng ei « 
farwolaeth a'i gladdedigaeth ; am hynny 
gali wn fwrw na bu yn y bedd ond dtoy awr 
o ddydd Gwener. Bu yno ddydd Sadwrn, 
sef y Sabboth, am 24 awr cyflawn ; dyna 
felly 26 o oriau o dri o'r gloch ddydd 
Gwener hyd chwech o'r gloch brydnhawn 
ddydd Sadwrn, sef y seithfed dydd, neu'r 
Sabbath. Gallwn yma sylwi, ddarfod i'n 

-■ — Digiiiżed- b/J 



26 



Y WAWR. 



Hiachawdwr orphwyso oddiwrth ei lafur 
cyfryngol ar y ddaear, ar y dydd y gorph- 
wysodd y Tad or ol gorphen gwaith y 
greadigaeth, a rhoi terfyn felly am byth ar 
y Sabbath Iuddewig, a myned yń ddiwedd 
i ddeddf Sabbatb y seithfeddydd,ermwyn 
gosod i fynu Sabbatb newydd Dydd cyttfąf 
yr wythnos. 

Y borę Sul, cyn codi haul, sef cyn 
cbwecb o'r glocb, a bi etto ł n dywyll, efe 
a adgyfododd; mae *n debyg iddogodi 
felly o'r bedd tu a pbedwar o'r glocb y 
borę : ac o chwech o'r glocb yr bwyr o'r 
blaen byd bedwar o'r glocb y borę Sul, yr 
oedd deng awr : yr byn, gyd a'r 26 eraill, 
a wna 36 o oriau. A dyna *r yspaid, yn 
bur agos, y bu 'r Arglwydd lesu 'n gorph- 
wys yn y beddrod ; digon o amser i dcfan- 
gpos ddarfod iddo farw mewn gwirionedd, 
ac mai nid Uewyg oedd eiangau; yr byn sy 
raid i ni ei gofio a'i gredu, cyn y gallwn 
fbd yn iacb yn y ffydd gyd a golwg ar 
atbrawiaetb yr Imcn. Gwelwn hefyd, fod 
yr yspaid y bu yn y bedd yn ddigon byr i 
beri i ni gredu na's gwelodd ei gnawd 
sanctaidd ddim Uygredigaetb. — Parcb M. 
Williams, Periglar y Amlwch. 



Akha.wsdeba.it.— Bendithion, i gyflroi'r 
meddwl at yr urddasolrwydd s/n cyn- 
nal, ac or diwedd yn gorchfygu an- 
flawd, ydyw anbawsderau; ac y maentyn 
brawf-fynag sy'n coetbi dyn tra yn ei 
geryddu. 

Balchder. — Nydwydd ebedfaenol, yw 
balcbder, yn cyfeirio bob amser at un 
gwrtbrycb — Hunan: eitbr nid yw fel 
nydwydd morwr, oblegid yn Ile bod iddo 
begwn at-dynniadol, y mae yn cael ei 
wrthod yn mbob pwynt, ond ei bunan. 

Btchandra. — Hanfodol waelder bycb- 
andra dyn, yw ei fod yn dymuno gorch- 
fygu eraill trwy gynnen ac ymryson; tra'r 
unig gyfamrysom teilwng o ddyn doetb, 
ydyw ceisio gorcbfygu ei nwydau. 

Cóf. — Cwjmir gan luoedd oblegid 
gwendid eu cof ; ond ni feia neb a'r 
ddiflyg ei ddeall ; a mynycb y canfyddir 
fod rbai dynion yn beio eu ccf, i'r dyben 
o'n tueddu i dybied, mai trwy rym en deall 
y maent bwy yn gwneutbur eu holi or- 
cbwylion. 

Ctnnydd. — Rhaid i'r un sy'n dymuno 
cynnyddu 'n wirionneddol mewn gwybod- 



aetb, gyflwyno ei bcnaint, yn gystal a*i 
ieuengctyd, ei dyfiant diweddar, yr un 
modd a blaenffrwytb ei ddyddiau, ar allor 
gwirionedd. Nid oes neb yn rby ben i 
ymofyn am wirionedd, na neb yn rby 
ieuangc iV gyfeirio at wybodaeth. 

Dioddbf, — Peidio dioddef fel Uofirudd, 
yw peidio cyfławni petb a baeddo gerydd. 
Nid yw yn ddyledswydd ar neb wneuthur 
yr hyn y rhaid iddo ddioddef o'i bkgid, 
ond pan y byddo bynny naill ai i ochel 
euogrwycld, neu i wneuthur daioni. 

Difykwch.— Nid vw difyrwcbyngam- 
wedd, ond pan y nertho ddylanwad tuedd- 
iadau drwg, neu y Ueihao fywiogrwydd 
baelfrydig rhinwedd. 

DTBDA3TlOV. 



Dyfais Chwant. — Saer coed, beb 
waitb, o berwydd meddwi, a berswadiwyd 
gan ei wraig i dynnu ei siaced, i dynnu ei 
het, i dorcbi Ilewys ei grys, i wisgo ei 
arffedog, ao i fyned i'r da&rn, i ddywedyd 
ddarfod iddo gael gwaith ; ac os dygent 
iddo ddau eh wart o gwrw, y talai ef nos 
sadwrn. Felly y gwnaeth, a chafodd 
bedwar chwart. Pan y dychwelodd at 
ei wraig, yr oedd bono'n yfed gin. Dyna 
Twm yn dechreu rhyfeddu, ac yn gwaeddi, 
" Cadi! O ba le y cefaist ti bwn yna 
dywed ?" A dywedai hithau, " Pan 
aetbost i*r dafarn aethym innan a dy 
ddillad i'r Pawnshop, a cheisiaisytn gyda'r 



arian 



t" 



Lladd gelyniaeth. — Yr oedd gan 
erlidiwr crefydd, yn Philadelphia, ddwy 
ferch wedi ymuno gyda phobl grefyddol, 
beb yn wybod i'w tad ; un noswaith aeth 
y ddwy ato iV ystafell, a gofynai un, a 
fyddai ef gystal a gadael iddi ddarllen 
newyddion iddo ; ac wedi caniattad, dar- 
llenai bennod o'r Bibl, ac aetb y Hall ar 
ei gliniau! — Gweddiai, a chydweddiodd 
y ddwy, — codai'r hen dad ar ei draed ; — 
safai, a synai ; daeth bendith ar yr yxn- 
drech; daliai f r chwiorjdd i ddadleu 
angau 'r Oroes ; aeth yr hen wr i grynu, 
ac ar ei wyneb y syrthiodd yn ei hyd, gan 
wjlo T r dagrau 'n llif. Onid oedd yno le 
difyr ? A bu'r nos bonno 'n ddechreuad 
bywyd difyr iawn i ł r hen wr, a'i ddwy 
ferch dduwiol. 



Caerdydd ; — Ajgraffwyd a Chyhoeddwyd gan 
J>. Etuu, Swyddf« l T Pruicipality. 



== 



• GOREU ARF, ARF DYSG." 



Y WAWR; 



SEF, 



CYLOIIGRAWN LLEENYDDOL A CHELFYDDYDOL. 



Cyf. 2.] 



AWST, 1851. 



[Rhif 14. 



T OOŁTOTBD AT SX OTBWŁAB 



ATHRONYDDIAETH BUCHEDD. 



Gtdwlidwyb Serchus, — 

Athrontddiaeth Buchedd sy gang- 
en fawr a phwysig o wybodaeth fuddiol ; 
a'i deall, ir graddau cyrhaeddadwy, sydd 
anhebgorol angenrheidiol at allu iawn am- 
gyffred yr oll a berthyn i'n cysur a'n ded- 
wyddwch yn y byd. Er nad yw ymchwil- 
iad dwys am ffeithiau, yn rhoddi cymmaint 
adloniant iY teimladau, a'r hyn a geir trwy 
ddarllen traethawd ffiraeth a byawdl ar 
destunau meddyliadol, etto, darllen a dir- 
nad pethau fel hyn 8y*n arwain at drysorau 
a gyfoethogant y syniadau, ac a ddygant 
ddyn i gyflawnderoedd goleuni gwybod- 
aeth. Tu ag at ddyfod yn ysgolhaig 
rheolaidd, yn y ddysgeidiaeth benaf, y 
wers gyntaf yw Anianyddiaeth, yn olrhain 
hyd nes dyfod i ganfod mai synwyr an- 
feidrol yw*r AcHosYDDcyntaf; arlrjrnny, 
ceir seiliau cedyrn i Dduwinyddiaeth 
naturiol, yr hon wybodaeth yw gosail ddi- 
ayfl Athronyddiaeih Buchedd; ac yn lle- 
wyrch y wybodaeth hon, canfyddir yr 
angenrheidrwydd a'r fendith annhraeth- 
adwy o gael yr Ysgrythyrau sanctaidd, i'w 
hastudio, i'w deall, ac i*w harfer mewn 
bywyd ac ymarweddiad. 

Rhaglith. 
Dosparth I. — Gwrthrych Aihroniaeth, 

aW duli goreu i ddylyn ymchwiliadau 

athronyddol. 

Mae'r holi wahanol ffyrdd a ddewiswyd 
at wneuthur ymchwiliadau athronyddol, 
ac y mae yr holi wybodaeth honno, ag y 
sydd arweiniad i'n hymddygiadau trwy 



ein hoes, yn rhagdybied y bod y fath drefn 
a chysondeb sefydlog yn nylyniad dig- 
wyddiadau olynol, ag y sydd ddigonol in 
bynnorthwyo at allu ffurfio tyb lled gywir 
am a ddaw, oddiar gywirdeb y sylw a 
wnaethom oY hyn a fu : o herwydd, hawdd 
yw canfod y bjdd i gyffelyb achoeion 
beri cyffelyb effeithiau bob amser. Wrth 
6yllu ar ymddangosiadau y byd o ddefn- 
ydd, ac wrth sylwi hefyd ar lawer o 
ymddangosiadau meddyliadol, disgwylir, 
gydag ymddiriediad perffaith, y bydd i 
gyffelyb gytundeb amgylchiadau, achosi 
cyffelyb ganlyniadau; eithr fod y deddfau 
a reoleiddiant hynt yr ymddygiadau dynol, 
yn Uawer anhawdlach i'w holrhain, na'r 
rhai hynny sy'n lly wodraethu Y byd gwel- 
edig. Er hynny, hyd y nod yn y dosparth 
bucheddol o ddigwyddiadau, gellir canfod 
yn aml y fath raddau o drefniant sefydlog, 
a g y sydd y n e in cynnysgaethu gyda 
rheolau cyffredinol, er ein budd ymaifcrol, 
i helaethrwydd mawr iawn ; ac y maeY 
cyfryw drefniant yn dyfod i fwy amlyg- 
rwydd o hyd, yn gyfartal i ymehangiad 
y sylw a wnawn o amgylchiadau bywyd. 

Ein holi wybodaeth am ddeddfau natur, 
sy ganlyniad sylw ac ymarferiad yn hollol; 
oblegid nid oes gennyn gymmaint ag un 
angraifit o fodolaeth y fath beth a chy- 
sylltiad angenrheidiol rhwng dau am- 
gylchiad olynol, fel ag i'n galluogi at ben- 
derfynu Y naill, oddiwrth y Uall, trwy 
unrhyw amresymiad blaenorol. Y mae'n 
ffaith am garreg yn syrthio, y cwympodd 
ac y cwymp pobun a ddel ole lleduchel, 
yn unol a phedwarongliad yr amser a 



Ctp. 2. 



— — 



28 



V WAWR. 



gymmerodd i fyned trwy gyfwng pen- 
nodol; eithr nid oes i' w weled yn ei 
chodwm unrhyw beth a all ein gorfod i 
amresymu mai felly y mae, ond fel ei 
canfyddwyd trwy sylwi a gwneuthur um- 
ryw brofiou ac ymchwiliadau. Canfod a 
wnaed, trwy brawf -chwiliad, y bod dig- 
wyddiadau naturiol mewn cysylltiad 
anghyfnewidiol a'u gilydd, fel na raid ond 
gweled y naill, na bydd iniddisgwyl y llall 
megys peth y rhaid iddo digwydd hefyd : 
os gwelir prcn sych yn cael ei daflu i 
dan poeth, a'i adael yno enyd o amser, y 
disgwyliwn iddo losgi, a byddai ei fod 
heb losgi yn peri syndod ; o herwydd dyna 
yw 'r cysylltiad sefydlog sy rhwng tan a 
phren yn yr holi gyflelyb ddigwyddiadau 
ag y bu i ni sylwi arnynt yn ein hoes. 
Pan ddelo'r iloer i sefyllfa bennodol, dis- 
gwylir hefyd y bydd i*r mór lcnwi hyd i 
uchder peunodol : a phan ddoder nydwydd 
enedfaenol i droi ar begwn, disgwylir. heb 
femmlteu, y bydd iddi gyfeiriad gogleddol; 
ond, nid yw ein holi wybodaeth, am y 
cyffelyb ddigwyddiadan naturiol, yn cyr- 
haedd dim pcilach nag i'r ffaith mai felly 
y mac'n bod, yngwyneb pob prawf ym- 
chwiliad a wnaethpwyd mewn perthynas 
i'r cyfryw. 

Yn awr, gorchwyl athroniaeth ydyw, 
yn gyntaf, cyrhaedd ńccwydd am y cys- 
sylltiadau sefydlog ag y sydd yn clymu 
amryw ddigwyddiadau dylynol wrth eu 
gilydd ; sef y rhai, trwy ymglymu, sydd 
yn cyfansodcli cyfundrefn y bydysawd ; yn 
ail, coffhau yr ymddangosiadau a gynhyg- 
iant eu hunain i'n sylw ; ac yn drydydd, 
cyfeirio ein hystyriaethau am yr argoelion, 
at y deddfau cyffiredinol sy'n eu rheol- 
eiddio. Y dyn blaenaf a fu*n gyflawn 
hysbys o bwysitfrwydd y gwirionedd syl- 
faenol hwn. hyd raae'n wybodus i ni, oedd 
arglwydd Bacon. Ystyrai 'r hynafiaid 
Athronyddiaeth raogvs gwyddoriaeth ach- 
osion: ac o herwydd hynny. llithiwyd 
hwynt i liaws o syniadau. oV fath ag y 
mae'r cynneddfhu dynol yn llwyr an- 
nigonol at allu eu dirnad, fol nad oes gob- 
aith am fedru eu hegluro, na'u profi 'n 
wirionedd mewn un modd. 

GwTthrych penaf, anod eithaf ymchwil- 
iad athronyddol. sydd yr un o ran ei an- 
sa wdd a'r hyn a gynnygir gan bob perchen 
syn wyr cyffredin iddo ei hunan, pan yn 
craffu ar y digwyddiadau a ddel o dan ei 
sylw, wrth gadw golwg ar reoleiddiad ei 
ymddygiadau rhagllaw; a phomwyaf o*r 
wybodaeth hon a gaffom, goreu oll y 



gallwn łfurfio ein cynlluniadau yn gyd- 
weddol a threfn sefydledig pethau, ac y 
medrwn lesoliein hunain trwy gymmeryd 
gafael mewn galluoedd naturiol, at ein 
cynnorthwyo i gyfławni ein bwriadau, i 
gwblhau ein hamcanion, ac i chwanegu 
helaethrwydd ein cysuron yn y byd. 

Mae gwahaniaeth mawr rhwng gwyb- 
odaeth yr athronydd, a'r synwyroldeb 
sy'n cyferwyddo dynion diddysg yngorch- 
wylion cyffredin bywyd ; nid yn natur y 
wybodaeth, ond yn ei graddau, ei threfn, 
a'i chymmwysiad. Ccnfydd yr athronydd 
lawero gysylltiadau naturiol. ynghytun- 
deb angylchiadau celfydddydol. trwy brof- 
ion ymarferol, o'r fath ag na ddichon eu 
digwydd fyth mewn duli a dynno sylw *n 
uniongyrchol a diattreg. Mae ef yn 
eh wilio i ddeddfau cyffredinol natur; y 
mae hefyd yn galluamre6ymu'ngyfosodol 
oddiwrth y cyfryw ddedd&m, fel ag i fedru 
olrhain trefniant sefydlog, mewn Ue a than 
amgylchiad na welai edrychydd cyffredin 
ond afreoleiddiwch ; a ł r gorchwyl yna, o 
eiddo 'r meddwl, sef amresymu a chanfod 
trefniant doetfr y cyfan, yw yn benaf yr 
hyn a urddasolir gyda'r enw Athronydd- 
iaeth, neu, caru doełhineb; a'r dyben mewn 
golwg, wrth osod i ławr reolau athron- 
yddol, megys yr amcanwn yn y traethawd 
hwn, a'i ddylynyddion, ydyw egluro a 
dangos y duli goreu at ddwyn dyn yn 
mlaen mewn gwybodaeth athronyddol, a 
fyddo lesol i reoleiddio ei holi ymddyg 
iadau. 

Gwybodaeth hynod o gyfyng a chwta, 
yw'r hyn sy gyrhaeddadwy wrth ond 
braidd syllu ar yrfe natur; ac nid ywY 
fath wybodaeth arwynebol yn ymestyn y n 
mhellacb na r amgylchiadau hynny, y sydd 
a chydffurfiad eu hymddangosiadau yn 
amlwg a rhwydd i'r synwyrau corphorol. 
fel dydd, nos, llanw, a thrai. Digwydd 
ymddaogosiadau hawdd eu gweled weith> 
iau, naill ai pan y gweithredo nn ddeddf o 
eiddo natur, yn sengl wrthi ei hun ; neu 
ynte, pan y cydweithredo amryw ddeddf- 
au 'n gysylltiadol a'u gilydd, yn yr un 
duli parhaus heb gyfnewid; ond, y duli 
mynychaf, pan yr ymgysyllto gwahanol 
ddeddfau a'u gilydd, ydyw fod f canlyn- 
iadau yn amrywio, ym mhob amgylchiad 
neilltuol, yn unol a gwahaniaeth amgylch- 
iadau y cysylltiad. Yr un deddfau 8y'n 
rheoli ser llosgyrnog a phlanedaa; er 
hynny, y mae gwahaniaeth amgylchiadau 
cysylltiad y deddfau, yn effeithio at beri 
gwahaniaeth mawr yn ffurf ilinellau wyfal 





ATHRONYDDIAETH BUCHEDD. 



29 



eu tramwyfa yinolwynog; a'r unig fodd i 
ddyn allu rhagfynegi y canlyniadau dy- 
fodol ydy w deall y deddfku sydd a ym- 
wnelont ag unrhyw ymddangosiad dia- 
gwyliadwy, ynghyd ag ystyried y duli a'r 
modd yr agweddant eu heffeithiau; gan 
hynny, y ris gyntaf, yn astudiad athron- 
yddiaeth, ydy w cael sicrwydd am y deddf- 
au syml a chyffredinol, yr ymddibyna 
ymddangosiad cymmhlethol y bydysawd 
arnynt; ac yna, wcdi cael gafael ar y 
deddfau hynny, gal Iw n fyned yn mlaen yn 
ddiogel i'r ail ris; sef, i ainresymu yn her- 
wydd yr effeithiau a ddigwydd oddiwrth 
pob unrhyw gysylltiad pennodol or eidd- 
ynt. Yn y r!s gyntaf, dy wedir y bod yr 
ymchwiliad yn cael ei ddwyn yn mlaen 
mewn duli dtfyniadol, gan ddatod a dos- 
ranu achosion ac effeithiau : ac yn yr ail, 
y dygir yr ymchwiliad mewn duli cyfos- 
odol, gan glymu a chysylltu effeithiau wrth 
eu hachosion. 

Gelwir y dulliau difyniadol a chyfosodol, 
yn Drę/h oresgynol ; ac i ? r drefn yna yr 
ydym ddyledus am y cynnydd cynym a 
gynimerodd le mewn gwybodaeth anian- 
yddol, er y pryd ei chychwynwyd gan 
arglwydd Bacon. Cyhoeddi ysgrifeniadau 
yr athronydd hwnnw, a sefydlodd un o*r 
prifnodau amser pwysicaf a geir o fewn 
holi gylch hanes gwyddoriaeth. Nid 
gweddus priodoli 'r r diwygiad a gymmer- 
odd le, ynghynllun ymchwiliadau athron- 
yddol, idłlo ef yn unig chwaith ; oblegid, 
er y gwnaeth ef fwy nag unrhyw wr arall 
at ei dwyn yn mlaen, etto hawdd yw dir- 
nad y dylanwadwyd yn ryinus ar ei gre- 
bwyll a'i ysgrifeniudau gan amgylchiadau 
ei oes, a chan nodweddiad ei gyd ddynion; 
fel nas gellir ammheu, na wnaetb ef namyn 

Srysuro y peth a baratówyd eisioes gan 
aws o achosion cydfynedol, y rhai a 
roddasant iddo fynych awgrym a chym- 
mhelliad cyffrous. 

Dosparth II. — Cymmhtcyso V egwydd- 
orian blaenoroł at AłhronycUhattU y 
Meddwl 

Cymmerodd diwygiad mawr le, ynghyn- 
llun ymchwiliadau athronyddol, o fewn 
ystod y ddwy ganrif ddiweddaf; onder 
na chyfyngwyd y diwygiad i athron>dd- 
iaeth defnydd yn gwbl, eithr y cafodd ei 
gymmhwyso at ganghenau eraill hefyd, 
etto, ni bu i gyffelyb raddau o sicrwydd 
gyrhaedd y canghenau eraill o wyddor- 
iaeth fel y canfyddir yn amlwg trwy'r 



cyndyn ammheuon sy'n tycio, mewn per- 
thynas i egwyddorion uchaniauaeth {Ale- 
taphysics), a Moesoni (EthicsJ. Bendith 
fawr a fyddai gallu difodi 'r ammheuon, 
diddymu 9 r dadlu, a chywiro golygiadau 
dynion yn Athronyddiaeth Moesau; a 
chredu *r ydym, mai ? r unig ifordd, yn 
arwain at hynny, ydyw cymmhwyso ł r 
Drefh oresgynol at wyddoriaeth buchedd, 
fel y gwnaed ac y llwyddwyd gyda'r drefh 
hon yn athronyddiaeth naturiol. Ni cheir 
neb yn dadlu mewn perthynas i wirion- 
eddau athronyddiaeth defnydd; ond y 
mae dynion da yn ymddyrysu, ac yn ym- 
rafaelio'n benben o herwydd eu gwahancl 
mrnau am wirioneddau athronyddiaeth y 
meddwl dynol. 

Ymorphwys ein holi wybodaeth an\ y 
byd naturiol, yn y pen dra w, ar y tfeithiau 
y cawsom sicrwydd o'u bodolaath trwy 
ymchwiliad a sylw: a barnu yr ydym, 
mewn cyffelybiad, y rhaid i'n holi* wybod- 
aeth gywir am y meddwl dynol, gael ei 
seilio, i'w hymorphwys o*r diwedd, ar y 
tfeithiau auwadadwy, y sydd a thystiol- 
aeth sicr am danynt yn eiii hymwybodol- 
rwydd ein hunain. Er engraitft ; dywedir 
gan rai dynion da, mai yn y Ile a'r Ile, tan 
ddylanwad rhy w un amgylchiad pennodol, 
yr argyhoeddwyd hwy o' u rhyfyg a*u han- 
nuwioldeb : yn awr, pe sjlwent ar yrholl 
wahanol amgylchiadau a'u cyfarfu yn eu 
hoes, dichon y catfent ymwybodolrwydd 
ynddynt eu hunain ^y teimlasant gyi&oad a 
chynimhelliad, wedi cymmhelliad ; ac y bu 
iddynt nychu tuedd dda yn olynol lawer 
gwaith ; bud mai ar rhy w dro neilltuol y 
daethout i gyflawn benderfyniad ; ac os i'r 
golygiad yna ein harweinir gan ein hym- 
wybodolrwydd ein hunain, gallwn bender- 
rynu mai dyna*r golygiad cv wir ; ac mai 
ein dyledswydd yw ystyried y golygiad 
arall yn beth cyleiliornus. Byddai i ol- 
rheiniad gofalus, a sylw manylgraff, o'r 
tfeithiau y sydd gennym ymwybodolrwydd 
o'u bodolaeth yuom ein hunain, ein dwyn 
bob yn ychydig at egwyddorion cytfred- 
inol y cyfansoddiad dynol ; fel, o*r diwedd, 
y ifurfid gwyddoriaeth y meddwl dynol, 
yn fath ag na allai fod yn israddol mewn 
sicrwydd, i*r hyn ag ydyw gwyddoriaeth 
defnydd; ac angraitft werthfawr ordull 
hwn, ydyw ysgrifeniadau campus y Dr. 
Rbid, gweinidog yr Efengyl yn yr Alban; 
tra mai gresyn ydyw na bu Cymro mor 
wladgarol, a cheisio ysgrifenu a chy- 
hoeddi cyffeiyb lyfrau y n yr iaith Gymraeg, 
hyd yn hyn. 

nioiiizecLny \>7QOglC 



30 



Y WAWR. 



Bu i ychydig o ysgrifenwyr yr oes hon, 
grybwyfi gwrthddadleuon i wrthwynebu 
penderfyniadau yr uchanianwyr a geisiodd 
gymmhwyso y Drejh oresgynol at athron- 
yddiaeth y meddwl dynol ; ond tebyg 
iawnydynt i'r haeriadau a wnaed ar y 
cyntaf, i wrthwynebu yr athrawiaeth New- 
ionaidd, am bwys-dynniad, pan y dadleu- 
wyd mai adfywiad ydoedd o ansawdd ddir- 
gel yr un Aristotelaidd. Y gwirionedd a 
saif; a gwirionedd sy sefydledig gan 
ddysgedigion penaf y byd ydyw, y dylem 
gofio yn ein holi ymchwiliadau athron- 
yddol, pa un bynnag ai mewn perthynas i 
ddefnydd ai i'r meddwl dynol y byddont, 
fod ein gorchwyl yn betn sy raid i ni ei 
gyfyngu *n bollol i'r swydd o gyfeirio 
ffeithiau neillduol, at ffeithiau eraill a 
fyddont o natur mwy cyffredinol : ac mai 
rhaid yw hefyd i ł n holi ymchwiliadau 
llwyddiannus, derfynu bob amser yn y 
canfyddiad o ryw ddeddf yn natur, o'r 
fatb ag nas gellir rhoddi esboniad iddi, 
namyn deall ac addef mai felly y rhyngodd 
bodd i'r Creawdwr ei chyfansoddi. 

Dosparth III. — Am yr achosion oV mus- 
grellni sydd yn nyhynnydd gwybodaeth 
ddynol; ac yn benaf. y Uesgedd sydd yn 
athronyddiaeth y meddwl dynol, acyny 
gwyddoriaethau hynny a ddaliant gysyllt- 
iad uniongyrchol yydar cyfryw, 

Achosion y musgrellni sydd yn nghyn- 
nydd athronyddiaeth y meddwl dynol 
ydynt amry w, eithr gellir eu cynnwys o 
fewn yr wyth bethau canlynol : — 

1. Ychydig yw nifer y geiriau nad yd- 
ynt yn perthyu i'n golygiadau am ddefn- 
ydd, ac i weithrediadau y synwyrau corph- 
orol, yn hytrach nag i bethau cysylltiadol 
a'r meddwl yn arbenigol; gan hynny, un 
achos o'r musgrellni sydd yn nghynnydd 
gwyddoriaeth y meddwl, ydyw Aamher- 
ffeithrwydd iaith; yr hon, er ei hollddi- 
ffygion, yw ein hunig ofteryn at feddylio 
ynom ein hunain, a'r hon hefyd yw ein 
nunig gyfrwng mynegiad wrth eraill am yr 
hyn bethau ag y meddyliasom )-n ddwys 
am danyDt. 

2. Camgymmeriadau, mewn perthynas 
i wrthrych addasaf athronyddiaeth, ac 
mewn perthynas i'r drefh oreu at ddwyn 
yn mlaen ymchwiliadau athronyddol. 

3. Tuedd eryf at grafangu egwyddorion 
cyffredinol, heb ymostwng at astudio 
ffeithiau neilltuol yn mlaenaf ; ac annog. 
aeth rymus i'r duedd hon, ydyw awydd y 



lliaws am gael ffrydiad dawn bylifog, yn 
hytrach nag am wrandaw a derbyn addysg 
gwybodaeth sylweddol. 

4. Y mai anhawsdra mawr yn ein hat- 
tal, rhag cyrhaedd o honom sierwydd am 
ffeithiau, yn enwedig am y ffeithiau sy 
mewn cysylltiad uniongyrchol ag athron- 
yddiaeth y meddwl dynol. 

5. Treulir cyfran mith o'r einioes i geisio 
ennill hysbysiaeth leenyddol hynod o ddi 
werth; ac ymfoddlonir yn fynych ar 
ddawn i ddywedyd pethau cyffredin yn I 
firaeth, yn 'hytrach nag i dderbyn a rhoddi . 
gwybodaeth werthfawr am y pethau u 
mwyaf eu pwys; eithr nad ydynt hysbys ' 
Tr werin hyd yma. ■ 

6. Mae dylanwad sefydliadau lleol, a II 
pharch i enwau cjyuion mawr, yn magu ,| 
rhagfarn yn erbyn pob gwirionedd a ddy- 
weder, mewn duli yn gwrthdaraw hen || 
fympwyon. | 

7. Kyfrydwch rhai dynion yw rhag- . 
ddewis y mympwyon hynny a ymddengys ,| 
fwyaf hynod, anghyfdybol, a gwrthun. 

8. Y mae mewn dyn duedd at ammheu 
gwirioneddau na byddo ef yn eu deall, 1 1 
gyda rhyw fath o betrusder annherfynol. ' 

Megys yr y mgyfuna llafur, ymborth, diod, ' 
gwisgoedd, glendid, a gorphwys, i wneuth- , 
ur i fyny gyfanswm cysur corph lach. feUy 
y mae athronyddiaeth defhydd, duwinydd- 
iaeth naturiol, athronyddiaeth y meddwl 
dynol, a duwinyddiaeth ddaignddiedig, yn 
ffurfio prif foddion dedwyddwch yr enaid ; 
gan gyd ymdueddu, mewn cysylltiad clym- 
edig a phob gwybodaeth faddiol, at ddwyn 
i'n cyrhaedd gywirdeb barn ac uniondeb 
buchedd. Ac yn ein traethodau nesaf, ar 
y testun hwn, nyni a olrheiniwn alluoedd 
synwyroldeb dyn, ynghyd a' i alluoedd 
gweithredol a moesol ; a bydd i ni hefyd 
gymmeryd sylw o'r ystyriaethiau a ber- 
thjrnant i ddyn, megys aelod o'r gymdeith- 
as wladwriaethol ; am y credwn y rhydd 
hynny atldysg werthfawr, i bob darllenydd 
a fedr garu cael gwybodaeth gywir, am y 
pethau pwysicaf a ddichon perchen syn- 
wyr eu meddiannu. 

Yr un ydyw ansawdd y meddwl yn 
mhob dyn ; yr un deddfau naturiol sy 
goruwch pob meddwl ; ac y mae yr hwn 
sy ganddo feddwl ynddo ei hun, yn perch- 
enogi ar gyffelyb deimladau i'r rhai sydd 
yn ysgogi eraill at y cyffelyb ymddygiadan; 
fel na raid ond cyrhaedd sierwydd am y 
ffeithiau neilltuol a fodolant o fewn i ym- 
wybodolrwydd un meddwl, at ganfod y 
ffeithiau cyffredinol sydd ynddo, na cheir 
- _ Jigitized by\jQOQlC _„ ; 



AWYROLIAETH. 



31 



gafael hefyd ar sicrwydd am y ffeithiau a 
ymfodolant yn mhob meddwl dynol ar y 
ddaear. 

Trybedicr trwy wybodaeth,— yn erbyn 
Oerbwnc coeg edliwiaeth ; 
Baich o dtlysg i'n buchedd ddaeth, 
Wrth riniog pur Athroniaeth. 



AWYROLIAETH. 



Pen. III. — Am bwysau V awyrgylch — Yr 
Awyrbwysydd. 

Ystyriasom, mewn duli cyffredinol, y pri- 
odoliaethau hynny sy gan hylifoedd gwrth- 
oeidiol yn gyffelyb i bob. math arall o ddef- 
nydd, yn ein pennod olaf ; ac yn awr, olrhein- 
iwn bwysau yr awyrgylch, a'r modd i' w 
fesur, yn fanylach. Ond yn mlaenaf, angen- 
rheidiol yw i ni grybwyll cynneddf a berthyn 
i bob hylifoedd, pa un bynnag ai gwrthneidiol 
ai anwrthneidiol a fyddont, am y cawn acb- 
lysur i gyfeirio at y cyfryw ar ol hyn. 

Un o'r priodoliaethau rhyfeddaf sy 'n 
hynodi hylifoedd oddiwrtb sylweddau, y w yr 
un a fabwysiadwyd gan wyddoriaeth beir- 
iannol megys esboniad hylif ; sef, yr ansawdd 
trwy 'r hwn y mae 'n alluog i drosglwyddo 
pwysiant cyfartal yn mhob cyfeiriad, 

At eglaro hyn, golygwn lestr o unrhyw 
lun wedi ei gyfa lenwi a hylif, ac bofyd wedi 
ei gau yn mhob cwrr, fel y caethiwer yr 
hylif o'i fewn, ac na byddo agorfa, y dichon 
iddo ddiaogc allan o'r Uestr. Agorer twll 
yn unrhyw gwrr o'r llestr hwn, o unrhyw 
faint a ddewiger, megys modfedd pedair 
ooglog, a doder rholbren i* w lenwi gan dynned 
ag na allo 'r hylif fyned rhyngddi a'r llestr. 
Golyger mai anwrthneidiol yr hylif. Doder 
pwyswasgiad cyfartal i un pwys i wthio y 
rholbren i fewn; agwelir mai V fath yw natur 
neilltuol hylif, ag y bydd gwasgiad cyfartal 
i un pwys ar bob modfedd pedaironglog o 
arwynebedd mewnol y llestr, fel trwy was- 
giad gweitbredol cyfartal i nn pwys, y dygir 
gwasgiad t effeitbiol cyfartal i gymmaint o 
bwysau ag y sydd o fodfeddi pedaironglog 
yn toi holi arwynebedd mewnol y Uestr. Y 
gallu perffaith hwn o drosglwyddo gwasgiad 
cyfartal yn mhob cyfeiriad, sy briodoledd a 
berthyn yn arbenigol i hylifoedd ; ac hon yw 
y briodoledd beiriannol sydd yn ffurfio sail 
yr holi draethodau rhif-fesurol a wnaed ar 
olygddysg hylifoedd. 

Cawn yma ystyried ynfanylach am bwysau 



yr awyrgylch. Cymmerer pibell geuol o 
wydr, tros ddeuddeg-modfedd-ar-hugain ei 
hyd.yn agored ei naill ben, a'r Hall yngheuad; 
glanhaer hi 'u ofalus o'i mewn, a doder ynddi 
gyfrau o arian by w wedi ei lanbau ai garthu 
oddiwrtb awyr trwy ferwad. Gan droi y 
pen agored i fyny, llenwer y bibell gyda *r 
arian byw. Cymmerer hefyd gistan fechan 
yn haner llawn o arian byw. Gau osod bys 
yn ddiysgog ar ben agored y bibell, fel na 
chollo 'r arian byw, sodder l.wnnw yn arian 
byw y gist. Gwedi y duder ei phen agored 
islaw arwyneb yr arian byw, tynner y bys 
ymaith, a gweiir y bydd i'r arian byw yn y 
gist godi 'n uwch o raddau, ac yr ymostwng 
yr arian byw o fewn y bibell yr un faint o 
raddau ; sef, i oddeutu naw-ar-hugain, neu 
ddeg-ar-hugain o fodfeddi goruwch gwyneb 
yr arian byw o fewn y gist ; ac yno, wedi 
ychydig ysgwydiad, bydd iddo ymorphwys. 
Hawdd a fai gofyn, pa ham y mae 'r arian 
byw yn aros o fewn y bibell, a pha barn na 
byddai i'r cwbl syrthio i'r gistan ? Ond bydd 
i ychydig ystyriaeth egluro hyn o ddyryswch. 
Ganfod y bibell yn hollol lawn pan ei dodwyd 
ar ei phen agored, y bod ei phen arall yn 
geuad, a'i holi hyd yn 32 modfedd, cofir, 
wedi cwympo V arian byw i'r ister o 29, 
neu 80 modfedd u w chla w arwyneb yr hylif 
o fewn y gist, y bod yn mhen uchaf y bibell 
o ddwy hyd i dair modfedd o wagle, 
heb ynddo awyr nag unrhyw hylif arall. 
Felly, nid yw 'r golofh o fewn y bibell yn 
gwasgu at i ławr beblaw a'i phwysau ei hun 
yn unig, ac nid oes gan bwysau'r awyrgylch 
gyfran ynddo, oblegid nad oes dim o'imewn. 
Mae gwasgiad y golofn ar .wyneb hylif y gist, 
o herwydd y briodoledd o wasgu *n gyfartal 
yn mhob cyfeiriad, yn effeithio ar holi nifer 
modfeddi gwyneb yr arian byw o'imewn yn 
gyfartal i bwysau V golofn ar ond un fodfedd 
bedaironglog ; ac o herwydd hynny, y 
mae 'n hollol sicr y byddai i*r holi arwyn- 
ebedd godi *n uwch, trwy i'r holi hylif o 
fewn y bibell ymdywallt i'r gist, oni bai 
fod gan yr awyrgylch bwyswasgiad cyfartal 
ar boli wyneb hylif y gist, yr hyn bwys- 
wasgiad sy'n rhwystro i'r arian byw ymoll- 
wng o'r bibell wydr. Amlwg, gan hynny 
ydyw, fod yr awyrgylch, ar wyneb yr 
arian byw yn y gist, yn pwyso gyda 
gwasgiad cyfartal i'r hwn y gwasg pwysau 
'r arian byw o fewn y bibell ar yr unrhyw 
arwynebedd. Os modfedd pedair-onglog 
yw gwaelod y golofn wydrog, rhaid felly 
fod yr awyrgylch yn gwasgu ar bob modfedd 
bedaironglog yn y gist, gyda phwysau cyfartal 



32 



Y WAWR. 



i'rłiyn ydyw colofn o arian by w 29, nen 30 
modfedd ei huchder, ag byddo ci gwaclod yn 
un fodfedd bedaironglog ; oblegid y mae 'a 
briodoledd a bert by n yn neillduol i hylif, nid 
yu unig i drosglwyddo gwasgiad cyfartal yn 
yn mhob cyfeiriad, ond hefyd i drosglwyddo 
yr holi bwysan a fyddo ganddo ar nn rhan, 
mogys modfedd, yn gyfartal i bob rhanarall 
a fyddo gyfnrtal ei maintioli. 

Ond dodi graddeg ar y bibell wydr, yn 
gyfaddas i ddangos sawl gradd ncbder yr 
arian byw o'i mewn, hi a fydd yn awyr 
bwysydd, neu hlnddangosydd ; yr hwn beir- 
iant a elwir Barometer, o ddau air Groeg, 
Baro8 f pwysan ; a metron, mesur ; ac a am- 
canwyd at ddangos pwysan 'r awyrgylch. 
Dylid sylwi, y bydd uchdcr yr arian byw o 
fcwn pi beli awyrbwysydd yr nn, pa fath 
bynnag a fyddo maiot ei chendod ; ac o her- 
wydd bynny, gwclir mai uchder y golofn, ac 
nid ei phwysan pennodol, sydd yn mesnr 
pwysau yr awyrgylch. 

Usewyllysir gwybod i foddlonrwydd mai 
pwysan V awyrgylch, yn gwasgu ar wyneb 
yr arian by w yn y gist, sydd yn cynnal y 
y golofn arian byw o fewn y bibell, ni raid 
ond tori twll yn mhen canedig y bibell, a gad- 
ael iV awyr bwyso ar yr hyn aydd ynddi ; 
acyna, ceir gweled yr holi golofn yn ym 
dy wallt i'r gist, heb adael nn gronyn o fewn 
y bibell. 

Y mae prawf arall, hynod o benderfynol, 
mai pwysau'r awyrgylch yw'r achos sy'n 
cynnal yr arian byw o fewn y bibell wydr. 
Cymmerer pibell wydr dros 34 troedfedd ei 
hyd; tynner yr awyr o boni trwyY moddion 
a eglnrwn yn ol hyn; sodder ei phen agored 
mewn llestriaid mawr o ddwfr; a'i phen 
canedig at i fyny 'n unionsyth; a bydd 
i'r dwfr godi o'i mewn yn nnol a fel 
y sagnir yr awyr o honi; eithr cyfyngir 
esgyniad y dwfr i oddeutu 32 troedfedd 
ddarbenol; ac wrth ddylyn yr un duli, can- 
fyddir y bydd nchder colofn felly o arian 
byw yn oddentn 28 o fodfeddi darbenol. 
Gan mai pwysan'r awyrgylch yw'r achos 
sy'n cynnal y dwfr ac yu cynnal yr arian 
byw o fewn y ddwy bibell, disgwylir felly, 
fod colofn o ddwfr 32 troedfedd ei huch- 
der, a cholofn o arian byw 28 modfedd ei 
huchder, yn hollol gyfartal eu pwysau, pan 
y byddont o'r nn trwch yn eu bonsang. At 
benderfynu bynny, doder cyfartal fesur o 
arian byw a dwfr, dyweder chwart, mewn 
clorianau; a cheir gweled fod yr arian byw 
oddeutu 13} o weithiau 'n drymach ua'r 
dwfr. Oblegid hynny, yr ydym yn cael fod 



colofn o ddwfr, y byddo ei bonsang yn fod- 
fedd pedaironglog, a'i huchder yn dair-ar- ' 
ddcg a haner o fodfeddi, yr un bwysan 'n 
hollol a cholofn o arian byw, y byddo ei 
bonsang yn fodfedd pedaironglog a'i huchder , 
yn un fodfedd. Canfyddir yn awr, y bod i 
gan golofuau o ddwfr ac arian byw, gyda'r 
un faint o fonsang, yr un cyfartalwch hefyd ' 
o bwysan, 03 bydd y golofn ddwfr yn dair- 
gwaith-ar-ddeg a hancr yn uwch nag nchder i 
yr araiu byw. Yn yr angraifft a nodasom, 
uchder y dwfr sy 32 troedfedd, neu 384 
modfedd, ac uchder yr arian byw sy 28 
modfedd ; ac os rhanir 384 gyda 13}, bydd 
y cynnifeirif yn agos i 28 modfedd. 

Os gwneir profion cyffelyb gydag hylif- 
oedd eraill, a chanddynt wahanol bwysiant 
priodol, canfyddir en cynnalir o fewn y 
pibellau a'u huchder yn gwahaniaethu: ac 
ond dodi y gwahanol hylifoedd hynny mewn 
clorianau, gwelir y byddant yn hollol ogyf- 
artal eu pwysau. 

Pan fyddo *r golofn awyrbwysol yn 30 . 
modfedd, pwyswasga 'r awyrgylch gydag 
oddeutu 15 pwy$, un-wns~ar-bymtheg yn y 
pwys, ar y fodfedd bedaironglog ; ac o ber- 
wydd hynny, gellir gwybod y pwyswasgiad 
yn lled agos yn gyffredin, trwy ganiatau un 
ptcy8 i bob dwy fodfedd yn uchder y golofn. 

Yn adeilad awyrbwysydd a fesuro bwys- 
wasgiad awyrgylchog yn gywir, y mae am- 
rywiol amgylcłiiadau i' w hystyried ag y sydd 
yn aumhriodol i ni eu trafod yn y traethawd 
hwn. Modd bynnag nid anfuddiol, ac nid 
di addysg, mewn ffordd gyffredin, a fyddai 
adrodd ychydig o'r rhagbarotóadau mwyaf 
pwysig y dylid en hystyried wrth adciladu 'r 
offeryu hwn. 

Mewn trefn i fod pwysau'r golofu a grogir 
yn y bibell yn hollol gyfartal i golofu o'r 
awyrgylch, cyfartal ei bonsaug, y mae'n 
llwyr angenrheidiol fod y cyfwtig yn y bibell 
uwchlaw f r arian byw yn berffaith wagder ; 
o herwydd, os bydd ynddo fymryn o unrhyw 
hylif, pwyswasga hwnnw ar arwynebedd yr 
arian byw o fcwn y bibell, nes mai cyfartal 
a fydd pwysau gwirioneddol yr awyrgylch i 
eiddo V arian byw a groger yn y bibell, 
gyda phwysan 'r hylif sydd arno wedi ei 
eh w an egu at y cyfry w. 

l'r dyben o attal bodolaeth unrhyw aw 
neu hylif arall o fewn y cyfwng nwchbenol, 
y mae'n angenrheidiol cymmeryd dan rbag- 
ocheliad: yn gyntaf, rhuid puro V arian byw'o 
dda trwy ei ferwi, cyn ei ddodi yn y 
bibell; ac, yn ail, rhaid yw gwneuthur y tu 
fewn i'r bibell yn berffaith lan drosti oB.^ e \ 



AWYROLIAETH. 



83 



Mae arian byw 'u gyffredin, yn cynawys 
cyfran o awyr yn ei ymgorphoriad, neu yn 
sefydlog ynddo; wrth ei ferwi, gwueir yr 
awyr honno'n hynod wrthneidiol, a bydd 
iddi felly ryddhau ei hunan, a diangc trwyY 
arwyneb. Pe gada w id yr awyr hon i aros 
yn yr arian byw ar adeg ei ddodiad yn y 
bibell, denai i fyny i'r gwyneb gan gynted 
ag y tynnid yr arian byw oddiwrth bwys- 
wasgiad yr awyrgylch trwy droi pen agored 
y bibell Pr gist; a chodai 'n fwrlyraiadan 
bychain i'r pen nchaf, a llenwai felly y cyf- 
wng aydd ofynol ei fod yn bcrffaith wftg 
oddiar yr arian byw, gan bwyswasgu nr ei 
arwyneb yn egniol— yr hyn sydd' effaith y 
dylid gwylio rhagddi 'n ofalus neillduol. 

Tneddol iawn y w i fyinrynan o leithder ac 
awyr lynn wrth arwynebedd mewuol y bibell: 
symmudir y rhai hynny betyd gan wres. 
Wedi y doder yr arian byw gl&n yn y bibell, 
gellid cyfrana llawer at berffeithrwydd . yr 
offeryu trwy ferwi V arian byw yn y bibell ; 
yr hyn sy hnwdd ei gyflawni heb ne.nawr 
drafferth, ac a'i rbyddhtt ar nnwaith oddiwrth 
bob mymryn o awyr a 1 leithder a ddichon 
fod wedi aros yn naill ai V arian byw neu *r 
bibell wydr. 

Angenrheidiol yw mesnryr nchder sydd o 
arwynebedd yr arian byw yn y gist, hyd i 
ben nchaf yr hyn sydd o fewn y bibell, wrth 
ystyried pwysau'r awyrgylch gyda phibell 
awyrbwysol a barotoir fel y raynegwyd uchod; 
a chan hynny, oddiwrth arwyneb yr hyn a 
fyddo yu y gist, y dylid gwneuthnr y raddeg. 
Canfyddir fod pwysauY awyrgylch yn agored 
i lawer ogyfnewidiadau afreolaidd, gan ddyfod 
yn allaog i gynnal mwy colofn o arian byw 
ar rai prydian na'u gilydd; ac un oY dybenion 
mwyaf cyffredin a dyddorol a wneir oY awyr- 
bwyaydd ydyw i nodi y eyfnewidiaduu byn. 
Nid yw pwyaau yr awyr fyth yn llai naY hyn 
a gynnal golofn o arian byw 28 modfedd ei 
huchder; a golygu fod yr awyrbwysydd yn 
yn ddarbenol unionsyth, y mae gan arwyneb 
yr arian byw o'i fewn dair modfedd o le i 
ymwibio. 

Mae amrywiaeth uchder yr arian byw o 
fewn y bibell, mewn undeb a*r angenrheid- 
rwydd sydd o fesnr y golofn oddiwrth ar- 
wynebedd yr arian byw yn y giat, yn rhoddi 
awgrym o amgylchiad y dylid ei ystyried pan 
yn gwnenthur awyrbwysydd. Fel y syrthioW 
arian byw yn y bibell, rhaid fw i arwyn- 
ebedd yr arian byw yn gist godi; o herwydd 
fod yr hyn a syrth oY bibell yn disgyn i'r 
gist: ac ar y Uaw arall, pan yr ymggfyd yr 
arian byw yn y bibell, rhaid ydyw i arwyn- 



ebedd yr arian byw yu y eist ostwng. Y 
mae *r ddau arwynebedd, fel yma, yn sym- 
mud bob amser ynghyd, ac mewn cyfeiriadan 
gwrth wyneb i* w gilydd. Pe byddai y raddeg, 
sy'n raesnr pellter y ddan arwyneb oddiwrth 
en gilydd, yn sefydlog, rhaid o ganlyniad a 
fyddai dan sylw at benderfynu uchder y 
golofn. I ochel hynny, arferir gwneuthnr 
maint ygistan yn ehangach na geudod y 
bibell ; fel y byddo i faintiolaeth chwcchyf- 
ochrog yr arian by w a gynnwysir mewn tair 
modfedd oY bibell, allndwyn cyfoewidiad go 
fawr yn lefel yr arian byw o fewn y gist. 

Er fod y fath awyrbwysydd yn ddigonol 
at y dybenion poblogaidd, nid yw yn rhoddi 
yr holi gywirdeb sydd angenrheidiol at rai 
ymchwiliadau mwygwyddorol : acam hynny, 
dyfeisiwyd moddion at reoleiddio lefel yr 
arian byw yn y gist, ac o'r rhai hynny y 
mae a ganlyn yn teilyngu sylw : amgeuir y 
bibell wydr mewn nn arall o bres, yn yr hon 
y mac bwlch wedi ei agor ar ei hyd, yn cyr- 
haedd o isaf hyd i nchaf nchder yr arian 
byw, fel y byddo holi daith esgynol a disyn- 
ol yr arian byw o fewn hyd y b*lch. Y 
mae i'r gist, o dan ben agored y bibell, 
waelod symmndol wedi ei sicrhan a hoel ris- 
droellog, yn fath a ellir ei ostwng a'i godi 
wrth ewyllys, gan roddi symmndiad cyfatebol 
i lefel yr arian byw o'i mewn. Dodir 
graddeg ifori yn y gistan, yn unol a rhaniad- 
an graddeg bwlch y bibell ; pan y dymunir 
gwybod uchder cywir y golofn, troir yr hoel 
risdroellog, hyd nes i flaen main y raddeg 
ifori gyhwrdd ag arwyneb yr arian byw yn 
y gist ; a chan fod y golofn yn nnionsyth 
ddarbenol, y graddan yn y bwlch a ddengys 
nchder cywir yr awyrbwysydd. Dodir hefyd 
wrth y bwlch raddan tra m&n, at roddi 
mwy cywirdeb Prsylw, a chydaY hyn y gellir 
canfod hyd iV gaufed ran o fodfcdd. 

Mewn trefu i gyinmharu y sylwadan a 
wneir ar wahanol amseran neu leoedd, ang* 
enrheidiol yw sylwi ar dymheredd yr arian 
byw o fewn y golofn awyrbwysol: oblegidy 
mae arian byw, fel pob corph arall, yn cael 
ei helaethn gan wres, fel mewn tymheredd 
gwahaniaethol y bydd i'r un cyfanswm o 
arian byw sefyll mewn gwahanol uchder yn 
y bibell. O herwydd hynny, cyfansoddir 
tafleni, a rhoddir rheolau, trwy y rhai y 
gostyngir uchderan yr arian byw i'r hyn a 
fnasent, pe ei dymheredd yn sefydlog; sef 
yr nn a rhew ćadmciriol. 

Gan fod holi le esgyniad yr arian byw heb 
fod trosdair modfedd yn mhen uchafy bibę ', 
bydd i fan amrywiaethan pwysau 'r awy;- 

— 



34 



Y WAWłL 



gylch ddwyn cyfnewidiadau mor ty cha i n yn 
uchder y golofn, fel mai tra anhawdd yw 
talu sylw manwl iddyut. Dyfeisiwyd am- 
ryw foddion i chwanegu cyfwng esgyniad yr 
arian by w yn y bibell, ac i wnenthur cyfne- 
widiadau bycbain yn fwy canfyddadwy : un 
o'r moddion hawddaf a fyddai arfer.hylif 
ysgafnach, yn Ile arian byw; ond i hynny 
ceir araryw wrtbwynebiadau ymarfcrjl. 
Gellir enwi ł r ddyfais ganlynol: — 

Yr Awyrbwysydd oleddfog (diagorial 
Baromełerj, sydd un a'i bibell yn camn 
yn ei phen isaf, fel bagl ffon ; a'r pen 
agored, yn troi at i fyny, oddeutn 28 mod- 
fedd yn is na lefel yr ariau by w yn y pen 
cauedig, a'r camedd dros 31 modfedd Is 
na'r pen cauedig. Dyfais arall yw yr un 
olwynog ; ac y mae amryw o rai eraill at 
belaethu graddeg yr awyrbwysydd, na oddef 
ein terfynan en hegluro ar hyn o bryd ; ond 
dichon i rai awyddns gael bob cyfarwyddyd 
yn Uyfrau peirianwyr; yn enwedig y ddau 
lyfr byn. — Gregorze Mechanics, vol. ii. 119; 
Bioty Physiąue, tom. 1. p. 69. 

Mae llawer llai, neu deneuacb awyr i 
fyny *n uchel nag i ławr yn y dyffryn ; 
ac o berwydd hyjny, wrtb ddringo mynydd, 
neu wrtb esgyn mewn awyrfwlen, bydd 
pwyewasgiad yr awyrgylch yn llai, ac uchder 
y golofn o fet* n y bibell yn is i'r un cyfar- 
talwch. Wrth lefel y mór, mae uchder 
canolig y golofn yn 28 modfedd ; ac ar gopa 
mynydd St. Bernard nid yw ond 14 mod- 
fedd. Pe arosai 'r awyr bob amser yr un 
fath, ac fel dwfr, o'r un tywychiad yn mhob 
nchder, buasai V awyrbwysydd yn gywir at 
fesur gwabaniaeth lefel dau sefyllfan, neu eu 
gwahaniaeth nchder a uchla w lefel y mór. 
Oblegid, gan fod y golofn arian by w o fewn 
y bibell yn gyfartal. yn inhob He, i bwysau 
colofn awyr o'r un ffjrfd r bousang, yn cyr- 
baedd o'r He hwnnw hyd i ben nchaf yr 
awyrgylch, deallir y byddai gwahauiaeth 
nchderau 'r golofn, pe yn yr un tymheredd, 
yn gyfartal i bwysau colofn o awyr, sydd a'i 
h nchder yn gyfartal i'r gwahaniaeth sy 
rhwng lefel y ddau le. Yna, ond gwybod 
faint o uchder colofn awyr a fyddai gyfartal 
i nchder un fodfedd o arian by w, ni byddai *n 
eisiau at wy bod y gwahauiaeth lefel, 
namyn lliosogi 'r uchder gyda nifer modfedd i 
y gwahaniaeth a fyddo yn uchelderau 'r 
arian byw. 

Ond nid yw tewychiad yr awyr yn aros yr 
nn fath mewn gwahanol uchelderau. Trwy 
fod awyr yn wrthneidiol, y mae pob caenen 
isod yn goddef pwysau gorphwysol yr boU 



haenau sydd uchod, nes o berwydd y pwys- 
wasgiad hwn y cynnyddir ei ymdewychiad. 
Fel yr esgynom yn yr un awyrgylch, mae 
nifer yr haenau uchod yn lleihau 'n raddol, 
a'r egni pwyswasgol ynghyd a*r tewychiad 
yn lleihau 'u gyfartal. Mae V newid tewych- 
iad yna o lefel, i uwdi lefel, yn peri bod cyf- 
rifiad gwahaniaeth nchelderan gyda 'r awyr- 
bwysydd yu anhawddach ; ond ni byddai 'r 
anhawsder nemawr o betli, pe newidiai 'r 
tewychiad yn utiol a rhyw ddeddf hysbys, yr 
hyn mae 'u debyg a fuasai 'n bod, a'r awyr 
o'r un dymberedd yn mhob uchder. Modd 
bynnag. nid felly y mae ; lleimt y tymher- 
edd fel y mwyhao uchder y He, ond nid 
yn reolaidd nac yn nnol ag nnrhyw drefo 
sefydlog. Dygir amrywiaeth tewychiad 
y tymheredd afreolaidd, ac felly dygir am- 
rywiaeth afreolaidd yn newidiad y golom 
awyrbwysol : ond er yr afreoleidd-dra cry- 
bwyliedig, penderfynwyd ar reolau, yn syl- 
faenedig ar yr egwyddor a nodwyd, trwy y 
rhai y gellir gwybod gwahaniaeth lefel dao 
le nad ydynt ogyfuwch, pan y gwybyddcr 
uchderau'r awyr-bwysydd a'r gwres-fesurydd 
yn y ddau le bynny. 

Deillia 'r newidiad sy'n uchder colofn yr 
arian byw o fewn y bibell, o herwydd newid 
uchder y bibell ei han oddiwrth arwynebedd 
y ddaear. Ond, heb hynny, hyd y nod pan 
na newidier He y bibell, a'i bod yn sefydlug 
ar bared yr nnrhyw ystafell yn barbaus, y 
mae arwynebedd yr arian byw yn ddaros- 
tyngedig i godi a gostwng. Achosir yr effaith 
newidiol gan newidiad tymheredd yr awyr- 
gylch, a chan ei fod, bob amser, mewn nndeb 
a newidiad y tywydd, ymdrecbwyd ara sef- 
ydlu rheoian, trwy y rhai y gellid rhagddang- 
os newidiadan 'r tywydd oddiwrth yr am- 
rywiaeth yn nchder y golofn awyrbwysol ; 
ac o herwydd hynuy y gelwir awyrbwysydd 
yn Hm ddangosydd (weatfier-glassj. Eithr 
addas yw crybwyll, nad ydyw y rheolaa 
goreu a sefydlwyd at bender ly nu uewidiad- 
an'r tywydd gydag awyrbwysydd, ond pell o 
fod yn sicrwydd cywir bob amser. Y rheol 
a ymddengys fwyaf cyffredinol y w, finl yr 
arian byw yn iscl pryd gwynt uchel ; er 
hynny inethir gyda bon yn tynych. Bellach, 
nid yw braidd yn angenrheidiol dywedyd 
am y geirian gwlaw, teg, neicidy tymkestl 
sychder, sy gerfiedig ar yr awyrbwysydd 
cyftredin, nad ydynt yn teilyngn unrhyw goel 
na sylw. Arwyddir newidiadau 'r tywydd 
yn hytrach gan amrywiaeth symmndol nchder 
yr ariau byw, na chan ei nchder pennodol ar 
y pryd. Gellir ymddibynu i raddan heiaeta 

J r J Digitized by G OTjTClC 



AGWEDD BRKSENNOL, &c. 



35 



ar y rheolan caolynol, megys rhai 'n cyfateb 
yn gyffredia i gydnewidiadau yr, awyrbwys- 
ydd a'r tywydd. 

1. Yn gyffredin, y mae codiad yr arian 
byw yn y bibell wydr yr arwyddo agoshad 
tywydd teg, a'i syrthiad yn arwyddo tywydd 
dryghinog. 

2. Ar dywydd poeth mae 'r syrthiad yn 
arwyddo taranau. 

3. Yn y gaaaf, mae 'r codiad yn arwyddo 
rhew ; ond ar rewiant mae V syrthiad yn 
arwyddo meirioli, a'r codiad yn arwyddo 
eira. 

4. Os bydd i dywydd teg nea ddryghinog 
ddylyn y codiad nen 'r syrthiad yn ddiatreg, 
nid oes i'w ddisgwył ond ychydig o'r naill 
nen 'r Hall. 

5. Os bydd tywydd teg nen ddryghin yn 
parhan tros amryw ddyddian *n olynol, a'r 
arian byw, o fewn y bibell wydr, yn parhan 
i ostwng a chodi trwy V cyfamser, gellir dis. 
gwyl y bydd i dywydd gwrthwyneb i hynny 
ddylyn a pharhan ar ei ol. 

6. Os bydd sefyllfa 'r arian byw yn an- 
sefydlogi feUy a fydd y tywydd befyd. 

Y rheolan nchod ydynt y rhai cywirat a 
fedrwyd en sefydln hyd yn hyn : a gwelir 
oddiwrthynt fod y geirian sy gerfiedig ar 
awyrbwysydd cyffiredin, yn camarwain y syll- 
ydd a dybio 'r tywydd yn nnol a'n cyfar- 
wyddyd. Fel hyn, os bydd arwyneb y 
gołofn arian byw wrth y gair gwlaw mawr, 
ac yn eodi at y gair cyfnewtdiol, gellir dis- 
gwyl tywydd teg ; ond os wrth y gair Ugwch, 
ac yn gostwng at y eyfhewidiol, arwyddir y 
bydd ddryghinog. 

:o»av. 



Parhad y Traethawd Buddugol, 

A'R AGWEDD BRESENNOL LLEEN- 

YDDIAETH YN NGHYMRU. 

Ymdrinir I Łleenyddiaeth y Gymracg dan y 
ddan ben o Leenyddiaeth Grefyddol, a Łleen- 
yddiaeth Eisteddfodol, ac adrannir hwynt yn 
y duli canlynoł: — 

1. Łleenyddiaeth f 1. Duwinyddiaeth 
Grefyddol . ( 2. Y Cyhoeddiadau 

Eitteddfodoi | 3 Hane8yddiae th 
Ac wrth ymdrin a'r dosparth olaf, cym- 
meraf y cyflenstra a roddir imi, i gynnyg 
ayrwadan helaeth ar y dylanwad Bydd gan 
yr Eisteddfodau, ar leenyddiaeth y genedl 
Gyroreig, er dyfod i beoderryniad pa un a 
ydynt er niwaid nen er lles. 



Y mae'r Cymry bob amser wedi bod yn 
genedl grefyddol; pa un ai mewn eoel gref- 
ydd nen yn y wirgrefydd ; pa nn ai yn 
nghrafangau Derwyddaeth, yn rhwyman 
Pabyddiaeth, neu dan ddylanwad yr Efeogyl 
lan, gellir dweyd yr un peth am danynt — 
ea bod yn bobl grefyddol ; ac oddiar amser y 
diwygiad protestanaidd, y mae en serch at 
grefydd yn un o'u prrf nodweddiadan. Medd- 
ant y Bibl Cymraeg oddiar deyrnasiad y 
Frenhines Elizabeth ; ac yn ystod amser, y 
maent wedi anrhegn en hunain & chyfieith- 
adan o weithiaa y gwahanol esponwyr Saes- 
oneg. bryd i bryd cyhoeddwyd cyfieith- 
iadaa o'r Saesoueg, o weithiau Esponiadol 
Dr. Samuel Ciarkę, a'r Dr, Cokc, ar yr holi 
Feibl, ac hefyd esponiad Matthew Henry. 
Cyhoeddwyd esponiadau beirniadol gan y 
Parch. 0. Jones o'r Wyddgrug, a Mr. John 
Jones o LanidJoes, y rhai ydynt ddetholiadau 
o weithiau Coke, Benson, Ciarkę, Watson, a 
Saticliffe, ac y maent wedi en dodi ynghyd 
mewn modd destlus. Dylem hefyd enwi 
esponiadau Mr. John Jones, o Langollen, 
gweithiau yr hwn a ddangosant adnabydd- 
iaeth helaeth o dduwinyddiaeth y cyfandir. 

Daeth y Bibl darluniadol, cyfieithad gan 
mwyaf o Kittós Pictorial Bibie, allan o'r 
wasg dan olygiaeth y Parch. Evatn Eyans, 
(Ieoan Glan Geirionydd); ac y mae 'r gwaith 
yn deilwng iawn o'r goiygydd ar genedl. 
Esboniad Gili hefyd ar y Testament Newydd, 
hyd yr ail lythyr at y Coriathiaid, sydd wedi 
ei gyfieithn; ac y mae esboniadan Borkitt, 
Goise, Wesley, ac Adam Ciarkę, wedi ym- 
ddangos mewn gwisg Gymraeg. 

esponiadau gwreiddiol y mae gennym 
waith y Parch. Peter Williams, yr hwn 
debygaf oedd y eyntaf i anrhegu y genedl a 
nodiadan eglnrhaol ar y gyfrol sanctaidd ; 
y mae y llyfr hwn wedi ei argraffu lawer o 
droion, a gellir cyfrif mai hwn yw Bibl 
teuluawl y Cymry, feł y mae'r eiddo Mat- 
thew Henry yn Feibl teuluawl y Lloegrwys 
ar Scottiaid. Y Parch. John Jenkins o 
Hengoed, rhai blynyddau yn ol, a gyhoedd- 
odd esponiad arall. Ysgrifenodd y diweddar 
Barch. Thomas Jones, Caerfyrddin, espon- 
iadau canmoladwy ar bum llyfr Moses, Job, 
y Caniadau, a'r Llythyr atyr Hebreaid; cy- 
hoeddwyd Beibł, gyda nodiadan byrion, gan 
y Parch. Mr. Davies o Abertawy ; ysgrif- 
enodd y Parch. Joseph Harris lawer a'r 
bynciau crefyddol ; a chyhoeddwyd espon- 
iadau gan y Dr. Lewis oY Drenewydd, yn 
sir Drefaldwyn, a chan y Dr. Phillips o'r 
Neuadd Łwyd. Yn yr nn dosparth gallwn 



Ctp.2 



36 



Y WAWR. 



restru Geiriadur Ysgrythrol, Charles o'r 
Bala, eyfieithad y Parch. Isaac Jones o Eir- 
iadnr Gurney, Geiriadur Beiblaidd Jones 
o Benybont; ac hefyd y traethodau crefyddol 
a ganlynant : — Palas Arian, y Parch. John 
Jenkins o Hengoed ; Allwedd y Cyssegr, 
casgliad o weithiau, Horne ac ereill, gan 
Brutus ; Ymofyniad Tawel, sef eyfieithad o 
Belsham's Calm Inąwry ; a thraethodau 
Azariah Shadrach ac Eliseus Cole, y rhai 
ydynt mewn parch mawr gan yr hen bobl. 
Y mae PUgrims Progress, Bunyan, a myfyr- 
dodau Haryey, wed i ymddangos mewn 
gwisgoedd Cymraeg. 

Wele grynoad o enwau y prif lyfrau duw- 
inyddol a ddarllenir gan y Cymry ; ac y mae 
yn rhaid imi gyfaddef nad oes nemawr o 
gysur yn yr olygfa. Er mai hwn yw y 
pwynt mwyaf ffafriol yn agwedd leenyddol 
ty nghydwladwpr, y mae beiau a diffygion 
mawrion yn eithaf amlwg. Ymffrostiwn yn 
ein hagwedd grefyddol; yn rhif ein capelau 
aceglwysi; yn amlder ein Ysgolion Sabboth- 
ol, ac yn lluosogrwydd ein Ysgolheigion ; 
etto nid oes ond un Cymro wedi llwyddo i 
wneud ei hun yn esponiwr poblogaidd ar air 
Duw ; ac nid yw y rhan fwyaf o'n lleenydd- 
iaeth dduwinyddol, yu ddim amgenach na 
lloffiad nen gyfieithiad hollol, o ysgrifenwyr 
Saesneg. Yr ydym ymhell iawn ar ol ein 
cymmydogion mewn gwybodaeth grefyddol ; 
y mae*r 1 lyfrau a gyfieithir yn hen bethau 
cyn y cyhoeddir hwynt yn y Gymraeg; yn y 
19eg ganrif, y mae rowy o oleuni mewn 
Uawer man nag sydd yn y pwlpud Cymraeg; 
ond etto y mae gwybodaeth grefyddol y Cym- 
ry, yn gorfod difern iddynt yn raddol iawn, 
fel y gwel en gweinidogion fod yn dda ; ac o 
herwydd fod yr ychydig oleuni sydd yn 
dyfod, yn gorfod gwthio ei ffordd trwy rag- 
farn ac anwybodaeth y gweinidogion, nid 
rhyfedd fod y Cymry gan mlynedd ar ol eu 
cymmydogion, hyd nod mewn gwybodaeth o 
bethan crefyddol. Ymhen y canrif hwn, 
bydd rhyw ychydig o wybodaeth ymhlith y 
Cymry, am olygiadau yr oes hon mewn perth* 
ynas i bynciau duwinyddol; cysnrwn ein 
hunain gan hynny gyda'r ystyriaeth y daw 
rhyw bryd ; canys gwell dyfod yn hwyr, na 
pheidio dyfod byth Ond na chamddealler ń; 
y mae gwybodaeth grefyddol yn fwy cyfiredin 
yn Nghymru nag yn Lloegr; ond nid yw 
ansawdd ein Duwiuyddiaeth yn gystal ag 
eiddo dysgawdwyr Lloegr. 

Ond y mae anwybodaeth yn beth llawer 
llai o bwys, na'r diffrwythder sydd yn bodd- 
loni o dderbyn oddtar ddwylaw ereill, yr hyn 



a ddylid ei ffurfio. gan y bobl eu hunain. A \ 
ddylem ni ddim cywilydio wrth yr ystyriaeth, 
mai cyfieithadau y w ein duwinyddiaeth goreu, 
ac ein bod yn gadael i estroniaid y gorcbwyl 
pwysig o ffurfio ein golygiadau ni, mewn 
perthynas i fyd tragywyddol ? A ydym ni 
ddim wedi esgeuluso ein dyledswyddau? A 
ydyw dammeg y gwas anffyddlawn wedi 
wedi ei llefaru er ys agos i ddwy fil o flyn- 
yddau, ac etto heb ddwyn un ffrwyth ynnom 
ni ł Y mae talentau godidog wedi eu rhoddi 
i genedl y Cymry; ond pan ofynir ini pa 
fodd y ddefnyddiasom hwynt, y mae digon 
o le i orni ein bod wedi haeddu y ddedryd — 
"0 was drwg a diog, &c." 

Ac heblaw y ddyledswydd arbennig sydd 
ar bob dyn i ddefnyddioY talentau aym- 
ddiriedwyd iddo gan ei Greawdr, dylai y 
genedl gymmeryd gofal am roddi cefnogiad i 
bob rhyw o ymdrechion meddylgar. Dylai 
benderfynu nad ymfoddlona i gael ei haeddu 
yn yr yrfa ddeallol; ac y dylai ddwyn i fynu 
ynddi ei hun, ddynion galluog i ddeall a 
ddefnyddio yr hyn oll a wybyddir dros yr holi 
fyd. Y mae o'r pwys mwyaf fod dynion o 
gynneddfau cryfion, myfyrwyr diwyd, ac yn 
alluog i ffurfio syniadau gwreiddiol a gwerth- 
fawr, yn hanfodi yn y genedl; ac y mae o'r 
lles mwyaf i nnrhyw wlad, feddiannn meib- 
ion o alluoedd disglaer yn ei mynwes ei hun. 
Y mae dynion o'r fath yn ennill parch i'w 
cydwladwyr trwy eu henwogrwydd, a thrwy 
eu dysg a'u cyfrinach k'u cydwladwyr, yn 
derchafu eu cymmeriad, yn ehangu eu gwy- 
bodaeth, ac yn eu gwneyd ym mhob ffordd 
yn fwy teilwng o'r parch ychwanegol a roddir 
iddynt. Ac ymhlith dynion mor wladgaroi 
a'r Cymry, pob gradd o ba rhai a garant eu 
gwlad, eu hiaith, a'u cenedl, y mae'r Uea a 
allai dynion o'r fath ei wneyd i'w cydoesolion 
bron yn annhraethol. Nid wyf am wneyd 
un sarhaad ar ddysgawdwyr estronol, wrth 
y sylwadau rhagflaeaol; ac nid oes gennyf 
un gwrthwynebiad yn erbyn iddynt fod yn 
adnabyddus i'm cydwladwyr. Y maent yn 
ddiau wedi bod, ac yn bod o les anghyd- 
marol; ac o ddiffyg ysgrifenwyr cartrefol,ni 
fuasai ein cyflwr meddylgar gystal ac y 
mae, oni buasai eu cynnorthwy hwy ; eithr 
ni ddylem ymfoddloni mewn cyfieithiadau yn 
unig; gan y dylai pob cenedl ffurfio ei Ueen- 
yddiaeth euhun; a dylai y rhan fwyaf t'r 
gwerihfawroccaf o bob lleenyddiaeth genhedl- 
aethol darddu yn mysg y bobl en hunain. 
Cyfieithier a fynnir, ond ni ddylid esgeuluso 
gwrteithiad y meddwl eartrefol ; ac mewn 
cyfartalrwydd i rif y cyfieithiadau y mae 



— 



AGWEDD BRESENNOL, &c 



37 



galwad am weithiau gwrekłdiol, ac am ym- 
drechion i gadw y deall cenhedlaethol mewn 
gweithrediad, ac yn ei lawn rym. Po fwyaf 
y byddo'r derbyniadau estronol, mwyaf o 
alwad y sydd am gynnyrch cartrefol; gan y 
dylai cenedl, i feddy liau yr hon y mae meddyl- 
iau a meddylddrychau dynion estronawl yn 
eael eu harllwys yn fennyddiol, fod yn berchen 
arlaweriawn o egni tafewnoli wrthwynebu, 
ac i reoli y dylanwad mawr bynny; onide 
bydd yn sicr o syrthio i'r cyflwr gwaelaf 
o esgeulasdod a diffrwythder ; bydd mewn 
perygl o adael y meddwl i suddo dan rwymau 
cyfyng caethwasanaeth deallol; a byddai 
braidd yn well ini fod beb nn lleenyddu.eth 
yn y byd, nac ini ymddibynu yn bollol ar 
estroniaid am ein bymborth meddylgar. Yn 
ein cyflwr cymdeitbasol ni, llyfrau yw ein 
gwir lywodraethwyr; acymaentyn fennydd- 
iol yn dyfod i gael mwy a mwy o ddylanwad 
ar y bobl. Iawn reolwyr y wlad, yw y rhai 
bynny sydd yn ffurfio ei deall, yn pender- 
fynu ei chynlluniau crebwyllol, ac yn Uywio 
ei thneddiadau ; ac nis gallwn er un peth 
ymddiried yr awdurdod hwnnw yn nwylaw 
dieitbriaid; canys y mae gwlad fel person 
unigol, yn meddiannn teilyngdod mewn cy- 
ffcrtalrwydd i'r graddau ym mba rai y mae 
yn banan ffurfiol. Y mae gan hynny o'r 
pwys mwyaf iui gael gwybod, pwy sydd i 
reoli ein meddyliau. A ydym ni i ymddi- 
bynu ar wybodaeth estronol; nea ynte, a 
oes gobaith am leenydiaetb gartrefol ?* 

Pan oaodir y gofyniad bwn ger bron y 
Cyniry, derbynir addewidiongwresog oddiar 
bob Uaw, i ffurfio Ueenyddiaetb wreiddiol; 
ond yr wyf erbyn hyn yn adnabod fy nghyd- 
wladwyr yn rhy dda, i beidio gollwng yn 
angbof y gwahaniaeth mawr sy'n banfddi 
rhwng addewid a chyflawniad. Y mae'r 
amser yn neshau pan y bydd yn ofynol i ni 
benderfynu, pa un a dderbyniwn ein lleen- 
yddiaeth oddiwrtb eraili ? neuynte, a ydym 
yn ewyllysio i feddiannu Ueenyddiaetb car- 
trefol ? Un o'r ddau betb yna sydd raid i 
ni gael. Os nad ydym yn barod i wneyd 
yr ymdrechion angenrheidiol i ffurfio a chyn- 
nai y fath leenyddiaeth a fyddai yn wir gen- 
bedlaethol, byddai yn well i ni roddi yr 
amcan i fyny ar unwaith a gadael y iaitb 
Gymraeg i suddo i ebargofiant : ond os ydym 
am ei ohadw y mae yn ofynol i ni wneutbur 
yn gystal a dweyd. Nid ydyw yn ddigon i 
waeddi, "Oes y byd iV iaitb Gymraeg." 

* Yr wyf yn ddyledus am amryw o'r sylwadau 
rhagflaenol, i draethawd Dr. Channino, " On the 
Means and Importaneeof a National Literaturę." 



Rhaid i ni osod rbyw betb yn y iaitb a 
fydd yn deilwng o sylw yr oes bresennol, ac o 
drosglwyddiad i'r oesoedd dilynol ; ond os 
bydd ein hamcanion yn wael, byr iawn fydd 
y llwyddiant ; gan fod y meddwl fel y corpb 
yn galw yn feunyddiol am borthiant, ac os 
nad yw y portniant hwnnw i'w gael yn y 
iaitb Gymraeg, rhaid i ni ddisgwyl i'r rban 
ddy8gediccaf o'r genedl droi eu cefnau ar 
wlad eu genedigaeth ac ar y iaith Gymraeg. 
Dyma gyflwr y wlad yn bresennol, ac o 
flwyddyn i flwyddyn, os na wneir mwy o 
ymdrechion dros lenyddiaeth y genedl, ni 
fydd darllenwyr y Gymraeg yn lluosog, ac 
ni fyddant ond gwehilion y bobl. Gymry! 
deffrowch. 

Sylwn yn awr ar ein Cyhoeddiadau misol. 
Rbestraf hwynt dan yr en w Ueenyddiaetb 
grefyddol, o herwydd nad oes uemawr o 
ddini arall yn gynnwysedig ynddynt, ond 
bywgraffiadau pregetbwyr a dynion a ben- 
ywod crefyddol, pregethau a fornir gan eu 
hawdwyr yn haeddiannol o anfarwoldeb, a 
dadleuon ar bynciau athrawiaethol. Nid y w 
yn glodmawr i'r genedl, ei bod yn analluog 
neu yn anewyllysgar, i gynnal un cyboeddiad, 
beb ei fod mewn cyssylltiad ac enwadau 
crefyddol ; ond felly y mae. Hyd yma nid 
oes digon o gefnogaeth wedi ei roddi i un 
cyhoeddiad ansectaraidd ; " Y Cylchgrawn," 
er nodded Lord Brougham adoniau Black well, 
ac er ei holi ragoriaethau a fetboddgymmeryd 
gafael yn Nghymru ; ił Y Gwladgarwr, M er 
maint ei athrylith, er dysg Ieuan Glan 
Geirionydd, a'i esponiadau penigamp, ac er ei 
ohebwyr dysgedig, a roddwyd i fyny ; a 
diffoddodd '• Y Beirniadur," a gyhoeddwyd 
gan Mr. John Mills, o herwydd nad oedd yn 
gyssylltiedig ac un o'r sectau crefyddol. 

Y mae 'r ^Wawr/^ngynnygiaddiwedd- 
arach ; nid oes Uawer o gysur i'w gasglu 
oddi wrth ddiwedd anffodus ei ragflaenwyr ; 
ond gobeithiaf fod rhif darllenwyr cyhoeddiad 
o'r fath yn amlhau yn feunyddiol, ac y mae 
yn dda gennyf gael ar ddeall ei fod hyd yma 
wedi bod yn dra llwyddianuus, a bod rhif y 
derbynwyr yn awr yn ddwyfil a rbagor. 

Y mae gan hynny y rban fwyaf o'n Cy- 
hoeddiadau y n ymdrin bron yn hollol a phync- 
iau crefyddol ; y maent yn gyssylltiedig a'r 
gwahanoi enwadau, ac y maent yngatael, 
a tban olygiaeth pregetbwyr ac offeiriaid y 
Dywysogaeth. Fe ddichon fy mod yn rhag- 
farnllyd ; ond gan belled ag y mae fy mhrof- 
iad yn ymestyn, ni cbefais y dosparth hyn 
o'r bobl, yn awyddus iawn i daenu gwybo- 
daeth ymblith eu cydwladwyr ; ac nid ydynt 



98 



Y WAWR 



eu hnnain, oddieithr 7 rhai ienainc, yn hynod 
ara eu dysg ac en hathrylitb. Rhaid i'r 
yobydig wybodaeth sydd yn cyrhaedd y 
darllenwyr, dreiddio trwy y cyfrwng hwnnw; 
ac o ganlyniad nid oes achos ofni y daw y 
Gymry i. feddiannu gormod o wybodaeth 
trwy gyfrwng y Cyhoeddiadan misol. Yn ol 
llaw gwneir ychydig o eitbriadan frdywed- 
iad hyn ; ond nid y w rhif y rhai canmoladwy 
yn llnosog. 

Mai y dywedascm eisioes, llenwir y Cy* 
boeddiadau hyn a dadlenon a thraethodan ar 
byncian athrawiaethol. Nid ydym yn nodi 
yr ymdriniaeth hyn a thestynau athraw- 
iaethol fel bai, ond yn hytrach fel prawf 
o ddifFyg pethan ereill o ddigon o bwys i 
deilyngn sylw, ac i haeddn cydnabyddiaeth 
pawb a ddymnnant fod yn ddynion deallns. 
Ond y mae yn fai os ymdrinir & hwynt mewn 
ysbryd o falchder a digllonrwydd ; ac yn 
rhy w fodd, y mae Gristnogion yn dra tueddol 
i anghofio en hnnain i raddan pell iawn 
pan fyddant yn dadlen dros en golyg- 
iadau duwinyddol. Y mae hyn o anfantais yn 
perthyn i bob ileenyddiaeth sectaraidd, ei fod 
yn tueddn dynion i garn euplaid yn hytrach 
nac i chwilio am wirionedd. Y mae yn ym- 
ddangos fel pe bai yn gwrteifthio y meddwl, 
er mewn g wirionedd nad yw yn gwneuth- 
nr hynny. Defnyddia y rheswm yn nnig y 
rhan fynyehaf; a phryd arall gwna beth 
sydd waeth; cadarnbaa ddynion yn eu rhag- 
farnau; ac [yn Ile magu cariad, y mae yn 
dneddol iawn i grcu gelyniaeth boeth a 
4>harbans. Y mae yn boddbauY meddwl er 
gwywad y galon; ac y mae yn arwain 
dynion i oflrymu gwirionedd a rhinwedd, er 
boddio digllonrwydd, gelyniaeth, a hunan- 
gariad ; gan fod y rhan fwyaf o ddynion, 
crefyddwyr yn gystal a dynion ereill, yn 
Uawer mwy awyddus i gael cadarnhaad o'n 
golygiadan personol, nac y maent am gael 
golygiadau cywir a chyfiawnhaol. 

Y mae nn neu ddau o'r Cyhoeddiadan yn 
perthyn i bob un o'r sectau crefyddol ; ac 
yn y daflen ganlynol, gwelir en henwan, rhif 
en darllenwyr yn 1850, a'n daliadau athraw- 
iaethol: — 

Y Gciniogwerth 12,900 

YChronici 7,320 

Y Gymracs 3,500 

Y Oolygydd (wedi marw) 3,000 

Athraw iBlentyn 3,000 

YWawrDdydd 2,580 

YTywysydd 2,500 

Diwygiwr ( Annibynol) 2,400 

Amserau (Wythnotol) 2,000 

Drysorfa Galfinaidd 2,300 

YBedyddiwr 1.800 

Y Wiwr •■*••••»•••••«*'• »• . i|(Wi 



Y Traethodydd (Trimiaol) 1,600 

Seren Gomer (Bedyddwyr) .... 1,600 

Dysgedydd 1,512 

Drysorfa Gynnnlleidfeol 1,500 

IforHael lflft 

Athraw Dirwestol 1,025 

YrHanl lflW 

Yr Adolygydd (Trimiaol) 900 

Yr Eurgrawn Wealeyaidd 900 

Y TyBt Apostolaidd 900 

Yr Ymorynydd (Undodol) 800 

Rhoddir rhif y derbynwyr ar awdnrdod 
golygwyr a pherchenogion y gwahanol gy- 
hoeddiadan ; ac am nad oes un achos digonol 
i amben en cywirdeb, cesglir oddiwrth y 
ffeithian hyn nad oes diffyg moddion darllen 
yn ein plith, pa beth bynag a ddywed'"r am 
deilyngdod y papyran. Y mae llawer o 
welliant wedi cymmeryd Ile o fewn i'r Wyn- 
yddan diweddaf ; ond etto nid yw em Cyhoedd- 
iadan yn nchel o ran en cymmeriad lleenyddol. 
Y mae mwy o awydd nac o alln ynddynt yn 
fynych ; mwy o goegddysg nac o wir ddysg; 
ac nid peth anghyffredin yw gweled dynion 
anwybodus ac eithaf anhyddysg yn ymdrin 
a phefihau dwyfol gyda chymmaint o eofndra 
a phe baent wedi astudio am flynyddan ar y 
pyncian dwfn a ddyrysant feddylian y dynion 
enwoccaf. 

Un ffaith er hynny sydd yn deilwng iawn 
o sylw mewn cyssylltiad a'n Cyhoeddiadan, 
sef bod llawer iawn o'r gohebwyr yn perthyn 
i'r radd weitbgar. Gwneir hyn weithian yn 
destun ymffrost ; ac nid yn ddisaiL Y mae 
fy nghydwladwyr o bob gradd yn meddiannn 
cynneddfau dysclaer. Nid yw y meddwl 
Cymraeg eirioed wedi esgyn i'r nchelderoedd 
Ile gorphwys Shakespere, Bacon, Milton, 
Newton, a Łocke yn frenhinoedd coronog ; 
ond pecydmarem genedl amgcnedl, meddyi- 
iaf fod y Cymry yn bobl mwy deallns na'r 
Saeson, Nid ydynt yn esgyn cuwch, nid 
ydynt yn suddo mor isel, a rhai engbreinYian 
Lloegriaid ; ond yn gyffredinol ystyriaf fod 
y cyfartali*wydd o ran cynneddfau canolradd 
yn fwy ymhlith y Cymry. Gan hynny nid 
y w yn beth rhy&dd fod llawer o weithwyr 
yn gohebn i'r cyhoeddiadan ; ac yn wir 
yn ffurfio eu prif gynnalwyr. Nid oes eng- 
rhaifft o ł r fath yn un wlad arall ; etto nid yn 
mhob peth a ddanfonir y meddiannir rhagor- 
iaeth. Gall dyn feddu mwy o hnnangariad 
heb fwy o synwyr na'i gyfeillion ; gali dyn 
fod yn ffraeth heb fod yn ddysgedig ; ond 
nid yw yn bosibl i nn dyn fod yn athraw 
mewn gwirionedd, heb ei fod wedi chwilio 
mwy, darllen rhagor, ac yn mytyrio yn ryn* 
ychach nac ereill. Pell y bydded oddiwrthyf 
un dymuniad i ddiystyru ymdrechion fj 
nghydweithwyr ; ond y mae galwadarnafi 



AGWEDD BRESENNOL, &c. 



39 



ddweyd y gwir. Cymmerent galon er hynny: 
y maent ar yr heol fawr sydd yn arwain i 
ragoriaeth ac en wogrwydd ; ac er cysur iddynt 
cyflwynaf y sylwadau canlynol i'w sylw : — 

" Am Ysgrifen. Dichon i un aiarad am 
oriau heb roddi ei ddeall ar waith, darllain 
am ddiwrnod heb ddimad, a chlywed pre- 
getfawertbfawra'i feddyłiauyncrwydro ; ond 
u all neb ysgrifennu cymmaintacunfrawddeg 
yn ddealladwy heb feddwl : oganlyniad gan 
mai meddwl yw grym a mawredd dyn, y 
mae 'n ofynol ac yn Uesol iddo ymarfer 
ag ysgrifennn 'n fynych, tuag at nerttau ei 
feddwl. Fel y mae arferiad yn cryfhan y 
fraich ddehau, ac yn nerthu corph y gweithi- 
wrat bob gwaith, felly y gwna arfer y 
meddwl ei loywi, ei nertbu, a'i barottoi at 
bob gorchwyl eneidiol; a chymmhorth 
mawr i'r m ddwl yw ysgrifennu, hyd pe na 
fwriedid dangos yr ysgrifen i arall."* 

Am hynny, fechcyn Cymru, prysnrwch 
yn eich gwaith ; y mae llawer o ddynion 
enwog wedi ymddangos yn eich plith ; a go- 
beitbaf nad ydym wedi clywed am yr olaf. 
Gosoder y safon yn nwchmewn amserdyfodol, 
ac yna bydd yr ymdrech yn fwy, a'r gwaith 
yn llawer gwell. 

Ar rai prydiaa, ond yn anfynych, y mae 
dynion o ddoniau cyfrifol ymhlith gohebwyr 
ein Oyhoeddiadau ; ond nid ydynt .yn gwneyd 
hynny, ond pan fyddant am gyflawni en dy- 
benion personol. Nid ydynt yn derbyn tal 
am yr hyn a ddanfonant ; ac o ganlyniad 
nid ydynt yn gwneyd nemawr o ymdrech- 
ion yn yr hyn a ysgrifenant; ond yn 
hytrach danfonant rywbeth a fydd yn dyg- 
wydd bod wrth law, megys traethodau 
anghyflawn, nen gyfansoddiadau eisteddfodol 
sydd wedi bod y n aflwyddiannus. Nid oes ond 
gwargedion dynion talentog y wlad yn ym- 
ddangos yn y cyhoeddiadan ; ac y mae lleen- 
yddiaeth sydd yn ymddibynn ar bethan o'r 
fath,yn de Dyg iawn iV ci teula a gynnelir ar y 
briwfwyd a syrth oddiar fwrdd ei feistr. 
Y mae yn anmhosibl i leenyddiaeth o'r fath 
gynnwys cyfoethogrwydd meddylioly genedl ; 
y mae yn ofynol i ddynion lafurio cyn ennill 
rhagoriaeth ; a chyn y llafuria neb yn hir, 
bydd yn disgwyl cael tal am ei waith. Y 
mae Ienan Gwynedd wedi sylwi nad oes nn 
dyn yn Nghymrn yn byw ar awduriaeth, 
oddieithr efallai efe, a Mr. Robert Parry 
(Robyn Dda Eryri): gan hynny nid yw yn 
ryfeddod fod ein lleenyddiaeth yn wael. — 
Hjd nes telir i ddynion am ysgrifennu er- 

* Y Wawr, am Ionawr, 1851, dan Olygiaeth gall- 
uog Mr. R. Pabrt (Robyn Dda JBryri). 



thyclau teilwng, dysgedig, ac addysgiadol, y 
parhaa felly hefyd. 

Dylem er hynny eithrG y Traethodydd, 
yr Adolygydd, y Wawr, a'r Seren Gomer 
Newydd, oddiwrth y sylwadau rhagflaeuoL 
Nid ydynt yn cyrhaedd yr Amserau o 
herwydd mai newyddiadur ydyw ; y mae'r 
•* Ymofynydd" yn gyhoeddiad canmoladwy ; 
acy mae genoyf lawer o barcb i'r Gymraes. 
Y mae'r ffaith fod y Peirch. Lewis Ed- 
wards, a David 'Charles, Ieuan Gwynedd, 
a Robyn Ddn Eryri, ac ereill, yn ym- 
rodd i eu hunain i wellhau cyflwr Ueenyddol 
en cydwladwyr, yn arwydd o well pethau 
mewn amser dyfodol, ac yn llawn o gysur i'r 
rhai a ddymunant weled eu cydgenedl yn 
meddiannu gwybodaeth helaeth o'r gwydd- 
oran a'r celfyddydau. Haeddant y canmol- 
iaeth gwresoccaf a ellir roddi iddynt am eu 
hymddrechion diflinaw i godi cymmeriad y 
Cymry, i ddwyn y genedl i adnabyddiaeth o 
ddysg a lleenyddiaeth gwledydd ereill, ac i 
ddwyn trigolion y dywysogaeth, ochr yn 
ochr yr hyn leiaf, mewn gwybodaeth gyfEred- 
mol a'n cymmydogion Saesoneg, ac yn enw- 
edig mewn pethau moesol a duwinyddol. 
Ond yma hefyd y mae yn amlwg oddiwrth 
ddn yr erthyclan, oddiwrth eangder y medd- 
ylddrychau, ac oddiwrth y duli Saesuegaidd 
o ysgrifennu^ Gymraeg, mai lleenyddiaeth 
estronol i'w ffynon eu gwybodaeth. Hoff 
gennyf feddwl er hynny, fod y Cyhoeddiadan 
o nodwyd yn rhoddi cylchrediad yn awr i 
olygiadan mwy gogoneddus, treiddgar, ac 
eang, na'r rhai oeddynt yn arfer ymddangos 
o fewn i'r Dywysogaeth, ac yn adnabyddus 
i'r genedl Gymreig. Y mae oyhoeddiadau 
o'r fath deilyngdod, yn meddn y fath am- 
canion, ac yn gynnaliedig gan y fath ddynion, 
yn rbwym o gyflawni daioni annhraethol; a 
tbra bydd y Traethodydd, yr Adolygydd, a'r 
Wawr, mewn bodoliaeth, nid oes achosgwan- 
obeithio. Ychydig o flynyddau yn ol, buasai 
y talentan o ddefnyddir yn awr yngwasan 
aeth y Cymry, naill a'i yn ddiddefnydd, neu 
ynte yn golledig ym mór lleenyddiaeth 
Lloegr; ond diolch i'r ymdaeniad o wybod- 
aeth gyfiredinol, y mae leenyddiaeth well, 
ac hefyd alwad am dani, yn awr i'w cael o 
fewn y Dywysogaeth. 

Prysurwn yn awr i gynnyg rhai sylwadau 
ar ein lleenyddiaeth Eisteddfodol. Y Cymry 
ynt y bobl hawddaf i'w desgrifio o'r neb a 
wyddom am danynt. Tai Cyrddau ac Eis- 
teddfodau a finrfiant y rhan fwyaf o'n bywyd 
meddyliol; yma rhaid ini edrych am wir 
nouweddiad y genedl hon; ac mewn Duwin- 

Digitized by V jOOQ IC 



40 



Y WAWR. 



yddiaeth a chyfansoddiadau Barddonol y ceir 
yr amlygiadau cywiraf achyflawnaf o feddyl- 
iau y bobl awchus, synwyrlyni, a bywiog 
hyn. Fel y gellid disgwyl, oddiwrth y wy- 
bodaeth fod grym a chyflymder llif yn mwy- 
hau po leiaf fo rhif y rhedegleoedd trwy y 
rhai yr ymarllwys, ymdrinant a'r pethaa hyn 
gyda maint o brysurdeb adiwydrwydd hollol 
annealladwy i'r Sais pwyllog, dyfal, a thref- 
nns; a gwnant i fyny am ddiffyg cyfrolau 
helaetb, trwy rif, amrywiaeth, a tbaubeid- 
rwydd ea Darlithiau, Cywyddau, a' u Traetb- 
odau. Ond nid yw yn hawdd cael gan y 
Cymry i gyduno a cbydweithredu mewn 
gorchwylioa a ofynant amyuedd ac egni hir 
barhans. Nid oes ganddynt nemawr o gariad 
at y dali Lloegraidd o weitbredu, sef, "Tyn- 
iad hir, tyniad cryf, a thyniad gyćWu gil- 
ydd; M ond 09 attebir y dyben trwy amryw o 
ytndrecbion cynnhyrfiadol heb un cyssylltiad 
a?u gilydd, nid oes neb fel y Cymry. An- 
hawdd iawn yw ea cael i gynnal Cymdeith- 
asau Cymroaidd yn barhans ac yn rbeolaldd ; 
ond digon hawdd ea tyna i Eisteddfod an- 
waith bob mis. Gellir cyfeirio yr nn sylw 
at yr ysgrifenwyr Nid ydynt yn cyfansoddi 
nemawr o linell o'n dewis eu hunain ; ond 
can gynted a sonir am Eisteddfod y maent 
yn llawn taubeidrwydd, gosodir bywyd 
newydd ynddynt, ac edrychant gyda'r prys- 
nrdeb mwyaf am gyflawnder yr amser ; y 
yjteirdd a farchogant yr awen nes y bydd yn 
agos i ddrws marwolaetb, pa nn a fydd yr 
yspryd yn cyffroi al peidio; a'r traethodwyr 
a ddiroodant en ymenydd eu hanain, ac a 
ladrattant gyda diwydrwydd tra chanmol- 
adwy ffrwyth ymenydd eraill, er mwyn cys- 
tadln am y gwobrwyon cyhoeddedig. Y 
maent oll yn llafurio yn erbyn amser; ac 
ewyllysia pob nn osod •* Diwedd," ar gyfan- 
soddiadau anfarwol erbyn rhyw ddydd pen- 
nodedig. Eisteddfodau Cymru a fforfiant 
dwymwely talentao ein lleenyddwyr; cyfau- 
soddir pob llinell, nid wrth duedd tafewnol, 
ond wrth al wad allanol ; gwelir argraff brya 
ar ein traethodaa gorea ; ac nid oes nemawr 
o'n gwyr lleen yn gadael amser i'w tybiadan 
addfedu, nac i* w meddylddrychrau gael en 
rhestru yn eglur ac yn drefnns. Ni fydd 
gennym leenyddiaeth haeddiannoL o'r enw, 
nes rboddir digon o amser i'r cyfansoddwyr, 
v ac nes gofynir llyfrau llawn o feddylddrych- 
aa gwreiddiol a syniadau pwysig, yn Ile y 
casgliadau dibris a diwerth o weithiau aw- 
dnron dyeithr, sydd yn pydrn yn ddiffrwyth 
yn nghoffrau ein Gymdeithasaa Cymroaidd. 
(T w bar hau.) 



oo: 



DIRMYGYDD Y GWEITHIWR. 

Dyn sy rhywbeth mwy na phwn o fanofalon 
a tliybiadaa drwg; y mae o'i fewn fyd o 
brydfertliwch o dan rwd; a bodolaeth barod 
i'w henUl i gydymdeimlo gyda'r hyn sydd o 
werth moesol, ac i' w denu i ymofyn am sef- 
yll(a uwch mewn perffeitbrwydd. Cristiou- 
ogaeth sy gyfundrefn berfikith o egwyddorioa 
moesol, yn llawn cyfaddasrwydd at ber- 
swadio, ac at wella dyn; at ei ddwyn i gara 
egwyddorion cy wir, ac i' w cael yn impiedig 
o'i fewn, fel y delo i weitbredu at eraill yn 
y duli a lwyddodd wrth weithreda tu ag ato 
ef ; sef, trwy fwynder a gonestrwydd cariad. 
Ond yr hyn 8y'n anafu dyn, ac yn troi 'r 
moddion cyfaddaa o'u Uwybr amcanedig, 
ydyw ceisio ei arwaki gan ei yrru, ei ddenu 
gan ei arswydo, a'i ennill trwy gyhoeddi 
cymmeriad y cariad dwyfol fel pe byddai 
greulondeb, al fygythio gyda dychrynfeydd 
angau ac Uffern, yn hytrach na daogos iddo 
hawddgarwch egwyddorion, gan amlygu mai 
mwy peth yw gofalu am sut i fyw, nag am 
sut i farw. Buddiol i'r percheoog, na ladr- 
attir ei eiddo, oblegid ofn cosp ; ond mwy 
o brydferthwch dynoliaeth sy mewn peidio 
Uadratta, o herwydd fod hynny 'n ddrwg, ac 
am fod by w *n onest yn beth da; gan gofio 
fod daioni dyn a gogoniant y Creawdwr yn 
gysylltiedig a phob dyledswydd a gyflawnir. 
Ni ddichon dyn lesoii ei hun, heb ogonedduV 
Arglwydd; na gogoneddu 'r Goruchaf, heb 
heb lesoii ei hun. 

Gwerthfawr yw darń o fwn haiarn, ond 
mwy deniadol i'r teimlad yw swp o flodau 
gardd; ac O! mor gytunol a'r serchiadau 
yw gweled rhosyn yoghanol drain. Wrth 
edrych o'n hamgylch, gwelir llawer o ddrygau 
ysgeler yn y byd; canfyddir yfed, meddwi, 
anniweirdeb, lladrad r a lladd dyuion, yn 
gordduo cymmeriad llawer He yngwlad ein 
genedigaeth; eithr os edrychir ar agwedd y 
wlad yn ystod oesaa, buan y gwelir fod mwy 
gwybodaeth, mwy daioni, a mwy rhinwedd 
yn flynu: ac mai cynnydd y golenni sy*n peri 
ein bod yn gweled y drwg o amgylch y da, 
gyda mwy amlygrwydd, gydag eglurachcan* 
fyddiad, yr nn fath a darlun prydferth yn 
dangos ei hun, trwy ei fod yn amgylcbynedig 
gan gysgodion Uiwiau tywyllach na'i hunan. 

Mae yn Nghymru rai heb fcdru Saesonaeg, 
ond nid felly pawb; ceir rhai na aliant 
ddarllen, ac amry w na wyddant yagrifenu ; 

Digitize d by VjOOQFC 



DIRMYGYDD Y GWE1THIWR. 



41 



eithr cara a'r gweithwyr, a'a cymmeryd yn 
nn cruglwyth i'w gwarthruddo, ydyw V dnil 
a ddefoyddiwyd yn ddiweddar, i' w cyhoeddi 
megys rhai na aliant ddeall iaith ein llyfryn- 
au goreu. Gam a hwynt, yw eu darlunio 
fel rbai na waeth ganddynt am a wnelont, 
ac nad oes ganddynt synwyr a gwybodaeth 
at ffurfio barn gywir. Gwyddom i wr 
Parchedig daln arian am syppyn igladydd; 
yr hyn wedi ei agor nid oedd ond priddfeini : 
a gwyddom nad gweithwyr a'i hanfonodd. 
Gwelsom lythyr a yrrwyd at Feistr tir, i 
geisio drygu deiiiad, gan bysbysn ei fod yn 
cael gormod elw oddiwrth fwnai y tir; ond 
nid neb o'r gweithwyr a'i hysgrifenodd. 
Darllenasora lythyr cyfeiriedig at henadar, 
yn cynghori gwahodd gwr parchedig i giniaw, 
ac wedi hynny cyhoeddi ddarfod i'r gwein- 
idog feddwi, pa nn bynnag ai gwir ai peidio 
iddo wneuthur ; eithr nid gweithwyr a gyf- 
ansoddodd y llythyr hwnnw. 

Y mae yn Nghymru, trwy 'r De a'r Gog- 
ledd, weithwyr lawer gwedi Uwyr flino ar 
yr enllib, y tnchan, a*r enwau drwg a hir 
arferwyd gan faldarddwyr tu ag at eu gilydd. 
Mae'r cyffro a'r awydd sydd am wybodaeth 
fuddiol, trwy 'r gweithfeydd, fel peroriaeth 
mewn bwthyn mynyddig, yn gordoi 'r brbydd 
gyda sain ein. Yn mhlith llafu/wyr y tir, 
y cloddwyr, y mwnwyr, y morwyr, a'r llaw 
gelfyddydwyr, ceir natur yn gwisgo newydd 
wedd, mor ian a thoriad y dydd, a symlrwydd 
prydferthwch rhinwedd yn ymwenu ar feib- 
ion Cymru fach. Er na wel rhai dynion 
cartrefol ond haint, llwgr, a gwywder 
gwaeth nag effaith awyr gra3boeth Sirocco, 
ni raid ond ymweled a'r gweithwyr, ac ym 
gyfeillachu gyda hwy, na cheir gweled tyf- 
iant gwybodaeth yn ymestyn, yn ymleda, ac 
yn ymagor at dderbyn a ddaw o newydd; ac 
hawdd y canfyddir hefyd fod a ddaw yn 
grothog o wirionedd a phrydferthwch, o'r 
fath ag y sydd yn sicr o ffurfio ymerhodraeth 
meddwl ac amgyffrediad ; ac y teflir coeg- 
awdnrdodau hananolion balchder i ddistaw- 
rwydd eithaf llonydd cyn hir. Os oes swn, 
sisial, a chwyrndro yn mysg yr ychydig ym- 
rysonwyr, y mae Jnbil, can, ac arwyddion 
Uawenydd dyfodol, pur, raawreddog, a gwir- 
ioneddol yn y wlad. Mae tywyniadau wybren 
Paphia yn ymfelynn ar derfyngylch gobaith 
parach ; mae cynnesrwydd a ffrwythlondeb 
h&f newydd yn disgyn ar flodeu-ddail pwysiau 
na wywant byth; a gwelir newydd-deb anni- 
flanedig, ac arddigonedd fyth wyrddlas ar 
aeliau tywyll derw Dodonaidd Gwalia fyn- 
yddig. Mae enaid y- dynion yn tyfa, ac yn 



tyfu *n gyflym, gan deimlo golenni deffróad, 
a dwyfoldeb y gwirioneddau ysprydoledig ; 
yr hwn oleuni sy'11 pelydru yn loyw drwyadl 
gyda dysgleirdeb sanctaidd, ac yn am- 
lygu prydfrethwch gordanbaid preswylfa'r 
Gorachaf ! 

Er fod bywyd yn orlif o sefyllfaoedd di- 
flanol o throsglwyddol, y mae'n ffurfio cylch 
cyfa, o fewn yr hwn y mae gwir gymmeriad 
dyn yn ganolbwynt amlwg. Ychydig mwy 
o egni yn yr iawn ffordd, a hwylusai leferydd 
gwirionedd mewn cydymdeimlad a chariad. 
Calon dynoliaeth sy fyth agored i ddylanwad 
cariad a ddel i'w hymgeleddu; ac y mae 
swynion llais pereiddiol cariad, megys (Edipus 
y natur ddynol, yn clymu calon wrth 
galon gyda rhwymau serchiadau pnr, ac a 
chlymiadau pob bwriad glan a sanctaidd. O! 
Na ddysgid caru dynion. 

Mae'i bechgyn a'r genethod yn groywon 
mewn ienengctyd peraroglaidd, a eh ly wed ca 
chwarddiad iachus, a'u hymadroddion cali, 
sy fel gwyntyil wrth aeliau poethion henaint 
y tir. Gofaler am roddi ysgol dda i'r rhai 
bychain anwyl ; yna, bydd ffrydlif y mynydd 
yn tywynychu golenni borę parhaus ; bydd 
cysgodion y mynyddoedd yn athrofaan cysegr- 
edig i addysg werthfawr; a bydd cael byw 
yn Uawenydd annhraethadwy i ddyuion da. 
Teimlir cóf yn ddarlun serchog, a chariad yn 
arogl anadlog o'r nefoedd ; cyfeiria gobaith 
at i fyny, a bydd dynion yn mwynhau byd- 
ysawd cyfiawn o brydferthwch o'u mhewn. 

Na ddirmyger y gweithiwr, ac na chy 
hoedder nad yw 'n deall geiriau iaith ei fam ; 
eithr os credir nad yw yn deall, dysger ef yn 
well, a chyfarwydder ef gyda rhagorach 
moddion; ac yna, ceir gweled fod ar ein 
mynyddan eneidiau a fedrant ymehangu 
mewn purdeb syniadau, ymgofleidio ym 
mwynhad meddylddrychau uchelion, ac ym- 
hyfrydu yn y bod cariad gry mus yn eu 
rheoleiddio, ac yn en haddurno fel a thorch 
blethedig o flodan ar dalcen gwroldeb. 

Mae rhai 'n haeru fod an wybodaeth yn 
nychu ieneugetyd ein glwad ; eraill yn ewyno 
y dysgir gormod ar blant y gweithfeydd, hyd 
nas gali pregethwr ddarllen wrth eu bodd; 
ond yn cynnyddu y mae'r ieuengetyd, gwenu 
mae'r dysgedig, llawenhau mae duwiolion, 
ac ar] lwy s bendithiou, i*n Uwytho bennydd a 
daioni, y mae^ nefoedd fawr. 

Gwelir fod y teimlad a'r synwyr yn 
gweithio. Ffynonell teimlad sydd oddi fewn, 
a tharddiad meddylddrych o'r tu allan; y 
naill yn raeddiant y galon, a'r Hall yn 
swydd y meddwl. Mae syniad, yn amgy- 



42 



Y WAWR. 



ffrediad moesol o fewn dyn, yn hnnanhanfodi; 
a synwyroldeb, yn effaith ymarferiad, ac yn 
cynnydda wrth ymarfer. Dyger gorchwyl 
ymarferol gwell i'r bobl, a datguddir fod 
ynddynt syniadaa rhagorach nag a ewyllysia 
rhai. Dyger Uyfrau safon gwybodaeth ger 
bron y wlad, a huiier bwrdd dysgeidiaeth 
lawn o flaen y werin ; yna, nid hir y byddir 
beb weled gwybodaeth yn llifeirio oddiwrth 
bob cariad awelog o eiddo *r awyr dyner, ac 
oddiwrth bob adsain hyfryd o eiddo 'r wybren 
olwynog. Gwelir dryllio pob rhwystrau 
sydd ar ffbrdd y meddwl ; llenwir cyfwng 
yr allan fawr gyda moddion dealltwriaeth ; 
addurnir ein areithfeyddgydasynwyr; trwsir 
y cynnnlleidfaoedd fel arhosyn anfarwoldeb; 
a chasglir o'n hamgylch fynydaa 'r oesoedd. 
Bydd i ymdrech cariad, a pharch at ddynion, 
gydgynnull tragwyddoldeb megys i nn awr, 
a'r awr honno yn gyflawn o wynfydedig- 
rwydd anfesnrol. Gan hynny, parcher y 
bobl, canya gwerthfawr ydynt; gwrandawer 
ar en cais rheaymol; porther ea dealltwr- 
iaeth gydag addysg fnddiol ; ac, o leiaf, 
dysged baldarddwyr a pbeidio dirmygn y 
rhai a orfa ennill eu tamaid, er yn dra ieu- 
angc, drwy lafar aelodao, chwys gwyneb, a 
phrinder athrawon duwiol, a feddont fwy 
dysgeidiaeth na hwy eu hanain. Diolcher 
am drugaredd y nefoedd, yn bendithio llafur 
dynion da gwledig, gyda'r Ysgolion Sal, y 
pregethu, a'r gweddio. Ac ymestynwn am 
fwy gwybodaeth, gan gynnorthwyo ein gil- 
yddmewn addysg, gyda diwydrwydd cariad. 



IEITHADUR. 



Berf. — I. RmF a Pherson. 

Dau rif sy gan ferf ; sef, unig, rot a ddy- 
wedaf; a lliosog, nyni a ddywedwn. Y raae 
terfyniad berf yn gwneuthur y rhif yn ddeall- 
edig, heb gysylltu rhagenw: megys, ysgrif- 
enaf lythyr heddyw, yn cynnwys cymmaint 
a phe dywedid, ysgrifenaf fi. 

Mae ynglyn a berf bersonau ; y rhai ydynt 
a'u nifer yn dri unigol ; wyf 9 wyt, yw ; ac 
yn dri lliosog; ym % yck, ynt. Y cyntaf yn 
arwyddo yr nn, neu y rhai sy'n dywedyd; fel, 
yr wyfc neu yr ydym yn fy w ; yr ail, yn ar- 
wyddo yr un, neu y rhai y dywedir wrtho 
nen wrtfaynt, megys, yr ydwyt, neu yr ydych 
yn fyw; a'r trydydd yn arwyddo yr un, neu 
y rhai y dywedir 0'1'blegid, neu du herwydd; 
fel, nn ydyw, neu rhai ydynt sydd yn fyw. 



Cyntaf Person. 
AU Person. 
Trydydd Person. 



Unigol. 
Ydwyf. 
Ydwyt. 
Ydyw. 



Lliosog. 
Ydym. 
Ydych. 
Ydynt 



AMRESYMMEG. 

Enwau Gosodiadau. 

Mae i osodiadau enwau cyfunol a'a cyn- 
nwysiad cyffredinol neu neillduol, a'u nifer 
yn dri ; Tangylchynol, Troedigol, a Gwrth- 
wyneboL Y cyntaf a ddwg osodiad neill- 
duol neu unigol allan o nn cyffredinol heb 
newid sefyllfa yr enwau ; fel hyn, Pob dyn 
sydd anifail, a wna osodiad cyffredinol ; ac 
o hwn yna, gellir dwyn gosodiad neilltuol ; 
megys, mae rhai dynion yn anifeiliaid, y 
mae Gwalckmai yn anifail; ac y mae 
gwirionedd neu dwyll gosodiad cyffiredinoZ 
yn profi'r cyfryn yn yr nn neillduol ; ond 
nid yw gwirionedd gosodiad neillduol yn 
profi gwirionedd un cyffredinol; pe amgen, 
byddai dywedyd fod un dyn yn ddall, yn 
haeriad fyd pob dyn felly. Hefyd, i'r 
gwrthwyneb, mae twyll gosodiad neflkluol, 
yn arwyddo twyll yr nn cyffredinol ; fd, 
dichon i William fyddar glywed, yna dichon 
i bob byddar glywed ; ond nid yw twyll y 
gosodiad cyffredinol yn profi twyll nn neill- 
duol ; megys, y mae pawb yn ddall, sy 
dwyll cyffredinol ; eithr ni phrawf hynny 
mai twyll yw dywedyd fod rhai yn ddall. 
Oddiwrth hyn yna, gwelir fod amresymu o'r 
neillduol i'r cyffredinol yn beth na ddeil 
i'w brofi. 



HYAWDLEDD. 

GoUfODDlAlTH. 

Gormoddi aith ; neu gorwireb, sef cad- 
arnhad gwir, sy'n mynegi trwy ehangn nen 
leihau pethau o'u hystyr gysefin, iV goeod 
allan yn well neu waeth, er mwyn tros- 
glwyddo syniadau am y cyfryw yn eu 
ehangder eithaf o wych neu wael. Gwnaf 
dy kod fel litach y ddaear, sy gynllnn cym- 
mariaethol, i ddangos rhyfeddol amlder ; ac 
yn aoghymtnariaethol, at ddangos grym a 
chadernid mawr, eu tyran oedd kyd y 
nefoedd. Pan dywalltafr graig i miajonydd 
oolew ; belaethrwydd o bethau da. T tafod 
tdn ydywy byd o anghyfawnder ; yn dangos 
mai mawr y drygioni a ddichon tafod dyn 
anghyfiawn ei lefaru a*i effeithio trwy enllib; 
sef, tryfy ddywedyd yn ddrwg am nn yn ei 



ESBONIAD GEIRIAU GWYDDOROL. 



43 



absenoldeb, pa aa byaag ai gwir ai anwir. 
AmddifFynir eallib gaa rai, trwy haera mai 
gwir y dywediad ; ood ai thal y fath ara- 
ddifFyniad, am mai njd gwir i feddyginiaethn 
mo bono, Dywedai Satau y gwir, wrth 
edliw dillad bydrou, ac wrth gyhuddo pech- 
adnr ; ood er hyuuy gwaith dieflig i* w ei 
orchwyl, a gorchwyi dieflig yw cyhaddo aa 
ya ei abseaoldeb, pe'o wirioaedd ar dafod 
proffeswr crefydd. Athrodi hefyd, sy gyn- 
nwysedig ya y tafod tón ydyw ; sef, cy- 
hoeddi chwedlaa trwy ogaaa a datguddio 
cyfrinach, ac ennyn cyaaea ; prysardeb 
yogwasaaeth y diafol ydyw hyuuy, a'i boli 
, duedd i yrra'r byd beubeu, gan osod troeli 
naturiaeth ya fflam, wedi ei gwaeathar yn 
fflam gan ufferu. Er mai goddefol a hardd 
y dali hwa o ymadroddi, dylid gofala am 
gadw ta fewn i rwymaa syawyr ac archwaeth 
da, rhag myued ya aaweddaidd hynod trwy 
alw llawer o bethau, yu yr uu brawddeg, 
ya orea, ya waelaf, yn berfeithiaC neu yn 
ddist&dlaf. 



PRYDYDDIAETBL 



V Mksurau Caethion. 

1. Ynglyn unodl union, sy bedair Uioell, 
30 sili ; o 6 i 9 yn y Uioell gyutaf ; o 1 i 4 
sili yn y gair cyrch, fel y byddo'r holi lioell 
ya 10 sili ; 6 sili ya yr ail liuell ; 7 sili yn 
mhob on o'r ddwy linell olaf ; a phrifodl aa 
liuell yu llios-sill, a'r Hall yu nosili. Gelwir 
y ddwy linell gyntaf, y rhai sy doddaid, yn 
Paladr Ynglyn ; y ddwy linell olaf, yn gy- 
wydd deaair hirioo, a elwir esgyll ; ac am 
fod yr esgyll yn glymedig wrth y paladr, 
gelwir y penoill, Ynglyn. 

Perthyn iddo, rhagwant, gwant, prifodl, 
a chyrch. Rhagwant, y w y sain ddisgynol 
gyntaf y Uioell flaeoaf ; fel, Briw, braw, 
brwyn. Gwant, yw yr ail saio ddisgynol, 
yn y Uinell, a rhaid ei chael ar y pnmraed 
siU ; fel, Briw, braw, brwyn, mawr gwyn. 
Prifodol, yw sain y gair olaf o'r Uioell ; fel, 
Briw, braw, brwyn, mawr gwyo gaeth. A 
chyrch yw'r gair wrtho ei hau, ar ol y brif- 
odl; fel, Briw, braw, brwyo, mawr gwyu 
gaeth — bradwy yn awr. 

Y mae dau ryw o gyrch ,• cyrch cyngan- 
edd; fel, Brydain wen, yu nechreu 'r ail 
lioell, yn cynganedda.gyda bradwy yn awr y 
y gair cyrch ; a chyrch awdl, fel pe, rhaid 
cofio a fyddai 'r cyrch, ac A laddo a leddir, 
yu odli iddo ya yr ail lioell. 



Angraiffb o gyrch cynganedd. 



1 2 3 

Daear Cymru gu ac iach, — sy gronglwyd 

Is gwawr Ynglyn beUach . 

1. Rhagwant.— 2. Gwant ar y 5ed sili.— 3. Y gair cyrch. 
4 —4. Tn cynganeddu gyda'r cyrch. 



Argraifft o gyrch awdl. 

i 
Daear Cymru ga ac iach — By grongiwyd 
2 
Na welieyrf anwylach ; 

Ac ni bn un llecyn bach, 

Is yr haul, o'i siriolach. 

1. Odl y cyrch.— 2. Cydodliad a*r cyrch.— Y ddwy linell 
gynUf, y Paladr; y ddwy olaf yr eegyll; ac aeh, y 



ESBONIAD GEIRIAU GWYDDOROL. 

Achromatic — Anlliwiog, o'r a Groeg, dii 
a chroma, Uiw ; yn arwyddo bod heb liw* 
Pan edrycher trwy beUddrychan cyffrediu, 
gweUr fod Uiw o gylch ymylon gwrthrychao, 
o herwydd gwrthdoriad pelydr goleuni ; a'r 
peUddrythan a wneir i ochel y gwyriad hwo, 
a elwir AnUiwiog. 

Acting Point. — Pwyot gweithredol; gwelir 
eto tao y gair Machinę. 

Action. — Gweitbiad; yw'r symmudiad a 
ddyry nn corph, oeu y cais ei drosglwyddo 
i gorph arall. Rhoddir Gwcithiad peirian- 
noU trwy oaill ai tarawiad neu waagiad ; ac 
ya mhob amgylchiad, mae'r grym a egoier 
gan y corph gweithiol, yn cael ei wrth wynebu, 
gyda chyfartal raddao, gan y corph y gweith- 
redir aruo. Augraiń% wrth yrrn hoel gyda 
morthwyl, mae'r ergyd yn gweithio mor 
aUaog yu erbya gwyaeb y morthwyl, ag a 
ydyw yo erbyu peo yr hoel ; ac wrth wasgo 
llaw ar garreg, mae'r garreg yn gwasgu 'u 
gyfartal ar y llaw. Gwrthaefir yr egni gan 
Wrthweithiad yn mhob amgylchiad, ac " Y 
mae bod y Gweitbiad aV Gwrthweithiad bob 
amser yn gyfartal, nid yn nnigyn arwiredd 
gosodedig mewn peirianwaith, ond deallir 
hefyd ei fod yn ddeddf gyffiredinol yn natur. 

Acłive Force, Acuts Angle, Adamantine 
Spor, Adularia, acAenformbodks or fluid*, 
a welir tan y geirian, Force, Angle, Corun- 
dum, Spor, Feldspar, a Gaz. 

Agates. — Meiui machodd ; nid ydynt ger- 
ryg syml, 'ood cryohoad o wahanol rywog- 
aeth ; a'r oll yo gwahaoiaethu mewn Utwian 
a thryloywder, eithr yo ysgleotio i'w gilydd 

gyda graddaa sy braidd aoweladwy. Y 

Digitized by VjUrjV LC 



CYF. 2 



44 



Y WAWR. 



cerryg Mocha, y rhai a ymddangosant fel 
yn cynnwys cyff mwsogl, ydynt feini much- 
udd; ac felly ydyw crynfeini brithion yr 
Alban. 



BTITZOW WODBBZO. 

<♦ 

S¥R WILLIAM JONES. 



Ybgrifenodd arglwydd Teignmouth, cyn 
Gadeirydd y gyradeithas Feiblaidd, Fyw- 
graffiad y gwr boneddig hynod hwn ; a chan 
mai Cymro, a ddeilliodd o wlad Fon, oedd ei 
dad gweddus yw i niei al w yn nn o Ddynion 
Nodedig Ćyraru ; gan abeithk) y bydd i'w 
ddiwydrwydd ennyn awydd yn eraill i 
werthfawrogi amser, trwy ddyfal barbau 
gyda 'u tueddiadau goreu mewn daioni. 

Ganwyd William Jones yn Llundain, 
Medi 20, 1746. Colloddei dad pan ond 
tair blwydd oed, a daetb gofala am ei 
ddysgn i'w fam, yr bon oedd foneddiges o 
dalentau anghyffredin. Hynod oedd ei 
ddiwydrwydd pan yn blentyn, gan ddangos 
mai cryf ei gariad at wybodaeth. Os 
gofynai i'w fam am nnrhyw hysbysiad, er 
ond o dair i bedatr blwydd oed, ei hateb 
gwastadol oedd, "DarUen, a chei wybocL" 
Achlysurodd hyn iddo hoffi Llyfrau, a 
chryfhaodd yr hoffder fel y cynnyddodd ei 
flynyddoedd. Pan yn Saith oed, aeth i'r 
Ysgol yn Harrow, ac yn 1764, aeth i*r 
Coleg, yn Rhydychain. Ymroddodda'i holi 
feddwl i astudio. a byddai ei ymdreebion 
gwirfoddol bob amser yn fwy na'r tasg a 
bennodid iddo. Y fath oedd ei fywiogrwydd 
yn yr ysgol, y dywedai un o'i athrawon yn 
fynych, "Pe gadewid William Jones yn 
noeth, ar wastadeddSalisbury, canfyddai ef y 
ffordd i enwogrwydd a chyfbeth." Ami y 
rhoddaiY holi nos i efrydu, a chymmerai 
Ooffi, nen Tea % i gadw cwsg draw oddi- 
wrtho ; eithr nid oedd hyn i'w ganmol, am 
y peryglai iechyd undyn a't gwnelai. Yr 
oedd ganddo ychydig amser a alwai yn oriau 
hamddenol, treuliodd y rhai hynny i fyfyrio'r 
gyfraith: ac aml y synodd gyfreithwyr cyf- 
cillgar iV fam, trwy adrodd uchosion cyfr- 
eithiol oV Llyfr a elwir '• Cokćs InstikOes" 
yr hwn lyfr campus a feistrolodd, trwy ei 
ddarllcn ambell i haner awr Segur ! 

Ymddangosai gogwyddiad ei athrylith at 
fyfyrio ieithoedd/ Nid oes gogwyddiad at 
bethau eraill yn gan mwyaf o astndwyr 
ieitboedd, ond oid felly gyda William Jones; 



eithr crafangodd ei synwyr mawr amryw o'r 
pethau pwysicaf a berthyn i wybodaeth 
ddynol a dysgeidiaeth foneddigaidd. Tra 
yn Rhydychain, ymawyddodd am fyfyrio *r 
ieitboedd Dwyreiniol, a chynnaliodd ddyn a 
anwyd yn Aeppo, ar ei drani ei hnn, i'w gy- 
farwyddo yn iawn acceniaeth yr Arabaeg ; 
a medrai Roeg a Lladin eisioes. Pan yn 
wyliau, addysgodd farchogaeth, a chleddyf- 
yddiaeth, a ddarllen yr awdnron enwocaf 
Italaeg, Yspaenacg, iaith Portagal, a Ffran- 
caeg. Ac at hynny canfyddodd amser i 
ddysgu peroriaeth a chwarae ar y Delyn 
Gymrcig, ofFeryn cerdd ei gyndadau. 

Tra'n ymwnenthor a'r amryw gangenaa 
hyn o addysg, ni chaniatai iddo 'i hnn 
orphwysfa yn ei ymdrech am wrthrych ei 
ymgais; sef, aelodaeth yn y Coleg, mewn 
trefn i arbed i'w famy gost o'i ddysgeidiaeth. 
Gan na lwyddodd yn ei ewyllys i gyrhaedd 
gwrthrych ei ymgais, yn y fl wy ddyn 1765 
derbyniodd y swydd o fod yn athraw i 
arglwydd Altborp, a ddaeth ar ol hynny yn 
Iarll Spencer ; eithr rhywbryd trachefh, 
cafodd Mr. William Jones yr aelodaeth 
hefyd. TWn aros yn ymdrochfaY Almaen 
gyda'i ddisgybl, 1*767, dysgodd iaith 
Almaen. ac wedi dychwelyd, cyfieithiodd i'r 
Ffrancaeg, fywyd Persiaidd Nadir Shah, a 
ddygwyd trosodd yn llawysgrif gan frenin 
Denmark, ar ddeisyfiad isysgrifenydd Dog o 
Grafton. Canlynodd taith arall i'r cyfandir, 
gydai ddisgybl a'r tenln, hyd i 1770, ac 
aeth y pjryd hwnnw i astndio'r gyfraith yn 
y Tempie, Llundain ; ond nis aberthodd 
leenyddiaeth i'w ymofyniad broffeeedig ; 
eithr ar ymddangosiad o fywyd a gwaith 
Soroaster, gan Anąuetil dn Perron, am- 
ddiffynodd Mr. William Jones y Brifysgol 
Rhydychain yr ymosodwyd arni gan yr 
ysgrifenydd hwnnw, a'i lyfryn oedd gampus 
yn Ffrancaeg. Yn 1772, cyhoeddodd gnn- 
nnlliad o farddoniaeth, gan mwyaf, o bryd- 
yddion Asia, a neilldnwyd ef, yr un flwydd- 
yn, yn aelod o'r Gymdeitbas freiniol. Yn 
1774 ymddangosodd ei waith "De Poesi 
Asiatica? yn cynnwys egluriadan ar fardd- 
oniaeth Asia 'n gyfiredinol, gydag engreifft- 
iau mesurol, yn Lladin a Saesonaeg. Gal- 
wyd ef ir Bar yn fuan, a gwnaed ef yn 
Ddirpwywr Methdalwyr; oddeatn'r amser 
hwn, dangoswyd, trwy ei ohebiaeth gyda*i 
ddiweddar ddisgybl, yr yspryd gwrol a ł i 
tueddai yn mhlaid rhyddid cyfreithlawn ; a 
thorodd ei deimladau allan ar yr ymdrechfa 
Americanaidd mewn " Awdl i Ryddid," yn 
Lladin. Yn 1788. ymddangosodd ei 

Digitized b/C * Z 



SYR WILLIAM JONES. 



45 



gyfiethiad o " Areithiau*Isaus," gyda darlith 
rhagymadroddol, nodiadau, ac esboniadau, 
yr hwn, o herwydd prydferthwch dullwedd, 
a manylrwydd ymchwiliadaa hanesyddoi, a 
fagodd syndod a hoffder dysgedigion. 

Cynnyddodd i enwogrwydd yn ei broffes 
o'r gyfraith, er fod ei olygiadau am yr ym- 
drechfa Americanaidd yn rwystr ar ei ffordd 
i anrhydedd dyrchafiad. Tueddwyd ef gan 
y cynawrf yn 1780; i ysgrifenu llyfryn am 
" YModd Cyfreithlaum i Ddarostumg Ter- 
fyfg ; " a'r gauaf canlynol, cyflawnodd gyf- 
ieithiad o saith bryddest, o'r Arabaeg, yr 
hyn a enillodd glod mawr. Ysgrifenodd 
hefyd yr Odl a dra-hoffir, yn dechreu gyda 
"Betha gyfansodda wladwriaeth.*" Ond 
ni rwystrodd hynny y «• Traethawd ar gyf- 
raith Meichniaeth," a gyfansoddodd yn ystod 
y cyfamser. Yn 1782, hynodrid ei han yn 
mysg cyfeillion diwygiad seneddol, a daeth 
hefyd yn aelodo r gymdeithas am hysbysiaeth 
cyfreithlawn. Yr nn flwyddyn, ysgrifenodd 
*i Ymddyddao rhwng Amaethwr a gwr bon- 
eddig gwledig am Egwyddorion Llywodr- 
aeth ;" ac am gyhoeddi hwn dygwyd cwyn 
cyfraith yn erbyn Deon Llanelwy, gwedi 
hynny brawd ynghyfraith Mr. William Jones, 
tann y cyhnddiad o fradwriaeth. Oblegid 
hyn, aufonodd lythyr at Arglwydd Kenyon, 
y pryd hwn prif farnydd Caerlleon, yn houi 
ei hun yr Awdwr, acyn amddiffyneisefyllfa. 
Rhyddhawyd y Deon, a llusgwyd, ei gerbyd 
gan y bobl trwy'r trefydd o Lundain hyd i 
Lanelwy. Ar ddyfodfa gweinyddiad wladol 
Sholbourn, trwy ddylanwad Arglwydd 
Ashburton, cafodd Mr. William Jones, yr 
hyn a fa 'u brif wrthrych ei yragais ; sef, 
y pennodiad o fod yn Farnydd (Judge), yn 
mhrif Lys barn, Bengal, i'r hwn y nodwyd 
ef Mawrth 1783, gydag urddas marchog, 
Syr William Jones. 

Cyrhaeddodd Calcutta yn Medi 1783, ac 
ymagorodd maes newydd eang i'w weithred- 
iadau yn y Ile hwn. Tra 'n llenwi *r swydd 
o rarnwr yn llys uchaf Bengal, wcdi ei lwy- 
tho a dyledswyddau proffes gyda 'r fwyaf 
Uafurus ei nhatur, trefnodd i allu gwnenthur 
mwy nag erioed yn astudiaeth Lleenyddiaeth 
gyffredinol ac athroniaeth. O braidd y tir- 
iodd o fewn y wlad, nad oedd wedi sefydln 
cymdeithas yn Calcutta ar gynllyn Gym- 
deithas Freiniol, Llundain, ac i'r hon y 
gweinyddodd yn gadeirydd tra y bo 'n fyw, 
gan gyfoethogi ei gorchwylion bób blwyddyn 
gyda dyfal chwiliadan o'r mwyaf Uafurus a 
gwerthfawr yn mhob dosparth o lythyreg ac 
hynafiaethan Dwyreiniol. 



Ei holi amser i efrydn oedd ystod gor- 
phwysiad y llys cyfraith ; a dyma'r hanes, fel 
ei cafwyd ym mysg ei bapyran, am ei ddnll 
arferol yn trenlio 'r dydd yn yspaid yr hir 
orphwysiad yn 1785. Yn y borę, gwedi 
ysgrifenu un Uythyr, darllenai amryw benno- 
dau o'r Bibl, yr hwn lyfr sanctaidd a garai 
ef o'i galon; a'i weddi sydd ardderchog yn 
ei chyfansoddiad, a llawn lles; yna, astudiai 
Ramadeg Sanscrit, a chyfreithiau *r Hindoo; 
prydnhawn a roddai i ddaearyddiaeth Iudia, 
yr hwyr i.hanesyddiaeth Rhufain; siriolai 
ei hun a'r chwarae diniwed, ond a ofyn gryn 
feddwl, a elwir tawifwrdd (chcssj, darllen 
cyfran o Ariosto, y Bibl, a g weddi. 

Modd bynnag, dechreuai ei iechyda gwan- 
ychu eisioes o dann yr hinsawdd, a daeth ei 
lygaid mor weinion fel y gorfu aruo beidio ag 
ysgrifenu wrth oleuui canwyll : ond nis 
gallai dim ei luddias rbag dylyn yr astnd- 
iaeth a garai, tra ynddo ychydig nerth* 
Dysgodd lysieuaeth iddo ei hun, hyd yn nod 
tra cyfyngid ef i' w wely gan afiechyd, a thra'n 
cymmeryd tro yn unol a chyngor medd- 
ygol, er lles iechyd, yr ysgrifenodd ef ei lyfr 
dysgedig, a elwir " Traethiad am dduwiau 
Groeg, Idal, ac India," fel pe buasai wedi 
cynefino ei feddwl mawr i fabwysiadu llafur 
o f r fath hwn er difyrwch ac ymollyngiad 
oddiwrth flinder. 

Adferwyd ei iechyd, gwedi enyd o amser, 
a daeth drachefn i ddylyn ei ddyledswyddau 
proffesedig, ynghyd a'i efrydaeth ddewisedig 
gyda mwy aidd a diwydrwydd astud nag 
erioed. Pan gofyoid ei bresennoldeb dyddiol 
yn Calcutta, gan orchwylion, anneddai mewn 
ty yn y wlad ar lannau 'r Ganges, oddeutu 
pum milltir o'r ddinas, acebai ei fuchdraethwr 
syn wyroi acharuaidd, Arglwydd Teignmouth, 
" Tr Uecyn hwn y dychwelai bob hwyr gwedi 
machlud haul, ac yn y boreu codai mor bryd- 
lon, fel ag i gyrhaedd ei ystafell yn y ddinas 
erbyn ymdoriad gwawr, gan gerdded ! Yr 
oriau rhwng hynny ac agoriad y llys, a 
roddid yn rhcolaidd i wahanol astudiaeth." 
Ei awr godi V amser hynny oedd rhwug tri 
a phedwar o'r gloch y boreu. 

Yr oedd yn llawn gwaith yn yspaid gor- 
phwysiad y llys. Wrth ysgiifenu o Crishna, 
ei annedd orphwysol yn 1787, y dywed, — 
u Yr ydym yn serchu ein bwthyn bugeilaidd; 
ond er y gelwir y tri mis hyn yn orphwysfa, 
nid oes genyf oriau gorphwys. Anaml y 
digwydd fod ein hoff astudiaeth mewn undeb 
agos a chyflawni 'n fanwl ein dyledswyddau, 
fel y mae 'n gysurus felly gyda mi; hyd y 

Digitized b y VjQ(jQrg 



46 



Y WAWR. 



nod yn y bwthwn hwn, yr wyf yn cynnorth- 
wyo *r llys trwy astndio Arabaeg a Sancrit, 
a gwnaethym yn annichonad wy i r cyfreith- 
wyr Mohammedanaidd neu Hindoo ein 
twyllo gyda opiniwnaa cyfeiliornus." Yr 
ymdrechion hyn, mewn gwirionedd, a rodd- 
odd ei brif hyfrydwch iV fywyd. Mewn 
cysylltiad ar ymgais yma, dododd ei feddwl 
bywiog ar waith i lano casgliad cyflawn o'r 
cjfreithiau Hindooaidd a Mahommedanaidd, 
gyda golwg ar well gweinyddiad cyfiawnder 
yn mysg y genedigion. Ni ba fy w i orphen 
y gwaith hwn, ond cyflawnwyd hynny, 
oblegid ei ddymaniad ganmoledig a'i lafur 
blaenorol. Ei gais yn hyn oedd diogela 
sylw i iawnderaa y trigolion genedigol ; a 
dangosodd ei ofal tros iawnderaa 'r preswyl- 
wyr Prydeinaidd trwy wrthsefyli y cynnyg 
at droi heibio y prawf gan Reithwyr. 

Yn 1789, anrhegodd y byd a chyfieithiad 
o'r chwareayddiaeth "Sacontala, neu y 
Fodryw dyngedoL" Ymddangosodd ei gyf- 
ieithiad o Ordinhadau Menu, y cyfraith rodd- 
ydd Hindoo enwog, yn gynnar 1794, ac y 
mae *n dra dyddorol i'r on a fyfyrio drefh ac 
opiniwnaa hynafiaethol. Ond cwmpodd y 
gwr nodedig a hoff hwn, o'r diwedd, yn aberth 
i'w ormod serch ynghyflawniad ei ddyted- 
swyddaa a'i ymchwiliadau lleenyddol. Ebrill 
1794, gafaelwyd ynddo yn Calcutta, gydag 
yafa f r afu, yr hyn a derfynodd ei hoedl ar y 
27 o'r an mis, yn 48 mlwydd ei oedran, ac 
yn gwybod oddeata 88 o ieithoedd. 

Trwy sylwi 'n fanwl ar ycbydig arwir- 
eddan amlwg y gallaogwyd Syr William 
Jones, yn benaf i gyflawni fel y gwnaeth. 
Un oedd peidio byth ag esgealuso cyfleastra 
i wellą gwybodaeth ; un arall oedd, fod pa 
beth bynnag a gyrhaeddwyd gan eraill, yn 
gyrbaeddadwy iddo yntan, ac o ganlyniad, 
na allai unrhyw anhawsder ffarfio rheswm 
digonol i'w rwystro yn ei ymddiriediad 
cyfangwbl am lwyddiant. Ac ebai Arglwydd 
Teignmooth, " yr oedd befyd yn egwyddor 
sefydlog gydag ef, oddiwrth yr hyn ni wyr- 
odd erioed yn wirfoddol, na fynnai ei attal, 
gan nnrhyw anhawsderau y gellid en gorch- 
fygu, oddiwrth gyflawni 'n Uwyddianaą yr 
hyn a gymmerai arno i'w wneaihnr ; a'r hyn 
a ymddengya yn neilldaol iV alluogi at 
ddodi ei dalentaa mawrion mewn gwaith er 
budd iddo ei honan a'r cyhoedd, oedd cyfran- 
iad rheolaidd o'i amser at bethaa pennodol, 
gan ymlyna wrth y dosparthiad yn fanwl, ac 
felly yr oedd ei astndiaeth heb ddyryswch, 
yn rheolaidd a 8efydlog. w 



Ychydig ddynion afuont feirw gyda mwy 
cwyn o*i hol, nac y teimlodd y byd lleenyddol 
fwy colled am danynt, na Syr William Jones, 
yr hwn fel ieithwr na rhagorwyd arno braidd 
gan neb erioed. Ei adnabyddiaeth gyda 
hanesyddiaeth, athroniaeth, cyfireithian, cre- 
fydd, gwyddoriaeth, a moesau cenedloedd 
oedd o'r fath ehangaf a dwfnddyag. Bnasai 
Fardd campus, oni bal ei awydd i adhlanu 
prydferthwch y dwyrain, ynghyd a lliosog- 
rwydd ei orchwylion dyledswyddol a dewi- 
sedig. Anwyl iawn ydoedd yn ei deola, 
hoffid ef yn fawr gan gyfeillion, ac haelfrydig 
a f a yn ei fywyd cyhoeddas : ond, er i 
goegddysg fod yn achlysar i fkldarddwyr 
dybied mai gwych yw diystyru pobl y 
gweddio, gweddiwr yn carn crefydd yn ei 
enaid, gau ei hoffi yn eneidiau eraill helyd, 
oedd y mawr mawr Syr William Jones. 

Parchwyd ei goffadwrieth yn Lloegr ac yn 
India. Plaidleisiodd cyfarwyddwyr cym- 
deithas yr India ddwyreiniol gofgolofh iddo 
yn Eglwys gadeiriol St Pani, Llandain, a 
delw yn Bengal ; ond y golofn fwyaf effei- 
thiol o'ienwogrwydda godwydganei weddw, 
yr hon a gyhoeddodd argraffiad ardderchog 
o'i waith yn chwe chyfrol hardd pedwar plyg, 
1799; ac hefyd, ceisiodd ar ei thraul ei han, 
ddelw farmor at barcha ei goffadwriaeth, yr 
hon a wnaed gan Flayman, ac a oeodwyd yn 
rhagystafell y brif ysgol Uhydychain ; a 
bellach wele Gymro, mawr bob fibrdd, yn 
gynllan i fecbgyn Cymru i'w efelychu mewn 
ymchwiliad am ddysg a chrefydd. 

TTniondeb yn India beli, — a roddodd 

Trwy addyeg ytgrifell ; 
Gwaith Cymro 'n 11 unio 'n llinell 

Diddan yw, y byd ddaw 'n well. 



I 



Tannawdd jrGwir AnrhydeddusIarllPowys. 
Y Meddyg rhad nen Lawlyfr iechyd, yn 
cynnwys eglnrhad o*r egwyddorion a 
reoleiddiant y cyfansoddiad dyno! ; a chy- 
farwyddiadan hyrwydd i gadw iechyd, 
ynghyd ag Hyfforddiadan pa fodd i ym- 
ddwyn mewn achosion digwyddiadol a 
disymwth : Caerfyrddin : W. Sparrell ; 
Llundain : II. Hughes, St Martin's-le- 
grand. 

Llyfryn bach hardd, ac ynddo wybodaeth 
gywir, Cymraeg da, a chyfarwyddiadaa 
hawdd eu deall a'u cyflawnL 

D iyilize^y G00gle 



BARDDONIAETfl. 



47 



ANNERCHIAD FE WAWE. 

Daeth "Y Wiwa, M - doethyw aros— eichynnydd, 
Dydd iach iawn ty'n ago* : 
A gyrr yn awr gwrr y nos, 
I ddiengyd rhag ymddangos. 

Bydoedd por natur hynotaf,-— lin wybren, 
Ac oll obry gwelaf ; 
T gwyr moeaol grymusaf, 
En henwan ca yn non caf. 

l'w thra enwog athroniaeth,— Owawb ydyw, 
Gwir adail acceniaeth ; 
Amser cerdd, amesurcaeth, 
Yw bwrddiawn ei Barddoniaeth, 
* 
Llyfr o gol llafnr i gyd,— a hnfen 
' Ha&idd ynddo hefyd, 
A llaii Bardd, er lles y byd, 
Yw'r deg Wawb i doi gweryd. 

Gan fogi y genfigen, — iach enrwn 
A chan ad ci pherchen ; 
Am gywir emmog awen, 
Gwawr ein byd, hi geir yn ben. 

ALA W GOCH. 



ATTEB. 

11 Y Wawb," drwy eerch, ar dir sydd;— i Walia, 
Awelog fbrenddydd ; 
Ond daw'r gannaid trwy gynnydd, 
Cyn hir i deg hanner dydd. 

Tn ei Uewyrch i'n ilywiaw, y gwelir 
Gwalia fwyn yn deflraw ; 
A gloyw yw'r drem, gwelir draw. 
Hnnanolion yn wylaw. 

Tn He rhyw gwyn o allor gaeth,—e chwerw 
Groch erian dadlenaeth ; — 
I gywir ddyn Owawe a ddaeth, 
Meithrinir mwy Athroniaeth. 



Y DYFNDEE MAWE. 

Mae'r dyfhder mawr yn hardd ; — 

Trwy gmgl wyth crombil daear gndd, 
Yn haen ar haen, trysorau sydd, 
A throstynt wyrddlas gwrlid crwn, 
A brithion flodau'n brodio hwn : — * 

Y cwrel cain, a gemmaa 'n stAr, 
8y'ntrwsiollwybraupysg ymór, 
A'r chwyddfawr donnan 'n rhno *n gra*, 
Fel llewod ar yiglymeth bras, 

Mae'r dymder mawr yn hardd ! 

Mae*r dy&der mawr yn hardd ;— 

! ddyfhder golnd tremiant doeth, 

1 godi dyn sy'n adyn noeth ; 
B'aidarottyngiad Itraelgn, 
Yn godiad trem eenhedloedd In ; 



Ehaglnniaeth ddofh sy'n tramwy *n awr, 
Fel olwyn o fewn olwyn (awr ; 
A nerth y por wirionedd byw, 
Yn rhoi gwybodaeth lawn am Ddnw, 
Hae'r dyfhder mawr yn hardd ! 
Mae'r dymder mawr yn hardd ; 

Pechadnr euog, heddyw cawn, 
A chalon friw 'n ostyngol iawn ; 
Ymorfoledda *r nefol rai, 
Mae Duw yn Nghrist yn madden bai :— 
O entrych tragwyddoldeb maith, 
Ceir gwel'd nniondeb dwm y daith ; 
Pob cwppan chwerw *n felus fydd, " 

A'r dywyllaf nos yn danbaid ddydd, 
Mae'r dyfnder mawr yn hardd ! 

TANGNEFEDD. 

Y nos, mae holi natur fel pe'n eydanwylo, 
Isffrydlif o ddagran lle'r elwyf ar hynt ; 

Mae'r gwlith ar y blodau, yn esmwyth ymwylo, 
Yn ymyl griddmnan cwynfanus y gwynt : 

Ow ! yma ba nnwaith arfogion brwydredig, 

Yn ymlid ein tadan trwy waed yn grwydredig ; 

Ond erbyn y borę, rnaer ych yn aredig, 
Tam onbfidd yw amdo y Ile ba lladd gynt. 

Ymnawf peraroglau hyfrydol trwy'r awel, 
Tyf bywyd yn iachus Ue'r elo chw4 hon ; 

Mae'r grymas a'r gwrol, mor airiol athawel 
A'r baban, sy'n gwenu'n ei gwsg ar y fron : 

Y maes a fu ddylif o waed torf Llywelyn., 
Pan ndgyrn yn seinio rhwysg cleddyf y gelyn, 
8y wyrddlas mewn blodan, is adlais y delyn, 

A'r dyfroedd yn marmur Tanom bpbod yn Ilon. 

Ymroddol am Ryddid gweithrediad nniondeb, 
Yw*r wlad Ile bn gormes a thrais ar ei thir ; 

A Gw6nau iach Cariad sy*n taenn tiriondeb, 
Tros firo amddliwiwyd gan £rwydran'n rhy hir : 

Gostegwyd gweryriad y meirch tann fiarchogion, 

A llethwyd rhuthriadaa y broch gadfridogion ; 

Y Beall yw nerthol gadernid enwogion, 
Awchlymachna'r cleddyf,— TAMONBFBDDy Gwir 

Gwybodaeth trwy synwyr a dysg, sy'n enwogi 

Y werin a sathrwyd gan lid llawer oes ; 
Ceir prydferth raslonrwydd, yn anwyl gemogi 
Teg rinwedd dynoliaeth, mewn glendid a moes : 
Banerau gwynn heddwch, sy'n hawddgar ddynesn, 
A nodded cyfiawnder, i'n ffyddlon aohlesu, 
Trwy lawnder llifeiriol trugaredd yr letn; 
Gwledd enaid yw oyfoeth Tanon BFADDy Groes. 



O! NA, EI HENWI BYTH NID Y'M. 
(CyjUUhiad.) 

O ! Na, ei henwi byth nid y'm 

Yaainnisdywaffi; 
Gwaharddir imi adrodd mwy, 

Ei hen w anwyl hi. 
O nwyf i nwyf, ym hyrddiaat draw, 

I laesn 'ngofld dro ; 
Ac os y gwelant wen gan I, 

Meddyliant hio'm eo*. 

byVjQOQl( 



= 



48 Y WAWR. 


Cynghorant iminewidgwlad, 


Holi natur hardd, yn Uawn trwy hedd. 


Fel eraill, a gais fri ; 


A glanwedd drefn rhaglaniaeth, 


Ond mewn teg wledydd pell pe bawn, 


Er haeddu drwg, a ddwg i ddyn, 


Byth newid nis gwnawn I : 


Wann elyn, ei gynnhaliaeth. 


Mae'n wir nasgallaf welMyn hwy, 




Y ddól Ile rhoddem dro, — 


Ond pa mor fychan yw'r ty hwn, , 


i Nis gwelaf mwy, mor ddraenen wenn, 


A roddwn it, lor haeddol, 


Ond byth nid a o'm co.' 


Tra mae 'n rhy gyfyng annedd lin, 




Nef seirian anfesurol. 


Yr hyn a fu, mae llawer peth 




1'walw *n 61 i mi, 


Er cdf it Arglwydd ddal dy blant, 


Yr awel tros yr heulog fryn, 


A roesant arnat hyder, 


A swn y tonuog li : 


Yn mhob rhyw brofedigaeth drom, 


Y wridog nen, prydnhawnddydd teg, 


Enwasom Ebenezbk. 


A brithion flodau'r fro, 




A phob rhyw ddalen yn y llwyn, 


Duw, yn y cnawd, yn frawd sy fry, 


A'm rhwystrai'w throi tros go. 


Mae hynny *n rym i'n henaid ; j 




Mae rhin a lles ei aberth Uawn | 


Dywedant oll mai dedwydd iawn 


Yn anwyl iawn iweiniaid. 


A Ilon, yn awr, y w hi ; 




Awgrymant im mai 'n angof wyf, 


Anfeidrol Iawn Obn Duw yw'r dawn | 


Er hyn n» coelaf fi : 


8y'n wleddoedd llawn llawenydd ; 


Can's dichonyw ei bod mewn briw, 


! Dyger Uu, yn hyn o dy, 


Yn teimlo trymder dro ; 


At Ibbu ein Tywysydd. 


Ac os carodd hi, fel cerais I, 
Nis gali fyth droi tros go/ 


■ 






Y RHAN DDA. 
Beth yw gofal byd a'i drafferth. 


NA ENWER EF. 





Beth yw elw'r byd a'i glod ? 


Do, do, gwnaeth ei waethaf a'i waelaf yn wir, 


Dim ond gwagedd u gorthrymder, 


I boeni dy fy wyd anhyfryd yn hlr ; 


Blinder yspryd Is y rhod : 


Na enwer ef mwy ach, bydd delach dy delyn , 


Cym'red Martha 'r byd a'i helbul, 


Afiechyd yw iti ymholi am elyn. 


Fy rhan innau gyda Mair, 


Rho'th ofal i fwynder llaw dyner dy Dad, 


Fo cael eistedd wrth draed Iesu, 
I fyfyrio ar ei Air. 


Mae'n canfod pob digllon. beryglon a brad ; 


Dug Joseph o'r angen, un llawen yn llywydd, 


Er cael eiste 'i ławr i wrando 


A Fharaoh o'r gwychdod i*r gawod dragywydd. 


Hyfiryd lais fy Icsu gwiw, 


Mae rhyfedd rhagluniaeth Unbenaeth y byd, 


Lleifliau 'r byd a ł r cna^d sy'n ceiaio 


I'r gwann dioeddefgar, yn hawddgar o hyd ; 


Boddi nefol lais fy Nnw ; 


Ob creulon gaseion, rai eon, a fireuant, 


Er cael myned i'w gynteddau 


Caisdii'r gelynol, yn dduwiol, faddeuant. 


swn trafferth daear gron, 




Etto 'r ddaear a'i thrafferthion 


Na enwer ef mwyach, rhy afiach yr haint, 


Fynnantyno lenwi 'mron. 


Dob' enwa'th gyfeillion, ay'n Zioń yn saint ; 




Ac enwa'th anwylaf, hwylusaf i'th lesu, 


Oh ! na feddwn esgyll 'domen, 


Furenw sy bythol rasusol yw'r Iesu. 


Neu adenydd gwawr y dydd ; 




'Hedwn ymaith a gorphwyswn 




Draw o*m rhwymau oll yn rhydd ; 


CAFEŁ EBENEZER. 


Yno* mhell o swn aflafar 





Byd a'i wagedd o bob rhyw, 


Dduw ! Preswylydd gwledydd gwawl 


Mi gawn hamdden dawel bennydd 


Heddychawl nefoedd uchod, 


I ryfeddu gras fy Nnw. 


Pa fodd y deuwn yma'n awr, 




lor heddfawr i dy wyddfod? 


Gosteg, fenaid bach distawa ! 




Nid yw 'mhell y dydd na'r awr, 


Dy law, Dad ! sy'n dal y donn, 


Pan gei hedeg uwch yr wybren 


Llef eigion a llifogydd 


dew glai a phridd y Uawr ; 


Pwy, ond tydi a geir uwch ben, 


Yno cei addoli *r Ieau, 


I* heolwen yn Rheolydd. 


Oyd a chwmni'r nefoedd wen, 


Tydi sy'n rhoddi 'r nef ar daen, 
Heb sylfaen i'th breswylfod ; 


Byth heb rwystrau, byth heb ddiwedd, 
Byth heb gwmmwl, byth heb len. 


Heb ddechreu oes na diwedd dydd, 


Parch. M. Williams, 


Tragywydd ddedwydd Dduwdod. 


Vicar, AmUweA. 



JTg i t i zccTSy 1 



Goeg 



= 



AMRYWIAETHAU. 



49 



OBMMCAU T OTMBTi 



TLODI PECHADUR. 

Hynod mor dlodion yr aethom trwy 
bechod, fel y rhtfid i ni, nid yn unig gael 
y gardod gan Dduw, ond y cwd hefyd : 
canys, nid oes gennym gymmaint a meddtol 
am lesu Grist, beb i Dduw ei roddi i ni. 
<c Efe a roes i ńifeddwl, fel yr adnabyddom 
yr bwn sy gywir. — Parch. J. Dayies, 
Nantglyn. 

GOŁUD Y MILWR. 

Gwelaf yn y gynnulleidfa, rai o fecbgyn 
y dillad cocbion, a dicbon fod rbai o bon- 
ocb a meddwl Ued ddiystyrUyd am danynt; 
ond gallaf ddywedyd i cbwi, nad yw'r 
gwychaf a'r cyfoethocaf o fewn y muriau 
hyn, gystal ei amgylcbiadau a bwy : canys 
y mae 'r oll sydd ar elw llywodraeth Pryd- 
ain fawr rbyngynt a myned ar y plwyf. 
Pa le 'r ydycb filwyr yr arfau nad ydynt 
gnawdol ? Mae cariad tragwyddol y Tad, 
Abertb anfeidrol y Mab, goludoedd sanc- 
teiddiol yr Yspryd Glan, a'r oll s/n eiddo'r 
Duwdod bendigedig, rhyngoch cbwi a 
myned i goUedigaetb. — Parcb Evan 
Harris, Merthyr. 

cariad. 
Cariad sydd i fod yn ben rbeolydd o 
fewn Eglwys Crist ; ac ni ddicbon neb 
fod yn aelod ynddi, nag o les gyda bi, os 
yn ddyeithr i gariad. Arwydd ddarfod 
ein symmud ni o farwolaetb i fywj-d, yw 
ein bod yn caru y brodyr. — Parcb. D. 
Morgan, Hanfyllin. 

FPRWYTHAU. 

Wrtb eu ffrwytbau 'r adnabyddwcb 
bwynt Mae addysg da gyda 'r tafod, a 
siampl ddrwg yn y fucbedd, megys pe rbo- 
ddai un amnaid a'i ben i fyned i t r nefoedd, 
tra yn tywys a'i law tu ag at uffern. — 
Parcb. Wm. Rowlands. 

CARIAD CRIST. * 

Ob mor fawr y w cariad Crist ! Dygodd 
ef o'r orsedd, i'r preseb ; ofynwes y Tad, 
i'r groes ; ac o deyrnasu mewn gogoniant, 
i gwsg marwolaetb yn medd newydd 
Josepb. — Parch. T. Aubrcy. 



PROFEDIGAETH. 

Mae Duw, naill ai 'n cadw ei bobl rbag 
profedigaeth, trwy ei drugaredd rbag- 



flaenol ; neu mewn profedigaeth, trwy ei 
drugaredd gynnbaliol ; neu ynte gan 
dremu iddynt ddiangfa, trwy ei drugaredd 
waredol. — Parch. D. Hughes, Periglor, 
Llanfyllin. 



YR HEN DDVN. 

Mae diosg yr ben arferion, a cboledd 
yr hen ddyn, fel y neidr, yr hon er newid 
ei cbroen, a geidw ynddi ei gwenwyn. 
— Parch. Cbnstma8 Evans. 



CANTJ TANN GAN U. 

Dy saint tann ganu a ganant. Can 
ffyliaid yw boffder Uiaws ; ni ddywedir 
c&n yffol, na chaniadau ffyliaid; eithr 
can, un; ffyliaid, llawer; un ffol, yn 
gwneud y gan ; ffol arall, yn canu y gan ; 
a ffyliaid lawcr yn cbwertbin am ben y gan. 
Ond y mae gwell canu gan y saint ; canu 
dwbl yw eu canu bwynt ; canu a'r yspryd, 
aca'r deall; a cbanu* yn y galon o dann 
ganu'r genau ; " Dy saint, tann ganu, a 
ganant. — Parch. Arthur Jones, D.D. 



iV. 



Einioes hib. — GeUir dywedyd, gyda 
pbriodoldeb, mai einioes bir ydyw yr un 
sy'n pentyrru gwybodaetb a rhinweddau'r 
oesoedd iddi ei hun, er lleied y dichon fod 
nifer blynyddoedd ei phercbenog : a phri- 
odol y w galw blynyddoedd dyn pedwar 
ugain oed, yn einioes ferr, os yn angbofio yr 
byn a fu, yn esgeuluso'r byn sydd, ond 
yn gofalu gyda pbryder am yr byn a 
ddicbon ddyfod, neu beidio, ryw amser a 
ddaw. 

Ffol. — Yr enaid nad yw'n gwybod at 
ba wlad y mae efe yn myned, tra yn 
cbwyrndeitbio gan gyflymed ag eiliadau 
amser, yw y ffolaf trwy *r holi fyd i gyd. 

Gwaith. — Yr hyn sy waitb parbaus a 
daionus, yw i ddyn ddwyn rhinwedd gydag 
ef i bob rhyw sefyllfa sy ddiebonadwy iddo 
fyned iddi yn ystod ei fywyd ar y ddaear: 
ni ddylid aros a disgwyl am gyfleustra 
neill(Juol o anghyflredin at wneutbur daioni; 
eithr gafael, beb goli, yn mbob cyffeustra, 
yr awr bon ; llawer iachach yw rhodio 'n 
byfryd am awr, na rbedeg yn gyflym am 
bum mynud ; a myrdd gwell iV parod- 
rwydd gwastadol at ddaioni, na chyfławni 
rbyw wrolgamp am unwaith mewn oes. 

Digiti7Pd , 



50 



Y WAWR. 



Galar. — Gyfaill ! A gollaist ti neb i'r 
bedd? Gwrandaw! Llinyn tyner yw 
teimlad, a mwyn hynod yw dynoliaeth y 
creadur rhesymol: ond,C paid a digio! 
Perthyn gweddeidd-dra i dristweh; ac 
ymddengys gormod triatwch yn llawn 
cymmaint ynfydrwydd ag ydyw gormod 
chwerthin. Os wyt ti Gristion, pa raid 
wyło 'n hir, a'r Iegu anwyl yn fyw ? 

Gltthineb. — Mae hyn, fel Uaid, tom, 
clai, a phridd, yn trymbau beichiaueinioes, 
yn rhwy8tro ymdaith bywyd cysurus, ac 
yn taflu 'r dyn bendramwngl tros graig 
annobaith i'r Jlyn diwaelod. 

Gofid. — Gwaelcdion cwppan einioes 
yw gofid, ac y mae 'n dyfod i ran gan 
amlaf o ddynion, tu a diwedd eu hoes ; 
ydyw, hyd yn nod y rhai lliosocaf eu cys- 
uron : o berwydd, tueddol hynod ydym i 
gwyno am fachlud yr baul, er i* w ymadaw- 
lad o ł n golwg fod yn ddysglaer a gogon- 
eddus. 

Abebth Abel. — Heblaw fod Abel yn 
rbagori o ran ffydd ar Cain, yr oedd ei 
Aberth befyd yn rhagoracb na'r eiddo Cain, 
am fod gan Aberth Abel, fywydagwaed i'w 
aberthu, tra nad oedd yn flrwy th y ddaear 
a ddygai Cain, un demyn o waed. Gan 
roddi o honoch eich cyrph a'ch eneidiau, 
yn aberthau byto a chymmeradwy i'r 
Arglwydd. Heb dywallt gwaed nid oes 
maddeuant. 



Crefydd t Meddwl. — Hen wr yn y 
Bala, tad y Parch. W. Jones, Pen-y-bont- 
ar-ogwy, pan mewn addoldy yn yr 
Amwythig, a dybiai nad oedd yno gre- 
fyddwyr, am na chlywai waeddi amen a 
diolch, yn mhlith y bobl. 

Gwahoddwyd ef i d^ gwr boneddig ; 
ac wedi swpper, adroddai 'r gwr, y wraig, 
a'r plant y testunau, ynghyd a rhannau o'r 
pregethau ; darllenwyd, canwyd, a gwedd- 
iwyd ; ac erbyn amser gwely , yr oedd yno 
ruddiau gwlybion, gan y rhai nadoeddynt 
yn g waeddi. 

Gwedi dychwelyd i'r Bala, dywedai ł r 
hen wr, ei fod wedi methu yn ei ,farn am 
bobl Amwythig ; ac ebai ef, " Gwelais fod 
modd cael crefydd, heb fod Uawer o swn 
gyda hi ; un a fyddo 'r un fath yn mhob 
man a He; hynny yw, — Crefydd y Meddwl, 
welwch chwi." 



Dallikeb Meddwyn. — Dynau meddw, 
wedi myned i'w d^, a gymmerodd afeel 
mewn megin, ac aeth at y goleu i chwytfau 
gyda hi, tu agat gael tan; eithr dhfbddodd 
y goleu gyda 'r chwythiad cyntaf, fel mai 
mawr y dychrynwy d ef gan- dwrf a barodd 
rhy w symmudiad cyflym : a pha ryfedd ? 
canys chwythu a wnaeth at lygttid y gaik. 

Gwtddeles. — Aeth gwraig dlawd o'r 
lwerddon, at feddyg yn ddiweddar, i ddei- 
syf arno roddi rhy w gyffyriau i'w phleniyn 
claf : rhoddai y meddyg rhy w lwch, gan 
ddywedyd wrthi am ddodi cymmaint aga 
gynnaliau rhan o chwecheimog o'r Dwcb, 
mewn dwfr glan, a'i roddi i'r plentyn : a'r 
hynny, parablai *r wyddeles, " Dichon y 
byddwch gystal a rhoddi benthyg chwe- 
cheiniog i mi, canys nid oesgennyf yr un 
ar fy elw." 

Cysgu mewk Addoliad. — ^Tra na raid 
i Lafarwyr bywiog ofyn am i'w gwran- 
dawyr aros yn eflfro, mynych y crefir gan 
rai swrth am i eraill beidio a hepian. 
Cwynai un, wrth wraig gali, o herwydd y 
cysgaiPii *n aml pan yn yr addoldy; a 
chyngorai iddi geisio trewlwch, snuf,* 
chymmeryd o hono os teimlai *n swrth.— 
*'Na wnaf fi *n wir," ebai y wraig, " ond 
gofalwch chwi am roddi digon o tnuff yn 
eich pregeth. 

Syxw Plbnttn. — Tra mewn ty, yn 
ddiweddar, clywem fachgen yn dywedyd, 
"Yr oedd William yn gweddio am i*r 
Eollalluog ei blagio ef, yn y cwrdd gweddi 
heno." — Gofynasom iddo ei reswm tros 
ddywedyd felly ; ac atebodd, " Yr oedd ef 
yn siarad gyda fy nhad, cyn myned.* i*r 
capel, am hwn a hwn ; a dywedodd wrth 
fy nhad, " Plag arno/e ! » 

Parodbwydd. — Yr oedd cynnulleidni 
lawn mewn lian yn ddiweddar, a chwe 
phar o bobl i gael eu priodi ; er mwyn 
gallu gwahaniaethu rhwngy deaddeg dyn 
hynny, ag eraill, yn y gynnulleidfii, dy- 
wedai 9 r offeiriaid am i'r rhai oedd band 
i gymmeryd eu priodi gyfodi ar eu traed; 
a chyda darfod iddo ddywedyd felly, cy- 
fododd Uiaws o feibion a merched ieuingc 
i fyny ; yr hyn a barodd i'r offeiriad gry- 
bwyfl, na feddyliodd ef y gwclai gymmaint 
parodrwydd mewn rhai na wnaethant 
eu bwriadau 'n hysbys cyn yr amser. 



Cabrdydd :— Argraffwyd a Chjhoeddwjd gan | 
D. Evons, Swyddfa'r Principality. I 

i 



•GOREU ARF, ARF DYSG. 



Y ¥A¥R; 



SEF, 



CYLCHGRAWN LLEENYDDOL A CHELFYDDYDOL. 



Cif. 2.] 



MEDI, 1851. 



[Rhif 15. 



T OO&TOTBB AT 



ATHRONYDDIAETH BUCHEDD. 



Gypwladwyb Sebchus, — 

Enaid y diwyd a wneir yn fras ; a 
brasheir yr enaid a fyddo ddiwyd i olrhain 
a deall cynnwysiad ein Traethodau am 
Athronyddiaeth Buchedd. 

GwBTHBYCH A THREFN T TBAE- 
THODAU HIN. 

Gwrthrych Athronyddiaeth Buchedd, 
ydyw cyrhaedd sicrwydd am y rhcolau 
cyffiredinol a berthynant i ymarweddiad 
doeth a rhinweddol wrth fyw, gan belled 
ag y gellir canfod y rheolau hynny trwy 
oleuni natur, heb gynnorthwy unrhyw 
addysg arall ; hynny yw, trwy ymchwiliad 
i egwyddorion y cyfansoddiad dynol, a 
thrwy olrhain yr amgylchiadau y Ueolwyd 
dyn ynddynt. 

Wrth ymholi ac olrhain egwyddorion 
ein cyfansoddiad, gyda golwg ar gyrhaedd 
sicrwydd am y rheolau a lywodraethant 
ymddygiad doeth a rhinweddol, gallwn 
drefhu ein hyinchwiliad o dan dii phen ; 
yn tinol a'u perthynas, 

1. I alluoedd synwyroldeb dyn. 

2. IV alluoedd gweithredol a moesol. 
Ac, 

3. I ddyn yn yr ystyriaeth ei fod yn 
aelod ogorph gwladwriaethol. 

Mae 'r ddwy ddosran flaenaf, o'r tair 
hyn, yn cytuno gyda 'r duli cyfiredin o 
ddosparthu 'r natur ddynol i alluoedd y 
Deall a'r Ewyllys ; mae 'r dosparthiad yna 
yn dra hynafiaethol, ac ond ei neillduo 
oddiwrth effeithiau sefydliadau gwlad- 
wriaethol, dyhysbydda yr oll o athron- 
yddiaeth foesol. Modd bynnag, gan fod 



dyn, oddigerth yn ei sefyllfa anwareiddiaf , 
bob amser yn gysylltiedig a chyfundeb 
gwladwriaethol, gellir ystyried yr egwy- 
ddorion a osodant sylfaen yr undeb gwlad- 
wriaethol megys egwyddorion cyffiredinol 
ac hanfodol y cyfansoddiad dynol; ac, os 
heb eu holrhain, nis dichon i ni gael 
meddyldrych cywir am ein sefyllfa yn y 
byd, nac o'r dyledswyddau pwysicaf sydd 
arnom i'n cydgreaduriaid. Hebla w hynny, 
ymae mwy cysylltiad rhwng y gangen 
wladwriaethol a'r ddwy arall nag a ellid 
ei ddirnad ar yr olwg gyntaf ; oblegid, yn 
yr undeb gwladwriaethol, ac yn y gwell- 
iant graddol y mae 'r undeb hwn yn 
agored i'w dderbyn, y darparodd natur 
gyfleusterau i ni at ddadgloi ac amlygu 'n 
raddol ein galluoedd synwyrol a moesol, 
ac at helaethu 'n gyfartal ein cymmwys- 
derau i fwynhau ; a thrwy ffiirfiad pennod- 
ol eu sefydliadau gwladwriaethol, y pen- 
derfynir yn benaf yr opiniwnau a'r ymar- 
ferion hynny ag y sydd yn cyfansoddi 
Moesgarwch cenedlaethau. Gwelir yn y 
canlyniad, fod cysylltiad agos rhwng y 
pethau hynny a chynnydd a dedwyddwch 
y teulu dynol; a thystiolaeth bendant o'r 
hyn ydoedd agwedd foesol unrhyw oes, 
neu genedl, ydyw eu cyfreithiau gwladol 
ar y cyfamser. 

Gwnelai ymchwiliad i'r Hyfrydwch a'r 
Poenau yr ydym ddarostyngedig iddynt, 
ffui-fio testun pedweryddgolygiad amddyn, 
yn.yr ystyiiaeth mai bod teimladwy ydyw ; 
ond yn Ile ymgyrhaedd at y fath radd 
fawr o wahaniaeth difyniadol, mwy cyfleus, 
a haws ei ddeall a fydd corphori y rhan 



rOOQl^^ 



Ctf.2 



52 



Y WAWR. 



hon o Athroniaeth y Meddwl Dynol gyda'r 
tair a eglurhasom eisioes ; gan gysylltu 
pob rhyw nodiadau a wnelom am ein 
mwynhaad a'n dioddefiadau, wrth yr 
egwyddorion synwyrol neu foesol bynny, 
y mae eu arfer yn peri bod cysur neu ofid 
yn cyfarfod a dyn yn ei oes. 

Rhan 1. — Am alluoedd synicroldcb dyn. 

Cynnwysir y rhai pwysicaf, o'r cyfryw 
alluoedd, yn a ganlyn : — 

1. Cydwybodaeth. 

2. Galluoedd y synwyrau allanol. 

3. Ystyriaetb. 

4. Amgyffrediad. 

5. Gwahanedigaeth. 

6. Cymdeitbasfa o feddwlddrycbau. 

7. Cof. 

8. Darfelyddiad. 

9. Galluoedd barn ao amresymiad. 
Heblaw y cynneddfau synwyrol hyn, y 

rbai ydynt gyffredin mewn rhyw raddau 
i F r holi rywogaeth ddynol, y mae galluoedd 
eraill sy fwy cymmysg; sef, y rbai a 
ffurfir yn raddol trwy ymarferion pennodol 
mewn a6tudiaetb neu orcbwyl. Felly 
ydyw cbwaetb; awen farddonol; dawn 
at li wio, at Gerddoriaeth, ac at Ehif- 
fesuriaetb ; yngbyd ag boli amry w ymar- 
ferion y synwyrau ac a gyrhaeddir trwy 
ymarferiad yngwahanol alwedigaetbau 
bywioliaeth neu ddifyrwcb. Mae difyn- 
iadu y fath alluoedd cymmbletbol a cbym- 
mysgryw, a'u dwyn i egwyddorion syml a 
chyf&edinol ein natur, yn ffurfio un o'r 
testunau mwyaf dyddorol a pbwysfawr a 
bertbyn i ddyfal-chwiliad athronyddol. 

IV gangen bon o'n cyfansoddiad y perth- 
yn hefyd ein cynneddfau a'n egwyddorion 
cynnortbwyol, y rhai ydynt hanfodol i'n 
cynnydd synwyrol, neu mewn cysylltiad 
agos a cbynnydd ein synwyr; yn enwedig, 
y gynneddf o drosglwyddo ein meddyliau 
trwy arwyddion pendant, ynghyd a'r eg- 
wyddor o ymdebygu a dynwared. 

Dospabth I. — Cydwybodaeth. 

Arwydda 'r gair hwn y wybodaetb 
uniongyrcbol sy gany meddwl o'i syniadau 
a ł i feddyliau; ac, yn gyffredin, o*i boli 
weitbrediadau presennol. 

Mae cydwybodaetb yn gydymaitb an- 
wabanol i holi weithredodd presennol y 
meddwl. Ystyriwyd y gred sy*n ei dylyn 
megys y fwyaf anwyrthwynebol o "bob 
cred; yn gymmaint na ammheuwyd y 
rywogaeth hyn o dystiolaetb erioed; ac 



er 



bynny, hi a ymorphwys ar yr un sail 
a pbob matb arall o gred ein gosodwyd i ł w 
phenderfynu gan gyfensoddiad ein natur. 

Nis gellir dywedyd gyda gweddeidd-dra 
ein bod yn gydwybodol o*n bodolaeth ein 
bunain ; am fod gwybod y ffditb hon yn 
angenrheidiol yn nhrefhiad amser, cyn y 
dichon i ni gael ein dwyn yn gydwybodol 
o'r syniadau bynny ag y sydd yn awgrymu 
cydwybodaetb. 

Oddiwrth gydwybodaeth a chóf y 
cyrhaeddir y dybiaetb, ac y derbyniwn 
ddyfarniad diddadl o'n hunaniaeth per- 
sonol ein hunain. 

DOSPABTH II. — AM ALLUOEDD MN 8TN- 
WYRAU ALLANOL. 

Yr erthycl gyntaf Am ddeddfau V tyn- 
wyrau yn achos amrytoiaeth y cyfryw. 

Cyfrifir ein synwyrau allanol yn bump 
eu nifer yn gyn^edin, a mabwysiadwyd 
y rhifiant hwn gan yr athronyddwyr enw- 
ocaf. Ceisiodd rbai ysgrifenwyr, gy- 
fyngu ein holi synwyrau corphorol i un ; 
sef, łeimlad. Ond amlwg y w mai oddiar 
ormod manylrwydd y tarddodd y fetb 
ddycbymmyg, ac nid oes ynddo un tuedd 
at egluro testun ein ymchwiliad. 

Mae dau o'n pump synwyr, Teimlad ac 
Arcbwaeth,yrhaididdynt gael cyffyrddiad 
uniongyrcbol a'r gwrtbrych wrth eu peir- 
iant. Yn y tri arall, dirnedir y gwrth- 
rych o beli, trwy gyfiyngiad defnydd; 
me g7 8 » gweled, trwy oleuni ; ynghyd a 
cbly wed ac arogli trwy awyr. 

Mewn trefn i allu fiurfio tybiaetb gywir 
am y /noddion y cyrhaeddwn ein gwyb- 
odaeth am bethau allanol trwyddynt, 
angenrheidiol ydyw sylwi ar jrstyr arbenig 
y geiriau SyniadactK, a IKrnadaetA. Y 
cyntaf, Syniadaeth, a olyga V cymewidiad 
bwnnw yn sefyllfa *r meddwl, ei dygir 
iddo gan argraff a wneir ar beiriant syn- 
wyr ; medrir amgyfrred y meddwl yn 
ymwybodol o'r cyfnewidiad, heb unrhyw 
wybodaetb am wrtbrychau allanol. Y 
meddwl yn ymwybodol o gyfhewidiad, 
llun, llais, neu gyffyi*ddiaa\ a barodd 
ddychymmygu drychiólaethau, a dychryn 
y nos. Mae'r olaf, Dirnadacth, yn golygu V 
wybodaeth a gawn, trwy foddion ein 
syniadau, am ansawdd defnydd. Gwedi 
y gwel plentyn ddwy garreg, y mae ynddo 
Syniadaełh ; wedi canfod un yn ysgafh, 
yr ail yn drom, y naill yn llosgi, a'r Dali 
yn toddi, y mae ganddo ddirnadaetb am 
eu gwabanol ansawdd. Gweddus a fyddai 



— 



-i 



ATHRONYDDIAETH BUCHEDD. 



53 



cofio gwahaniaeth ystyr y ddau air hyn ; 
oblegid bu i'w harfer yn ddiwahaniaeth 
ddwynllawer o ddyryswch i ymchwiliadau 
athronyddol. 

Arogli, Archwaethu, a Chlywed. — 
— Nid yw'r ansoddion, a ddirnedir trwy 
Arogli, Archwaethu, a Chlywed, ond 
hysbys megys achosion o syniadau pen- 
nodol ; ac ani bynny, galwyd hwynt AH 9 
Ansoddion defhydd, i* w gwrthwabaniaetbu 
oddiwrtb y pethau y gwyddir eu nbator 
yn uniongyrchol, o herwydd y syniadau 
sy gysylltiedig a hwy. Nid bob amser y 
gallwn fod yn sicr pa un ai'r naill beth 
ai 'r llall, a barodd ry w fatb o arogl, blas, 
neu glywed ; ond pan welom ymestyniad, 
ymlediad, a llun, a phan deimlom unrbyw 
beth, gwyddom pa un ai mawr ai bycban, 
ai hardd ai gwrthun, ai llyfh ai garw y 
eyfry w, yn ddiatreg ; ac am bynny, 
galwodd atbronyddion y cyffelyb bethau 
yn Ansoddion cynłefig defnydd. 

Nis gallai neillduo Arogli, Achwaethu, 
aCblywed, oddiwrtb ein periannau dir- 
nadol eraill, roddi un hysbysiad i ni am 
wrtbrycbau allanol ; ond modd bynnag, 
dichon i ryw un o'r synwyrau byn, aw- 
grymu i'r meddwl feddylddrych, neu ynte 
ei gynnysgaethu gydag acblysuron i 
źfurfio meddylddrych neu dybiaetb am 
Nifer, Amser, Acbosiad, Bodolaeth, 
Anianaeth Personol, ac amryw betbau 
eraill. 

Teimlad. — Taenwyd y synwyr Teimlad 
tros boli arwynebedd y corpb; ond y 
llaw sy gyfaddas arbenigol i'r modd hwu 
o ddirnadu ; a bynny, metra rban, o ber- 
wydd ei chyfansoddiad difyniaetbol, ac 
mewn rban oblegid y mwy gradd o sylw a 
roddir i'r argraffiadau a wneir arni rhagor 
ar un gyfran arall o'r corpb neu'r 
aelodau. 

Mae rbai o'r ansoddion a ddirnedir 
gyda'r synwyr hwn yn gyntefig, ac eraill 
ydynt ail ansoddion ; maint, ffurf, Uyfn, 
garw, trwra, ac ysgafn ydynt gyntefig; 
ond yr enw wrth yr bwn y gelwir petb, 
yngbyd a'i liw, nis gellir penderfynnu 
gyda'r teilmlad. Modd bynnag, y mae 
un amgylchiad cyffredin yn ei boli wa- 
banol ddirnadaetb ; sef, nid yn unig 
ein bod yn cael ein gwneutbur yn hysbys 
o fodolaetb rbyw ansawdd neu gilydd, 
eitbr y gwyddir befyd y gyfran neillduol 
o*r corph y cyffyrddwyd a hi gan y 
gwrthrycb allanol. Dichon mai o her- 
w)-dd byn y priodolwn i'r Teimlad am- 
ry wiaeth syniadau nad oes ganddynt ond 



ycbydig neuddim tebygoliaetb i' w gilydd; 
megys, Gwres, Cos/a, Oerni, Poen, ar 
cyffelyb. Mae'r holi rai yna yn awgrymu 
i ni sefyllfa leol eu hacbosion cynhyrfiol ; 
ac am bynny y priodolir hwy i'r unrhyw 
ddosparth. Y llaw sy dra buddiol mewn 
dwy ystyr ; y naill ystyr yw at eh wilio 
priodoliaethau cyrph, ac olrbain deddfau 
y byd o ddefnydd : a phe heb y llaw, nis 
gallasai unrhyw o*n synwyrau eraill roddi 
gwybodaeth gywir i ni am y cyfryw 
briodoliaethau a deddfau ; a'r ystyr arall 
ydvw, at ymarfer a'r celfyddydau peirian- 
nol. Buddioldeb y llaw sy mor fawr, yn 
yr ystyriaethau a nodwyd, fel y bu i rai 
athronyddion, a hoffant fympwyon am- 
mhens, briodoli iddi ein holi ragoriaethau 
mewn synwyrau corpborol ar y bwystfilod. 

Mae pwysigrwydd y peiriant bwn i 
ddyn, yn ddigonol arwydd o fwriadau 
natur, mewn perthynas i' w sefyllfa gytf- 
redin yn y byd ; ac yn rhoddi gwrthwacOad 
trwyadl a phenderf)*nol i'r haeriadau a 
geisiant restru dyn gyda 'r creaduriaid 
pedwar troediog. 

Golwg. — I)arlunio ł r Uygad, adrodd am 
ddyfodfa pelydr goleuni i'r Uygad, oddi- 
wrtb wahanol bwyntiau g wrthrych gweled- 
ig, ac am ddulleu casglu gan alluoeddad- 
lewyrchol ei sudd iraidd, fel ag i ffurfiollun 
ar y rhwyden, ydynt belhau a berthyn yn 
briodol iOlwgyddiaeth ( Optics); ond cyfyd 
llawer gofyniad oddiwrtb y testun bwn, y 
sydd mewn cysylltiad agos gydag aihron- 
yddiaeth y meddwl dynol, ac y bu afer i ys- 
grifenwyr am olwgyddiacth geisio eu pen- 
derfynu yn unol ag egwyddorion cyffiredin 
eu gwyddoriaeth. Felly ydyw yrholl ofyn- 
iadau a berthynant i'r symlaf a'r mwyaf 
cyffredin o ddeddfau golwg. Fftithiau 
ydyw ddeddfau V golwg, y rhaid i ł r trem- 
beiriannydd gymmeryd arno ei fod yn eu 
gwybod megys seiliaueiamresymiad; acnid 
anhawsderau y gelwir arno ef i' w hegluro. 
Swydd yr athronydd i'w esbonio 'r ddeddf- 
au, a gorchwyl y syllwydrydd i ? w ystyried 
a yw peiriant, a wncler mewn duli arbenig, 
yn gyfattebol i'r cyfryw ddeddfau ai peidio. 

Yn mysg yr ymddangosiadau gweled- 
igaethol, y sydd mewn cysylltiad yn 
fwyaf uniongyrchol ag atbronyddiaetb y 
meddwl dynol, y pwysicaf yw y rbai 
hynny a ddibynant ar y gwahaniaeth sy 
rhwng y ddirnadeth wreiddiol a'r un sy 
gyrhaeddol yn eiddo 'r golwg. Cyn ym- 
aferiad, yr oll a ddirnadir trwy 'r synwyr 
hwn yw ymestyniad arwynebol a ffurf^ 
gydag amry wiaeth lliwiau a llewyrchiad. 

Dipitized by Vj 



54 



Y WAWR. 



Ond, o herwydd y gymmhariaeth sy 
rhwng dirnadaeth y golwg ag eiddio 'r 
teimlad, daw ymddangosiad gweledig 
gwrthryohau, ynghyd a chyffi-oadau cyf- 
atebol y llygad, yn arwyddion o'u han- 
sawdd cynyrddol, ao o'r pellter y Ueolwyd 
y gwrthrycbau oddiwrth beiriant y golwg. 
Ffurfir ein barn, mewn rhai pethau yn 
unol a llawer o'r amgylchiadau hyn yn 
gymmbletbol a'u głlydd : ond er. hynny, 
cyflawnir ymdaith y synwyr mor gyflym, 
felyrymddengys y ddirnadaeth ynberffaitb 
ddisymwth. Mae 'r gwabaniaetb bwn, sy 
rbwng' dirnadaeth wreiddiol ac un gyr- 
haeddol y golwg, yn arwain at egluro llawer 
ymddangosiad cy wrain, a fuddyryswch bir 
i'r trembeiriannwyr a gyfyngasanteusylw 
at egwyddorion rhif-fesurol pell-olygiaetb; 
ei brif ddyddordeb i astudiwr athronydd- 
iaeth moesau, ydyw ei fod yn rboddi prawf 
teimlad wy , amlwg, ac anwadadwy , y dicbon 
i*r meddwl ddwyn yn mlaen ymdaith syn- 
wyrau o'r fetb na adawant unrhyw ol ar 
y cóf. Mae dwy ystyriaetb arall yn dra 
hynodol am y golwg, mewn cysylltiad 
agos ag athronyddiaeth y mediwl, ao yn 
rboddi eyfleustra dymunol at egluro y r 
terfynau a ordeiniodd natur Fn bymcbwil- 
iadau, ar y testun o ddirnadaeth. Un 
ydyw, y gwelwn wrthrychau yn unionsyth, 
trwy fod eu Hun yn wrth-droedig ar 
rwyden y llygad : a'r llall ydyw, y gwelwn 
wrthrych yn un sengl, er edrycb arno gyda 
dbulygaid. Nid pob un yn perchen Uygaid, 
a ystyriodd mai profion o ryw allu mwy 
na gallu rhieni, y rhaid són am dano cyn 
dibenu ein traethodau hyn, ydyw y dicbon 
i un llygad wabaniaethu rhwng llawer o 
wrthrychau gwahanol, ac y medr y ddau 
lygaid syllu ar yr unrhyw wrthrych sengl 
wrtho ei hun, heb ddyryswcb. 

Rhai o'r ansoddion a ddirnedir trwy 'r 
golwg ydyntgyntefig; megys, ymestyniad 
a ffurf ; ac eraill ydynt ail ansoddion, fel, 
lliw, ac amrywiol fetb o ewyrchiadau 
goleuni. 

Arweinir y sylw yn naturiol, gan yr 
erthyclau blaenorol, at gyfaddasiad cyff- 
rediaol y corpb anifeilaidd i'n cynneddfau 
dealltwriaetbol : ac o dan y pen bwn, 
dicbon i'r pedwar nodiadau canlynol ein 
eynnysgaetbu gyda tbestunau adfyfyriad 
buddiol iawn. 

1. Dospartbiad Ueol peiriannau ein 
synwyrau corpborol. A fuasai 'r ar- 
cbwaetb yn atteb cystal dyben yn rhy w le 
arall ar y corpb? A ellir nodi rhy w le 
gwell i*r Uygaid, i'r arogl, ac i'r clyw, na*r 



Ueoedd eu dodwyd ynddynt? A fuasai 
modd fod dyn yn gysuniB, pe heb i'r 
teimlad fod yn daenedig troa ei holi gorph 
a'i aelodau ? Ai nid yw Heoliad a dos- 
partbiad y synwyrau ocrpborol, yn arddan- 
gos y bu rbyw ddeall wrtb y gwaith o*u 
gosod fel y maent? Ai ni phrawf y 
y pethau hyn y bodolai 'r Deall a'a Ue- j 
olodd cyn anadlu o ddyn erioed ? 

2. Cyfaddasiad ein galluoedd dirnadol 
i briodoliaetbau a deddfau y byd o ddef- 
nydd. Gosodwyd y byd ynghalon dyn, 
iV ddeall yn yr oll a berthyn iddo ; a ! 
chynnysgaethwyd dyn a synwyrau corpb- , 
orol at drosglwyddo dirnadaeth o'r pethau 
allanol i'r synwyroldeb eneidiol o'i fewn. 
Tiriondeb annherrynol yw y cwbl yn» 
tann, ar ac o amgylch ogylcb dyn. 

3. Y perthynas sy rhwng nerth a 
tbaldra dyn, a*r tremiant anianyddol sydd 
ar y blaned y mae ef yn gysylltiedig a hi. ' 
Pe'r ddaear yn llawer mwy neu lai, cawsai 
dyn naill ai ei daflu i'r eangderau gan ei 
cbwyrndrofa, neu ei soddi iV pbriddellau 
gan drymder ei bwysau ; heb son am ei 
ddarostyngiad i effeitbiau 'r awyr pe'n 
llawer talach ; ei newynu pe heb bridd 
tyfol; a'i ladd gan heintiau pe Ilai o 
ddwfr. 

4. Amryddawn natur dyn; yr hyn sydd 
yn ei addasu at fywioliaethu yn mbob 
amrywiaeth hinsawdd, fel y gellir o un 
gwaed,;boblogi, gwrtdtbio, a phrydfertbu ł r 
cyfan oll o begwn i begwn byd. 



AWYROLIAETH. 



Pen. IV. — Am WHhnadiolrwydd Awyr. 
Crybwyllasom eisioes y briodoledd sy gan 
hylifoedd yn gj ffredinol i drosglwyddo 
pwyswasgiad cyfartal yn mhobcyfeiriad. Mae 
Awyr, ac hylifoedd gwrthneidiol eraill, yn 
perchenogi'r briodoledd bon mor beffaith 
a'r hyn ydyw gan wlybyroedd; ond ceir 
rhai amgylchiadau, mewn cysylltiad a'r modd 
y mae aw yn pwyswasgu felly, y rhaid talu 
sylw iddynt, cyn y gellir deall y dulL Gym- 
merer llestr a gwddf cul, yn llawn aw o'r 
un dewycbiad a'r awyr gyflredin; doder 
rhol agored ei deubeo yngwddf y llestr, a 
phegwn modfedd pedatronglog ei drwch o 
fewn y rhól, mor dynn na all yr awyr fyned 
allan o'r llestr ; os gwthir y pegwn y mewn, 
gyda phwysau, megys un pwys, nid & oad i 

Digitized by VjVJVJv LC 



AWYROLIAETH. 



55 



bellter pennodol, am y bydd i dyndra 
tewychiad yr awyr o fewn y Uestr gyn- 
nyddu'n wrthwynebol, hyd nes dyfod yn 
gyfertal i'r pwys sy'n gwthio'r pegwn ; ac 
ar y pryd hwnnw, bydd i bob modfedd o 
arwynebedd mewnoi y Uestr gynnal pwys- 
wasgiad, os heb hołlti, gogyfartal ag un 
pwys ar bob modfedd pedaironglog. Yr 
unlg wahaniaeth rhwng pwyswasgiad hylif- 
ocdd awyrol a'r eiddo gwlybyroedd, ydyw 
fod yr bylifoedd gwrthneidiol yn ymostwng 
i'r pwysan a fyddo arno, gan oddef ei yrru 
a't gyfyngu i lawer Hat He nag a feddiannai 
cyn ei bwyswasgu, yr hyn sy beth na chan- 
fyddir yn amlwg mewn dwfr, hyd nes pwyso 
arno gyda nerth angbyffredin; ond bydd i'r 
naill a'r Hall drosglwyddo cyfartal bwysan 
i'r hyn a ryddo'n gorphwys ar fodfedd o 
honynt, i bob modfedd tros arwynebedd 
mewnoi y Uestr a'u cynnal. 

Y briodoledd nesaf, a eilw ein sylw atti 
mewn awyr, yw ei gwrłhneidiolrwydd. 
Priodoledd yw hon sy mewn cysylltiad agos 
gyda'r Hall sy'n pwyswasgu'n gyfartal yn 
mhob cyfeiriad, ond nid yw yn ymddibymi 
ar y cyfryw ; a hyn ydyw llinell y gwa- 
haniaeth sy rhwng bylifoedd awyrol a 
gwlybyroedd. 

Yn y Uestr a grybwyllasom, ymostyngodd 
yr awyr i'r p wy san a wthiodd y pegwn ; ac 
ond i'r cyfryw bwysan aros yr nn, attalir 
mynediad y pegwn yn mheUach na graddau 
pennodol. Yr attalfa sy'n rhwyatro sym- 
mndiad pellach y pegwn yw cynnydd egni 
gwrthneidiol yr awyr, o herwydd ei yrru 
gan y pegwn i gyfyngach Ile. Teilwng o 
sylw, ydyw fod deddf nnffarf yn Uywodraethu 
cynnydd yr egni gwrthneidiol, yr hwn a fu 
codi oddiar gyfyngiad maint yr awyr ; a'r 
ddeddf nnffarf ydyw, Y maśr egni gwrth- 
neidiol, neu'r pwyswasgiad sy gan yr awyr 
yn erbyn arwynebedd mewnoi y Uestr a'i 
cynnwys, yn cynnyddu mewn cyfartalwch 
cymmwys ileihaady cyfwng sy*n eifeddiant. 
At ddangos y ddeddf hon, aogenrheidiol yw 
egluro'n mhellach, 

Cymmerer pibell wydr gam, yn fforchi et 
dan ben at i fyny ; ty wallter arian by w i'r 
bibell, hyd nes y codo i nchder tair modfedd 
yn ei dwy gainc, a bydd yr awyr , o fewn y 
ddwy o'r nn tewedd, ac yn mhob peth arall 
yr nn fath a*r awyrgylch aUanol. Wedi 
hynny, doder corcyn, digon tynn i rwystro 
awyr aUan, yn y naill ben, a doder nód ar y 
bibell, gogyfer ac nchder yr arian byw o 
fewn y gainc sydd a chorcyn ar ei phen ; 
yna, ty wallter arian byw i'r gainc agored, yr 



hwn a fydd a'i holi bwysan yn gwthio 'r hyn 
sydd yn y gainc gauedig at i fyny; a gwna 
hynny leihan maint, nen genlo yr awyr 
rhwng yr arian byw a'r corcyn. Os bydd 
y gainc gauedig, oddiar wyneb y tair mod- 
fedd arian byw hyd i'w phen, yn 12 modfedd, 
a'r ty waUtiad yn gwthio 'r arian byw 6 mod- 
fedd yn nwch, bydd yr awyr wedi ei chenlo 
i lai He o'r banner ; ac yn y He hwnnw, 
bydd i'r awyr bwyswasgu, ar wyneb y naw 
modfedd arian byw, gyda nerth cyfartal i 
bwysan 'r golofa arian byw o fewn y cainc 
agored, ynghyd a hynny o awyr a fyddo ar 
ei harwyneb. Cyn tywaUt yr arian byw i'r 
gainc agored, nid oedd awyr y naiU gainc 
ond cyfartal i bwysan awyr y Hall ; eithr yn 
awr, os mesnrir y gwahaniaeth lefel, sydd 
o'r nchder tair modfedd hyd i arwynebedd 
yr arian byw o fewn y golofn agored, ceir 
gweled ei fod yr un nchder a'r awyrbwysydd 
yn yr h!n wydr : yr hyn a ddengys fod 
pwyswasgiad yr awyr, o fewn y gainc 
gauedig yn gyfartal i ddwy waith pwysan 'r 
awyrgylch sydd yn y gaingc agored ; ac 
felly deallir os y cenlir awyr, i le hanner 
ei maint pan yn rhydd, y bydd iddi ym- 
egnio gyda phwyswasgiad danddyblyg : sef, 
faint bynnag a fyddo pwysan awyr o fewn 
cyfwng 12 modfedd, y bydd ganddi, wedi 
ei cheulo i chwe modfedd, ddwy waith ei 
nerth pwyswasgol gynt ; fel, os cenlir hi 
i gyfwng llai deirgwaith, y bydd ei grym 
dairgwaith mwy La*r hyn ydoedd yn wreidd- 
iol, ac ftrUy yn mlaen. Gan hynny, gellir 
casgln yn gyffredin, fod egni gwrthneidiol 
awyr wedi ei chaethiwo, yn pwyswasga ar 
ochran y Uestr a'i cynnwys, gyda grym cy- 
fartal i'r egni a fu angenrheidiol i'w chenlo ; 
bod y naill a'r Hall, yn cynnyddu gyda 'r nn 
graddau 'n gymmwys a'r hyn a fyddo 
graddau Ueibaad y cyfwng i'r hwn ei cenlir; 
a chan fod tewychiad nnrhyw hylif yn cyn- 
nyddu 'n cyfartal i raddan Ueihaad y cyfwng 
a'i cynnwys, y mae 'n canlyn hefyd, y bod 
egni gwrthneidiol awyr, neu unrhyw hylif 
arall, yn gyfartal {w deitychiad 

Y ddeddf ynasy ffaithyn mhobamgylchiad 
cyffredm; ond os eir i fanylu, canfyddir nad 
yw felly mewn amgylchiadan a ddyger i 
bellafoedd, wrth ei thewychu nac wrth ei 
theneuo. Pan y gofynir am raddau mawr o 
dewychiad, canfyddir fod graddau mwy o 
egni yn angenrheidiol na'r hyn a ddeilliai 'n 
rheolaidd oddiwrth y ddeddf yna. Ob yw 
pwysan aUanol o 15p. ar fodfedd pedairong- 
log, yn ddigon at gaethiwo 'r awyryn ei 
sefyllfa gysefin, ni byddai 'n angenrhediol, 

___ __ Digitized by VjOQ^1C 



56 



Y WAWR. 



yn ol y ddeddf a grybwyllwyd, ond 150 pwys 
ar fodfedd pedaironglog, at ei chaethiwo pan 
ei lleibair i nn ran o ddeg ei mantioli gwr- 
eiddiol, trwy bwyswasgiad ; ond canfyddir 
mad gofynol yw rhai graddaa mwy o rym. 
Mewn geiriau eraill, pan yr effeitbir iV 
cheolo i raddau mawr, y mae gwrthneidiol - 
rwydd a wyr yncynnyddu, hyd i rai graddau, 
ynfwy na graddaa ei thewycbiad. 

Felly befyd y canfyddir nad y w V ddeddf 
yn fanwl mewn graddau mawr o denenad 
awyr, trwy fod llai graddaa o wrthneidiol- 
rwydd mewn awyr y teneuir llawer arni, nag 
a fyddai gytanol a manylrwydd y ddeddf. 
Y mae hyn yn ganlyniad i'r Hall o angen- 
rheidrwydd, fel nad yw ei grybwyll ond 
megys adrodd yr nnrhyw ffaitb mewn duli 
gwahanoL 

Ystyriasom fod tymheredd yr awyr yn 
aro8 yr nn, trwy ein holi nodiadau blaenorol. 
Oblegid, os codir y tymheredd, ceir chwaneg 
o wrtbneidiolrwydd, heb unrhyw newidiad 
yny tewedd; ie, pc'r teweddynllai; ac am 
hynny, pe cauid gwddf chwysigen lipa, heb 
ynddi ond ychydig awyr, mor dynn na all 
awyr fyned allan, a'i dal wrth wres, bydd 
i'r awyr o'i mewn ymestyn ac ymleda, gan 
chwyddo yn herwydd cynnydd ei wrtbneid- 
iolrwydd, hyd nes Uenwi 'r chwysigen, ac 
efallai ei hollti. Prawf hyn yna, fod yr awyr 
wedi teneuo wrth helaethu maint ei Ile ; ond 
er hynny fod ei hegni gwrthneidiol wedi cyn- 
nyddu llawer. 

Nid y w gwlybyroedd ond yn trosglwyddo 
pwyswasgiad pan y cymmwysir egni peirian- 
nol at roddi pwyswasgiad cyfattebol ar ryw 
gyfran o'u harwynebedd ; eithr y mae hy- 
lifoedd gwrthneidiol yn ymegnio pwyswasg- 
iad yn annibynol o bynny. Pe dodid pibell 
llawn o ddwfr, a phegwn yn Uenwi ei gwddf, 
i orwedd yn derfyngylchog, oddigerth gog- 
wyddiad y dwfr i redeg allan gan ei bwysan, 
ni bydd ar ddau ben y bibę U unrhyw bwys- 
wasgiad: os gwthir y pegwn yn ei naill ben, 
bydd ar y pen arall gyfartal bwyswasgiad ; 
ond os tynnir y pegwn yn ol yn y naill, paid 
y gwasgiad ar y Hall. Yn awr, os yn He 
dwfr, y llenwid y bibell ag awyr, byddai *r 
amgylchiadyn hollol fel arall; am y byddai 
ar bob pen bwyswasgiad tuag allan, o her- 
wydd gwrtfinadiolrwydd yr awyr, a'r hwn 
bwyswasgiad sy raid ei fod yn gyfartal i 
bwysau *r awyrgylch, ond iV awyr o fewn 
fod o'r nn dewedd a thymheredd a'r un allanol. 
Y bod yno *r cyfry w bwyswasgiad tuag allan 
Bydd amlwg, ond ystyried, pe na bitami, y 
gwnelai pwyswasgiad yr awyrgylch wthio'r 



ddau ben tuag ifeum, gydag egni cyfartal I 
i'w thrymder o 15 pwys ar bob modfedd 
pedaironglog. Ond gallwn roddi amlycach 
prawf oY pwyswasgiad hwn yn erbyn ar- 
wynebedd mewnol unrhyw lestr a fyddo 'n 
cynnwys awyr; a gallwn ddangos y moddion 
trwy y rhai y medrir gwybod maint y pwys- 
wasgiad hwn gyda sicrwydd. 

Doder chwysigen lipa, ac ynddi ychydig 
awyr, o dan dderbynydd gwrtbdroedig. a 
thynner yr awyr o'r derbynydd trwy foddion 
awyrsugnedydd. Fel y symmuder ymaith 
yr awyr a fyddo amgylch y chwysigen, bydd 
iddi chwyddo, ac ymddengys yn raddol fel 
pe chwythid ei llonaid o awyr gyda'r genau. 
Eithr nis cbwythwyd awyr iddi, ac ni chyn- 
nwys nn mymryn mwy o awyr ar ol ei 
chwyddo, na'r hyn a ydoedd ynddi pan yn 
llipa. Pa beth, ynte, a ddygodd y chwydd 
i'r chwysigen ? Gellir atteb, tra symmnd- 
wyd yr awyr allanol gan y sugnedydd, sym- 
mudwyd hefyd ei bwyswasgiad oddiar y 
chwysigen; nid oedd gwrthwynebiad mwy 
gan yr awyrgylch allanol, i wrtbneidiolrwydd 
yr awyr o fewn y chwysigen, ac am hynny 
y chwyddodd; a bu i bwyswasgiad yr awyr 
fewool chwyddo 'r chwysigen, yr nn fath a 
phe chwythasid ei llonaid tra yn yr awyr 
agored. Dygir y chwyddiad a'r darostyag- 
iad gan achos hollol wahanol yn yr amgylch- 
iad hwn, iV hyn a barodd y cyfryw pan yn 
dal y chwysigen yn agos at wres. Pin 
mewn gwres, cynnyddaTr egni gwrthneidiol, 
tra pwyswasgiad yr awyrgylch yn parhau; 
ond yn y sngnedydd, chwyddai V chwysigen 
gan wneuthur yr egui gwrthneidiol yn łka 
na'r hyn ydoedd aV chwysigen yn llipa; a 
hynny, o herwydd fod tymheredd yr awyr o'i 
mewn yn parhau yr un tra yn meddiannu 
niwy cyfwng. Mewn gwres, mae*r tewedd 
yn llai a'rgwrthneidiolrwydd yn fwy ; ac yn 
y sagnedyild', y mae'r tewedd a'r gwrthneid- 
iolrwydd yn lleihau. Yr achos o'r chwyddo 
yw Ueihaad pwyswasgiad allanol yr awyr- 
gylch gan y sugnedydd; ac er lleihau o egui 
gwrthneidiol yr awyr o fewn y chwysigen, 
etto nid yw yn lleihau gogymmaint a 
Ueihaad gwasgiad yr awyr allanol; fel, 
oblegid hynny, y mae f n gallu ei goresgyn 
gan chwyddo. Crybwyllasom y prawf- 
chwiliad yna er sefydlu 'r ffaith, y bod awyr, 
hyd y nod beb ei thewychu, yn pwyswa?gu 
ar arwyncbedd mewnol y Uestr a*i cynnwys. 
Yn awr, cawn ddangos y modd i fesur y 
pwyswasgiad hwn :— 

Cymmerer costrel wydr yn hanner llawn 
o arian by w. Doder pibeU wydr, agored 

Digitized by VjQ QQ|1 C 



AGWEDD BRESENNOL, &c. 



57 



ei deuben, a thros 32 modfedd ei hyd i 
mewn trwy wddf y gostrel, fel y byddo ei 
phen isaf yn agos at waelod y gostrel ; yna 
sicrhaer y bibell trwy ei thynnhan yngwddf 
y gostrel, fel na allo'r awyr sydd yn y 
gostrel fyned allan ; yr hwn awyr a fydd o'r 
nn dymheredd a'r awyrgylch allanol. Dyger 
yr boli offeryn, wedi ei drefnn fel yna, o 
dan dderbynydd awyrsagnedydd, a sym- 
muder ymaith yr awyr, sydd o amgylch yr 
offeryn, yn raddol. Trwy leihan pwys- 
wasgiad yr awyr ar yr arian byw o fewn y 
y bibell, bydd i wrthneidiolrwydd yr awyr o 
fewn yr gostrel bwyswasga ar wyneb y 
arian byw sydd ynddi, a'i wthio i godi o 
fewn y bibell; a bydd i ncbder yr arian byw 
ynddi gynnyddu yn unol a graddan lleihaad 
teneuol yr awyr allanol. Dengys y golofn 
arian bywyn y bibell, trwy ei boli esgyniad, 
faintioli gwrthneidiolrwydd yr awyr o fewn 
y gostrel, ynghyd a dangos graddan teneu- 
baad yr awyr a fyddo yn nerbynydd yr 
awyr-sngnedydd. 

Pe cymmerid pibell yr nn fath yn hollol 
a'r flaenorol, wedi ei gosod mewn cistan 
agored, ac ynddi arian byw, a tbeneno'r 
awyr fyddo yn y bibell, byddai i bwyswasg- 
iad yr awyrgylch cyffredin wthio'r arian 
byw i fyny ynddi, a bydd i nchder y golofn 
ddangos maint pwysau'r awyrgylch tros ben 
egni gwrthneidiol yr awyr denenedig yn y 
derbynydd. 

Trwy gymmharn ncbelderan'r colofnan o 
fewn y ddwy bibell, canfyddid en bod 
nwchlaw lefel yr arian byw, yn y gostrel a'r 
gistan, yn hollol gyfartal. Oddiwrth hyn 
ynaycanlyn, fod pwysau'r awyrgylch ar y 
gistan, a phwyswasgiad egni gwrthneidiol yr 
awyr yn y gostrel, yn fwy nag egni gwrth- 
neidiol yr awyr denenedig yn nerbynydd y 
sugnedydd, i'r nn maintioli a'n gilydd ; ac o 
ganlyniad, fod łrymder neu bwyswasgiad yr 
awyrgylch yn gymmwys gydgyfartal cłi 
wrthneidiolrwydd. 

Geir amryw effeithian adnabyddns, nad 
ydynt ond canlyniadan gwrthneidiolrwydd 
awyr. Mae cwrw, mewn costrel, yn cyn- 
nwys cyfran o awyr, a'i wrthneidiolrwydd 
yn cael ei attal gan dewedd cyfyngol yr 
awyr sy rhwng arwyneb y gwlybyr a'r 
corcyn. Wrth dynnn y corcyn, rhyddheir 
y gwlybyr, ynghyd a'r awyr a gynnwys, 
oddiwrth y pwyswasgiad aogherddol hwnnw. 
Gan nad yw*r gwlybyr yn wrthneidiol, nis 
effeithir arno gan dynniad y corcyn ; ond 
bydd i egni gwrthneidiol yr awyr a gynnwys, 
ddiangc yn ddisymwth, gan fwrlymn i'r 



g wyneb, a pheri i'r gwlybyr ewynu o her- 
wydd agor y gostrel. 

Pe dodid afal tolciog o dan dderbynydd 
awyrsngnedydd, a thynnn yr awyr ymaith, 
byddai i blisg yr afal ymlenwi gan wrthneid- 
iolrwydd yr awyr o'i fewn, gan ymddangos 
yn hollol lyfn. A phe dodid costrel o wydr 
tenen yn y cyfryw le, a than gyffelyb am- 
gylch iad, byddai iddi dorri 'n ddryllian o 
herwydd gwrthneidiolrwydd yr awyr o'i 
mewn : ac y mae ei bod yn dal heb dorri, 
yn yr awyrgylch, yn dangos fod pwyswasgiad 
yr awyr o'i mewn yn gyfartal i drymder yr 
awyrgylch o'i thn allan; sef, 15 pwys ar 
bob modfedd pedaironglogo'i holi arwynebedd 



TSASTBODAIT. 

« 

Parhad y Tracthawd Buddugol, 

A'R AGWEDD BRESENNOL LLEEN- 

YDDIAETH YN NGHYMRI/. 



Y mae llawer o ddadlenaeth wedi bod, ac yn 
bod, mewn perthynas i ddylanwad yr Eistedd- 
fodan ar leenyddiaeth Cymra. Rhai, sef 
gelynion y Gymraeg, a haerant en bod yn 
gwnenthnr drwg ; ac eraill a ddywedant, 
nad oes dim ond daioni yn deillio oddiwrth- 
ynt ; ond nid yn fynych y ceir eglnrhaad teg 
a chynnwysfawr o wir ddylanwad y cynnnll- 
iadan, a'r cyfarfodydd hyn. Am hynny yr 
wyf ar fedr oymmeryd y testnn mewn llaw ; 
gan obeithio dyfod i ryw benderfyniad cywir, 
mewn perthynas ir mater danwynebog hwn, 
gan mai ffaith y w ta w tra thebygawl yw fod 
dan wyneb i'r gofyniad. Yn Lloegr, Ile 
dygwydd cyfansoddiadau gwobrwyol ond yn 
anfynych, y mae llawer oddrwgdybiaeth am 
danynt ; ond yn Nghymrn Ile nad oes 
nemawr o bethan lleygol arall, y maent 
mewn mwy o barch. Etto rhaid cyfaddef 
nad yw y drwgdybiaeth hynny yn hollol 
ddisail ; ac y mae He i gredn fod llawer o 
leenyddiaeth wobrwyol pob gwlad yn ddi- 
ffrwyth, os nad yn rhywbeth gwaetb. Cy- 
fansoddir hwynt yn fynych er baddio 
golygiadan neillduol y beirniaid nen roddwyr 
y gwobrwyon, yn hytrach nac i daenn gwy- 
bodaeth ac i gael allan y gwirionedd ; er 
lles arianol, nen hunanfoddhaad yn hytrach 
nac i wneyd y byd yn ddoethach ac yn well 
nag y mae; ac i gadarnhan golygiadan 
rhagfarnol, yn hytrach nac mewn yspryd o 
ymofyniad onest a thrwyadl. Dichon i'r 
arfer o roddi gwobrwyon, pan ddefnyddier ef 



58 



Y WAWR. 



yn annoeth, fyned yn fath o fudrwobrwyaeth, 
trwy ba un dan yr enw o gynnal lleenydd- 
iaeth, dichon fod doniau y wlad yn cael eu 
defhyddio mewn twyllbleidiadaeth ; a chan 
ba un dan yr enw o wobrwyon, bydd ysgrif- 
enwyr y wlad yn derbyn tal am wastraffu 
en bamser a gwerthu eu galluoedd meddyliol. 
Ond pe na bai nn rheswm am ddrwgdybiaeth 
o'r fath, bydd gennym wedi hynny ddigon o 
le i gredu nad yw y leenyddiaeth a ymddi- 
byna ar wobrwyon mcwn cyflwr eithaf 
iachus a boddhaol. Y mae'r meddwl yn 
gofyn ara amser i sylwi, i gasglu ffeithiau, 
ac i fyfyrio wrth ei hamdden ; ond nid yw 
y gwobrgynllun yn caniatau hyn; rhaid 
cyfansoddł pa nn a fyddir mewn hwyl nen 
beidio ; a rhaid bod yn barod erbyn yr 
amser, er bod yr awcn yn llesg ar ysbryd yn 
drymaidd. Pa beth sydd iV wneyd ? 
Casglu a chyfieithu gweithiau ereill yw yr 
arfer gyffredinol ; ac o ganlyniad y mae 
llawer o ddynion yn ennill gwobrwyon, heb 
eu bod hwy wedi llafurio llawer eu hunain, 
ac heb fod y byd nemawr yn ddoethach, nac 
yn gyfoethoccach o ran gwybodaeth, noc yr 
oeddorblaen. Aphebuasent heb fenthycca 
a chyfieithu, y mae ni wed yn deillio i leen- 
yddiaeth gwlad, trwy roddi gwobrwyon iw 
hannog i gyromeryd pethan mewn llaw na 
chymerasant heb hynny ; gan nad yw yn 
bosibl id dyn t gyfansoddi ar destunau newydd- 
ion a dieithr, yn gystal a phe buasent yn 
hen bethaa, yn gyfarwydd & hwynt, wedi 
myfyrio arnynt am frynyddan, ac wedi 
dewis en testunau en hunain. Y mae rhy w 
briodoledd yn perthyn i'r meddwl, sydd yn 
ei rwystro rhag gweithio yn hwylus wrth 
arch dycion ereill ; ac y mae yn cara dewis 
eu bwnc ei hnn ; ac os bydd yr awen yn 
cyffroi, a'i ffordd a'i amser da ei hnn yn cael 
en rhoddi, nid oes achos gofalu nad rhagor* 
iaeth fydd y canlyniad. Meistr crefft yw 
pob meddwl annibynol ; gweithia pan wel 
yn dda, a gweithia yn orchestol ; ond nid 
yw yn dangos nemawr o uradddod dan 
orchymmynion ereill ; ac nid y w yn gadael 
argraff crefftwr ar ei waith. Os na fydd y 
meddwl yn cael dewis ot destnn ei hnn, nen 
yn eithaf cyfarwyd &'r testnn o flaen llaw, 
yn anfynych iawn y llwydda i wnenthnr 
gorchestwaith. Yr oedd y ffaith hyn yn 
adnabyddus i Dr. Johnson, pan ddywedodd 
ym mywgraffiad Savage, nad yw 'r beirdd 
yn llwyddo ar destnnan rhoddedig gan ereill : 
"Poeta? medd efe, "seldom succeed on 
given thenus" Drwg arall sydd yn deillio 
oddiwrth y gwobrgynllun, yw ei fod yn 



tneddn i wneyd meddylian dynion yn ddi- 
ffrwyth ac yn gornelog hefyd. Nid yw 
yr ysgrifenwyr Eisteddfodol ond yn anfynych 
iawn yn Uenwi eu meddylian & gwybodaeth 
gyffredinol ; ond gan fod Eisteddfodau yn 
awr mor aml, y maent yn wastad ar waith, 
darllenant hynny yn unig >t hyn sydd yn dal 
perthyn as a tbestnnau neillduol, a chan nad 
yw yr hyn a gasglant ac a gyfieithant yn 
ffrwyth myfyrdodan en hunain, y maent yn 
ei anghofio can gynted ac y bydd yn afreidiol, 
ac yn troi dalenan y Cyclopedias am ry wbeth 
arall. Ac felly y maent yn fennyddiol yn 
debyg iawn o ran en meddylian i'r gwag- 
rau a osodwyd gynt i ddala dwfr ; yr oedd 
dwfr yn cael ei grynhoi iddyut ; ond aethai 
trwyddynt yn fennyddiol, heb adael dim ar 
ol. Nid wyf am ddiystyru y wybodaeth a 
gesglir oddiwrth ereill, ac a gyneithir o 
ieithoedd dieithr ; ond os benthyocwn dylem 
daln llog ; ac os roddir i ni ddeg talent, 
dylem ychwanegn deg talent arall attynt. 
Nid yw casglu yn ychanegu at yr hyn sydd; 
ac nid y w cyfieithu yn anilhan rhif y meddyl- 
ddrychaa sydd gennym eiaoes; ac o ganlyn- 
iad os ymfoddlonir mewn casgliad a chyfiei- 
tiiad yn unig, bydd cymmaint hynny o waith 
yn waeth na bod yn ddiddefnydd, gan fod y 
llafur a ddylasai gynnyrchu meddylddrychaa 
newydd, ac ehangti terfynn ein gwybodaeth, 
wedi myned yn ddiffrwyth. Y mae i bob 
nn ei waith, ac ni ddylai lleenyddwyr Cymru 
ochel y galwad am fyryrdodan gwreiddiol, 
os ydynt ar fedr cadw V iaith mewn bodol- 
iaeth. 

Y canlyniad o'r diffrwythder hwn yw fod 
llawer oV cyfansoddiadau Eisteddfodol yn 
waelach nac y dyłent fod, a bod llawer o 
honynt yn dra annheilwng: y mae llawer o 
honynt yn ledrad noeth; ac y nrne rbanfawr 
o honynt, "yn tywyllu cynghor trwy earian 
heb wybodaeth.'' Dylem gytaddef er hynny, 
nad y w y nodweddiad hyn yn perthyn iddynt 
oll, gan fod rhai enghreifitiau i4iagorol wedi 
ymddangos yn ein Eisteddfodan diweddar, 
a bod y Parchedigion T. Price a Gwalher 
Mechain, Eben Fardd, Caledfryn, Ieuan Glan 
Geirionydd, Dewi Wynn, A.J. Johnes. Yaw., 
ac ereill wedi gwisgo y cynllnn Eisteddfodol 
a Uewyrch parhaus. Y mae gan hynny 
ochr arall i'r ddalen; ac ymdreohwn ei dar- 
llen. Mewn oesoedd borenol yr oedd yr 
Eisteddfodau yn ffnrno rhan fi&wr, oa nad 
y cwbl o fywyd deallol y bobl; yn yr amser 
hynny nid oedd yn bosibl gwoeyd hebddynt, 
heb adael Heenyddiaeth y wlad i fyned i 
ddistryw ; ac yn yr oes hon fe ddiehon idd* 



AGWEDD BRESENNOL, &c. 



59 



ynt fod yn dra defnyddiol. Y mae gwy- 
bodaeth bob amser wedi ymdaenu dan lawer 
o anhawsdcrau ; ac y mae y 19eg ganrif, er 
goleued yw ei nodwedd, yn gorfod ffurfio 
cymdeithasan o'r na rhyw, i gynnal caog- 
henaa ncilldaol o wybodaeth, o herwydd nad 
y w y cyhoedd etto yn ddigon adnabyddus o'u 
rhagoriaethan iV gwneyd yn hunangynnal- 
iol. Nid yw Royal Societies, British Asso- 
ciations for the Adrancement of Science, 
Archceohgical Institutes; a Historical So- 
cietiee, ond Eisteddfodau dan enwau creill. 
Pa beth oedd Art Exhibitions Ffrainc ; pa 
beth yw ein Arddangosiad ni ond rhyw o 
Eisteddfod? Cymdeithasau yw y rhai hyn 
oll, i gynnal pethau angenrheidiol yw cael, 
er nad yw pwysigrwydd y pethau bynny 
etto yn ddigon adnabyddus i'w gwneyd yn 
bnnangynnaliol; ac felly y gellir dweyd am 
Eisteddfodau Cymrn: y maent yn offerynol 
i gynnal canghen o leenyddiaeth genhed- 
laethol a fuasai yn marw heb eu cynnorthwy 
hwy. Ffrwythau y gwobr gynllun yw y 
Brtdgewater Treańses ; oni bnasai Eistedd- 
fodau y Fenni, dichon na fuasai gwaith 
Johnes " On the origin and recenł unity of 
the Humań Bace? yn gweled y goleuni ; ac 
y mae gennym awdardod Mr. Seephens ei 
hnn i brofi na fuasai " The Literaturę of the 
Kymry? yn cael ei gyhoeddi, heb y cyn- 
northwy a addawyd gan Syr John Gnest yn 
1848; ac nid yw uchel leoedd cymdeithas, ac 
enwadau anrhydeddus, ond gwobrwyon o 
wahanol ry w ac o radd uchelach. Heb gyn- 
northwy yr Eisteddfodau y mae yn amlwg 
y boasai ein hynafiaethau yn cael eu diys- 
tyrn; ac y bnasai hen leenyddiaeth y genedl 
yn suddaw i dir anghof. Heb yr adfy wiad 
sydd wedi cymmeryd He yn lleenyddiaeth y 
Gymry trwy offerynaeth yr Eisteddfodau, ni 
fuasai y Liber Landavensis f y Ioło MSS., 
gwaith Lewie Dum, y MaMnogion> a'r llyfran 
a enwyd wedi eu cyhoeddi ; a bnasai bynny 
yn golled cenhedlaethoi, gan nad oes dim 
wedi gwneyd cymmaint o fewn i*r blynyddau 
diweddaf i godi cymraeriad y Cymry yn 
ngolwg trigolion Lloegr, a'r llyfrau hynny. 
Y mae perchenogion talentau godidocaf y 
geuedl, yn anfon cyfansoddtadau i'r prif 
Eisteddfodau; a phe bai lleenyddiaeth Cymrn 
bebddynt hwy, bnasai ein cyflwr yn llawer 
is nac y mae. 

Canlyniad daionus arall sydd yn tarddu 
oddiwrth y sefydliadau hyn, yw en bod yn 
cymmhell dynion galluog i ymdynnn am y 
dorch. Y mae'r gwobr gynllun yn cynnyg 
dod yn gystal ac elw ; ac nid oes nemawr o 



Ctf.2 



honom yn ddifatter ar y pen hwnnw, Cym- 
mhellir llawer o ysgrifenwyr gan un o hon- 
ynt, ac ereill gan y Hall, ac ereUl gan y ddau 
ynghyd; a thrwy eu cyd-weithrediad, 
tueddant lawer i gyfansoddi nafuasentyn 
gwneyd yr ymdrech heb hynny ; ac y maent 
wedi bod ac yn bod yn foddion i gy foethogi 
lleenyddiaeth y gwledydd yni mba rhai han- 
foda'r arferiad. Y mae dynion cyfrifol yn 
cystadlu yn y Prifysgolion yn Lloegr ; y mae 
gwobrwyon yn fynych yn cael eu rhoddi 
gan y colegau meddygol ; acy mae tlysau y 
cymdeithasau Lloegraidd, wedi disgyn ar rai 
o brif enwogion yr oes, megys Arago, Le Ver- 
rier, Adams, a dysgedigion ereill. Ychydig 
o flynyddau yn ol, pan gynnygodd y French 
Academy wobr hardd am y traethawd hanes- 
yddol gorcu ar Rhyfeloedd y Groes, yr oedd 
Profeswyr Heeren, Von Villiers, Michaud, 
ac ereill o'r un gradd ym mblith y cystad- 
leuwyr; acyn ein heisteddfodau ni, rhestrir 
Professor Schulz, Dr. Meyer, Carnhuanawc, 
Tegid, Eben Fardd, Dewi Wyn, Glan Geir- 
ionydd, &c, ymhlitn yr ymdrechwyr. Nid 
yw yn bossibl gan hynny iddynt fod yn 
hollol ddifudd. 

Ond nid yw eu heffeithiau Heshaol yn cael 
eu cyfyngu i odidogiony Dywysogaeth; gan 
fod llawer o ddylanwad daionus y cyfarfod- 
ydd hyn, yn disgyn i ddynion o is radd 
dealloL Y mae'r gwobr gynllun yn cymhell 
dynion o bob gradd i ysgrifennu ; gwelir ar 
faes cystadleuaeth ddynion o'r cynneddfau 
gloy waf, ac hefyd yn fynych iawn ceir gweled 
yr hogyn ienanc yn dechreu ei yrfa leenyddoł; 
ac y mae cysgod ffugenw wedi bod yn darian 
fuddiol i lawer o ymdrechiadau egwan. Y 
mae cystadleuaeth wedi bod yn foddion i 
arwain llawer nn i odidogrwydd ; pe buasai 
eu blaenffrwyth yn gorfod sefyUger bron Uys 
y cyhoedd, buasai llawer yn di galon i, ond 
wrth fynych arfer y maent yn ystod amser 
wedi cyrbaedd rhagoriaeth. Dylai dynion 
ieuanc gael cymhelliadan i wnead ymdrech - 
ion ; y mae o fudd i'r genedl iddynt gael 
cyfle i ddefnyddio eu galluoedd ; ac y maeY 
ddiarheb M nad yw dyn yn dechreu tlysgn 
cyn y bydd yn dechreu addysgu, M yn wir- 
ionedd seilicdig ar gyfreitbiau godidoccaf y 
meddwl dynol. Y mae gaUuoedd mawrion 
a chymmwysderau di^glaer ym mhob enaid ; 
y mae o'r pwys mwyaf iddynt gael eu cym- 
mhell a'u cynnbyrfu i ddangos eu hunain 
mewn gweithrediad; ac un o'r cynlluniau 
mwyaf llwyddiannns i gyflawni hynny, yw 
tueddu dynion i wneyd ymdrechiadau lleen- 
yddol. Y mae'r deaU yn ehangn ac yn 
7P HhA iOO 



60 



Y WAWR. 



cryfhan ei hnn trwy ymarferiad, a thrwy 
osod allan mewn geiriaa eia golygiadau 
pwysiccaf ; y mae hyn yii na o gyfreithiau 
mawrion y natur ddynol, ac o'r budd mwyaf 
i greadariaid rhesymol ; ac yn hyn, fel mewn 
pethan ercill, y mae yn fwry bendigedig i 
roddi nac i dderbyn. Nid myfyrdod unigol 
y w yr nnig ffordd i feithrin meddylian rhag- 
orol, er fod myfyrdod yn anghcnrheidiol; 
ond y maeY gosodiad allan o'r meddwl yr on 
mor ddefnyddiol i gyflawniad yr amcan 
fawnnw; gan nad yw ein golygiadau godid- 
occaf yn cael en cwbl feddiannu, nes rhoddir 
iddynt lefariad priodol; ac y mae iaith a 
chrebwyll yn gweithredu mewn modd rhy- 
feddol a buddiol, y naill ar y Hall. Ac, fel 
y dywed Chauning, "llafur teilyngaf ac an- 
rhydeddusaf athrylith, yw gwisgo einmedd- 
ylddrychau mewn ffurfiau eglur a gogon- 
eddus, er rhoddi bodolaeth iddynt yn 
eneidiau ereill. Felly y mae Ueenyddiaeth 
yn cren yn gystal ac yn dangos grym 
deallol; ac heb hynny nid yw y meddylian 
mwyaf eang a galluog yn cael eu galw at 
y gweithrediadan mwyaf grymus a defn- 
yddiol. ,, 

Cychwynaf yn awr, at y rhan feiraiadol 
or gorchwyl mown llaw; ac yn flaeciaf 
sylwir ychydig ar y traethodau sydd gyn- 
nwysedig yn y iaith Gymraeg. Y maeY 
traethodau Eisteddfodol yn ymdrin ac am- 
rywiol^byngcian; rhai ar hancsyddiaeth, a 
rhai ardestnnangwyddorol; rhai ar deatunan 
moesol, ac ereill ar bethan addyagiadol neu 
Grefyddol. Mewn gwlad Ho nad oes ne- 
mawr o ymdrechion Ueenyddol cnd mewn 
cyssylltiad ag eisteddfodau, y mae llawer 
iawn o ansawdd deallol y bobl yn ymddi- 
bynnu ar ddewisiad y testynau, Weithian 
y maent yn wael dros ben, ac o ganlyniad y 
mae llawer oY traethodau cystadleuol yn 
wael iawn hefyd; ond pryd arallceir testun- 
au gwych, a thrwy hynny denir dynion o 
alluoedd gloywon i gyfansoddi arnynt. Yn 
yr Eisteddfodau Breiuiol, hanesyddiaeth yw 
testun mynychaf y traethodwyr, a tbra bo 
cymmaint o dywyllwch yn gorphwys ar 
hanes foreuol y genedl, y mae yn dda fod 
cefnogaeth yn cael ei rhoddi i ymchwiliadan 
o'r fath ; ond o ran defnyddioldeb iY werin, 
y mae testynaa yr Eisteddfodau bychain yn 
llawer mwy addas i daenu łles cyffredinol. 
Lle byddo'r pwyllgorau yn gynnwysedig o 
bobl weithgar, y mae testynau gwyddorol yn 
cael eu rhoddi yn fynych; mewn Eisteddfod 
ddiweddar cynnygwyd gwobrwyon am 
draethodau ar y testynau canlynol: — 



1. Cyssondeb Geology, aef Daiareg, a 
Llyfr Genesis. 

2. Athroniaeth Foeso). 

A derbynwyd cyfansoddiadan campus ar 
bob un oY ddan. Cynnygir testynaa gwych- 
ion gan Gymreigyddion Tremadog; ac nid 
oes gennyf ammhenaeth na cheir traethodau 
gorchestol arnynt. Dylai y pwyllgoran 
Cymreigyddol fod yn ofalus iawn wrth enwi 
eu testynau, gan fod dylanwad mawr gan y 
cyhoeddiad o destunan rhagorol ar leen- 
yddiaeth y wlad. Y maent yn denn dynion 
ienange i ddarllen llyfiau da, a thrwy ddyfod 
i gydnabyddiacth ar awduron goreu, yn 
rhoddi y fath flaa am wybodaeth iY bobl, na 
dderfydd tra y byddoat byw. Yn y ffordd 
hyn y mae llawer o'n traethodwyr gallnoccaf 
wedi dyfod i wybodaeth o leenyddiaeth 
Lloegr ; a thrwy ddylanwad y cymhelliadau 
hyn, parhaa gweithiau awdoron Saesoneg, i 
daenu mwy a mwy o wybodaeth ym mhlith 
plant Gomer. Y mae argraff gweitbiaa 
Saesneg yn ddigon amlwg ar ein traethodau 
goreu, ac mewa na ystyr y mae yn dda 
gennym weled hynny; ond nid ydym yn 
foddton i ganfod meddylddrychau estronol, Ile 
dylid cael myfyrdod gwreiddioL Un waith 
etto dyrchafwn yr nn g&n, ac y mae digon o 
anghen am hynny; y mae rhy w fath o ddiogi 
meddylgar yn perthyn i'r genedl; gwell gan 
Gymro wrandaw ar bregethwr na myfyrio ei 
hun; 'a phan fydd rhyw wr dawnns yn 
dangos rbyfeddodan y bydoedd a'n ham- 
gylchynant, ni wna nn ymdrech i eh wilio 
drosto ei hun. Un hen wr wedi clywed y 
Parch. David Charles o Drefecca, a ddywed- 
odd fel hyn, *' Soniodd am bethan rhyfedd, 
nid oes gennyf ddim i ddweyd am danynt 
ond gobeithio ei fod yn dweyd y gwir ;" ond 
yr oedd yr hen wr yn camsynied, yr oedd 
rhyw beth heblaw gobeithio yn ofynol ar ei 
law, a hynny oedd ymchwil personol. Cofied 
y darllcnydd gan hynny nad yw benthycca 
o'r Saesoneg yn ddjgoo ; ac er cyfoethocoed 
yw Ueenyddiaeth y Lloegrwyą, nid ydym yn 
cyflawni ein dyledswyddan trwy gyfiethn ju 
nnig; os ydym i ymddibynn yn hollol ar 
lyfrau Saesoneg am ein gwybodaeth, gwaith 
ofef y w cyfieithu, gan mai gwell yw rhoddiY 
Gymraeg i fynu ar nnwaith; ond os yw ein 
Ueenyddiaeth i fod yn genhedlaethol, rhaid 
ini os dymnnwn i'r iaith fyw, fyfyrio ein 
hunain, a rhaid i'r rhan fwyaf o'n Ueenydd- 
iaeth darddu oddiwrth drigolion y Dywysog- 
aeth. Cymmered fy nghydwladwyr aft y 
gorchwyl yn galonnog; y mae meddylian 
gwreiddiol yn perthyn i bob dyn; ac y i 

========================== 



AGWEDD BRESENNOL, &c. 



61 



defnyddiau da yn nghenedl y Cymry, at ba 
rai wrth ddiweddu y dosran hyn, cyfeiriaf 
ychydig o eiriaa Emerson yr athronydd 
Americanaidd : — 

'• Hyn yw athryiith — creda dy feddwl dy 
han. a chreda fod yr hyn sydd yn wir iti, 
yn wir i bawb ereill. Llefara dy deimladau 
mewnol a bynny fydd yn synwyr cyffiredinol, 
o herwydd yn wastad y mae'r mewnol yn 
ffnrfio yr allanol, ac y mae ein crebwyll 
cyntaf yn cael ei adseinio yn ol gan ndgyrn 
y farn ddiweddaf. Y clod mwyaf ydym yn 
rhoddi i Moses, Plato, a Milton, yw en bod 
yn gosod llyfrau a thraddodiadaa o'r neiłlda, 
ac yn llefara — nid y peth mae dynion, ond y 
peth y maent hwy yn ei gredn. Dylai dyn 
arfer gwylio a dala y golenni sydd yn Hew- 
yrchu dros ei feddwl o'r ta fewn ; y mae yn 
fwy o bwys na disgleirdeb holi feirdd a 
doethion byd. Etto y mae yn gwrtbod ei 
feddwl ei han, o herwydd mai ei grebwyll ef 
ydyw. 

" Yn holi waith athryiith yr ydym yn ail- 
adnabod eiu meddylian ein bnnain; ac y 
maent yn dyfod yn ol attom mewn mawrhydi. 
Yn ngweithiau athrylithgar nid oe3 ini un 
wers mwy teimladwy na hyn. Y maent yn 
ein dysgu i ymddibynu ar ein teimladaa 
gwreiddiol, a'r pryd hynny yn fwy af pan 
fyddo'r holi fyd yr ochr arall, Onite y foru 
dy wed rhy w ddieithr gyda synwyr meistrol- 
aidd, *y peth oeddem ninnau yn feddwl yr 
holi amser ; a gorfyddir ini mewn cywilydd, 
dderbyn yn ol oddiwrth arall ein meddylian 
ein hunain." Y mae gan Emerson dri gair 
arall i'rnn perwyl: Efelychiad sydd hunan- 
laddiad — "'Imitation is suicide." Yn awr 
Gymro hynaws cofia'rgeirianyna: Efelych- 
iad sydd hunanladdiad: Bydd yn Gymro 
gyfaill ! Ac yn dy glost nn gair yohwaneg; 
bydd yn Gymro da,doeth, adysgedig. 

Y mae un peth arall teilwng o sylw yn- 
nglyn aV traethodau Eisteddfodol, a hynny yw 
y dylanwad sydd gan y Beirniaid ar leen- 
yddiaeth Cymru ; ac i raddan pell iawn y 
mae yn ymddibynu arnynt hwy pa on a fydd 
yr Eisteddfodau yn fendith neu yn felldith 
i'r genedl. Y mae llawer o honynt wedi en 
profi yn anoneat, a rhai yn anwybodus ; ond 
sylwir yn bennaf ar bethan ereill, gan fod 
yr anfanteision dcilliedig oddiwrth y ddau 
achos yna yn ddigon adnabyddns. Y mae 
gan lawer o'r beirniad Cymraeg arfer ddrwg 
o wneyd eu golygiadan presonol eu hunain, 
ar byncian athrawiaethol yn salon Beirniad- 
aeth; ac nid yw teilyngdod Ueenyddol o nn 



chystadleuwyr, gredn y drwg a wneir i 
leenyddiaeth Cymru gan yr arfer ammhri- 
odol hyn. 1. Y maeyn achosi anwiredd 
a rhagrith. Hen gystadleuwyr a ofynant 
yn flnenaf beth yw cred y Beirniad; a 
pbeth bynag fydd ei gred ef byddant 
hwythaa o'r nn farn. Os Trindodwr fydd 
efe, felly y bydd ei traethodau hwythau; 
nen os Undodwr, byddant hwy o'r un farn ; os 
Eglwyswr fydd y beirniad, bydd y traeth- 
odwyr yn feibion fr hen fam ; ac os Ym- 
neillduwr, " down with Church and State" 
fydd iaith eu cyfansoddiadau. Mewn geiriau 
byrion, y mae'r arfer hyn yn achosi rhagrith, 
yn creu twyll, ac yn rwystr mawr i bob 
meddwl ymofyngar. Os yw traethodau 
buddugol i fod o ry w fudd i'r genedl, rhaid i 
ysgrifenwyr gael llawn rhyddid i osod allan 
eu golygiadan; rhaid rhoddi cefnogaeth i 
ymofyniad rhydd a thrwyadl; a rhaid i'r 
safon feirniadol fod yn gyfyngedig i deilyng- 
dod Ueenyddol yn unig. Heb hynny nid y w 
yn bossibl mewn un ffordd arall i wneyd y 
traethodan Eisteddfodol yn deilwng o'r wlad 
a'r genedl. Rhaid i'r pren gael He i dyfu; 
onite ni fydd yn feddiannol ar na grym na 
harddwch. 

Prysurwn i ddweyd gair neu ddau am 
feirdd a barddoniaeth. Bwriedais ymdrin 
yn helaeth a'r dosparth hwn ; ond ,y mae'r 
papar yn darfod, a chyflawnder yr amser yn 
agoshau. Y mae y beirdd, os yw pob rhi- 
gymwr yn teil3aigu'r enw, yn fwy lluosog 
na'r traethodwyr; y mae llawer o honynt yn 
ddynion o dalentau disglaer; ac y mae cyfan- 
seddiadau llawer o honynt yn arddangos 
cynnyrchoedd gwir awenyddol. Pe cyd- 
marem farddoniaeth Gymraeg yr oes hou, $ 
barddoniaeth unrhyw oes rhagflaenol yn yr 
un wlad, nid oes achos i feirdd yr oes hon 
gywilyddio ; ond os cydmarer Cymru & 
Lloegr o ran eu barddoniaeth, y mae gwlad 
fy ngenedigaeth yn ddigon pell ar ol. Yn 
Nghymru y mae llawer yn barod i gredu fod 
diwydrwydd mewnplethiad geiriau yn ddigon 
i ffurfio bardd; ac mai 

" Gib gab geb rhy w leb rhy lwyr, 
Clais anian yn cloi synwyr/' 

yw perfFeithrwydd barddoniaeth. gan- 
lyniad y mae llawer o'n barddoniaeth yn an- 
nheilwng o sylw; ond pe baem yn meddu 
golygiadan uwch am swydd y bardd, buasai 
ein beirdd goreu yn well nac y maent, ac 
awdlau a phryddeatau Cymru yn fwy addas 
i'w cydmarn a lleenyddiaeth farddonol ein 
cymmydogion. Y bardd o ran ei swydd 



u a L~xr_:-2~j 



Digitized by VjOO 



gle 



62 



Y WAWR. 



myfyrio ar berffeitbrwydd y bydysawd; a'X 
ddjledswydd yw egluro ffyrddyr Arglwydd 
i blant dynion, a thrwy ddarluniad o ryfedd- 
odau anian i ddwyn y Cręadur i ymgymmodi 
a'i Greawdwr, i ddeall dybenion y greadig- 
aeth, ac i fwynhau y dedwyddwch sydd wedi 
ei rhagbarattoi ar eia cyfer. A barddon- 
iaeth yw y cyfrwng gwerthfawr trwy ba un 
y mae Shakespeare, Milton, Cowper, a 
Wordsworth wedi gwneyd hynny ; a thrwy 
ba un y gwneir hyn yn Nghymru pan fydd 
ein beirdd yn cyfansoddi beb gymhelliad yr 
Eisteddfodau, ac wrth gymhelliad yr Awen 
yn uni*g: y pryd hynny bydd ein barddon- 
iaeth yn deilwng o'r enw. Y mae barddon- 
iaeth yn gynnwysedig o dri pheth — Awen, 
Crebwyll, Dysg. Wele, ddesgryfiad Shake- 
speare :— 

11 Mewn gorphwyll gwych y gwibiai trem y bardd 
O nef i ddaear, o ddaear i nef ; ac fel 
Corffolai tyb ardymiau pethau cudd, 
Troir hwy gan bin y bardd i ddullion gwiw, 
Gan roi i ddim awyrawl, enw a thrigfanol le." 
Cae&tałłwch. 

O ran Awen gellir cyfrif barddoniaeth 
Gymraeg yr oes yn dra chyflawn; nid oes 
achos i'r beirdd gywilyddio mewn cydmar- 
iaeth hyd yn nod ar beirdd Saesoneg, h.y. 
y rhan fwyaf o feirdd y dyddian hyn; ond 
rhaid cyfaddef nad oes un o honynt yn addas 
i sefyll wrth ochr y fath ddynion a Tennyson, 
Phillip Bailey, Sydney Yendis, a Robert 
Browning. 

Yn y ddan ystyr arall y maent yrohell 
iawn ar ot; ac y mae y rhan fwyaf o honynt 
yn hynod o ddiffygiol o ran myfyrdod gwr- 
eiddiol, neu yn wir mewn crebwyll o unrhyw 
fath. Desgryfiad yw y rhan fwyaf a goreu 
o'n barddoniaeth; ac y mae ar ein beirdd 
eisieu gwybod y dylai eu gweithiaa roddi 
addysg yn gystal a phleser. Pwy rai o'n 
beirdd ni sydd yn cael ei hailadrodd fel Pope; 
pwy sydd yn cofio y llinellau ar ol eu darllen; 
a pha rhai o honynt sydd yn glynu wrth y 
meddwl, fel geiriau Shakespeare, neu fel 
llinellau gorlwytbog Milton? O ran dysg 
befyd y maent yn dra diffygiol. Ceir holi 
wybodaeth wyddorol yr oesoedd hynny yn 
ngweithiau Shakespeare a Milton ; holi 
harddwch y greadigaeth yn Wordsworth ; 
ond y mae awdlau a phryddestau ein beirdd 
ni yn ddigon pellogynnwys gwybodaeth eu 
cydocsolion. Hyn yn fyr ar y pen yna ; ond 
gobeithiaf y ceir cyfle rhyw bryd arall, i 
ddweyd gair neu ddau yn ychwaneg. 

Mewn hanesyddiaetb yr ydym yn hynod o 
ddiffygiol; a Drych y Prif Oesoedd, ynghyd 



a'i chwedleuau a chamhaeriadau, yw Y r banes 
goreu sydd gan y werin o'u gwlad eu hunain. 
Y mae'n wir fod dwyfil o " Hanes Cymru, w 
yn wasgaredig trwy y wlad; ond y Hall 
yw'r llyfr poblogaidd; a chan fod Drych y 
Prif oesoedd, a Phrydnawn gwaith y Cymry 
ym maes o argraffiad, y mae cyfle yn awr i 
gyhoeddi crynodeb da o banes y wlad aV 
genedl. Pa beth sydd wedi dyfod o'r hanes 
a addawyd gan Ieuan Gwynedd? Dylem 
gael hanes da yn awr, gan fod y Parch. 
T. Price, Professor ltees, ac ereUl wedi 
gwastadhau llawer ar y ffordd. Y mae gen- 
nym " Hanes Crefydd" o waith Mr. D. 
Morgan; Hanea Crefydd yn Nghymru o 
waith Mr. Peters o Gaerfyrddin; Hanea 
Prydain Fawr o waith y Parch. Titua Lewis; 
ond y maent oll allan o argraffiad, ac y mae 
galwad am lawer o ddiwygiadau, cyn y gellir 
cyfrif eu bod yn atteb disgwyliadau yr oes 
bresennol. 

Pa beth am leenyddiaeth wyddorol y wlad? 
Nid oes gennym yr un ! Y mae gennym 
draethawd neu ddau ar Seryddiaeth ; cy- 
fieithad o'r Christian PhUosopher; cyfrol 
ar Amseryddiaeth gan Lloyd ; ac un arall ar 
Ddaearyddiaeth (GeographyJ gan Mr. J. 
T. Jones; a thynar cwbl. Gwir yw fod 
cyfieithad o "Addysg Charobers" yn dyfod 
allan o'r Wasg yn awr ; ac y mae yn dda 
iawn gennym weled yr antnr hynny, onite 
buasem beb ond ychydig neu ddim, o'r nnig 
wybodaeth a gyfrifir o bwys gan ein cym- 
mydogion. Ac etto, er mor druenus yw 
cyflwr y wlad, ac er nad oes gwybodaeth oY 
fath yw gael gan Gymro yn un He arall ond 
yn y Wawr, ac yn y Chambers Cymraeg, y 
mae bron yn gywilydd gennyf ddweyd nad 
oes derbyniad helaeth iawn yn cael ei roddi i 
waith mor rhad a rhagorol. 

Fechgyn Cymru, gwrandewch ! Wele 
gyflwr ein lleenyddiaeth, a gwael ydyw : 
ie a cbyfrif yr amser, gwael dros ben. Y 
mae yr awr hon yn amser pwysig yn eich 
oes chwi a minnau; ac nid yw yn bossibl 
ini aros yn ein cyflwr presennol. Y mae'r 
byd yn myned yn y blaen, ac nid oes modd 
ini aros yn yr un He. Rhaid gwneyd ym- 
drech i gadw yn y fłaenrhes, onite byddwn 
ar ol yn yr yrfa; ein iaith a sudda i ebargof- 
iant ; a bydd hen genedl y Cymry yn destun 
gwawd i genhedloedd y ddaear. Yn enw 
ein hendadau deffrowch! Cyfodwch yn eich 
grym! Penderfynwch na chaiff neb eich 
maeddu; chwiliwch ryfeddodau'r ddaear; 
defnyddiwch y cynheddfau disglaer a rodd- 
wyd i chwi gan eich Creawdwr ; mynnwch 

Digitized by VjOOvLC 



ESGEULUSO ATHRYLITH. 



63 



wybodau'r byd yn eich iaith eich hunain ; 
a gadewch i ddoethion y ddaear unwaith 
etto weled plant Gomer 301 llewyrch eu go- 
goniant cyntefig. Prysured yr amser ! 

ESGEULUSO ATHRYLITH. 

Sercłras y gyfeillach, a byfryd yr bin, 
pan y rhyfeddodd [pawb yn yr ystafell at 
fedrusrwydd Owbn bach, yn gallu chwyddo 'r 
awyr gyda sain peroriaeth, nes gogleisio pob 
ciast a theimlad yn y Ile ; trwy lama ac ad- 
lama ei fysedd addfeinion a channaid, a'r 
hyd tair rhea o dannaa hen delyn Gymreig, 
a'r bon yr anrhegodd Rhya ef ychydig cyn 
marw. 

"Yn wirionedd," ebai hen foneddwr 
parchus, " y maegan eich bachgen gynneddf- 
au godidog; a diammheu Mr. Morgan, y 
bwriedwch iddo gael pob cyfarwyddydangen- 
rheidiol." 

" Y mae ganddo gryn dalent at fiwsig," 
atebai 'r fam, " yr wyf yn cydsynio a chwi, 
mai buddlol a fyddai ei fod tann ofal rhyw 
Gerddor campus, fel y caffo addysg drwyadl ; 
ac nid oes wy bod yn y byd yr enwogrwydd 
y dichon Owbn ddyfod iddo ; o herwydd nid 
yw ef eto namyn deuddeg oed, heb erioed 
gael amgen cyfarwyddyd na dylyn et glust," 

" Y cerddor cywreiniaf o fewn y dref," 
ebai boneddiges ieuangc " ydy w Mr. Short, 
yr Organydd." IV hyn yr atebai Mrs. 
Morgan, " y maent yn dy wedyd hynny, a 
cheiff Mr. Morgan fyned a siarad gyda Mr. 
Short ddydd Lian nesaf, gan fod gennym 
ychydig eiddo, pa well defnydd a wneir o 
honno, na'i roddi at addysg ein plant ? " 

Codai hen foneddigcs dalgref, denen, lwyd, 
na ba erioed yn briod, ei gen hir i fyny a 
dywedai, " Yr wyf yn ofni na chewch fyth 
gan Owbn ystwytbo at ddysgu 'n iawn ; 
achoa y mae plant o athrylith bob amser, 
welwch chwi, fel pe wedi tyngu nad ymos- 
tyngant i ddylyn unrhyw reolau." 

" Yr wyf finnau 'n ofni hynny hefyd," 
meddai 'r fam, " ac y mae Owen bach wedi 
cael ei ffordd ei hun, mewn pob peth er pan 
aned ef hyd yn hyn." 

"Nid yw 'r bachgen yn debyg i blant 
cyffredin," ebai Mr. Morgan, " ac yr ydwyf 
wedi penderfynn er ys talm, mai yn Gerdd- 
orydd y ceiff Owen ei ddwyn i fyny." 

Dydd Llnn, cytnnwyd ar fod i Mr. Short 
roddi dwy wers yr wythnos i'r bachgen ; 
a tbra gadawer hwy gyda 'u gilydd, gellir 
crybwyll max ffaeledd mawr*, mewn rhai 



rhieai, ydyw tybied nad ydyw dysga crefft 
yn cyd wedda gydag awyddfryd naturiol at 
rhyw un gangen neillduol o wybodaeth 
freiniol ac anghyffredin. Ffaith anwad- 
adwy, am y gwyr enwocaf a welodd y byd, 
ydyw eu bod yn weithwyr ymroddol a diwyd, 
gyda'u cyrph, yn gystal a cbyda'u meddyl- 
iau. Deddf gyffredinol, y rbaid i'r amgy- 
ffrediad cyflymaf, a'r syn wyr cryfaf ym- 
ostwng iddi, neu fod mewn colled, ydyw 
llafur. Yr oedd Adda yn llafurio, cyn 
pechu: chwe diwrnod y gweithi, sydd orch- 
ymyn; ac er fod cyiraith Moses yn peri 
gadael cyrrion y maes i'r tlawd, yr oedd yn 
ofynol i'r tlawd fedi y cyrrion hynny. Y 
rhai campusaf mewn celf a gwyddoriaeth; y 
rhai mwyaf eu gorchestion am gerfio a lii wio; 
a'r rhai penaf eu dysg, a fu'n adrodd y 
meddwlddrychan godidocaf, ac yn mynegi 'r 
gwirioneddau puraf, gan wneuthur holi gen- 
edlaethau ł r ddaear yn ddyledwyr iddynt, 
oeddynt lafurwyr gweithgar. Mae peidio a 
gwaith yn magu syrthni, gan dueddu un at 
ffug adfywiad gwlybyroedd meddwol, iV 
suddo mewn diogi, ac i lyffetheirio ei enaid 
mewn musgrellni; ond er hynny, haws gan 
benweiniaid, mewn swydd, yw gwrido wrth 
gly wed iddynt fod yn gweithio gynt, na chy- 
wilyddio wrth wybod mai sogurwyr ydynt 
yn awr. 

Maint bynag ffaeleddau Owen, ac er nad 
oedd ganddo i' w wneuthur ond chwarae 
rhwng oriau ei wersi cerddorol, bu i 'w gyn- 
nydd a'i fedrasrwydd peroriaethol achlysuru 
cenfigen yn Mr. Short, gan beri iddo led 
dybio mai mwy a fyddai ei golled yn her- 
wydd clod y bachgen, na'r elw a dderbyniai 
am ei addysgu. 

Arferai Mr. Short ag ymweled weithiau 
yn nhy rhieni Owen ; ac wedi ciniaw uu tro, 
gofynai Mr. Morgan ei olygiadau am y bach- 
gen. Gwedi rhwyddhau ei wddf, gwneuthur 
gwyneb hir, mai peth yw Miwsig yn gofyn 
astudrwydd dwys, a'i fod yn fath na bu, 
ond i ambell un mewn llawer oes, ailu 
rhagori ynddo ar y cyffredin, dywedai, 
" Gwann yw fy ngobaith am Owen, canysnid 
yw meddylfryd y bachgen ar amgen peth na 
chwarae ; ac o'm rhan i, pe gallwn ond ail 
gychwyn yn y byd, dewiswn fy w yn llafur wr 
wrth y dydd, yn hytrach na bod yn gerdd- 
orydd ; o herwydd, os heb dra rhagori ar y 
cyffredin, ni cheir un enuill oddi wrih y fath 
alwedigaeth, ac er i un y ni dr ech u am 
flynyddoedd, a rhagori llawer, nid yw byw- 
ioliaeth peroriaethydd ond tlawd wedi'r cwbl, 
a digon diystyrllyd yngolwg boneddigion." 



— ■ * 



64 



Y WAWR. 



"Yr oeddwn yn meddwl fod Miss 
Hughes, yr hen ferch, yn ei Ile, pan ddy- 
wedodd nad ystwythai Owen i unrhy w reoi," 
ebai Mrs. Morgan, " am y gwyddwn ar goreu 
na fedrai neb dyeithr wybod y ffordd iV 
drtn ; trwy deg a bod yn dyner y mae trln 
Owen." 

Terfynodd hyn yna, y bwriad o ddwyn 
Owen i fyny 'n Berorydd. Cafodd ei dad 
gan gyfreithiwr ci gymmeryd ynysgrifenydd; 
ond rhwng esgenlusdod Owen, yn ei awydd 
am fod gydag ofFerynau cerdd, a poethnaws 
y cyfreithiwr, aeth y bachgen adref, treuliai 
ei amser yn scgorllyd, oddigerth cael myned 
at yr Eilioneg (Piano-forte) ar droion, a 
mawr oedd grwgnachrwydd ei dad a 1 i fam; 
y rhai a fynych ddywedent wrth ea gilydd f 
na ddeuai fyih ddaioni o'r bachgen, gan wgu 
arno ef, ac amlygu fod ea holi ofal, o byn 
allan, am ei chwaer, Miss Mary Ann. 

Un boreu, gofynai Mrs. Morgan, pa fodd yr 
oedd Owen heb ddyfod at ei forenfwyd; a phar- 
odd i'r eneth fyned i fyny i* w ystafell wely, a'i 
al w. " Bydd y bachgen yn warth i ni, bob 
yn ychydig," ebai Mr. Morgan, " y mae ef 
wedi myned yn rhy ddiog i godi o'i wely." 
I hynny, atebai Mrs. Morgan, "Na, na; 
nid y w hyn ond digwyddiad: y mae Owen ar 
ei draed o'n blaen ni, bob boreu." A chyda'r 
gair, dyna Mary Ann wedi dychwelyd, gyda 
lly thyryn yn ei Iław, ac a'i dododd ar y bwrdd. 
Darllenodd Mr. Morgan y Llythyr iddo ei 
hun, a gwaeddodd, "Dyma ef wedi dyfetha 
ei hun a ninau o'r diwedd !" A gwaeddai 
Mrs. Morgan, "Beth sydd, beth sydd? 
Gadewch glywed y llythyr ; ai Owen a 
ysgrifenodd hwn yna?" Cafodd a darllenodd 
y llythyr canlynol : — 

" Anwyl Dad a Mam, a'm Chwaer serchog, 
Yr ydwyf gwedi U wyr flino ar fyw: gwas- 
traffwyd fy amser, nid oe3 gennyf gelfyddyd 
nag arian, a diflasais ar eich grwgnach mawr: 
gan hynny, penderfynais gynnyg am ddull 
newydd i fy w ; nid yw yn un dyben i chwi 
holi, na chwilio am danaf, oblegid gofalaf 
am guddio 'r oll o'm hysgogiadau yn eithaf 
dirgel oddi wrthych. 

Yradrechaf am ryw lwybr i allu cyr- 
haedd gafael ar offeryn cerdd. Byddwch 
wych, anwyl dad a mam, a'm serchog chwaer 
Mary Ann. Eich mab a brawd, 

Owen D. Morgan." 
"O! dy blant di Mary," — ebai Mr. Mor- 
gan. " Fy inhiant i," meddai Mrs. Morgan, 
"ai nid ydynt yn blant i chwithau hefyd 
David?" Ond nid oedd amser i'w goili; 



ymaith ar tad, y naill ffordd; ymaith a 
chenad, y ffordd arall; ac aeth y fam a'r 
ferch i ryw leoedd, a phawb yn chwilio, gan 
ymholi am Owen. Dychwelasant adref heb 
na siw na miw o'i hanes; a gwedi wyło a 
gwaeddi gryn lawer, dechreuasant a gofyn 
i'w gilydd a oedd gan y bachgen ychydig 
arian, a dillad i'w newid, gydag ef. Mawr 
a fu gofid y rhieni, a Mary fach yn wyloY 
dagrau *n hidl am ei hnnig frawd. An- 
wylyd ei fam oedd Owen, ond ba i flynydd- 
oedd wisgo ymaith ychydig o'u hiraeth; er 
hynny, mynych yr adroddai 'r fam ei breu- 
ddwydion yn herwydd ei phlentyn, a goli- 
wyd mor ddi rybydd. 

Un tymhor haf, aeth Mr* Morgan, ei wraig, 
a'i ferch, i yraweled a pherthynas yn ŁJoegr. 
Papy r wyd holi barwydydd y dref Ue'r aeth- 
ont gydag hysbysiad y cynnelid Cydgerdd yn 
yr hw£r hynny, o fewn y Uysdy, gan un 
Signor Voquansi; a chan mai mawr oedd 
awydd Mrs. Morgan, a Mary Ann, aro gael 
clywed Cerddor mor enwog a phoblogaidd, 
a hwythau 'n bobl uchel, ac yn deall Saes- 
oneg, prynodd Mr. Morgan docynau, ac 
aethant i wrandaw ar y gwr dyeithr o wlad 
beli, a dywedent y dichon i Mary Ann gyf- 
arfod gyda darpar gwr. 

Er fod yno lawer o rai campus yn chwarae 
miwsig, y Signor Voquansi oedd biau'r clod; 
a chwareuai hyd ues oedd yr Eilioneg, y 
delyn, y chwibanogl Almaenaidd, y grwth, 
a'r udgorn, rhwng ci ddwylaw, y naill ar ol y 
Hall, megys yn siarad peroriaeth felos, gan 
rwymo V gwrandawyr yngafaelion s«yn 
ddeniadol ac annysgrifiadwy. 

Gwedi hyfryduY lliawa, daeth y Signor yn 
mlaen, ar yr esgynlawr, i ddiolch am gym- 
maint torf. Gyda ei fod yn ymadroddi, 
ewympodd Mrs. Morgan, mewn Uesmair ; 
gwaeddai Mary, ymdrechai Mr. Morgan i'w 
chynnal, a daeth y Signor a gwydriaid o ddwfr 
iddi; ac ar ei bod yn dadebru, dododd ei 
dwy law am wddf y Signor, tra'r oedd yntan 
felly iddi hi, gan gyd wyło a chyd gaaano; 
y fam a'i phlentyn a gawsant afael ar en 
gilydd! 

" Fy mab, fy mab !" ebai Mr. Morgan, ac 
eisteddodd fel un ar goili ei synwyran ; traY 
oedd Mary Ann, ferch ieuangc deg yr olwg, 
yn wyło gan afael yn mraich ei brawd. 

Cymerodd Owen ei fam a'i chwaer, fraich 
yn mraich, ynghyd a'i dad, ac aeth gyda 
hwynt iV cerbyd. Wedi cyrhaedd y llety, 
dywedaiY fam, "yn awr, fy machgen anwyl 
i, gan i ni gyfarfod, ni bydd i ni ymadael 
byth mwy." lJ Na wnawn bytb," ebai Owen 



GWYNT. 



65 



"ond y mae gennyf air i'w ddy wedyd wrthych. 
Yr wyf yn briod — ac — ni waeth i chwi gael 
clywed y cyfan, — yr ydwyf dad i dri o blant." 

Syaodd y rhieni, a dywedai Mary Ann, 
"Rhoddaf gyfran o bob pcth sy gennyf, 
iddynt hwy-" 

Pan ddywedai Owen mai angenrheidiol 
iddo fyned at ei wraig a'i blant, deisyfent 
iddo anfon am danynt; eithr nis gwnai, heb- 
law rhoddi addewid y denat a hwynt i foreu- 
fwyd tranoedd. Aeth ymaith, ac ni chysg- 
odd ei rieni nemawr, y nos honno, o herwydd 
meddwlac ymddyddan am eu mab,agollwyd 
ac a gafwyd. 

" Pe byddai gennyf blentyn arall "—ebai 
Mr. Morgan. " Gwarchod pawb," meddafr 
wraig, y mae gyda ni ddigon o wyrion iV 
maga." — " Na, nid hynny yw fy meddwl," 
eb yntau, "ond pe byddai gennyf gant, 
gofalwn am iddynt gael dysgu crefft bob nn." 
u Ie pe byddent fechgyn." meddai hithau. — 
w Nid yw wahaniaeth ai bechgynaigenethod," 
ebai Mr. Morgan, " dyma Mary Ann heb fod 
o nn Ileś i wr ; obi egid ni fedr hi na choginio, 
na goleni, na thrwsio dillad: a phe cawsai 
Owen grefft, a dysgu miwsig yr hwyr, yn 
Ile myned i gyffeillach rhai gwylltion, bnasai 
gartref o hyd, ac yn gysur i ni." "O ba le 
j daeth y feth beth i'ch meddwl? Gofynai'r 
wraig: "0'm pen a'm calon," ebai Mr. 
Morgan, " ac amlwg i mi, mai ffolcdd mawr 
ydyw esgenluso rhoddi celfyddyd i blant." 

Tranoeth, daeth Owen, ei wraig, a'i dri 
phlentyn, i foreufwyd; ac wedi darfod o Mrs. 
Morgan farnn fod y plant, nn yn debyg i'r 
gwr, yr ail iddi ei hun, ar trydydd i Mary 
Ano, aeth Owen dros ei hanes. 

Teithiodd bel la f a allodd y boren, ar ei 
ymadawiad: pan ddaeth angen bwyd, aetb i 
ofyn dwfr, gan ffaela a gofyn tamnaid; eithr 
gorfuwyd ef i ofyn hwnnw, a chafodd yn 
lled dda, tra ei ddillad yn lan a threfnus. 
Goddefodd lawer o eisiau, a chysgai, aml 
noswaitb, mewn hćn ysgnborian. Ó*r diwedd, 
cyfarfa ahaid o Sipsiwn ; cafodd fyned gyda 
hwy, am y medrai chwarae'r grwth yn lled 
dda, a mawr y rhyfeddodan a welodd gyda 
hwy yn herwydd dylni rhai *n gofyn tesni 
a swyngyfaredd. Gadawodd y rhai hynny, 
a chytnnodd i ddylyn chwareuwyr; cyn- 
nygiodd chwarae, dair gwaith ; a thair gwaith. 
yr hwtiwyd ef oddiar y chwareufwrdd ; ond 
cafodd aros gyda hwy, fr dyben o chwythn 
ndgorn, ynghyd ac ymarfer a'i ddewis offer- 
ynau cerdd. Wrth deithio, daeth yn adna- 
byddus gyda merch a enillai ei thamnaid 
trwy gann cerddi, ar hyd a lled gwlad a 



thref ; y gantores honno yw ei wraig, " ac," 
ebai ef, '* ni chymmerwn yr holi gyfoeth 
sydd yn y byd am Sarah; bu gyfeilles 
ffyddlon i tni mewn tlodi, bn gynnorthwy 
mawr i mi yn fy ngalwedigaeth, o gynnal 
cydgerdd draw ac yma ; a phe beth bynnag 
a ddaw o honwyf gyda chwi, fy anwyl rieni, 
rhaid i Sarah, eilnn fy serch, gael rhan o 
bob da: eithr os gwgu a wnewch, yr wyf 
eithaf boddlon i gymmeryd a ddelo gyda hi, 
fy nghydmares dirion a hawddgar." 

Wyło yr oedd y fam, pensynnu yr oedd 
Mary Ann, rhyfeddu at wychder cartref ei 
gwr yr oedd Sarah, bwyta yr oedd David, 
Mary, a George, a myfyrio yr oedd Mr. 
Morgan. Yn mhen enyd, aeth Mr. Morgan 
allau o'r t£; ac ar ol dychwelyd, ciniawa, 
ynghyd ag ymddyddan Uawer, dywedai, 
*' Ymwelais a'r Ofieiriad, ynghyd a phen- 
aethiaid y plwyf j cefais le i Owen fyned 
yn Organydd y Lian ; ceiff ddau gant o ban- 
nan y flwyddyn ; ceiff fy w yn y bwythyn 
sydd o fewn yr ardd, gerllaw *r peritref ; 
rhoddaf ei blant mewn ysgol ; mae'n debyg 
y bydd i Mary Ann briodi cyn hir"— "Gyda 
phwy, fy nhad?" Gofynai Mary Ann, gan 
daclnso ei g w alit, <4 nid ocs gennyf y fath 
fwriad yn bresennol." " A gofałaf " ebai, 
Mr. Morgan, "am i'r plant by chain, gael eu 
hyfforddi mewn rhyw alwedigaeth a ennillo 
iddynt en bara." 

Daeth Owen i enwogrwydd a pharch; 
priododd Mary Ann gydaLlawfeddyg ; tyf- 
odd y plant yn brydferth; a mawr yw 
dyddanwch yr hen bobl ; ond, er rhyfeddu 
Uawer at diriondeb rhagluniaeth, y maent 
wedi dyfod i'r gred, os yw bendith fel y 
gwlaw, yn irciddio a ffrwytho 'r tir, eu bod 
hwythau, a phawb, fel yr Amaethwr, a dy- 
ledswydd arnynt i wrteithio a hau had da: 
deallant fod i bob athrawiaeth ysgrythyrol 
dueddiad ymarferol; a chan ddeall a chredn 
felly, bu i'r holi deulu gyflwyno eu hunain 
i'r Arglwydd, ac wedi hynny iV bobl, gan 
obeithio y bydd i'w hanes annog amryw i 
ofalu am osod eu plant mewn rhyw alwedig- 
aeth fuddiol; a gadael iddynt gael ychydig 
oriau, hwyr a boreu, i astudio barddoniaeth, 
cerfio, darlunio, neu beroriaethu, os digwydd 
fod ynddynt dueddfryd taag at y cyfryw, 
neu duag at gyffelyb gelfyddydau breiniol. 



GWYNT. 



Ddaellenydd hawddgar, — 

CTHMH£U,WTO | nj, e g fe innodi a d»n 



66 



Y WAWR. 



am wrthDeidiolrwydd awyr, i egluro ychydig 
am y gwynt : yr hwn sydd golofn o awyr 
mewn symmudiad, yn chwytha o unrhyw 
pwynt terfyngylchol i'r pwynt cyferbyniol ; 
a'i ymdaith gyffredin yn 10 troedfedd yr 
eiliad. Pan y chwytho 'n gryf neu gyflym, 
gelwir ef gwynt uchel, yn symmud tros 50 
milltir yr awr ; a dy wedodd Dr. Lind iddo 
ef ganfod, trwy brawfchwiliad, fod symmud- 
iad gwynt uchel, un amser, mor gyflym a 
93 milltir yr awr; yr hyn a sicrhawyd 
trachefn gan awyrdaith M. Garnerin mewn 
awyrfwlen i Colchester. 

Dywedasora, yn ein traethawd am wrth- 
neidiolrwydd awyr, y pwyswasga'r cyfry w 9 n 
gyfartal yn mhob cyfeiriad; y teneua gan 
chwyddo *n llonaid chwysigen lipa, ond dal 
y cyfryw *n agos at wres: hefyd, ond teneuo 
awyr trwy ei sammud ymaith gydag awyr- 
sugnedydd; ac y gwnai awyr mewn costrel, 
hanner llawn o arian byw, ymdeneuo, a 
chwyddo hyd nes gwthio'r arian byw i fyny 
pibell a ddoder ynddo. Fel y torai pwysan 
'r awyrgylch gostrel heb ynddi awyr, felly 
y torai awyr o'i mewn y gostrel, pe ei dodid 
mewn awyrsugnedydd ; ac y mae V holi 
engraifitiau hyn, a'u cyffelyb, yn dangos y 
gwrthnaid awyr i wagle, ac i le y byddo 
awyr denenach na'i hunan. Yn awr, dealler, 
fod gwynt, neu chwythiad awyr, yn cael ei 
beri gan deneuad neu ynte gan dewychiad yr 
awyrgylch yn herwydd gwres, oerni,neu fellt. 
Y prif weithredydd neu allu, yn rheoleiddiad 
y gwynt, ydy w yr haul, ffynonell goleuni a 
gwres ; pe byddai holi arwynebedd y ddaear 
yn llyfn, a phob rhan tan gyfartal ddyhnwad 
yr haul, chwythasai bob amser o'r dwyrain. 
Ond gan nad yw dylanwad yr haul ond par- 
baus yr un gerllaw y parthau cyhydeddol, 
rhwng y trofanau, ac yno ond ar y cefnfor- 
oedd yn unig, rhaid yw i'r parthau eraill o'r 
ddaear gael gwyntoedd yn afreolaidd; ac o 
ganlyniad, pan ddigwydd cyfnewidiad gwres 
neu oerni yn unrhyw ran o'r awyrgylch, 
teneuir hi gan y gwres, a thewychir hi gan yr 
oerni, fel y bydd i'r awyr o amgylch gael ei 
osod mewn symmudiad, o herwydd yr ym- 
egniad sy mewn awyr, trwy ei wrthneidiol- 
rwydd, i ddwyn ei han iV sefyllfa flaenorol, 
gan ddyfod yn ogyfartal ei bwyswasgiad yn 
mhob cyfeiriad. 

Mae Gwres yn teneuo awyr orphwysol 
bob amser, ac felly yn ei hysgafnhau; yna, 
mae'r awyr oer, na theneuwyd, yn rhuthro i 
mewn at gyflenwi'r cyfwng, a dyna V achos 
o'r ffrydiau awyr a deimlir pan mewn ystaf- 
ell gynnes, ac yn agos at dftn neu ddrws yr 



ystafell. Mae Oerni yn y gwrthwyneb, yn 
tewychu awyr, ac felly yn ei gwneuthur yn 
drymach ; a bod trymder awyr yn peri petii 
cynnesrwydd, yw y rheswm nad yw'r parth- 
au gogleddol o'r ddaear yn hollol ddi drigol- 
olion ; am y gwnaY cynnesrwydd, o herwydd 
trymder awyr, y tro i raddau yn Ue difyr- 
ol wrea yr haul. 

Er hwyluso'r cof, cawn rannn 'r gwynt- 
oedd i dr i dosparth. Gwyntoedd crefftwrol: 
Masnachwyntoedd, a Gwyntoedd amrywioL 

1. Gwyntoedd crefftwroly (Trade winda,) 
a elwir felly o herwydd eu bod yn gyfleus 
mewn galwadau morwrol. Yn y Mor Wer- 
ydd, a'r Mor Tawel. rhwng 30° Gogledd a 
30° Deheu, chwyth y gwynt yn barhaus o'r 
dwyrain; a chwythasai felly, o fewn y ddwy 
radd a nodwyd, ar draws Affrica ac America, 
oni bai ei rwystro gan y mynyddoedd nchel 
$y'n gorwedd ynghyfeiriad Gogledd a De ; 
yn neillduol yr Andes fawr yn America, j 
mynydd Atlas, y Lloer, a'r Llewod yn 
Affrica. Yr achos o'r gwyntoedd crefftwroi 
y w symmudiad diwrnodol y ddaear ; yr hoa 
gan droi o'r gorllewin tua'r dwyrain, a wna 
i'r parth hynny, a fyddo 'n uniongyrchol tann 
yr hanl, gael ei boethi, gan deneuo ac ysgafn- 
bau yr awyr; yna, i ddwyn y cyfartalwch 
yn ol, y mae'r awyr drom a thewaiddyn 
rhuthro i mewn, o'r gogledd ac o'r de ; fel, o 
herwydd hynny, gwneir i ffrydiau o awyr 
chwythn mewn cyfeiriad hollol wrthwyneb i 
drofa 'r ddaear, gan ddylyn llwybr ymddang- 
osol yr haul, o'r dwyrain i'r gorllewin. 
Gerllaw yr eithafoedd gogleddol, y mae*r 
gwyntoedd crefftwroi yn chwythn rhwng y 
gogledd a'r dwyrain; ac yn agos i'r eithaf- 
oedd deheuol, rhwng y dehan a'r dwyrain. 

2. MasgnachwyrUoeddy (Monsoona). — 
Tybir gan rai, fod Monsoons, yn llygriad o'r 
gair Monseen, yr hwn yn Arabaeg sy'n ar- 
wyddoblwyddyn, ac y mae'r gwyntoedd a 
elwir felly, yn rhai cylchol, yn chwythn un 
ffordd am chwe mis; ac am chwe mis araU, 
yn chwythn mewn ffordd hollol iV gwrth- 
wyneb. Y Ueoedd en ceir yn benaf, ydyw*r 
Mor Coch, Mor Arabia, a 9 r rhanan gogleddol 
o gefnfor India, ynghyd a mor China. 

Nid y w'r masgnachwyntoedd yr un, mewn 
perthynas i'r pwyntiau y chwythant o hono, 
nac mewn perthynas i'r amseroedd y newid- 
iant eu pwyntiau. Nid peth a wneir mewn 
eiliad yw en cyfnewidiad, am y byddant 
weitbiau amryw wythnoaan cyn dwyn hollol 
gyfnewidiad oddiamgylch, yn ystod yr hwn 
amser, bydd ar wahanol brydian dawelwch, 
amry wiol wyntoedd, acystormydd rhnthrog, o 



AMRESYMMEG. 



67 



gyffelyb natur i'r rhuthrwynt chwrliog yn yr 
India Orllewinol; a gelwir y tymhestloedd 
hynny, gan forwyr, yn " Toriady masonach' 
tcyntoedd i fyny. n Ar ochr orllewinol mor 
Arabia, deuant i mewa oddeutn mis Medi, 
yn cbwytbn o'r pwyntiau gogledd ddwyrain, 
i'r pwyntian de orllewin, hyd i fis Ebrill; 
pryd y newidiant gan chwythu mewn cyfeir- 
iad gwrthwyncb, ar hyd y rhan arall o'r 
flwyddyn. I orllewin Sumatra, a Malacca, 
ar ogledd y cyhydedd, ac ar hyd arfordir 
Cambodia a Chin a, yn hollol drwy Philippine, 
gan belled a Japan, chwythant yn ogleddol a 
deheuol bob yn ail eh we mis; dawV un gog- 
leddol i mewn oddeutn Hydrę f neu Tach- 
wedd, a'r un deheuol oddeutu Mai. Nid yw 
y rhai yna mor reolaidd a'r rhai sy'n Mor 
Arabia. 

Canfyddir yr unrhyw gyfeiriadan gogledd- 
ol a debeuol gan y gwyntoedd byn, rhwng 
Sumatra a Java Fr gorllewin, a Guinea 
Newydd i'r dwyrain : ond yr banner cyntaf 
o*r flwyddyn, gogwydda 'r masgnachwyntoedd 
yno at ogledd orllewin. a'r hanner olaf i'r 
de ddwyrain ; mae y rbai byn yn dechren 
fis neu eh węch wythnos cyn i rai mor 
China ddyfod i mewn, ac yn llawn mor 
amrywiog. 

3. Gwyntoedd Amrywiol, yw y rbai 
hynny na chadwant gylch serydlog, fely rhai 
sydd yn ein gwlad ni 'n feunyddiol, a'r rbai 
a newidiant weithiau i bob pwynt ar y 
cwmpawd mewn ychydig oriau. Ceir y rbai 
byn gan amlaf yn y parthau gogleddol a 
deheuol i'r ddaear, y tu hwnt i 30° i'r lled- 
red gogledd neu ddehau. Y prif bwyntiau, 
o'r rbai y chwyth y gwyntoedd yn Lloegr 
yw gogledd ddwyrain a dehau orllewin: y 
blaenaf gan amlaf yn Ionawr, Mawrth, Ebrill, 
a Mai; yrolaf am eh we mis; a'r mis arall o 
bob pwynt yn gyfnewidiol; eithr, a chyfrif 
trwy *r flwyddyn, o'r gorllewin y mae gan 
fynychaf o lawer. 



HTITO&DDZABAU. 

♦ -— 



IEITHADUK. 



Am y Moddau. 

Egluro'r amrywiol ffyrdd sydd i dreiglad 
berf y mae'r Moddau (Moods), at amlygu 
gwahanol fwriad y meddwl yn y modd y 
byddo *r hanfod, y gweithrediad, neu y 
goddefiad, yn cael ei adrodd. Chwecb modd 

Ctf. 2 



y sydd i ferf; sef, Mynegol, yn cyboeddi 
neu fynegi unrhyw beth. " Nid yw cyfiawn- 
der yn hepian ;" neu mewn gofyniad, "Pwy 
a ddawgyda mi? 9 — Gorchtmynol, "Portha 
dy elyn." Galluogol ; medraf ddywed- 
yd; gcdlaf weled; mynnaf fyned; dylai 
ddeall ; a chynnorthwyir y modd hwn weitb- 
ian gan fel y neu fel yr ; megys, "Arwain 
di m, fel y delom ; a chyfarwydda di ni, fel 
yr elom." Dymuniadol ; yn arwyddo deis- 
yfiadam unrhyw beth; fel, "O! Na bai *r 
bobl yn cly wed, na wrandawent, ac nad ys- 
tyrient eiriau gwirionedd." Ammodol; mae 
gan y modd hwn os, pe, ped, neu ryw gy- 
sy lit i ad arall bob amser ; a chan yr arwydd- 
occa beth dan ammod, cymmhelliad, neu dyb- 
osodiad, y mae'n gysylltiedig a berf arall 
fynychaf; megys, " Os gwnai uniondeb, ti a 
gai les; ond os na wnai, derbyni gosp. Ped 
elai, cai arian ; ond pe cysgai, cai golled." 
Annherfynol; dengys hwn y ferf yn ei 
synwyr helaethaf, a mwyaf cynnwysfawr, 
heb unrhyw gaethiwed gan rif na pherson, 
eithr yngwbl rydd ; megys, canu, dywedyd, 
rhodio, Berf annherfynol ydyw ffurf wr- 
eiddiol yr holi ferfau eraill, a rhagflaenir 
hi mewn rhai ymadroddion gan y Ha- 
fariad i; megys," Mynegfystgyfarwyddo'r 
teitbwyr. 



AMRESYMMEG. 

Pen. IX. — Tboadigaeth Gosodiadau. 

Y naill osodiad yn gasgliad cyfreithlawn 
oddiwrth y Hall trwy trawsosodiad geiriau 
ydyw troadigaeth amresymegol. Gelwir y 
gosodiad gwreiddiol y dychwelydd, aV un a 
gesglir oddiwrtho y troedig. Mae tri math 
o houynt ; y sengl, yn yr hwn y ceidwY 
troedig faintiolaeth ac ansawdd y dychwel- 
ydd; y troadigaeth digwyddiadol, yn yr hwn 
y llaiheir y maintioli ond y cedwir yr an- 
sawdd : a'r un trwy drawsosodiad, yn yr hwn 
y newidir yr ansawdd. Arferir y rhy wog- 
aeth yma, rhai megys Nagyddion cyffredinol, 
a chadarnyddion neillduol; rbai yn gadam- 
yddion cyffredinol trwy ddigwyddiad; a rhai, 
yn nagyddion neillduol, na ellir eu troi heb- 
law trwy drawsosodiad ; a chan nad arferir 
yr olaf ond anfynych, dywedir yn gyflredin 
eu bod yn fath nes gellir eu troi. 

Gelwir hwy gan yr hen Amresymegwyr, 
Troir A i I. 

„ E i E. 

„ IiL 

„ O nid yw droedig: sef, 



_ 



68 



Y WAWR. 



er dywedyd fod pob dyn yn anifail, nia gellir 
troi'r geiriau a dywedyd fod pob anifail yn 
ddyn; "nid yw rhai anifeiliaid yn ddynion; 
nid yw rhai dynion yn grenlon ; nid yw rhai 
dynion yn wynion." 

Troadigaeth trwy drawsosodiad yw troi 
geirian gwrtbwynebol Pr gosodiad; fel, "mae 
pob dyn yn anifail," yn cael eu troi, "y 
peth bynnag nad yw anifail nid yw yn 
ddyn." 

Yr unig ffordd i droi negydd neillduol yw 
trwy drawsosodiad, gan ystyried y gosodiad 
yn gadarnhad neilldaol ; fel, "nid yw rhai 
anifeiliaid yn fodan rhesymol," yn cael ei 
droi, <ł mae rhai bodau, nad ydynt rhesymol, 
yn anifeiliaid." 



HYAWDLEDD. 



GWRTH-DDULL. 

Benthyca gair o'i briodolder i arwyddocad 
anmhriodol yw Gwrth-ddull. T bryniau 
tragywyddol, sydd engraifffc ; priodol ystyr y 
gair tragywyddol yw parhad annherfynol, 
ond a fenthycir i arwyddo hir arosiad y 
bryniau. Celaneddau eich eilunod, sydd 
siampl arall ; pentwr o gyrph meirw y bu 
bywyd ynddynt yw celaneddau ; ni bu *r 
eilunod yn fyw; eithr benthycir y gair i 
arwyddo eu ffieidd-dra. Yn y duli hwn 
yr arferir geiriau priodol i synwyrau 'r 
corph, am weithrediadau cynneddfau 'r 
meddwl ; megys, gweloddei fod ar fai, yn He 
deallodd. 



PRYDYDDIAETH. 



Ynoltn unodl Cyrch. 

Unodl cyrch, a gynnwys wyth-sttl-ar- 
hugain; sef, saith yn mhob un o'i bedair 
Hinell; y ddwy fraich gyntaf fel pennill o 
gywydd deuair hirion, a'r pen olaf yn ateb 
iddo fel awdl gywydd; yn y modd hyn: — 

Os cludydd y casgliadau, 
Parhai 'n o hir heb brinhau ; 
A cheir y gwln, iach yw 'r ged, 
Diwy fyned i ryw fannau. 



ESBONIAD ENWAU GWYDDOROL. 



Air, te— Gwel y Gyf. 1. t. d. 239, 240, 
264. 



Analeimg, Dadglymol ; sy garreg a gan- 
fyddir mewn pentwr o risial, a ddodwyd gan 
ddwfr, yn agenau Ilifiadau celyd mynydd- 
oedd tanllyd. Tawdd yngwres chwyth- 
bibell i fath o wydr hanner tryloyw. Gelwir 
hi hefyd Cubizite. — Eglnrir yn mhellach, 
tann y gair Polarisalion ofLigld. 

Angle, Ongi ; pan gyflyrddo blaen llinell 
unionsyth, gyda blaen llinell unionsyth arall, 
gan fyned yn mbellach bellach, hyd iV dau 
flaen arall, ffurfiant gilfach, a elwir mewn 
Tirfesureg yn ongi. . Mewn cylch, gelwir y 
He cyfbell oddiwrth y llinell gron yn ganol- 
bicynt; y llinell gron, amyylehedd; llinell 
ar draws y cylch trwy V canolbwynt, *ry- 
fesnr ; a'r rhannau o'i bobtu, Hanner cylch- 
edcL Rhanner yr amgylchedd i 860 o 
rannau cyfartal, am yr ystyrir pob cylch yn 
cyunwys hynny, yna, bydd y ddan hanner 
cylch yn gant a phedwar-ugain gradd bob 
un, ac a nodir, 180°. Tynner llinell o'r 
canolbwynt, trwy un hanner cylch, a cheir 
daubedwarparth, yn 90^ bob un : o'r canol- 
bwynt tynner llinell rhwng y ddwy arall, 
yn yr haner cylch, a cheir ongi o 45°, a gel- 
wir y gyfran o'r amgylchedd rhwng dwy 
linell yr ongi yn fwa, Rhennir pob gradd 
i dringain mynud, a nodir 60', a'rrhai hyn- 
ny i driugain eiliad, a nodir 60". Geiwir 
rhwng dwy linell unionsyth ;o f r canolbwynt 
at yr amgylchedd, un i on -ongi; y Hinell at i 
fyny, Darbenol i'r llinell tryfesur ; ac nn- 
rhy w linell o'r canolbwynt at yr amgylchedd, 
Hanner tryfesur. Pan fydd ongi yn Uai na 
90°, gelwir y cyfryw, Llymoiigl ; ond os 
bydd yn fwy nag unionongl, gelwir yn Pwl- 
ongL Gwelir etto, tann y geiriau bow, cord> 
secant, sine, łangent, versed sine. 

Angles oflncidence; gwelir tan y geirian 
Rejfakonand Refractwe power. 

Angle of Draught, yr ongi dynnu : pan 
gymmwyser gal I u at dynnu neu rolio corph 
iros arwynebedd gwastad, bydd ganddo i 
orchfygu ei bwysau ei hun, a' i rugliad. Pe 
rhwymid dwy raff, un wrth bob pen i beto 
hir, a dwyn eu dau ben arall trwy fedrwy 
wedi ei sierhau ar ganol cwrr uchaf yr 
arwynebedd y tynner trosto, gwnelai y 
rhaffau hynny yr ongi dynnu, yr hyn ywY 
duli cyflymaf. Y mae gan adar linynau at 
galhau a lledu eu llygaid, yn y duU hwn. 

Anhydrous. — Diddwfr; gwelir tann y 
gair Hydrole. 

Apex. — Pwynt ; gwelir tann y gair com. 







MR. JOHN LLOYD. 



69 



DTYIOW WODBDZO. 



MR. JOHN LLOYD, (Einwn. Mm). 

Ganwyd, a magwyd John, hyd yn bymtheg 
oed, yn Mhwll y Gynan, Món, y flwyddyn 
1 788. Yr oedd yn hoff o lyfr er y n ienangc, 
a'i rieni yn hoff o'u hunig fachgen; eithr 
gadawyd ef a'i ddwy chwaer, Jane, a Mary, 
yn amddifad, heb na thad na mam, cyn ei 
fod ond ychydig fisoedd tros bedair-ar-ddeg 
o flynyddoedd ei oedran. 

Tybiai Uawer fod i'r plant amddifad gyn- 
northwy, cyd rhwng y tyddyn a'u hewythr, 
yr hwn oedd wr Ued gyfrifol mewn byd ac 
Eglwys; ond ni bydd i ni łych wino ein 
dalenan gydag enw yr ewythr hwnnw. 
ArferaTr ewythr a gwahodd John i'w dy 
Uawn ; a pherswadiai ef i gymmeryd ei gyf- 
nither a*i gwr i gyd fyw ag ef, yn Mhwll y 
Gynan: a merch oedd y gyfnither honno i'r 
ewythr. OV diwedd, cafwyd gan y bachgen 
ysgrifena ei enw wrth ról o femrwn ; ac yn 
fuan, ar ol hynny, trowyd y bachgeD, a'i 
ddwy chwaer, tros y drws, o herwydd iddo 
roddi ei enw wrth weithred adrosglwyddai 'r 
tir i'r gyfnither, i'r hyn yr hudwyd John, gan 
yr ocheneidiwr hir et wyneb a rhagrithiol. 

Aeth.y chwiorydd i wasanaetha pendefig- 
ion; tramwyodd Jane gyfandir Ewrop, gyda'r 
teuiu a'i cyflogodd: teithiodd Mary gryn 
lawer: ac y mae nn o'r ddwy yn fyw, ac 
yn gysurns ei hamgylchiadan yn Sir Benfro. 

Cychwynodd John, o Fon, a chanddo grys 
ac hosanan mewn cadach, yn y naill law ; 
ffon 301 y llaw arałl; gwisg gref a gwledig 
am dano ; a phum swllt yn ei logell. Aeth 
hyd i Ddinbych, a cbyfarfyddodd gyda'r Dr. 
W. O. Pagh, awdwr y Geiriadur Cymraeg 
a Saesonaeg, yr hwn oedd berthynas iddo ; 
a chafodd bum punt gan y gwr boneddig 
hawddgar ; yr hyn a dybiai John ynfentkyg, 
o herwydd mai &m/enthyg arian ygofynodd. 

Aeth gyda 'i ariau i Manchester ; cafodd 
waith mewn cadwfa gotwin, cadwodd ei hun 
yn yr ysgolnos, emiillodd a chynnilodd ngain 
punt, ac aeth i Lundain, gan dybied y caffai 
waith gwell yn y ddinas fawr honno. 

Wedi cyrhaedd y brif ddinas, ymwelodd 
a'r Dr. W. O. Pagh, a chynnygodd iddo *r 
pum punt a ystyriai 'n ddyledus arno, am a 
gafwyd yn Ninbych; eithr hysbysodd y 
boncddwr dysgedig ef, mai rhodd oeddynt. 
Ymroddodd i ddarllen, dododd ei hun yn yr 
yegol nos, a chwiliodti yn aflwyddiannus am 
waith, hyd oni ddaeth ei ugain punt, er 



by w 'n gynnil, i'r ister o un darnchwechein- 
iog. Yn ol treulio boregwaith heb ymborth, 
prynodd werth tair ceiniog o gig eidion, 
oddeutu un ar y gloch, gan gigydd yn Fore- 
street; talodd iddo 'r chwechyn, a rboes 
hwnnw chwech a ddair ceiniog yn newid, 
trwy gamsynied. Dywedai wrth y cigydd 
iddo ei demptio, gan fynegi ei amgylchiad 
ar y pryd; cymmerodd y cigydd y naw 
ceiniog yn 61, a rhoddodd iddo ddarn dau 
swllt a chwecheiniog. Ar hynny, dygodd y 
mab ienangc ei gig i dy tatara i'w gogtnio ; 
ac wedi bwytta, darllenodd Newyddiadur, a 
gwelai fod eisian Ysgol Feiste, yn y Ile a 
elwir " Sir John Cash'3 School, 1, Church 
Row, Aldgate Street, London •/' ac heb oedi, 
ceisiodd foddion i ysgrifenu Uythyr, at y Dr. 
W. Owen Pugh ; a'r canlyniad a fu cael y 
swydd ! 

Gwedi blynyddoedd, dodwyd yr Ewythr, 
yngharchary " KiDg's Bench," am ddyled; 
ymwelodd Mr. Lloyd ag ef, a chan dynnn 
aur, llonaid llaw, o'i logell, cyfrifodd bum 
gini, a'u dodi y naill ar ol y Hall, yn llaw ei 
ewythr; a dywedodd, •' Yr wyf yn awr yn 
cauu'n iach a chwi, ac nid oes gennyf fwriad 
i ymweled a chwi mwy, byddwch wych." 
Cafodd yr ewythr gini am bob swllt a gawsai 
John wrth gychwyn o Fon. 

Bu'n athraw i amryw fechgyn p6ndefigion> 
ac, yn eu mysg, i ddau fab y Dug Welling- 
ton. Cyfansoddodd gan Saesoneg i'r ddau, 
yn dechreu gyda, 

" Oh ! Alfred recollect this truth, 
Spring is another narne for youth, 

And swift away it flies : 
Thou tread'st upon enchanted ground, 
'Tw sweet delusiun all around, 

But soon, — too soon it dies. 

Cyfieithwyd y penillion gan y campus Mr. 
Robert Owen, Eryron GwylU Walia. . 

Y cais cyntaf, o eiddo Arglwydd New- 
borough, wedi ei fyued i'r Seuedd, tros Sir 
Gaeruarfon, oedd myucd a' u tai oddiar bobl 
weitbgar, yn mhlwyf Llandwrog; y rhai a 
gawsant dir i adeiladu arno gan dad yr aelod 
Seneddol hwnnw ; ond trwy ymdrech wlad- 
garol Griffith Davies, Ysw. •* Guardian 
Asmrance Office, Lombard Street," a chyn- 
northwyon Mr. John Lloyd, attaliwyd y 
trais. 

Gwladwriaethwr, yn caru Rbyddid cyd- 
wybod pleidiau crefyddol, oedd Mr. Lloyd ; 
ac o herwydd hynny, ysgrifenodd amryw 
Lythyrau, i'r " Times" o blaid rhyddfrein- 
iad y Pabyddion, yn gyfeiriedig at Syr 



70 



Y WAWR. 



Robert Peel ; ac ar gais Syr Robert, argraff- 
wyd hwynt yn llyfrynau iV dosparthu yn 
mhlith mawrion y wladwriaeth. Yr oedd ef 
yn ysgolhaig campus ; yn bynod barod 
raewn Mesureg, Daiaryddiaeth, Seryddiaelb, 
Ffrancaeg, Italaeg, Ellmynaeg, Groeg, Lladin, 
Saesonaeg, a Chymraeg ; medrai bob math 
o ysgrifen addurniadol; ac ysgrif nn o'i 
ysgoleigion, yn nnol a'i gyiillon ef, yw yr nn 
hardd sydd ar bared ystafell y Cymreig- 
yddion, yn Llandain am Ełusengabwch. 

Yr oedd ef yn boff o gyfansoddi aml i 
ddarn barddoniaeth : gwnacth gan dda i* w 
cbwaer Jane, pan yr oedd hi yn yr Idal ; ac 
wrth ei ganiadan y dodaTr ffug enw, Einion 
Mon. Darlithiodd yn gampus lawer tro, yn 
y "Literary Institute, Aldersgate Street" ac 
ynghyfarfodydd y Cymreigjddion ; a chym- 
merodd ni gydag ef, amryw brydiaa, i 
wrandaw ar Syr Robert Peel, Canning, a'r 
presennol arglwydd Brongham. 

Haelionus i' w ryfeddu ydoodd ein hoffas 
gyfaill Mr. Lloyd ; yn y flwyddyn 1328, 
cadwodd ni gyda bwyd, a Uety, a golchi, 
a mynych bynt,o'n mynediad i Lundain, yn 
mis Awst, hyd nes cawsom le i ysgrifenn 
gyda John Hornby,. Yswain, Smthin 9 8 Lane, 
yn mis Hydref. 

Pan mewn cwmniaeth gymmysg, cym- 
merai bibell, byddai ddistaw, a sylwai *n 
fanwl ar ymddygiadaa, ac ar ymadroddion 
dynion ; a nodai hynny mewn llyfr, yn ol 
myned adref. Un tro, gofynai dyn am 
ganiatt&d i ddangos a fedrai gyda'i lais 
cyllaol, ( Ventriloquism). Rhwystrai gwr y 
t£, annogai nn aiall, daliai 'r dyn i cdryeh 
ar y bobl, ac ebai Mr. Lloyd wrthym, 
•' Gadewch weled a ddaw o ddyfal barhan :" 
— llwyddodd y dyn, a difyr yr addysg a ys- 
grifenodd Einion Món, yn herwydd yr am- 
gylchiad. 

Yr oedd ganddo barch mawr i bob dyn a 
fyddai gystal a pheidio ceisio ymddangos yn 
fwy naV hyn a berthynai iddo : a blinder 
ganddo ydoedd g weled geiriau ar ddalenau 
llyfr, yn fath a brofent mai anwybodas yr ys- 
grifenwyr. 

Gan y gwyddai ef y rheolau a berthyn i 
bryddest Arwrol, ac nad oes ond tair hollol 
gywir, yn unol a'r rheolau hynny, yn y byd, 
efe a wenai 'n rhyfedd wrth weled yr enw 
Awdlan Arwrol, yn cael ei briodoli iV cy- 
fansoddiadan Cymreig nad oes nag Arwr 
nag Ystlysgan, Episode, o'u mewn. 

Bo farw yn 1838, yn 50 ei oedran: a bu 
i'w ysgoleigdod mawr, ei lwyddiant bydol, 



ei sefyllfa nchel, aV daioni a wnaeth mewn 
amrywiol doli i ddynion, adael dangosiad i ni, 
mai llawcr a ddichon diwydrwydd, cymoier- 
iad da, dyfal barhad, a bendith y nef ar 
synwyr cyffredin. Hctld a fyddo ar bawb a 
berthyn i Einion Mon, y cyfaill a'r bonedd- 
wr Nodedig a mwyn. 

Temtasiwn gref i wyr ienaingc yn Llan- 
dain, yw en hymgyrchiad at weled en gilydd 
mewn Tafarndai, yn y rhai oll y chwareuir 
Cairliau, Bagateli^ a Domino. Dyfethodd 
aml fab ei hnnan gyda'r cyfry w chwarenydd- 
iaeth, trwy ddyfod i'w hoffi, fel ag i goili 
amser, arian, gwaith, cymmeriad, a moddion 
cynnaliaeth corph mewn cysnr; ond md 
ymostyngodd Einion Mon at fychann ei han 
gyda V cyfry w Ftiloreg, a byddai dda pe dy- 
lynai eraill ei esiampl, yn hynny o ymocheliad 
sjmwjrol. 

Hawdd i rai 'n trenlio en hoes mewn cym- 
mydogaethan gwledig, yw beio ienengtyd a 
gollasant y ffordd dda yn Llandain, am nad 
hysbys i bobl y wlad y w nerthoedd yr achlys- 
nron sy'n cyd-weithio at ddenn dyeithriaid 
yn y ddiuas fawr : yr bon sy mor lawn o 
ryfeddodan, ac mor gjflawn o ddynion sy'n 
byw ar roddi eu holi allaoedd mewn gwaith i [ 
demptio, twyllo, a chael llawer, trwy golledu 
rhai diddichell. Ac er na ddiangod4 Einion 
Mon heb ei faglu mwy nag ereill, efe a 
ochelai rhagllaw ; ac efe a ofalai rhag pob 
cwmniaeth isel. 

Un peth arall da ynddo ydoedd gwrandaw'n i 
hytrach na siarad, am gangenan dyagedig, 
byd nes deallai gyda pha fath ddynion yr 
eisteddai. Ceir gwyr trymion hynod, mewn 
pob cyfeillach barchns yn Llandain. Aethom 
gydag Einion Mon i ddangos y ddinas i wr 
ieaangc o Gymrn ; ond pan mewn cyfeillach, 
dechreaoedd hwnnw ddadlea ar bwngc ya y 
gyfraith gyda boneddwr, hyd nes iddo gael 
ei ffordd iddo ei hun ; eithr nis gwyba, hyd 
nes dyfod allan gyda ni o'r neillta, mai dadlo 
yr oedd gyda Mr. Tempie, Bar-gyfreithiwr 
enwog a berthynai, y pryd hynny, i gylch- 
daith Caerlleon Gawr. Ond agorodd yr 
amgylchiad y ffordd i'r gwr ieuangc gael I 
swydd enillfawr, trwy i Einion Mon eigofyn 
gan y cyfreithiwr nodedig. A chan obeithio 
y llesolir rhy w rai, adroddwn yma y cyngor a 
roddodd Einion Mon i'r bachgen ar y pryd ; , 
sef, " Be always morę anańous to be taught, 
than to teachothers, when inpublic company." 
Byddwch fwy awyddns bob amser i gael ei eh 
dysgn, nag i ddysgu eraill, pan mewn cyfeiU- 
ach gyhoeddns. 

Digiti7firi [ 



BARDDONIAETH. 



71 



NOS DDA, FY NGHWLAD. 

Nos dda, fy Nghwlad, Ile cefais faeth, 

Ymwywo 'r wyt yngwyll yr hwyr ; 
Ymgwyna *r gwynt, ac ar y traeth 

Y rhua 'r donn, yn ddrylliau Uwyr : — 
Machluda *r haul, tu hwnt i'r lii, 

0'i ol yr af o flacn y chwa, 
Tros dro, gadawaf ef a tłu, 

Fy anwyl Wlad, bydd wjch, nos dda ! 

Ymdrechais dy leshau fy Nglwad, 

Trwy ddangos sobrwydd iti 'n rym ; 
Cynnygiais iti ddysg yn rhad, 

Oan dybio cawn bob cymmorth im : — 
Ond Ow ! Mor groes y troes y trin, 

Trwy erlid blin gwyr llawn o bla, 
Y rhai a garant yfed gwln ; 

Yn awr, bydd wych, fy Ngwlad, not dda ! 

Yr Eifl a'r Wyddfa ynt ynghudd, 

Ymledwch hwyliau, chwy tha wynt ; 
Fy nghalon yn dychlamu sydd, 

Am gael ar arall dir roi hynt : — 
Can croesaw fór, tafl fi 'n beli mwy, 

I droedio trwy fawr wres neu ia ; 
Nis dichon gelyn roi im glwy, 

0'm hanwyl Wlad ! bydd wych ! nos dda ! 



AMMHEUAETH 

Fa ham yr wyt mor brudd fy enaid 

Pa 'm y curi nghalon wann ? 
Dyna, etto, ddwys ochenaid, 
Ai Ammheuaeth y w dy ran ? 
Na, 'r anwyl, na, medd rheswm Ilon, 
Na, O na ! attebai 'mron. 
Yna nghalon, er dadleuaeth 
Ymrysonwyr, a oes clwy ? 
A fynn di eiatedd mewn ammheuaeth, 
Yn Ue can ? — na, na, byth mwy. 

Teg oleuni buchedd dawel, 

Sydd yn dylyn camran oes ; 
Y ma© by wyd yn mhob awel 

I wyn, sy 'n chwythu tros y Groes ; 
A wnai di ammheu mwy fy mron ? 
Na, O na ! Attebai hon. 
Yna *n Ilon a thangnefeddus 

Af yn mlaen, heb achwyn clwy ; 
Gras sy nerthoedd gorfoleddus ; — 

Wyła 'n awr,— na, na, na, byth mwy ! 



PB BYDDWN YN LLAIS. 

Pe byddwn yn Llais, cysnrol lais, 

Ehedwn ar edyn gwynt, 
At drigle galar a gwarth yr awn, 
Adrodd yn fwyn a gwir a wnawn, 
I achub rhag oer hynt ; 



Ehedwn. ehedwn tros drefydd mawr, 
Gan ddisgyn fel goleu 'r haul i ławr, 
I galon dynion sy'n ymbruddhau, 
A dysgwn hwy etto i lawenhau. 

Pe byddwn yn Llais, di wrthod lais, 

Cyd deithiwn a'r corwynt cras, 
Unwaith os gwelwn i ddynion yn sarn 
I ryfel, drwg dybiaeth, a chaled fam 

Eu creulon ry wogaeth gas, 
Ehedwn, ehedwn ar dwrf a llam 
Y daran froch, i'w mynwes ynfflam, 
Gostegwn y llid, attaliwn y lladd, 
A dyagwn hwy i garu eu gilydd bob gradd* 

Pe byddwn yn Llais, gordreiddiol lais, 

Mi geisiwn frenhinoedd byd, 
Awn attynt tra 'u hunain ar wely 'n hir. 
Gan siiirwd i'w harwain i'r union wir, 

Mewn gwersi liawn hedd o hyd ; 
Ehedwn, ehedwn fel edn o'r coed, 
A d'wedwn fath eiriau na chlywsant erioed, 
Geiriau mae 'r oesoedd yn dd' wey d heb gryn, 
Nas gwyr y beilch coronog hyd hyn. 

Pe byddwn yn Llais, anfarwol lais, 

Siaradwn a'r bobl bob rhai, 
Pryd bynag y gwaeddent am ryddid di gudd, 
Heb haeddu, trwy syn wyr, cael bod yn rhydd, 

Adroddwn yn deg eu bai ; 
Ehedwn, ehedwn ar edyn y chwa, 
Ceryddwn y cam, canmolwn y da, 
A dysgwn i'r ddaear, fod oll yr un cais 
Pe byddwn yn llais, anfarwol lais. 

DOWCfl DOWCH GYDA FI. 

Dowch, dowch gyda fi, 
Mae 'n iachus yr awol, 

Sisialog y w 'r lii,) 

A'r wybren yn dawel ; 
Mae 'r haul i'n dyddanu 

Ei ddorau 'n agori, 
Rhai adarsy'n canu, 

A'r lleill yn deori ; 
Mae 'r gwartheg yn flith 

A'r wyn bach ynpori, 

Y meillion sy frith, 
Pob un yn rhagori 

Gyfeillion a garant gael bri, 
Dowch, doweh i roi tro gyda fi. 

Mae plant bach y fro 

Yn dringo 'r graig ar w, 
A gwaeddant nes bo 

Pob adsain yn marw ; 

Y mor mawrsy'n harddu 
Yr olwg ardderchog,, 

A'r tonnau sy'n chwarddu 

Ar draethell yn serchog ; 
Mae natur yn fael, 

I ddynion bob prydiau, 
Rhagluniaeth sydd hael, 

A'i chwrlid yn gnydiau ; 
Gyfeillion a garant gael bri, 

Dowch, dowch i roi tro gyda fi. 

n i. U li ni 1 1, ^^^g l^ 



72 



Y WAWR. 



Draw aecw, mewn Lian, m 

Mae saint yn addoli, 
T cryf gyda 'r gwann, 

Sy'n gymmysg orfoli, 
Ac enw 'r Creawdwr 

Sy fyth ogoneddus, 
Yn Iawn yr Iachawdwr, 

Pr dorf orfoledduB ; 
Os buoch chwi by w 

Hyd yma *n o deuog, 
Do w eh, dowch i dy Dduw. 

Mae 'n maddeu i'r euog ; 
Oyfeillion a garant gael bri, 

Dowch, dowch i roi tro gyda fi. 

Er bod rhai 'n lled gas, 

Am fod i'n difrio, 
Rhoir ynom bob gras, 

Os awn a gweddio ; 
Mae acew dlawd truau, 

Heb fwyd a'i dyddano ; 
A awn ni 'n dra buan 

I edrych am dano ? 
Angylion o' u bodd, 

I wena wnai godi, 
Ped elem a rhodd 

I'r gwann sy mewn tlodi :— 
Oyfeillion a garant gael bri, 

Dowch, dowch i roi tro gyda fi. 

Y bwthyn gwael draw, 

Sy lety gwraig weddw ; 
Mae i phlant bach mewn braw, 

Eu tad oedd ddyn meddw ; 
Ceir rhai yn galaru 

Mewn clafdy 'n orweddol, 
A rhai o' u carcharu, 

Sy'n teimlo 'n droseddol ; 
Os attynt yr awn, 

A'n bron yn cynnesu, 
Godebygy cawn 

Eu harwain at lesu ; 
Oyfeillion a garant gael bri ; 

Dowch, dowch i roi tro gyda fi. 



BLODAU. 

O ! Blcdau sy brydferth a pheraidd yn wir, 

Pob dalen yn hawddgar a brith, 
Yn dirion bwysiau addurnant y tir, 

Pob caenen yn berlog gan wlith : 
Ond er mor ardderchog, fel gem goruwch gem, 

A siiiol yr olwg ar rhain, 
Yn fuan y byddant wywedig en trem, 

Ni welir o'u hol ond y drain. 

Ti fachgen glan talgryf sy'n heinif dy ddydd 

A thithau fain wridog iawn ferch, 
Yn ail i'r winwydden flodeuog y sydd, 

Ddau eilun yn denn pob serch ; 
Ond os y winwydden a baid a dwyn flrwyth, 

Ni thal at nn defnydd ond tan ; 
A rhag eich goddeithio, ystyriwch y llwyth 

Sy'n dylyn euogrwydd rhai glan. 



Fel nad oes gan flodau gwywedig o'u hol, 

Ond drain at eu llosgi o'r tir, 
Ieuengctyd, nis gedwch, osbyddwch fyw 'nffol, 

,Ond tanwydd eneidiol yn wir ; 

Y penaf brydferthwch y w rhinwedd a moes, 
Yn ffrwythau grasusol llawn gwledd; 

Ac yna 'n ol darfod y wywol frau oes 
Ceir by w yn oes oesoedd mewn hedd. 

HACH FEDDWDOD. I 

Mesur—Cafcn Drom. ! 

Mwy a Diod ymadawaf, I 

Yma 'n feddwyn, mi ni fyddaf, 
Owi di banu fiys aflesol, 
Ydwyf wr sydd edifeiriol :— 
Mae 'r gydwybod mewn trallodion, tanllyd ; 
Yw rhwygiadau ei Łergydion ; [gwyssa ( 

O ! Mor galed im y w 'r gwely, tra mae honno 
Byth yn addo beth wy 'n haeddu. ' 

Llawer awr yn llwyr a weriais 

Yn y dafarn Iawn ei dyfais ; 

Digio felly deg gyfeillion, 

Ac ail enill dig elyni»n ; 

Yna sori a ffol siarad, ymwallgofi, 

Rhoi camwri i'r cymmeriad ; 

Damnio 'r enaid, heb ddim rhinwedd, a myn*d 

waethwaeth, 
I wag fariaeth ac oferedd. 

Ym mwynderan caeraa *r Ctorw, 

Y mae' u *n chwarae wermod chwerw ; 

Hawdd yw yfod yno 'n ddifyr, | 

Ond rhydd eilwaith arw.ddolnr ; 

Ceir o'r blys afiachus fuchedd, daw 'r cymedrol, i 

O 'i rym hudol, i ormodedd ; 

Daw 'r deallus, drwy ei dwyllo, i fyw ł n aflan, 

Tanu nod egwan, a Duw 'n digio. 

t 
Mae plaid gelyn goegyn gwgns, ł 

Yma 'n chwerthin, mewn awch warthus ; 
A mileiniaid yn ymloni, 
Drwy wag hanes o'm drygioni : — 
Da, mewn llaid, i'm henaid innau, nad y w 'r Iesat 
Er im bechn, 'n edliw brychan ; 
Os mwy corrod truws am curant, caf bcnlioio 
1 weddio am faddeuant. 

Ym mwyn fynwes Dirwest dirion, 

Y caed modd sy*n codi meddwon ; 
Ac yn Iesu Grist fendigaid, 

E gaed mann i gadw *m henaid ; . 

Mae 'n y Meddyg yma haeddiant cyfiawn eithaf, I 
I mi dduaf gael maddeuant ; 
Ac os dyrnau dyn sy arnaf, i'r ftin driniacth, 
Yn myd alaeth ymdawelaf. 

Mae duwiolion, fel mwyn deuln, 

Y gwael heddyw 'n ymgeleddn; 
Hynaws awyr mynydd Zioń, 
Biau 'r modd i sobri meddwon ; 
Af yn isel, i fynwesau y disgyblion, 

Y mae 'n dirion ea mwynderaa; 

Yn anfaddiol mi ni fyddaf —Haeh iF*ddwdod, - 
Mwy a diod ymadawaf. 

, G oog le 



- — — 



.ptoffl 



AMRYW1AETHAU. 



7J 



N0AH. 

Yr oedd ufudd-dod Noah yn condem- 
nio cyndynrwydd y byd ; ei ddiwydrwydd, 
yn condemnio diogi'r y byd ; a'i ddiogel- 
wch, yn condemnio esgeulusdod y byd. — 
Parch. Rowland Hughes, Merthyr. 

EIDDO'b SAINT. 

Y saint yw'r bobl gyfoethocaf yn y 
byd; Duw yn Dad — Iesu'n Geidwad — 
angylion yn weision — can cymmaint yn y 
byd hwn — bywyd tragy wyddol yn y byd 
a ddaw — pob peth yn eiddo i chwi, chwith- 
au'n eiddo Crist, a Cnrist yn eiddo Duw. 
Dyma denlu cyfoethog. — Parch. John 
Jones, Edcyrn. 

Adwaenib yb Abglwydd wbth y 
fabn a wna. 

Nid Haman yw 'r unig un a ddaeth i'r 
un diwedd a'r hyn a fwriadodd i arall ; fel 
y diblantodd cleddyf Agagblantgwragedd, 
a chleddyf y diblantwyd ei fam yntau; 
torrwydbodiau traed adwylaw Adombezec, 
nes yr oedd fel ci, heb allu i afael mewn 
ymborth, ond a'i ddanedd ; canys felly y 
gwnaeth a deg brenin a thri-ugain, a 
osododd i fwyta fel hynny o dan ei fwrdd ; 
ymhoffai'r Aiphtiaid yn y gorchwyl o 
foddi babanod yr Hebreaid, a chawsant 
hwythau eu boddi yn y mor coch. Delir 
yr annuwiol a rhaffau ei anwiredd ei hun. 
Nid oedd lesu yn arfer cludo fflangell 
gydag ef, casglodd fan reffynau ar ławr y 
deml, i fflangellu y rhai a werthent 
nwyddan yno, a thebygol mai rheflynau a 
ddygwyd i'r deml gyda'r nwyddau oedd- 
ynt ; ac os felly, eu rheftynau eu hunain 
a wnaeth y fflangell. Adwaenir yr Ar- 
glwydd wrth y farn a wna. — Parch. A. 
Jones, D.D., fcangor. 

Y GYFBAITH. 

Troes pechod y Gyfraith yn erbyn dyn, 
fel y trowyd gwiafen Moses yn sarph 
ger bron yr Aiphtiaid; ond gafaelodd 
Crist yn y sarph oedd i'n herbyn ni, a 
throes hi'n wialen rheol bywyd yn ei hol. 
— Parch. Cristinas Evans. 

CWPPANEIDIATT 9 R CBI8TI0N. 

Y gwppan gyntaf yw parch, yr hon sy 
felus ; yr ail yw anmharch, a'r drydydd 
yw anghlod, y rhai ydynt ddwy gwppan 
chwerw yn agosaf iV gilydd, a'r rhai y 
sydd hefyd yn ddwy chwerw, am un felus, 



yn y byd hwn. Ond wedi eu hyfed, ceir 
cwppa felus clod yn »y diwedd, yr hyn 
na dderfydd byth ; sef, " Da was da a 
ffyddlon; buost flyddlon ar ychydig, mi. 
a'th osodaf ar lawer, dos i mewn i lawen- 
ydd dy Arglwydd. M — Gwir Bar eh. Dr. 
01ivet, JSsęob Llandaf. 



Traul Un Lłokg Rhyfel. — Bwrdd 
y magnelau sydd o 159 i 174 troedfedd ei 
Łyd, ac o 44 i 50 ei led ; hi a gynnwys o 
1,313 i 1,882 o dunelli ; mae ynddi o 700 
i 800 o wyr ; ac yn cludo rhwng 96 a 110 
o fagnelau. Rhaid cael i ł w hadeiladu 
60,000 troedfedd chwechyfochrog o goed; 
a 180,000 pwys o gywarch garw, at 
wneuthur ei rhaffau a'i hwyliau. Gofynol 
i'w 14 erw o dir, at dyfu digon o goed i 
adeiladu Llong rhyfel, yn cludo 74 o fagn- 
elau ; yr hyn a wnai 3,000, o lwythi coed, 
a phob llwyth yn 51 troedfedd chwech- 
yfochrog. Saif 1,500 o goed mawrion, a 
phob un goeden yn ddau lwyth, ar 14 erw 
o dir, ac yn 20 troedfedd oddiwrth eu 
gilydd : a chóst 3,000 o lwythi der w, heb 
ei lifio, yn unol a 2 swllt y droedfedd, 
sydd 5 punt y llwyth; neu gost yr holi 
lwythi, cyn dechreu adeiladu, yw 15,000 
o bunnau ! 

Babilon. — Nid yw dinas Babilon, a f 11 
enwog gynt, a'i He 'n weladwy heddy w \ 
eithr gan y dywedir yn yr Ysgrythyr e l 
bod ar finion yr Euphrates ; ac y canfyddir 
pentyrrau o falurion priddfeini 'n gyfagos 
i ledred32° gogledd ahydred39° dwyrain, 
ar lann yr yr afon honnno, tybir mai yno 
y safai 'r ddinas fawr. Yr oedd Babilon 
yn 60 milltir ei hamgylchedd.yn gylchog 
gan fur priddfeini, wedi ei gydio a phyg- 
glai, sy'n deillio allan o ddaear y wlad 
hynny ; ac o gylch y mur ddyfrffos laith. 
Dywedir gan Pliny, fod uchder ei muriau 
yn 200 troedfedd, a 50 eu lled, a bod pob 
troedfedd, 3 modfedd yn hwy na'r droed- 
fedd Bnufeinig, neu gyfartal i 14.6 o fod- 
feddi eaesonig. Diffynid y muriau gan 
250 o dyrau, ac yr oedd arnynt 100 a byrth, 
oll o bress sylweddol, 25 ar bob ochr, a 
ffurf y ddinas#yn betrual ; a'r heolydd yn 
union onglog ot naill borth i'r parth 
cyferbyniol, gan ddosrannu 'r ddinas i 625 
petrual fsguaresj. Llifeiriai'r Euphrates 
trwy ganol y ddinas o'r sogledd i*r de, a 
throsti bont 1,100 llath ei hyd, a 30 troed- 
fedd ei Ued, o fewn y ddinas, ac ar bob 
pen i f r bont balas : y mwyaf o'r ddau 

Digifized byVj 



74 



Y WAWR. 



ydoedd yn 7 milltir a hanner ei am- 
gylchedd ; a thramwyfa tann weiy*r afon 
o'r naill balas i'r llall. Mae ł r hanesydd 
Strabonyn gwahaniaethu oddiwrth y dysg- 
rifiad uchod o eiddo Pliny; eithr yr un 
i hwn a ystyrir gywiraf. 

Dywedir gan Fliny mai Semiramis a 
fu 'n adeiladur ddinas ; yr hon oedd 
frenines Assyria, 28G7 o flynyddoedd cyn 
Cri9t : ond Eusebius aedrydd y sylfaenwyd 
hi gan Nimrod. Daeth yn famddinas yr 
ynierodraeth Bobilonaidd tann Nabonassar, 
747 o flynyddoedd cyn Crist ; yr hyn oedd 
yn nyddiau Jotham, brenin Judah. 

Nineteh. — Djrwedir gan Diodorus, fod 
Nineveh yn 60 milltir ei bamgylchedd, y 
muriau yn 100 troedfedd ei huchder, ac 
mor lydain ag y gallai tri oherbyd fyned ar 
eu hyd ochr yn ochr ; ac y diffynid y 
muriau gan 1,500 o dyrau, 200 troedfedd 
eu huchder. Sefyllfa Nineveh oedd ar lann 
afon Tigris. Gwel Ionah, Pen. III. 

Ptolemy Philadelphus. — Brenin yr 
Aipht, 284 o flynyddoedd cyn Crist. 
Dichon i ddau beth wnenthur yr enw hwn 
yn werth ei gofio gan blant yr ysgol Sul. 
Un peth, am mai efe a gododd y goleudy 
cyntaf i'r morwyr, ar Ynys Pharos, gerllaw 
Alexandria, yn yr Aipht, ac am hynny y 
gelwir Golendai, gan amryw wledydd, yn 
pharos; megys, Pharo di Messina. Sos- 
trates, mab Defciphanes, o Cnidian, oedd 
y pen saer. Anhawdd penderfynu gwerth 
talent Alexandria, yn ein harian ni. Os 
yw Dr. Arbuthnot yn gy wir ei gyfrinad, 
yr oedd talent y Ile hwnnw yn gyfartal i 
91 pwys Troy: a golygu pwys felly, 12 
wns yn y pwys, yn werth 3 punt, a Ptolemy 
Philadelphus wedi talu 800 talent am 
adeiladu 'r goleudy, rhaid y costiodd 
218,400 punt o'n harian ni; yr hyn oedd 
swm fawr hynod yr oes honno. Y peth 
hynod arall ydyw, y bod Ptolemy Phila- 
delphus yn rhagoraf o'r deuddeg Ptolemy 
a lywodraethasant yr Aipht, o herwydd 
mai ar ei gais ef y cyffeithwyd y Bibl o ł r 
Hebraeg i'r Groeg, 284 mlynedd cyn geni 
Iesu Grist; yr hwn gyfieithiad a elwir 
Sepłuaginł, cyfieithiad y deg a thriugain. 
Cyflawnwyd y prophwydoliaethau mor 
gyfan yn Nghrist, fel y caisrhai o'r Iudd- 
ewon wadu gwreiddioldeb y llyfrau, gan 
haeru mai Pum Llyfr Moses yw yr unig 
ddatguddiad dwyfol; ond y mae bod Rab- 
biniaid Iuddewig wedi cyfleithu yr holi 
Lyfrau, tann yr Enw sanctaidd, i iaith y 
cenedloedd, tros ddau can mlyned cyn 
Crist,yn dangos yr ystyrid hwynt oll yn 



ddatguddiad dwyfol, hyd nes i Grist gyf- , 
lawni eu rhagfynęgiad ; yr hyn sydd eithaf 
digonol saii i'r Cristionogion, at g^nal I 
cywirdeb eu cred. Cyferbynu amser y 
cyfieithiad, gyda angrhed yr Iuddewon o ; 
ddyddiau Crist hyd yn awr, a ddengys i ni 
mai gofalus a doeth yw goruchwyliaeth i 
fawr a manwl Rhagluniaeth. . | 

BTUBAITZOW. ,! 



Tynott. — Gofynwyd, i Mr. John Jones, 
Caergwrle, yr achos am fod cymmaint o 
ddynion sy gali, mewn gan mwyaf o 
bethau, yn arfer a thyngu ; ac attebodd 
yntau, " Am fod pobl, a elwir yn rha 
cali, yn dysgu mwy o ddrwg wrth wran- 
daw ar ffyliaid, nag a ddysg ffyliaid o dda 
wrth wrandaw ar ddynion cali. 

Gaik am air.— Pan oedd Oiwiedydd 
dillad mewn llys barn, un tro, gofynwyd 
iddo godi ei law ; gwnaeth hynny, ac yr 
oedd yn ddu hynod drosti. Dywedai ł r 
Barnwr, " Tynnwck eich maneg :" ac 
ebai'r lliwiedydd, " Guńsgwch chwi eich 
gwydrau. 

Effaith Yfed Gwibod. — Aeth bach- 
gen at fasgnachydd, a dywedai, "A 
welwch 'chwi 'n dda roddi i mi werth 
dimeu o de, dimewerth o sugyr, dimewerth 
o fera, dimewerth o ymenyn, benthyg 
eich crochan, benthyg eich megin, a dyna 
Het £j nhad yn wystl, hyd ddydd Sad- 
wrn; y mae penwisg fy mam yn y 
Crown, yn wystl nes tam am Gin. 

Offeiriad. — Yr oedd aelod seneddol 
yn ymddifyru mewn erlid offeiriaid ; ac 
ar ddamwain, cylarfu ag un o'r gwyr 
parchedig yn marchogaeth ar anifail lled 
wych; " Yr ydych yn wahano! hynod i'ch 
Meistr," ebai y seneddwr, " Yr oedd ef yn 
gallu marchogaeth ar ebol llwdn asyn ; 
ond rhaid yw i chwi, y gwas, gael march 
drudfawr tanoch." I hynny, atebodd yr 
Offeiriad, " Y mae'n lled anhawdd i mi 
allu cael asyn y dyddiau hyn ; oblegid yr 
anfonwyd llawer iawn o honynt i"i 
senedd !" * 

Ctngor. — Dyn yn arfer meddwi, a 
ddy wedai wrth ei wraig un dydd, ei fod yn 
myned i gyfeillach y prydnawn ; ac ebai 
ef, * Gan nad yw'r ceffyll gartref, pa sut y 
deuaf adrcff 1 Hithau al hatebodd, 
" Gobeithio mai ł n sobr" 



CAE&DTDD : — Ajgmffwyd a Chyhoeddwyd gan 

D. Evans, Swyddla^ Prinópali^y. 

Digitized byAjUOylC | 



I 



Digitized by 



Google 



Digitized by 



Google 



Digitized by 



Google 



Digitized by 



Google 




Digitized by 



Google 



\1 



tffl 






VJf 



>;" 



CV 





<•• 



